■  ■ 


:» 


V 


■ 


i-:,*1.. 


■ 


V>\ 


■ 


&icu/f.  PŴ, 


THE  BOOK  OF 

COMMON  PRAYER, 

i-c.  i-c. 
IN  WELSH  AND  ENGLISH. 


LLYFR 

GWEDDI  GYFFREDIN, 

A  GWEINYUDIAD  Y 

SACRAMENTAU, 

A 

DEDDFAU  A  DEFODAU  ERAILL  YR  EGLWYS, 

TO  OL  ARFER 

lEglfoga   Eocgr: 

VNGHYD  A'R 

FSALLWYR,  NEU  PSALMAU  DAFYDD. 


RHYDYCHEN: 

ARGRAPHEDIG  YN  ARGRAPHDY  Y    BRIFYSGOL, 

TROS   Y  GYMDEITHAS  ER  TAENU  GWYUODAETII  G1USTI0N0G0L. 

Ar  werth  yn  eu  Llyfrdy  yn  Northumberland  Avenue,  Quiring  Cross,  Llundain. 

MDCCCLXXXIII. 


'%  135! .    , 


BANNAU  Y  LLYFR  HWN. 


J    Phagymadrodd. 
Am  Wasanaeth  yr  Eglwys. 
Am  Seremonian,  pakam  y  diddymmwyd  rhai,  ac  y  cedtcir  eraill. 

Y  Drefn  pa  wedd  y  gosodir  darllain  y  Psallwyr. 

Y  Drefn  pa  wedd  y  gosodir  darllain  y  rhan  arall  oV  Ysgrytkyr  Lân. 
Taflennau  oV  Ltithiau  a'r  Psalmau  pr'iod. 

Y  Calendar,  gyd  â  Thaflen  y  LUthiau. 

Taflennau  a  Threfnau  y  Gwyliau  a'r  Ymprydiau  trvoy'r  hoU  flwyddyn. 

Taflen  i  gael  Dydd  Pasg  hyd  yflwyddyn  1899  gyfrifedig. 

Taflen  arall  Vr  unrhyio. 

Taflen  oW  Gwyliau  symmudol,  dros  ddeng  mlynedd  a  deugain. 

Taflen  o'r  unrhyw,  yn.ol  yr  amryw  ddyddiau  y  geill y  rasg  ddigwydd 

arnynt. 
Taflen  i  gael  Dydd  Pasg  o'r  Flwyddi/n  1900  hyd  y  Flwyddyn  2199 

gyfrifedig. 
Tair  Taflen  Gyffredin  i  gael  y  Llythyren  Sul  a  Lleoedd  y  Prifiau  yn  y 

Calendar. 
Trefn  y  Weddi  Foreol. 
Trefn  y  Weddi  Brydnhawnol. 
Credo  Sant  Atlianasius. 

Y  Litani. 

Gweddiau  a  D'iolchiadau  ar  amryw  ackosion. 

Y  Colectau,  yr  Epislolan,  a'r  Efangylau,  a  arferir  (ncy'r  Flwyddyn. 
Trefn  Gtveinyddiad  Swpper  yr  Arglwydd,  neu  y  Cymmitn  Bendigaid. 
Gweinyddiad  Bedydd  Cyhoedd  Plant  bychain,  fw  arfer  yn  yr  Eglwys. 
Giveinyddiad  Bedydd  Neillduol  Plant  mewn  Tai  gartref. 
Gweinyddiad  Bedydd  y  rhai  afo  mewn  Oedran  addfedaeh. 

Y  Catecism. 

Trefn  Conffirmasiwru 
Ffurf  Gweinyddiad  Prtodas. 

Y  Drefn  i  ymweled  a'r  Claf. 
Cymmun  y  Claf. 

Trefn  Claddedigaeth  y  Marie. 
D'iolwch  Gwragedd  ar  ol  esgor  Plant. 

Y  Comminashvn,  neu  Gyhoeddiad  Digofaint  a  Barnedigaethuu  Duw 
yn  erbyn  Peckaduriaid. 

Y  Psallwyr,  neu  Psalmau  Dafydd. 
Ffurfiau  o  Weddi  Vw  harfer  ar  y  Môt. 
Ffurf  Gweddi  Vr  Ugeinfed  o  Fehefin. 

Y  XXXIX.  Erthyglau  Crefydd,  a?u  Taflen. 


Y    RÜAGYMADRODD. 


DOETHTNER  Eglwya  Lfífsr, 
er  pan  gyntaf  y  liuniwyd  tddi 
L'.turgl  Uyhoedd,  ydoedd,  eadw  cyf- 
rwng  y  ddau  eithaf,  na  byddat  rÿ 
svth  i  wrthod,  na  rhy  hyblyg  i  odd- 
«■(.  cyfnewid  ami.  C'anys  mrgia  or 
n.iill  du  y  mao  Prawf  Bathredig  yn 
dangos,  dyfu  o  amrywiol  anghym- 
oiwysderau,  lleycyfnewidiwyd  li.-b 
fodanghenraid  egluryn  peri)  y  pi  th- 
an trwy  bwyll  <3a  a  sefydlasid;  a'r 
rbai  hynny  gan  mwyaf  yii  ainlach, 
a  dwyswrh  na'r  drygau  a  aracauwyd 
eu  diwygio  drwy  y  eyfryw  newid- 
lad :  felly,  o'r  tu  arall,  yn  gymmaint 
a  bod  Ffurfiau  gosodedig  o  Wasan- 
aoth  Duw,  a'v  Pofodau,ar  Sc/remon- 
iriii  gwd'-dig  i'w  harier  ynddo,  yii 
t-  thau  rhcsymol,  a  newidiadwy,  ao 
a  gyriV-sir  en  hod  felly ;  rhoswm  y\v 
eu  newid  a'u  bail  wrddu  ar  ddwys  a 
phwysfawr  ystyr,  yn  ol  as  y  bo  am- 
ryw  angen  yi*  amnerocdd  a'r  achlya- 
urau  yn  irofyn,  nMdd  y  gwelo  iiv,  vi 
o  Awdurdod  o  ;r.u<rr  hwygilydd  fed 
yn  rheidio)  neu  yn  fuddiol.  Pel  hyn 
y  gwelwn  ganiattäu  o'r  Eglwys  yn 
Kheymawd  amrywin]  Dywysogion 
0  gottadwriai'tb  liendigodig,  er  am. 
ser  y  Dlwygiad,  ar  lawn  a  dwya 
Jstyriau  >-n  ei  chymmell  i  hynny, 
■srneuthux  y  eyfryw  newidiadau 
mewn  rhyw  betbau  ac  a  farnwyd  yn 
eu  priod  amseroedd  yn  gymmwys: 
elthr  »'el  y  bu  yn  wantad  safadwy  yr 
boll  Rannau  eyfannol  a  banfodol  o 
hord  yn  nn  byd  ln-ddyw  (yn  gystal 
yn  y  deftiyddiau  vx-imaf  ag  yn  ei 
îlunlaetîmd  a'l  threfn)  ac  y  safant 
etto  yu  gadarn  ac  yn  ddiysgog,  er 
jt  holl  anturiau  ofer,  a  rlmlbrau 
rhychwyllt  a  wnaod  i'w  herbyn  gaa 
rai  anwastad,  a  ddangosaaant  bob 
aiose.r  ychwaneg  o  mrch  I'w  hrwyll- 
ys  a'u  belw  neillduol,  nag  i'r  ddyled 
sydd  amynt  I'r  cyrîiredin. 

Trwy  ba  foddion  anaddas,  ao  I 
ba  ddibenion  drwg,  y  daeth  bwrw 
heiblo  arfer  y  Litnrgi  ler  ei  l*>d  yn 
oreSiymynedlg  trwy  fiyfreilhiau'r 
Deyrnas,  y  eyfryw  na  ddiddymwyd 
eriot-d  etto;  droa  amseroedd  y  di- 
weddar  gythrwH  annedwydd,  rhŷ 
hyapya  yw  i'r  byd,  ac  nid  oca  ivn- 
nym  ewyllya  yma  I'w  badgofl&u. 
Kitbr  pan,  ar  ddedwydd  Adferiad 


ei  Fawrbydl,  jnr  oedd  tebygol,  ym» 
mhlith  pethau  eraill,  y  dyohwolsi 
befyd  ar  unwalth  arfer  y  Limrgi 
(canya  erioed  ni  ddiddymmwyd  hi 
trwy  Gyfraitbl  oni  wnaid  eaia  cyf- 
ly^i  I'w  rbagflaenu  bi ;  y  rhal  a'i 
gwnaetbant  yn  f wyaf  rban  o"u  gorch- 
wyl  dan  y  gamrwysg  ddiweddar  Ì 
dd'^yn  y  werin  I  ddiflasu  ami  hi, 
a  sanfuant  y  pi-rthynai  iddynt  am 
a  dalai  eu  cymmeriad  da,  a'u  helw 
loddi  eitbr  iddynt  rwydd-gydnabod 
eu  Hamryfusedd,  yr  hyn  both  an- 
bawdd  sawn  dwyn  y  eyfryw  wýr  i'w 
wnenthur)  a'u  l'lawn  egni  wrthladd 
ei  dwyn  hi  i  fewn  eilwaith.  A  tha 
og  at  hynny  y  taened  ar  led  haws 
o  Lyfrau  bach  yn  erhyn  y  Llyfr 
fttt>t::liii  Gyffredin  ,■  yr  adrifv/yd  yi 
hen  WrthTesymniau,  ao  yr  arddod- 
wyd  rbai  o  newyi'd  ychwaneg  nag 
a  wnaethid  o'r  b!a<ai,  fel  yr  al  yn 
uachwydd  eu  nifer.  Ar  fyr,  llawei 
taer-ymgaia  a  wnaetlspwyd  at  ei  ras- 
i).h;iî  ;  jv.rbydi,  am  gael  adchwillo'i 
Llyfr  dywe'b-dig,  3  ebii.'l  newid  yn- 
ddo,  ao  ychwanegu  atto'r  eyfryw 
betbau  a  dybygid  y»  gymmwys  er 
esmvrythdra  i  dyner  Gydwybodau  : 
in-  h>Ti  beth  ein  Harglwydd  Frenhin, 
o'i  iMuvri'.)  duedd  í  roddi  boddion- 
rwydd  ;c>ti  belled  a  thrwy  reswra 
y  gellid  ''.isirwyli  i'w  Ddeiliaid  oil,  c 
ba  hygoeledd  bynnag,  yn  rhwydd- 
rasol  a  ganiattaodd. 

Yn  yr  hon  ail  Olygiad  nl  a  ym. 
roisom  i  gadw  yr  unrbyw  bwyll  a 
welwn  ei  harfeni  ar  y  eyri.-'.yb  achoa 
yn  y  cyn-aniseroedd.  A;,i  hynny,  o'r 
amrj-wiol  nc-widiau  a  ddygwyd  «ct 
ein  bron,  bwriaaom  heibio  gynmfor 
oil  yn  gysfal  a  dywysent  aíiwy'ü 
ar  eu  laol  invgia  yn  dirge]  daro  ar 
ryw  Atbrawisrih  rwxlt'.lig,  nisu  ryw 
Ddefod  ganmoiadwy  yn  Eglwys 
Lnear,  nen  yn  hytrwh  ho)]  Eglwys 
Gatnolig  Crist)  a'r  eyfryw  na  ar- 
vyddocaent  ddiin,  eithr  opddjnil 
Iwyr-wagsaw  a  gorwag.  f»7id  y  c/i- 
a  dilyj 

i  ba  berwyl  bynnag)  a  ' 


(gan  bwy  bynnag,  dan  ba  rith,  nou 


feanr  yn  lb-aol  a  buddiol,  njTii  o  wi7 
barodrwydd  ewyllys  a  yiufoddlon- 
aaom  ynddynt:  nil]  o  berwydd  i-ln 
cyamaell  trwy  oertb  daiil  i  tiyoiiy. 


Y  RHAGYHADRODD. 


in hargyooddl  y  gorfyddai  gwneuth- 
ur  y  newidiadau  dywededig:  canya 
llawn  ddiogel  yw  gennym  yn  ein 
meddyliau  (ac  wele  ni  yoia  yn  pro- 
8e*u  hynny  i'r  byd  oil  I  nad  yw'r 
Llyfr,  megis  yr  ydoedd  o'r  blaeu 
wodi  ei  sefydlu  trwy  Gyfraith,  yn 
eynnwys  ynddo  ddim  yngwrthwyn- 
eb  i  Air  Duw,  nac  i  Athrawiaeth 
lachus,  na  dim  na  alio  Gẅr  duwiol 
â  ehydwybod  dda  ei  arter  ac  ym- 
ddarostwng  iddo,  ao  na  ellirei  iawn- 
amddiöyn  yn  erbyn  pwy  bynnag 
a'i  gwrthwynebo ;  03  caniatteir  iddo 
Gymmeriad  cyfiawn  a  theg.  y  cyf- 
ryw  o  wir  iawnder  cyitredin  a'r  a 
ddylid  ei  roddi  i  bob  Ysgrifenadau 
Dynion,  yn  enwedig  y  cyfryw  a  os- 
odir  allan  trwy  Awdurdod,  ao  hyd 
yn  nod  i'r  Cyfieithiadau  rhagoraf 
o'r  Ysgrythyr  Lân  ei  nun. 

Am  hynny  ein  diben  cyfEredinol 
ni  yn  byn  0  waith  ydoedd,  nid 
boddloni  nae  un  blaid  nac  arall  yn 
neb  rbyw  un  o'u  gnfynioa  anrhes- 
yuimol ;  ond  gwneuthur  yr  byn  i'r 
eitliaf  o'n  deaildwriaeih  ni,  a  ddir- 
nadasoni  a  dueddai  fwyaf  at  ddilf- 
yniad  Heddwcn  ao  Undeb  yn  yr 
EL'Iwys.  i  beri  Parcb,  ao  i  annog 
i  Dduwioldeb  a  Defosiwn  ynahy- 
b.X'dd  Wasanaetk  Duw;  ac  i  dorri 
ymaitb  achlysui  oddi  wTth  y  sawl 
a  geisiant  «anllaw  i  wrthddadleu  a 
chynkemiu  yn  erbyn  Liturgi'r  Eg- 
Iwys.  ao  am  a  berthyn  i'r  amry"'- 
iadau  oddi  wrth  y  Llyfr  cyntaf,  pa 
un  bynnag  ai  trwy  Gyfnewidiad, 
YchwaneKiad,  neu  fodd  arall,  gwas- 
anaethed  hyn  o  iryfrif  yn  gyffredin- 
ol ;  Gwnaethpwyd  y  rhan  rwyaf  o'r 
Cyfnewidiadau,  naill  ai,  yn  cyntaf, 
er  manylacb  gyfarwyddo  'r  Gwein- 
idogion  ar  boo  rhan  o  Wasanaeth 
Duw :  a  hyn  a  wnoir  yn  bennaf  yn 
y  Calendar  a'r  Rubric :  neu,  yn  ail, 
er  adr'dd  yn  briodolaeh  ryvr  eiriau 
Geu  ddywediadau  a  arferwyd  xyiit, 
trwy  leferydd  cysr.nacb  i  dafodiaitb 
yr  amserau  presennol,  ac  er  uiwyn 
e^iuio  yn  amlyoeaoh  ryw  eiriau  a 
dyw  diadau  eraill  a  ddygent  ar- 
wyddocâd  amwys,  neu  a  oeddynt 
sgorcd  i  gaia-gyrmnariad:  ueu,  yn 


enwedig  yn  yr  Epistolau  a'r  Efanjr- 
ylau,  ac  anirywiol  leoedd  eraill,  yn 
ol  Cyíiiiüiiad  diweddaf  y  Bibl :  s 
baruwyd  yn  gymhesur  yehwanegu 
yn  eu  gweddiis  leoedd,  ryw  Wedd- 
lau,  a  Flurfiau  o  IMiolch  wedl  eu 
cymhwyso  i  aehlysurau  prtodol ;  yn 
U  im .idol,  I'r  sawl  y  sydd  ar  y  Môr, 
gyd  â  Gwasanaeth  am  Fedydd  y 
sawl  sy  mown  oedran  addfedach  ; 
yr  hwn  er  nad  oedd  mor  angenrheid- 
iol  pan  luniwyd  y  Llyfr  cyntaf,  er 
hynny,  0  herwydd  cynnyddiad  ÿ~et 
yr  Anabapiistiaid,  a  ymlusgodd  in 
rnysn  ni  trwy  beurkydd-did  yr  am. 
seroedd  diweddar,  a  aetk  yr  awrhoa 
yn  angenrheidiol,  ac  a  all  fod  yn 
fuddiol  rhag  llaw  i  fedyddio  Priod- 
orion  yn  ein  Plan-wledydd  tramor, 
ac  eraill  a  droer  I'r  Ftydd.  Od  oea 
a  ddeisvfio  gyfrif  hyspysach  o  bob 
Cyfnewidiad  yn  un  rhan  o'r  Lifurgi, 
cymmered  y  bo^n  i  gydgymharu'r 
Llyfr  hwn  â'r  cyntaf :  nid  oea  am- 
meu  na  cbaili  weled  yn  eglur  yr 
achoa  a  oedd  o'r  Cyfnewid. 

A  chan   i   ni  ymegnio  fel  byn   1 
dalu  ein  dyledawydd  yn  hyn  0  Orel». 

wyl  pwysfawr,  uj.  /is  din  oJwgDuw, 
ac  i  gymmeradwyo  ein  purdeb  yn  y 
peth'ihyd  a  oedd  >-noini  i  gydwy- 
bodau  pawb  oil;  er  bod  yn  nyspya 
i  ni  mai  ammhosibl  yw  Ni.!dl.,i;i 
pawb  :pan  fo'r  faih  auirywiaetb  o 
athrylith,  o  fympwy,  ac  o  brV:Kl--lw 
yn  y  byd)  ac  nad  allwn  ddiscwyl  7 
Lydd  i  wyi  o  ysprydoedd  terfyoguá, 
lí'-rphwyllu.s  -i  cli.mdyuiog,  ym- 
foddloni  i  ddim  o'r  dull  yma  a  ellir 
ei  wneuthur  «an  neb  arall  ond  ean- 
ddynt  hw-y  eu  hunain  :  er  hynny  i 
grd,  y  mae  geunym  obaitb  da  am  a 
gyflwynii  yma,  ac  a  holwyd  yn  ddi- 
wyd  iawn  ao  a  gymmeradwywyd 
gan  Gymmaufoydd  yddwy  i>aiaith, 
y  derbynir  ei  h-fyd  ac  y  cymmerir 
yn  dda  iron  gynnifer  oil  0  Feibion 
Eulwys  t'.eti-  aa  -y  sobr,  beddyoii- 
ol,  a  gwir  gydwybodua. 


AM  WASANAETH  YR  EGLWYS. 


NI  bu  erioed  ddim  wedi  el  ddy- 
chymuiygu  iuor  ddiball,  nou 
wodi  ei  gyfnerthu  mor  gadaru,  txwy 
gynwyr  ayn,  yr  hwn  niewn  yspaid 
amser  ni's  llygrwyd:  ineçis,  ym 
mhlitb  pethau  erailL  y  ma-'n  eglui 
ddigon  with  y  Gweddiau  Cyffredin 
yn  yr  Eglwya,  y  rhai  a  elwir  yn 
sathredig,  G-a-amnaeth  IJuw  ;  bon- 
edd  a  dechreuad  cyntaf  pa  rai,  pe 
chwilid  am  daxiyut  ym  myag  gwaith 
yr  hen  Uadau,  fo  geid  gweled  nut 
ordeiniwyd  y  Gwasanaeth  hwnnw, 
ond  er  amcan  daionus,  ac  er  inawr 
ddyrcbaiiad  Duwicldeb.  Canya 
hwyut-hwy  a  drefhasant  y  matter 
telly,  fel  y  darllenid  yr  hoU  Fibl 
drosto  (neu  y  rhau  fwyaf  o  bono) 
unwaitb  yn  y  flwyddyn  :  gau  sm- 
canu  with  b>Tiny,  fod  i'r  Gwýr  IJên, 
ac  yn  enwedig  i'r  uawl  a  fydd.  it 
Weiuidogion   y  Gynnulleldfa,  allu 


_ii  gyra- 

hwysaeh  i  annog  eraill,  trwy  Ddysg- 
eidiavth  iachus,  i'r  im  peth,  ac  i  allu 
gorthrechu  dadl  y  rbai  a  wrthwy. 
ncbent  y  Gwsrionedd.  Ao  ym  mhcll- 
ach,  fel  y  galiai'r  bob!  itrwy  glywed 
beunydd  ddarllain  yr  Ysgrythyr  Lâu 
yn  yr  Eglwya)  gynnyddu  yn  was- 
tad  fwyfvy  mown  gwybodaeth  am 
Dduw,  a  dýf  od  i  garu  yn  wreaoccaob 
ei  wir  Grerydd  el 

Ond,  er  ys  talra  o  üynyddoedd,  y 
darfu  newidii),  torn,  ac  esgeuluao  'r 
dduwiol  a'r  weddus  Drefn  yina  o 
waith  yr  hen  Dadau,  trwy  blannu 
I  mewn  yn  ei  lie  llistnrlau  amliëu?.; 
Legondau,  Uiaws  o  Attebion,  GwersI, 
Adwer.-i  gwelgion,  Coffadwriaeth;m, 
a  Seneddoliou  ;  fel  yn  gyffredinol 
pan  ddechreuid  un  IJyfr  o'r  Bibl, 
cyn  darfod  darllain  tair  neu  bedair 
pennod  o  bono,  y  cwbl  ond  hyimy 
a  adewid  b>'b  ei  ddavllain.  Ac  yn  y 
wedd  hon  y  dechreuid  Llyir  Ksay 
yn  yr  Adfent,  a  Liyi'r  Genesis  yn 
Septuafxsima;  oitbr  eu  dechreu  a 
wneid  yn  unig,  heb  orpben  eu  dar- 
llain byth.  At  tin  ffunud  yr  arferid 
am  y  liyfrau  oraill  o'r  YsgrythyT 
Lan.  A  cliyd  â  bynny,  Ue  mynnai 
S.  Paul,  fod  dywodyd  y  cyfryw  laith 
with  y  bobl  yn  yr  Eglwya,  ag  a 
alli-nt  hwy  ei  deall,  a  cbaffael  lle.sâd 
o'i  chlywed  ;  y  Gwasa 
Eglwya  hon  o  Loegr 
o  iiynyddoedd)  a  ddarllenwyd  yn 
Liadin  i'r  bobl,  yr  hwn  nid 


ynt  hwy  yn  el  ddoall ;  ao  felly  yr 
oeddyut  yn  unig  yn  elywed  a'u 
clustiau,  ond  eu  calonnau,  a'u  hys. 
pO'd,  an  nieddwL,  oedd  yn  ddiad- 
eilad  odd!  wrtbo.  Ao  hob  law  hyn. 
ny,  er  darfod  i'r  hen  Dadau  ddos- 
parthu'r  Paalmau  yn  saith  ran,  a 
pbob  un  o  honynt  a  elwid  Nocturn  ,- 
yn  awr,  er  yn  ddiweddar,  ychydig 
o  honynt  a  ddywedid  beunydd.  Ban 
eu  mynych  ad-ddywedyd,  can  adael 
heibi'i  y  irweddil]  yn  hollol.  Gyd  à 
bj-nny,  nifer  ao  anhawsdra  y  Rho- 
olau  y  rbai  a  elwid  y  Pin,  ao  am. 
rywiol  gyfnewidiau  y  Gwasanaetb, 
oedd  }t  acboa,  fod  mor  galed  ac  mor 
rwystrus  droi  at  gyinodau'r  Llyfi 
yn  unig;  fel  yn  fynych  o  am«r  y 
byddai  amy  o  drafterth  yn  cbwilio 
aui  y  peth  o  ddarllenid,  nag  yD  ei 
ddarllain  wedi  ei  gaffatL 

Felly  with  ystyried  yr  anghyf- 
lousdra  bwnnw,  fe  a  osodir  yma  y 
cyfryw  Drefn,  fel  y  diwygir  yr  un- 
rbyw  betbau.  Ac,  er  ruwyn  parfxl- 
rvyydd  yn  y  matter  yma,  y  tynnwyd 
Calendar  i'r  diben  hwnnw,  yr  hwn 
sydd  euliir  a  hawdd  ei  ddeall ;  }Tn 
mha  un  (byd  y  gellid,)  y  gosodwyd 
allan  wcdd  i  ddarllain  yr  Ysgrythyr 


oddi  with  ei  gilydd.  Ac,  oblegid 
hyn,  y  torrwyd  ymaith  Antbemau, 
Respondau,  Infitatoriau,  a  chyfryw 
wag  betbau  ammherthynasol,  ag 
oidd  yn  torri  ewrd  oyfan  ddarllen- 
iad  yr  Yagrythyr. 

Etto,  gan  nad  oes  fodd  amgen  na 
byddo  angenrheidiol  bod  ymb«>ll 
lU'ol ;  am  bynny  y  gosodwyd  yma 
ryw  Reolau,  y  rbai,  megia  nad  yd>nit 
ond  ychydig  o  nifer,  felly  y  maent 
yn  rh«Tdd,  ao  yn  hawdd  eu  deall. 
With  bynny  man  i  chwi  yma  Drefn 
am  Weddlo,  ac  am  ddarllain  yr  Y's- 
grythyT  L&n,  yn  gwbl  gyson  a 
meddwl  ac  amcan  yr  hen  Dadau,  ao 
o  lawer  yn  fwy  lleaol  a  eliymmwya 
nâ'r  im  yr  oeddid  yn  ddiweddar  yn 
ei  baifer.  Y  mae'n  fwy  llesol,  o 
aolios  bi<i  yma'n  g;idu  allan  lawer 
o  1^'thau,  o  ba  saw!  y  mae  rhai  beb 
fod  yn  wir,  rhai  j-n  amheus,  rhai  yn 
woe  ao  o  ofor-goel ;  ac  nid  ydys  yn 
orueinio  darllain  dim  ond  pur  wir 
Air  Duw,  yr  Ysgrythyr  Lan,  neu'r 
cyfryw  a  seilir  ami  yn  eglur :  a  byn- 
ny yn  y  cyfryw  laith  a  Tbrefn  ag  y 
aydd  eamwytkif  a  hawaai  eu  deall 


AM  SEREMONIAU. 


rn  y  Darllenwyr,  a"r  Gwrandawyr. 
mae  lief  yd  pi  fwy  cynimwys,  }-n 
gystal  o  herwydd  ei  fyrred,  ac  o 
herwydd  eglured  pi  Drefn,  a-c  o  her- 
wydd bod  y  Rheolau  >ti  ychydig  o 
nifer,  ao  yn  hawdd. 

A  lie  bu  cyn  byn  anirywiaeth 
mawr  wrüi  ddywcdyd  a  chanu  yn 
yr  Eglwysi  o  fewn  y  Deymaa  hon, 
rbai  yn  eanlyn  Arfer  Salisbury,  rbai 
Ariel  He/ <Jf''i-dd.  riiai  Arii  x  JSan^or, 
rbai  Arfer  Efrawg,  a  rhai  eraill  Ar- 
fer Lincoln:  yn  awr  o  byu  allan  ni 
bydd  i'r  boll  Deyruas  ond  un  Arfer. 

Ao  yn  gymmaint  ag  na  ellir  gosod 
dim  allan  gan  inwyaf  nior  eglur,  ag 
na  chyfodo'  petrusder  wrth  yinarier 
o  bono :  i  ostegu  pob  cyf ryw  ainraf- 
ael  (o  ohyfyd  yr  un)  ac  am  bender- 
fynu  pob  rhyw  betrusder  yngbylch 
y  modd  a'r  wedd  y  niae  deall,  a 
gwneutbur,  a  chwblháu  pob  petb  a 
gynhwysir  yn  y  Llyfr  hwn ;  y  cyf- 
ryw  a  fyddont  yn  cymmeryd  dim 
mewn  gwahanol  foddion,  a  ant  at 
KsjMb  yr  Esgobaeth.  yr  bwu  wrth 
ei  ddoethineb  a  rydd  drefn  er  llon- 
yddu  a  heddychu'r  ddadl,  trwy  na 
byddo'r  drefn  honno  yn  wrthwyneb 
i  ddini  a'r  y  sydd  yn  y  Llyfr  hwn. 


Ao  o  bydd  Esgob  yr  Esgobaeth 
mewn  dim  petrusder,  yna  ere  a  all 
anfon  am  hyspysrwydd  at  yr  Arch- 


ER  bod  yn  osodedig,  fod  pob  petb 
a'r  a  ddarlleuir  ac  a  gcnir  yn 
yr  Eslwys,  yn  yx  lnitb  Gynimee,  er 
mwyii  adeiladu'r  Gynnulloidfa :  er 
bynny  nid  ydys  yu  tueddwl  pan 
ddywedo  neb  Blyaain  a  Gosper  gar. 
traf,  na  ddichon  era  eu  dywedyd  ym 
mba  Iaitb  bynnag  a  ddeallo. 

A  phob  Offeiriad  a  Dîacon  sydd 
rwyniedig  i  ddywedyd  beunydd  y 
Foreol  a'r  Brydnbawnol  Y>"eddi,  naill 
ai  >ti  neillduol,  ai  ar  ostcg.  oddi  eithr 
bod  rbwystr  an: ynt  trwy  glefyd,  neu 

0  ran  achoa  arall  tra  angenrbeidiol. 

A'r  Curad,  sef  y  Periglor,  a  fo 
yn  gwasanaethu  ym  mhob  Eglwys 

1  Iwyf  n>u  GapeL,  ac  efe  gartref.  heb 
luddias  rhesymmol  amo,  a  ddywed 
y  Gwasanaetb  hwnnw  yn  yr  Eglwya 
blwyf  neu'r  Capel  He  y  bo  efe  yn 
gwasanaethu ;  ac  a  bair  ganu  clocb 
ìddo  amser  cymhesur,  cyn  y  dech- 
reuo,  modd  y  gallo'r  bobl  ddyfod  1 
wrando  Gair  Duw,  ao  i  weddio  gyd 
âgel 


AM   SEREMONIAU, 

PAHAM  Y  DIDDYMMWYD  RHAI,  AC  Y  CEDWIR  ERAILL. 


0 


"R  Seremoniau  arferedig  yn  yr 
Eglwys,  ag  y  bu  eu  codiad  o 


id  i  wagedd  ac  ofer-goel ;  eraill 
a  ddaethant  i  fewn  i'r  Eglwys  trwy 
Ddefosiwn  ammhwyllog,  ac  o  zel 
beb  wybodaetb  ;  ac  o  herwydd  cyd- 
ddwyn  â  hwynt  ar  y  cyntaf,  cyn- 
nyddasant  i'w  oam-arferu  fwyfwy 
beunydd  ;  a'r  rhai  hyn  a  ln-d.iasant, 
nid  yn  unig  oblegid  eu  huflt-s,  ond 
h.-fyd  •>t.!egid  i.l.iyiit  ddallu'r  bobl 
yn  ddirfawr.  a  chaddugo  Gogoniant 
Duw,  eu  torri  >Tnaith,  a'u  bwrw 
beibio'n  llwyr:  y  mae  eraill,  y  rhai 
er  eu  dycbymmygn  gan  ddyn,  etto 
gwelwyd  yn  dda  eu  erelw,  er  mwyn 
Trefn  weddiw  yn  yr  Eglwys  «i'r  hyn 
bethydychymmygwyd  hwy  gyntat  i 
nid  yn  llai,  nag  o  herwydd  eu  bud 
yn  gwasanaethu  or  Adeiladaeth,  at 
yr  hwn  imedd  yr  Apostoli  y  dylid 
eyteirio  pob  petb  a  vrneler  yu  yr 
Eglwys. 


Ao  er  nad  yw  oadw  i 
S'  rem.  ni,  o  bono  ei  bun,  ond  peth 
dîystyi ;  etto  nid  bai  byehan  yngol- 
wg  Duw,  yw  troseddu  a  tborri  L'rdd 
a  Rheolaetb  gyftredin,  trwy  gyndyn- 
rwydd  a  dirmyg.  Gumeler  pub  peth 
yn  eich  mysg  Imedd  ÿ..PauU  mewn 
Trefn  ueddáiâd  a  dyladwy.  Yr  hon 
Drefn  nid  eiddo 'r  worm  ei  gosod; 
am  bynny  na  chymmered  neb  arno 
ac  na  ryfyged,  na  tbrefnu,  na  newid 
im  Osodedk'ietli  gyboedd  neu  gyff- 
redin  o  fewn  Eglwys  Grist,  ond  y 
sawl  a  elwir  ac  a  awdurüodir  yn 
gyfreithlawn  1  bynny. 

A  chan  fod  yn  awr  am  ryw  fedd- 
yliau  gan  IrtM  o'n  hauiser  ni,  hyd 
pan  dybygo  rbai  yn  belli  pwysiawr 
lii.v.ii  fjilwybiid.  ymado  ft'r  tipp}"n 
U-iaf  "'u  NTeninniau,  y  maent  t-lly 
wedi  ymroddi  i'w  ben  Ddefodau; 
y  mae  rbai  befyd,  o'r  tu  arall,  â'u 
gwvn  yn  gymmaint  arbobamheuth- 
un.  fel  y  cbwennychenl  new]  Idu 
pob  petb,  a  dirmygant  yr  beu  cyai- 


AM  SEUEMONIAU. 


belled,  na  fydd  dim  with  eu  1  odd 
hwy  ond  y  sy  newyddbeth :  gwel- 
wyd  yii  gymmwys,  naedryehid  eym- 
maint  'i'ii  foddMu  a  boddlonl  yr  un 
o'r  ddwyblaid,  ag  ar  wneuthur  wrth 
fodd  Duw,  ac  ar  lea  pob  un  o  honynt 
hwy.  Ac  t-tto,  fid  na  rwystrer  neb  a 
aller  ei  foddloni  &  Rbeswm  eglur, 
gosodir  i  lawr  yma  Aclnisi.m  pen- 
nodol,  paham  y  bwriwyd  ymaidi  rai 
o'r  ÿereinoniau  arfiavdig,  a  phahain 
y  eynhelir  ao  y  cedwir  eraill  etto 
ym  rnhellach. 

Rhai  a  fwriwyd  yrnaith,  oMegid 
cynnyddasai  .11  gorllaow  a'u  haml- 
der  yn  y  dyddiau  diweddaraf  byn, 
byd  on  id  aethai  eu  baich  yn  aiiudd- 
efadwy;  am  y  rhai  y  ewynoild  H.Aw- 


rbif.-di  n 
oyflwt  y 
ou  plegj 


irfnwr.  In 


y  fatb  .an  a  baich,  tra  gwaxmaeth- 
ai  r  amsor  i  wneuthur  bynny  jti 
ddiaraw  heb  derfvsg.  liithr  betb  a 
ddywdasai  S.Aifsfn,  po  «w.lsai  'r 
isereinoniau  a  art",  rid  yn  ddiweddar 
yn  eiu  plith  ni,  i'r  rhai  nid  oedd  y 
Uiaws  a  arii-rid  yn  ei  amser  ei  i'w 
eystadlu?  C'ymniaiiit  oedd  g".llrtwn 
liaws  ein  Seremo;:i:.u,  a  t .-i  _-;i.l  o 
honynt  mor  dywylL,  hyd  pan  oedd- 
ynt  yn  dyfysgu  ac  yn  tywyllu,  yn 
bytrach  mi;  yn  ir.ym  ni  ao  yn  josnd 
allan  Ddaioni  Crist  i  ni.  Heb  law 
liyn  1  gjd,  nid  Cvfrailh  seremon- 
inidd  yw  I : tin ■-■ :- 1  lirist  (fel  yr  oedd 
riian  t'awr  o  Cvfrailh  .ViVfWi  eithr 
Crefydd  i  w.asanaethu  Duw,  nid 
yiiitli-n-thiwi'd  eyiielyblaeth,  neu 
irysgi.d,  eilhr  yn  rhyddid  yr  Ys- 
pryd;  Kan  ymfnddli.iii  i  -ynnifer  o 
Si.'1-oiiinìiiaii  -iL'  a  wa-,:inaotha  i  1'refn 
weddaidd.a  Kln-iila.-th  dd't-viol;  a'r 
cyt'ryw  as  a  ydynt  gymmwya  i  gyft"- 
roi  pŵl  icddwl  dyn  i  gofio  ei  ddy- 
ledawydd  i  I/ilnw,  trwyryw  arwydd 
eglur  ac  aml'.vi;  i'w  ndeiladaoth.  I'm 
mhellach  etto:  Vr  acho-,  pwysfawT- 
oocaf  o  ddiddymmu  rhai  Sniiiia- 
iau,  ydoedd  eu  eani-arfer  hwy  eyn 
belled,  mown  rlian  o  herwydd  lall- 
ineb  gau-grefyddol  y  rhai  anghyw- 
raint  ao  annysgedig,  ac  mewn  rlian 
trwy  annigonol  gyliydd-dra'r  eyf- 
ryw  a  goisient  eu  helw  a'u  budd  eu 
hunain,  yn  hytrach  na  Gogoniant 
Duw  ;  fel  nad  oedd  bayaeli  fodd  i 
symmud  y  cam-ari'erau,  a'r  petU el  to 
yu  aefylL 


Eithr  yn  awr,  am  y  rhai  ond  antui 
a  rwystrir,  o  herwydd  cadw  etto  rat 
o'r  hen  Seremoniau  :  os  ystyriant 
nad  yw  bosibl  eynnal  Trefu  a  Rhe- 
ola'tii  hedilyehil  yn  yr  Kglwys  heb 
mi  Seremoniau,  e.int  yn  hawdd  wil- 
ed, fod  aclins  eyireithlawn  iddynt 
newid  eu  meddyliau.  Ao  os  mawr 
ganddynt  fod  yr  un  o'r  rhai  hen  yn 
s:  iyii,  ;lo  yn  irell  ganddynt  lunio'r 
cwbl  o  newydd,  eitlir  gan  iddynt 
g: niattàu  mai  cynihwys  yw  caej 
rhywSerrnioniau  ;  diau.  He  «eliir  yn 
dda  alter  yr  hen,  nid  ova  fodd  idd- 
jnt  wrth  nswm  argyoeddi  yr  hen, 
yn  unig  am  eu  bod  yn  hen,  hub 
ddatgud'dio  eu  gwn  11  synwyr  eu  huu- 
oanys  -is  felly  y  mac,  hwy  a 


ddvli  nt  r-nirlj   p-m-li    iddynt 
Mdi    . 

offach   ganddynt 


w ydil  I'll  11. -in add  rw>  dd.es  mynnant 


Undid)  a  «.'liyd-nordiad,  uà  Newi. 
ia.tau,  a  Xewydd-wvniau,  yr  hyn 
levnihi-lled  aj  v  /all  bynny  gyttimo 
ii  gosod  allan  I'iydd  iiri.it)  y  aydd 
bob  amser  i'w  i.i'bclyd.  Ym  mhell- 
aeli  etto;  i'r  eyfryw  ni  bydd  aches 
eyriawn  i  feio  ar  y  Seremnniau  a  ad- 
awyd :  canya  ruegia  y  owriwyd  allan 
y  rhai  a  gam-arferid  fwyat,  ao  a 
(K-ildynt  yh  faieh  ar  Gydwybodau 
dynii.n  hobaelioa;  f.dly'r  Ueillagod- 
wir  rr  inwyn  Rheulaeth  a  Thret'n,  ao 
a  ellir  (ar  achosion  eyriawn)  eu  ham- 
genu  a'u  newidio,  ain  byTiny  nid  yd- 
vnt  i'w  ha mu  yn  un-fri  ft  Chyfraith 
itduw.  Ym  mheUaeh  drachefn  ;  Nid 
Jut  Seremoniau  tj-wyll  nan  atlafar, 
ond  rhai  a  oaodir  allan  fel  y  gallo 
pob  dyn  ddirnad  beth  y  maent  >-n 
ei  arwyddocâu,  ac  i  ba  ddefnydd 
y  maent  yn  ifwaaanaothu  ;  fel  nad 
l-arferir  hwy 
>'r  blaen.  Ao 
nid  ŷm  yn 
Genedl  arall,  nao  yn 
gosod  dim,  namyn  i'u  Cenedl  ein 
bun  yn  unig:  canys  eymhesur  yw 
yn  ein  barn  ni,  fod  i  bob  Gwlad  ar- 
feru'r  eytryw  ieremoniau  a  welont 
h«-y  jm  oreu  i  ddyrchafu  Anrhyd- 
edd  a' Gnifiiniant  Duw,  a  thebyncaf 
i  li.hvyn  eu  poll  i  l'"ui'!edil  lierllaivh 
a  dinviol.  heb  nao  Amryfusedd  U3 
Choel-grefydd;  a  dodi  o  honynt 
yma  i  th  bethau  eraill  a  ganfyddant 
o  amser  bwy  gilydd   5"n    fwyaf  eu 


annywiu)  Wledydd  yn  Ordinliadau 
DjTiion. 


T  DREFN  PA  WEDD  Y   GOSODIR   DARLLAIN  T 

PSALLWYR. 

Y  Psallwyr  a  ddarllenir  drosto  a  drefnwyd  na  bo  darllain  uwch 
unwaith  bob  mis,  fel  y  gosodir  law  pedair  neu  bump  o'r  rhannau 
■too,  ar  1'oreol  a  Phrydnhawnol  hynny  ar  un  amser. 
Weddi:  eithr  yn  Chteefror  y  dar-  j  Ac  ar  ddiwedd  pob  Psalm,  a  phob 
llenir  311  unig  tiyd  yr  wythfed  dydd  cyfryw  ran  o'r  bedwaredd  Psalm  ar 
ar  hugain  neuY  nâwfed  ar  hugain  )  v_ 
or  mis. 

A  He  y  mae  i  Ionawr,  Mawrth, 
J/.íí,  iror/'hii-li'if,  Aw.tt,  Hydref  a. 
Khapfyr,  un  ar  ddeg  ar  hu-rain  o 
ddyddiau  bob  un,  fe  a  ordeiniwyd 
fod  darllain. y  dydd  diweddaf  o'r 
misoedd  hynny,  y  Psalmau  a  ddar- 
llenwydy  dydd  o'rblaen,  fel  y  pall  >'r 
Psalmau  ddechreu  droeliefn  y  dydd 
cyntaf  o'r  mis  a  fyddoiQ  canlyn. 

A  lie  y  cyfrennir  y  bedwaredd 
Psalm  ar  bymtheg  ar  ol  cant  yn 
ddwy  ran  ar  hugain,  a'i  bod  yn 
rhy  hir  i'w  darllain  ar  unwaith,  fe 


Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i>  ilah  :  ac 
i'r  Yspryd  Gián; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu,  y  mae 
yr  awr  Hon.  ac  y  bydd 
yn  oes  oesoedd.  Amen. 

Nodicch,  Fod  y  Psallwyr  yn  ean- 


oddi  eithr  amryw  yehwanec- 
iadau  yn  y  drydedd  Psalm  ar  ddeg 
a'r  !  edwaredd  ar  ddeg,  y  rhai  a  ar- 
grephir  rhwng  cromfachau. 


Y  DREFN  PA  Y\-EDD  Y  GOSODIR  DARLLAIN  Y  RKAN 

ARALL  O'R  YSGRYTHYR  LAN. 

YR  Hen  Destament  a  osodwyd 
yn  Llithoedd  cyntaf  ar  Foreol 
a  Phrydnhawnol  Weddi :  ac  felly  y 
rhan  fwyaf  o  bono  a  ddarllenir  un- 
waith bob  blwyddyn,  fel  y  cosodir 
yn  y  Calendar.  ,  „. 

Y  Testament  Newydd  a  osodwyd     gydsyniad  ef,   ddarllen   Llithoedd 
yn  ail  Llithoedd,  ar  Foreol  a  Phryd-     eraill  yn  lie  y  rhai  a  appwyntu  yn 


'r   pedair  Efengyl,   neu 
unrhyw    Lith     appwyntiedig    yn 
■.    \.'\'       i  .  "  •    •     • 

air  Efengyl. 

Ar  achlysuron.i'w  cymmeradwyo 
gan  yr  (Jrdinari,  fe  ellir,  gyd  a'i 


nhawnol  Y\"eddi,  ac  a  ddarllenir 
drosto  mewn  trefh  bob  blwy  Idyn 
ddwvwaith,  unwaith  yn  v  Bore,  ac 
.mwai-liyiiyP:- 

EpisT'-.Iau  a'r  Eia'^-yiau  :  oddi  eithr 
y  Datsruddiad.  o'r  Ir.rn  y  -■ 
ynunig  rywLith' ■  i  ■  ;  •  wyntit  :.-■ 
ar  ddiwedd  y  flwyddyn,  a  rhai 
Llithoedd  P'iod  appwỳntiedig  ar 
amrywiol  Wyliau. 

Ac  i  wybod  pa  Lithoedd  a  ddar- 
llenir bob  dydd ,  edrych  am  y  dydd 
o'r  Mis  yn  y  Calendar  canlynol; 
ac  yno  y  cei  y  Pennodau  a'r  rhan- 
nau  0  Bennodau  a  ddarllenir  yn 
Llithoedd  arForeola  Purrdnhawn- 
ol  Weddi,  oddi  eithr  y  Gwylian 
Symmudol  yn  unis,  y  rhai  nid 
ydynt  3-n  y  Calendar  ;  a'r  Ansym- 
mudol,  lie  y  gadewir  gwafde  yng 
.  Llithiau.  i  Llithiau 
Ptiod  i'T  holl  ddyddiau  hynny  a 


_'  Calendar. 

A  rhaid  yw  nodi  yma  ;  Pa  bryd 

v    byddo    Psalmau    neu 

Lithoedd    PrYod   wedi    eu    gosod, 

salman  a'r  Llithoedd  a  ap- 

;      .  tttier  yn  y  drefn  srvffredin  yn  y 

r  a'r  Calendar  (0  byddant 

yn  rhai  gwahanol)  a  adewir  heibio 

am  yr  amser  hwnnw. 

Xoder  hefyd  ;  Ar  achlysuron  i'w 
happwyntio  gan  .yr  Ordinari.  y  gell- 
ir,  gyd  â'i  gydsyniad  ef,  arferyd 
Psalmau  eraill  yn  lie  y  rhai  a  a"p- 
pwyntir  yn  y  Psallwyr. 

üs  bydd  i  unrhyw  I>ydd  Gwyl  yr 
apywyutiwyd  iddo  Lithoedd  yn  y 
l>a'den,  ddigwydd  syrthio  ar  Sul  ag 


Xgholofn  y  Llithiau 

■  holl  ddyddiau   hynn' 
geir  yn  Nhalien  y  Llithoedd  Priod 


Sul  y  Drindod,  darllenir  y  Llith- 
oedd appwwyntiedig  i'r  cyfryw  Sul ; 
ond  os  syrth  efe  ar  ryw  Sul  arall, 
.     .  ■  ■   Ì .    •  1  '    , . 

Os  dywedir  Gweddi  Brydnhawnol  äm  y  Iiydd  Sul  neu  am  y  Dydd 
ar  ddwy  0  weithiau  gwahanol  yn  Gwyl,  yrioldoethineb  y  Gweinidog. 
yr  un  He  0  addoliad  ar  unrh\-w  Sul  Hhaid  yw  nodi  hefyd,  y  bydd  i'r 
oddi  eithi  Sul  y  bo  iddo  ddewis  o  Colect,  yr  Epistol,  a'r  Efengyl,  a 
ail  Lithiau,  fel  yr  appwyntir  yn  appwyntier  am  y  Sul.  wa«anaethu 
bendant  yn  y  Datlen,)  gall  jt  ail  dros  yr  holl  wythnos  ganlynol,  lie 
Lith  ar  yr  ail  waith  fod,  yn  ol  ni's  trefnwyd  yn  amffenach  yn  y 
doethineb  y  Gweinidog,  yn  unrhyw     Llyfr  bra. 


1  LLITHTAU 

Neiüditol  neu  bfiodol,  i'w  darllain  ar  Foreol  a  Phrydnhatcnol  Weddi, 
ar  y  Suliau,  a  Gwyliau  eraill,  trwy'r  holl  Fhvyddyn. 


H  LLITHIAU   PrJOD   I'R   SULIAU. 


Suliau  yr 

AdfetU. 
Cyntaf 


Suliau  gtvedi 
Kadolig  Crist. 

Cyntaf 

Ail 

Suliau  gmedi'r 
YstwyU. 

Cyntaf 

Ail 

Trydydd  .... 

Pedwerydd  .. 

Pummed .... 

Chweched... 
Septuagcsima. 

1  Llith. 

2  Lith. 


Seragesima 

Ctvincnmgetin 

YGaran 

YSut 

Cyntaf . . 


y. 


Dat.   — 


-19ff.  12  in.  30 


Trydydd  

Pedwerydd  . . 
Pummed  .... 
Chweched  .. 

1  Llith. 

2  Lith. 

Dydd  Pasg. 

1  Llith. 

2  Lith. 

Suliau  gmedi'r 
Pasg. 
Cyntaf— 

1  L!;th. 

2  Lith. 

Ail 


Kumeri    17 
Numeri  — 


LLITHIAU  PKIOD  I'R  SULIAU. 


Sutiau  gn-edi'i 

Patg. 

Trydydd  .... 

Pedwerydd  . 

Puinmed . . . , 


F  Sulgnyn. 

1  Llith, 

2  Lith, 


Suí  y  Drindod, 

1  Llith.     Esay  

2  Lith.  [  Dat.    


Ezeciel    —36  a.  25 

Act. 18  a.  24« 

(19  a.  21 


Xoda.—  Fod  i*r  Llithoedd  appwyntkdig  yn  y  Daflen  nehod  am  y  Seithfed  Sul  ar  hugain 
FiidTr  Drindod,  gael  eu  darllen  bob  amaer  ar  y  Sul  nesaf  o  flaen  yr  Adfent. 
Oa  bydd  trydydd  Gwa=ana.th  ar  Sulian,  gall  yr  ail  Lith  i 
lod  o'r  pedair  Efengyl,  neu  unrhyw  Lith  appw. 

odrti  eithr  ar  y  Soliaa  hynny  i  ba  I 


unrhyw  Beniio 


unrhyw  Lith  appwyi>liedig  yn  y  Calendar  í 
pedair  Ef'-ntryl,  yn  id  d  .-thui'l  v  Gw  in:d    •  ;   ■  -■!■'.  i  .  itvr  ar  y  >nliau  hynn; 
dewia  o  ail  Lithiau  wedi  cael  on  happ*  ynii#  yn  bendant  yn  y  Daflen  uchod! 


LLITHIAU   PRIOD  VR  DDYDIAU   GWYLION. 


St.  Andreas. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Si.  Thomas. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Nadolig  Crist. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Si.  Stephan. 

1  Llith. 

2  Lith. 
St.  loan  Efang. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Dydd  y  Grvirioniaid. 

Dydd  or  Enwaediad. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Ystrcyll. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Tioad  St.  Paul. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Puredigacth   Mair 

Formyil. 

1  Llith. 
St.  Matthias. 

1  Llith. 
Cyfarchiad  ein  Har- 
gtwyddes. 

1  Llith. 
Dydd  Slerchur  y  Lludw. 

2  Lith.' 
Dydd  Llun  cyn  y  Pasg. 

1  Llith. 

2  Lith. 
'Dydd  Mawrth  cyn  y  Pasg 
I                                    1  Llith. 

2  Lith. 
Dydd  Merchur  cyn  y  Pasg. 

1  Llith. 

3  Lith. 
Dydd  Ion  cyn  y  Pasg. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Gn<ener  y  Croglith. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Not  Basg. 

1  Llith. 

2  Lith. 
DyiW  Llun  Pasg. 

1  Llith. 

2  Lith. 


-12  a.  20  i  a.  42 


loan 

20  a 

19 

LuV 



—2 

"■ 

Genesis  - 

-4 

a. 

Exodus -13  i 

1  Sam. 2  a.  27  i 

Genesis 3  i 

Esay 5Si 

Marc    2  a.  13  í 

Galarnad 1  i 


neuter. 
Coloss.  - 

Esay    - 


Haggai 2i( 

Esay 22  c 


Galamad- 

3Í0.3' 

Galamad 

í  i  a.  2 

Hosea 

13  i  a.  1 

Genesis- 

22  i  a. 2 

Zechamh 
Luc 

15  i  a.  2 

24  i  a.  1 

LLITHIAU  PRIOD  IR  DYDDIAU  GWYLION. 


Dydd  Uawrth  Pasg. 

1  Llith. 

2  Lith. 


St.  Phytip  a  St.  logo. 

1  LUth. 

2  Lith. 
Dndd  y  Dyrchqfuel. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Vydd  Uwiy  Sul- 

grvyn. 


Dydd  Marrrlh  y  Sui- 
gwyn. 

1  Llith. 

2  Lith. 
Si.  Barnabas. 

1  Llith. 

2  Lith. 
St.  loan  Fed. 


1  Lüth. 
St.  Matthew. 

1  Llith. 
St.  Mihangd. 

1  Llith. 

2  Lith. 
St.  Lut. 

1  Lliti. 


2  Bren. 
Esaj  — 


1  Thess. 
Deuter.  - 


2  Bren. 
Luc  — 

Gen.  — 


Zechariah 


Miehah 
N  ah  urn 


!1  a.  15  i  a.  23 

1  i  a.  16 

3  o.  51  i  a.  57 

1  a.  10  ■  a.  18 

19  a.  15 


Deu-.oro.  - 
1  Chronicl  - 


Ecclcs.  - 
Jer. 


PSALMAU   PRIOD   AR  DDYDDIAU    PENNODOL. 


I  PLYGAI2). 


PLYOAIN.  :      QOSPEB. 


Psalm.    2  Psalm.  113 


Y    CALENDAB, 

GYD   A  THAFLEN    Y   LLITHIATJ. 

IOSTAWK  SYDD  IDDO  XXXI.  0  DDYDDIAT7. 

BOREOL  WEDDI. 

PRYDNH.  AVE  DDL 

— 

b 

Llith  Gyntaf. 

An.  Lith. 

LUTH   GYSTAF. 

Ail  Litb. 

Evicaediad. 

Gen.— í.  ia.  20 

2 

Matth.    i.  a.  IS 

Genesis   i.  a.  20 

Act. i. 

(i  ii.  a.  4 

3 

c 

ii.  a.  4 

ii. 

'     iii.io.20 

ii.ia.22 

4 

d 

Iii.  a.  20» 

(iv.  o.  16 

iii. 

1 iv.a.16 

ii.  a.  22 

5 

e 

v.  to.  28 

iv.  i  a.  23 

]  v.  a.  28  i  vi.  a.  9 

iii. 

0 

7 

Tslicyll.    

Genesis    vi.  a.  9 

g 

Matt— iv.  ,r.  23 

vii. 

iv.ia.  32 

(iv.«.13 

8 

A 

Lncian,  0.  a  M. 

b 

Genesis viii. 

xi.  ia.  lu 

v.  a.  13  t  a.  33 
v.  a.  33 

ix.  ia.  20 

iv.a.32iv.o,17 

II 

vi.  in.  19 

H 

d 

xv' 

vi.a.luivii.,,.7 

xvi! 

vii.  i  o.  35 

12 

6 

xvii.  i  a.  23 

vii.  a.  7 

—  xviii.  i  a.  17 

(viii.  o.  5 

13 

f 

Hilari,  E.  a  C. 

Gen.  xviii.  a.  17 

viii.  i  a.  18 

xii.  <7.12  i  a.  30 

viii.  o.  5  i.  a.  26 

M 

g 

Xj. 

-    viii.  a.  18 

xxi.  i  ii.  22 

viii.  a.  26 

15 

A 

xxi.a.  33  i 

(xxii.  a.  20 

ix.ia.18 

xxiii. 

ix.  i  a.  23 

II 

b 

ixiv.ia.29 

ix.  a.  18 

xxiv.  a.29i  a.  52 

ix.  a.  23 

n 

d 

xxiv.u.52 

Prisca,  F.  a  51. 

£.111.  24 

xxv.  a.  5  i  a.  19 

X.  i  a.  24  1 

Gen.    xxv. ...  19 

X.  a.  24 

—  xxvi.  ia.18 

X.  a.  24 

19 

e 

xxvi.  a.  18 

xi. 

xxvii.  i  a.  30 

xi. 

2C 

f 

Ffabian.E.aM. 

Agnes,  F.  a  31. 

xii.  i  a.  22 

21 

g 

Gen.  xxix.  ia.  21 

xii.  a.  22 

—  xxxi.  i  a.  25 

xiii.  i  a.  26 

22 

A 

Vincent.D.aM. 

Gen.  xxxi.  a.  36 

xiii.  ia.  24 

—  xxxii.  i  o.  22 

xiii.  a.  2S 

S3 

b 

xxxii.  a.  22 

Xiii.  a.  24 

(i  a.  53 

\x  v ; ;  i. 

xiv. 

24 

c 

—  xxxv.  i  a.  21 

xiii.  a.  53 

xxxvii.  i  a.  12 

xv.  i  a.  30 

d 

Trofi/i  5.  Pari/. - 

(ixiv.  a.  13 

26 

e 

Genesis  xxxvii. 
(a.  12 

xiv.  a.  13 

xxxix. 

xv.  a.  30  i 

(xvi.  a.  1G 

27 

f 

xl. 

xv.  i  a-2l 

xli.  i  a.  17 

xvi.  a.  16 

28 

g 

xli.  a.  17  i 

(a.  53 

xv.  a.  21 

xli.  a.  53 

(i  xlii.  a.  25 

xvii.  io.16 

29 

A 

xlii.  a.  25 

xvi.  i  a.  24 

xliii.  i  a.  25 

xvii.  a.  16 

SI 

b 

xliii.  a.25i 

(xliv.  a.  14 

xvi.  a.  24 

(ixvii.  o.l4 

xliv.  a.  11 

—  xviii.  i  a.  24 

31 

0 

xlv.ia.25 

svii.a.14 

xlv.  a.  25 

(i  xlvi.  a.  S 

—  xviii.  a.  24  i 
(xix.o.21 

Y     CALENDAE, 

GYD    A 

THAFLEN   Y  LLITHIAU. 

CHWEFROE  svdd   iddo  XXVIII.  o    DDYDDIAII. 

AC  TM  MHOB 

HLWYDDYN  NAID  XXIX.  o  Ddyddiao. 

BOREOL 

WE  DDL 

PRYDNH.  WEDDI. 

1 

d 

Llith  Gvntaf. 

Ail  LrrH. 

Llith  Gyntaf. 

Ail  Lrra. 

YmpryJ. 

Gen.  xlvi.  a.  26 

Matthew  xviii. 

Gen.  xlvii.  a.  13 

Act.    xix.  a.  21 

(»  xlvii.  a.  13 

(t  a.  21 

2 

Pur.  Muir  Fur. 

—    xviii.  n.  21 
(£  xix.  a.  3 

xx.  i  a.  17 

3 

f 

Blasius.E.aM. 

Genesis    xlviii. 

xix.  o.  3  i  a.  27 

Genesis  —  xlix. 

xx.  a.  17 

4 

g 

1. 

xix.  a.  27 

(t  xx.  a.  17 

Exodus  — i. 

xxi.  £«.17 

5 

A 

Agatha,F.a3I. 

Exodus ii. 

xx.  a.  17 

iii. 

xxi.  o.  17 1  a.  37 

6 

b 

iv.  i  a.  24 

xxi.ici.23 

—  iv.  a.  27  t  v. 
(a.  15 

xxi.  «.37  £ 

(xxii.  a.  23 

7 

c 

v.  a.  15  £ 

xxi.ii.  23 

vi.  a.  28  i 

xxii.  «.  23 

(vi.  a.  14 

(vii.  a.  14 

(£  xxiii.  a.  12 

8 

d 

vii.  «.  14 

—  xxii.  £  n.  15 

viii.  t  a.  20 

—    xxiii.  a.  12 

9 

e 

viii.  „.  20 

(£  ix.  a.  13 

xxii.  a.  15 

(t  «.  41 

ix.  a.  13 

■ — xxiv. 

10 

f 

s.io.21 

xxii.  a.  41 

(ixxiii.a.13 

-  x.  a.21axi. 

xxv. 

11 

g 

xii.  to.  21 

xxiii.  a.  13 

xii.  a.  21  £  o.  43 

xxvi. 

12 

A 

xii.  a.43£ 

(xiii.  n.17 

—  xxiv.  £  u.  2ü 

xiii.  a.  17 

(£  xiv.  a.  10 

xxvii.  i  a.  18 

13 

b 

xiv.  a.  10 

xxiv.  a.  29 

xv.  i  a.  22 

—  xxvii.  a.  18 

It 

c 

Falentin,E.aM. 

ExJd.  xv.  o.  22  i 

xxv.  £a.31 

xvi.  a.  11 

xxviii.  t  a.  17 

(xvi.  a.  11 

15 

d 

xvii. 

xxv.  a.  31 

xviii. 

—  xxviii.  a.  17 

16 

—  xxvi.  i  a.  31 
xxvi.  a.  31 

xx.  £  o.  22 

xsji.  a.  21 

Khuf.  — ■ i. 

ii.ta.17 

17 

f 

xxi.  £  a.  18 

(£  o.  57 

(t  xxiii.  a_10 

18 

g 

xxiii.  0.14 

xxvi.  a.  57 

S-xxiv. 

ii.  a.  17 

l:i 

A 

xxv.  £  a.  23 

-xxvii.ta.27 
xxvii.  a.  27 

xxviii.t  a.  13 
xxix.  a.  35 

20 

b 

—   xxviii.  a.  29 

lT- 

21 

c 

(£  a.  42 

(£  a.  57 

<£  xxx.  a.  11 

xxvii.  a.  57 

22 

d 

xxxii.a.15 

23 

e 

Ympryd- 

xsxiii.o.12 

Marc  i.  £  a.  21 

—  xxxiv.  a.  10 

vii. 

(txxxi\(.a.lO 

(£  a.  27 

24 

f 

SI.  Matthias,  Ap. 

i.  a.  21 

ii.  £  o.  23 

viii.  i  a.  18 

25 

g 

Exodus    xxxiv. 

Exod.    xxsv.  a. 

viii.  a.  18 

(a.  27 

(29£xxxvi.a.8 

26    A 

xxxix.a.30 

ii.  a.  23  tiil.  0.13 

xl.  £  a.  17 

ix.  io.  19 

27 

b 

xl.  a.  17 

iii.  a.  13 

Lefit.    ix.  a.  22 
(ix.  a.  12 

ix.a.19 

28 

c 

Lef.  xiv.  Ì  a.  23 

iv.  £  o.  35 

xvi.  t  a.  23 

X. 

29 

xix.  i  a.  19 

3Iatthew  -  vii. 

xix.a.30ixx.a.9 

Y    CALENDAR, 

GYD  A  THAFLEN 

Y  LLITHIAU. 

MAWRTH  SYDD  IDDO    XXXI.   0  DDYDDIAU. 

1          BOREOL  WEDDI. 

PRYDNH 

WEDDI. 

d 

Llith  Gyntaf. 

AIL  LlTH. 

Llith  Gyntaf. 

Ail  Lith. 

Dewi,  Arch. 

Lef.xxv.ia.18 

Marc  iv.  a.  35  i 

Lent.  xxv.  a.  is 

Khuf. xi.  « 

It.  o.  21 

(ia.44 

(a.25 

2 

e 

Chad,  Esgob. 

Lef.xxvi.  to.  21 

v.  n.  21 

xxvi.  a.  21 

xi.o.25 

3 

f    Numeri vi. 

vi.  i  a.  14 

Num.     ix.  a.  15 
(i  x.  o.  11 

xii. 

4 

e x.  a.  11 

vi.  a.  14  t  a.  30 

xi.  t  a.  24 

5 

A      xi.  a.  24 

vi.  a.  30 

xii. 

xiv.  a  xv.  f  a.  8 

6 

b iiü.fl.17 

vii.  i  a.  24 

xiv.  t  a.  26 

xv.  o.  8 

7 

c      Perpetua,  M. 

Num.  xiv.  u.  23 

—  vii.«.  24  i 
(viii.  a.  10 

xvi.  i  a.  23 

XTL 

B 

d 

xvi.  a.  23 

—viii.  a.  10  i  ix. 

(a.  2 

ix.  a.  2  i  a.  30 

xvii. 

1  Cor.  i.  f  o.  26 

9 

e 

xx.  t  a.  14 

xx.  a.  14 

i.u.26aii. 

In 

f 

xxi.ta.10 ix.  a.  30 

xxi.  a.l0ia.32 

iii. 

11 

g 

—  xxii.  ia.  22      x.  to.  32 

xxiL  a.  22 

—  iv.  ia.  18 

12 

A 

Grygor,  E.  a  C. 

Nurueri— xxiii. 

x.  a.  32 

xxiv. 

-  iv.  a.  lsav. 

13 

b 

XXV. 

xi.  Í  a.  27 

xxv  ii.  a.  12 

vi. 

14 

c 

Deut.    i.  ia.  19 

xi.  a.  27  t 

(xii.  a.  13 

Heuter.  i.  a.  1J 

vii.io.25 

15 

d 

ii.ia.26 

xii.  a.  13 

(i  a.  35 

ii.  a.  26  t 

(iii.  a.  IS 

vii.  o.  25 

iii.  a.  18 

xii.  o.  35 

(i  xiii.  a.  14 

iv.  to.  25 

17 

f 

iv.  a.  25  t  o.  41 

xiii.  a.  14 

v.  to.  22 

ix. 

18 

S 

Edward,  Bren. 

Deut.  —  v.  a.  22 

xiv.  t  a.  27 

vi. 

x.  axi.o.l 

19  A 

vii.ia.  12      xiv.  a.  27  i  a.  53 

vii.  a.  12 

—xi.  a,  2  to.  17 

20  b 

-—  viii. 

xiv.  a.  53 

x.  a.  8 

xi.  «.  17 

14  21 

c 

Benedict,  Ab. 

Deut.  xi.  i  a.  18 

xv.  ««.42 

xi.  o.  18 

xii.  i  o.2S 

322 

d 

xv.  t  a.  16 

—xv.  a.  42  a  xvi. 

xvii.  a.  8 

xii.  a.  28  a  xiii. 

1     23 

,. 

xviii.a.9 

Luc     i.  i  a.  26 

xxiv.  a.  5 

xiv.io.20 

11  24 

f 

Yinpryd. 

1 

Deut. xxvi. 

—  Lo.26in.46 

xxvii. 

xiv.  a.  20 

■is 

Cyf.  Hair  For. 

i.  tt.  46 

xv.io.35 

1     2o,B 

19  26  A 

8,27,  b 

Deut.  xxviii.  i 

ii.  Í  a.  21 

xxviii. 

xv.  a.  35 

(a.  15 

(a.  15  t  a.  47 

1 

xxviii.  n.47 

ii.a.21 

xxix.  a.  9 

— xvi. 

1    Nic 
1629d 

iii.  i  ...  23 

iv.  i  a.  16 

2  Cor.  i.  io.  23 

xxxi.  a.  14 

xxxi.  a.  30 

i.  a.  23  i  ii. 

I 

(i  a.  30 

(t  xxxii.  a.  44 

(«.14 

530  6 

xxxii.  o.  44 

iv.  a.  16 

xxxiii. 

-ii.  a.  14  a  iii. 

1  l31!f 

xxxiv. 

v.  «a.  17 

Josua    1. 

Y   CALENDAR, 

GYP    A   THAFLEST   Y   LLITHIAU. 
EBRILL   SYDD  IDDO  XXX.   O  DDYDDIAU. 


BOREOL  WEDDI. 

Llith  Gyntaf.  I      Ail  Ln 
Josua 


PKYDNH.  WEDDI. 


LLITH  GYNTAF. 


-iii.     2  Corinth. 


KhLsiarfc,  E. 

Josua  vi. 

Ambros,  K. 
Josua  —  ix.  iu  3 


(xii.  a.  14 
xii.  n.14  a  xiii. 
Galatiaid  — 


io.  21] 


-iii 


xiv.  o.  24  «  a.  47 


iv.  a. 

(v. 
v.a.22ivi. 

vi.a.10 

Philippiaid  - 


•iii 


xx.  a.  27  i 

(xxi.  ( 
—  xxi.  a.  5 


Colossiaid  - 

(«.21 

—  i.  a.  21  i 

(ii.n.f 

Ü.O.S 


Y    CALENDAR, 

GYD  A  THAÎLEN  Y  LLITHIAU. 
MAI  SYDD    IDDO  XXXI.  O  DDYDDIAU. 


BOREOL   WEDDI. 


LLITfl  Gtntaf. 


Caffael  y  Groes. 

1  Samuel   xxxi. 
n.  iii.  a.  17 

S.  loan  Efang. 
(ante  port.  Lat. 

2  Sam.  vii.  o 


T 


15  b 

16  c 

17  d 


xxii.  a.  31  i  a.  51 
xxii.  a.  54 

—  xxiii.  i  a.  26 


xxiii.(i.2C. 
xxiii. 


—  xviii.  £a.l7 

Awstin,  A.  cy. 
Caerg. 

1  Bren  .xxii-i  «.41 

Bede,  Offeir. 

2  Bron.  ii. 


SO    C 
31    d 


.24 


xi.  a.  47  i 
(xii.  a.  20 
— xii.  a.  20 


PRYDNH.  WEDDI. 

LLITH  GYNTAF. 

ISam.xxviii.ii.S 

2  Samuel i. 

vii.  i  a.  18 


—  xvii.  a.  24 

«xviii.  a.  18 

— xix.  i  a.  24 

xxi.  i  n.  15 


I  Tim.  i.  t  a.  18 

i.a.lSaii. 

iii. 


viii.  i  « 
-    viii.  ri 
(i  ix.  a.  10 


Eolreaid- 
—  ii.aiii. 


Y    CALENDAR, 

GYD  A   THAFLEN  Y   LLITHIAU. 
MEHEFIN   SYDD   IDDO   XXX.   O    DDYDDIAU. 


BOKEOI  WEDDI. 


Llith  Gtntaf. 


Boni.  Es.  a  M. 
2Chron.  — six. 
— xx.a.31axxi. 


xxviiu 

-  nix.  a.  3 

ii  a.  21 
St.  Barnabas,  Ap. 
2  Br.  xviii.a.13 

xix.  a.  20 

Esay—  xxxviii. 

(a.  9  i  a.  21 
2  Bren.  —  sxii. 

sxiii.  a.  21 

(t  xxiv.  a.  8 
S.  Alban,  Mer. 
2  Bren.  xxv.  n.  8 
Ezra iv. 

Tii. 

Edward,  Bren. 


St. loan  Fed.— 
Neh.xiu.fo.15 
Esther i. 


Tmpryd. 

Esther  vi. 

St.  Feir,  Apos. 


ii.  Í  i 


■iii. 


iv.fo.32 

c  v.  32  f  v. 

(0.17 

v.  a.  17 


Act.    ix.ia.23 


PRYDXH.  WEDDI. 


2  Bren.  —  xvii.  i 

(a.  24 

2  Chron.  —  xii. 


(to.  14 

xx.  f  a.  31 

xxii. 

—  xxvi.axxvii. 
2  Bren.   xviii.  i 

(«.9 

2  Chron.  xxx.  a 

(xxxi.  o.  1 


2  Br.  xix.  to.  20 
2  Chron.  sxxiii. 
2  Br.  xxiii,io.21 


viii.  a.  15 
x.fo.20 


vii. 

1.73  s 

Vii, 



xiii. 

a.  15 

Esther  ii. 

a.  15 

a  iii. 

vii. 

Petr  i.  i  t 
(iL< 


Y    CALENDAR, 

GYD  A  THAFLEN  Y  LLITHIATT. 


GORPHENHAF  SYDD  IDDO  XXXI.   O  DDYDDIATJ. 


BOREOL  WEDDI. 
Ail  Litfi. 


Llith  Gtntaf. 


1 

? 

2 

A 

3 

b 

4 

r 

5 

d 

6 

n 

7 

f 

8 

- 

U 

A 

10 

b 

11 

,. 

12 

(1 

13 

,. 

U 

f 

15 

-: 

16 

A 

17 

h 

18 

c 

19 

d 

2e 

c 

a 

r 

22 

•r 

28 

A 

24 

b 

25 

26 

d 

27 

28 

I 

29 

<Ç 

:,, 

A 

S 

b 

xrx.a.l2ia.27 

xxxviii.  a. 

(fSaxxxix. 
Swithtin,  E. 


-xii.  n.  10 

Ympryd. 


St.  Iaqo,  Apns. 
S.  Ann,  Mum 
Mair  Forwyn. 

Diar.  xv.  a.  18. 


PRYDNH.  WEDDI. 


Llith  Gyntaf. 


jod.o.STi 

(xxii.  a.  23 


—  xxii.  a.  23 
(t  xxiii.  «.12 


xxvii. 

—xxviii.  i  n.  17 

xxviii.  a.  17 

Bhuf.  i. 


—    xxii.  i  a.  17 


3  loan. 
Judas. 
Matthew  I 


—  xii.  a.  22 
-xiii.ia.  24 


xiii.  a. 24  in. 53 

xiii.  a.  53 

(txiv.a.lS 


Y    CALENDAE, 

GYD  A  THAPLEN  Y  LLITHIATJ. 


AWST   SYDD   IDDO    XXXI.   O   DDYDDIAU. 


— 

_ 

~ 

■• 

2 

d 

3 

,. 

4 

f 

5 

- 

6 

A 

7 

li 

8 

<• 

9 

.1 

10 

" 

11 

f 

12 

g 

13 

A 

14 

b 

IB 

0 

18 

d 

17 

e 

18 

f 

19 

S 

20 

A 

21 

b 

22 

r 

23 

d 

24 

o  < 

25 

1 

28 

s 

27 

A 

-N 

b 

29 

c 

30 

1 

SI 

e 

Llith  Rtntap. 


WE  DDL 

Ail  Lith. 


Gweiid-nev 
Pregethwr 


Jei\  — ii.  i  a.  14 
S-  Lawrence. 
Jeremi   v.  a.  19 


-  xxix.  a.  4  ; 
(O.20 

xxxi.  i  a.  IS 


YTIIITViI. 

Jer.  xxxvi.  a.  14 

S. Bartholomew. A 

Jeremi  xxxviii. 

(a.  14 


l.fa.2 

Ezec.    i.ia.l 

S.  Awstin,  E. 
Ezeciel i! 


Elinf.  ii.  ia.17 


PRYDNH.  WEDDI. 


Llitii  Gtntaf. 


Diar.—  xxviii.  i 
(a.  15 

mi.  a.  10 

;  Preg.-ii.ta.12 
iv. 


Matth.xvi., 
(i  svii.  a.  14 


-  xxxix. 
li.  a.  54 


xxi.  a. 

-  xxii.  in.  15 
xxii.  a.  15 1  ( 

xxii.  < 

(ixxiii.n.13 

-  xxiii.  a.  13 


■   XXVI.  I 

vi.  a.Sli 

—  xxvi.  a.  57 

xxvii.  i 

(t  a.  57 

-xxvii.  < 
xxviii. 


Y   CALENDAB, 

GYD   A 

THAFLEN  Y  LLITHIAU. 

MEDI  SYDD   IDDO  XXX.   0  DDYDDIAU. 

— 

í 

BOREOL  WEDDI. 

PRYDNH.  WEDDI. 

Luth  Gyntaf. 

An,  Lith. 

Llith  Gyntaf. 

Ail  Lith. 

/Egidi.  A.  a  C. 

Ezec.   riii.  .1.17 

ICorin.  xi.a.17 

Ezec.  xiv.  ia.  12 

Marc  —  v.  a.  21 

2 

g 

xiv.  a.  12 

xii.ia.28 

xvi.  a.  44 

vi.  ia.14 

3 

A 

—  xviii.  i  a.  19 

xii.  a.  28  a  xiii. 

xviii.  a.  19 

vi.  a.  14  i  a.  30 

•1 

b 

xx.  i a.  18 

xiv.io.20 

xx.  o.l8  i  ».  S3 

vi.  u.  30 

5 

<■ 

xx.  o.  33  i  a.  44 

xiv.  a.  20 

xxii.  a.  23 

vii.  i  a,  24 

6 

d 

xxiv.  a.  15 

—  xv.  i  a.  35 

vii.  a.  24  t 

(viii.  a.  10 

7 

Enurchus.  Es. 

Ezec.  —  xxvii.  i 

xv.  a.  35 

xxvii.a.26 

viii.  a.  10 

(a.  26 

(i  ix.  a.  2 

8 

f 

Gened.  M.  F. 

Ez.sxvUi.io.  20 

xvi. 

xxxi. 

ix.  a.  2  i  a.  30 

9 

g 

—   xxxii.ia.17 

2  Cor.  i.  i  a.  23 

xxxiii.  i  o.  21 

ix.  a.  30 

10 

A 

xxxiii.a.21 

i.  a.  23  iii.  a.  14 

—  xxxiv.ia.17 

x.ia.  32 

11 

b 

xxxiv.a.17 

-ii.  u.  14  a  iii. 

xxxvi.  a.  16  i 

(a.  33 

x.  a.  32 

12 

o 

xxxvii.  i  a.  15 

iv. 

—  xxxvii.  a.  15 

xi.ia.  27 

13 

d 

—  xlvii.  i  0.13 

V. 

Daniel i. 

xi.  a.  27  i 

(xii.  a.  13 

14 

e 

Dydd  y  Gr.  8. 

Dan.— ii.  í  a.  24 

—  vi.  a  vii.  o.l 

ii.  «.24 

xii.  a.  13  i  a.  35 

15 

f 

iii. 

vii.  a.  2 

iv.  i  a.  19 

xii.  a.  35  i 

(xiii.  a.  14 

16 

g 

iv.  a.  19 

■  viii. 

v.  i  a.  17 

xiii.  a.  14 

17 

A 

Lamb.  E.  a  M. 
Dan.  -  v.  o.  17 

xiv.  i  a.  27 

18 

b 

■ ■  vii.  i  a.  15 

X. 

vii.  a.  15 

xiv.  a.  27 

(i  a.  53 

19 

0 

iz.ia.20 

xi.  i  a.  30 

ix.  a.  20 

xiv.  a.  53 

20 

d 

Ympryd. 

Dan.  x.  i  a.  20 

xi.rt.30i 

(xii.  a.  14 

xii. 

xv.  ia.42 

21 

22 

St.  Matthew,  Ap. 
Hosea— ii.  a.  14 

xii.  a.  14  a  xiii. 
Galatiaid  i. 

xv.  a.  42  a  xvi. 
Luc  — i.  i  ,i.  26 

f 

Hosea  iv.  i  a.  13 

23 

g 

v.  a.  8  i  vi.  a.  7 

ii. 

vii.  a.  8 

i.  a.  26  i  a.  57 

24 

25 

\ 
b 

xi.  a  xii.  i  a.  7 

i.  a.  57 

ii.  ia.  21 

x. 

iv.  i  a.  21 

26 

c 

S.  Oyp.  A.  a  M. 

Dan.  xiii.io.  15 

iv.a.21i 

(v.  a.  13 

xiv. 

ii.a.21 

27 

ä 

J«ol i. 

v.  a.  13 

JOel  -ii.  1  a.  15 

iii.  i  a.  23 

28 

e 

ii.  a.  15  t  a.  28 

vi. 

ii.  n.  2s  i 

iv.  i  o.  16 

29 

f 

St.  Mihangel  a'r 
hoil  Angylinu. 
S.  Jer.  O.  a  C. 

(iii.  a.  9 

30 

g 

Joel iii.  o.  9 

Ephosiaid i. 

Amos— i.  aii.  i 
(a.  4 

iv.  a.  16 

T   CALENDAE, 

GYD  A  THAFLEN   Y  LLITHIAU. 


HYDREF  SYDD    IDDO   XXXI.  O  DDYDDIAU. 


BOREOL  WEDDI. 


Llith  Gtxtaf. 


Ffydd,  F. 

Jonah 

Mich.    i.  i 


Edward,  I 

Habacuc- 
Seph.    i.  < 


(ii.a.4 

Hag.  ii.  it  10 
Etheldreda,  F. 
Zech.    i.  i  a.  18 

St.  Luc,  Efang. 
Zechariah    iii. 


Crispin,  M. 
Zechariah  iiv. 
Malachi ii. 


St.  Simon  a  Í 
Judas,  App. 
Doeth.    i 


Ephesiaid  —  ii. 


r.a.22tvi.a.l0 


vi.  a.  10 

Philippiaid     i. 


I'RYDXH.  WEDDI. 


Llith  Gyntaf. 


Obadiah. 
Jonah  — 


HaLacuc ii. 

Seph.    i.  i  a.  14 
ii.a.4 

Haggai i. 

ii.a.  10 

Zech.i.a.lfaii. 


-  3dv.  a.  23 
(isv.  n.ll 

—  IT.  ÍI.  11 


Y   CALENDAR, 

GYD  A  THAFLEN  Y  LLITHIAU. 


TACHWEDD  SYDD  IDDO  XXX.   O  DDYDDIATT. 


Eccl.-  i.ia.14 
iii.  n.  17  /«1.30 

Leonard,  C. 
Eccl. v. 


S.  Martin,  E.  a  C, 

lEccl.xxiv.fo.24 


c     -mlx.fo.13 

d      Jlachutus,  E. 
j  Eccl.  lli.fo.14 
el    —   xiiv.  to.16 
f      IIuw.  E-  mIi. 

j  Eccl.—  li.  a.  10 

g.  Baruchiv.  «.3'i 

(a  v. 

A'  Esay i.  o.  21 

b  Edmund.  B.  a  M 
I  Esay  iii.  to.  16 

c1    v.  in.  18 

Cecilia,  F.  a  M. 

Esay vi. 

S.Clem.  E. a M. 
Esay. 


.'.is 


Tmpryd. 

Esay  xix.  ia.  15 
St.  Andrew,  Ap. 


WEDDL 

AIL  LlTH. 


Í  hilemon. 
Hehreaifl— 


PRYDNH. 

Llith  Gyxtaf. 


Bnnichi 
Esay— i 


WEDDI. 

Ail  Lith. 


(f  xxiv. , 
—  xxiv.< 


x.  a.  39  ix.. 

xi.fc 

xI.o.l7i-c 


Y   CALENDAR, 

GYD   A   THAFLEN   Y  LLITHIAU. 


KHAGFYK  SYDD  IDDO  XXXI.   O  DDYDDIAU. 


BOREOL  WEDDI 


Llitu  Gyntaf. 


—  xxii.  a.  15 

XXiV. 

xxvl.  ta.20 


Nicolas,  Esgob. 
Esay  xxix.  i  a.  9 

xxx.ia.18 

Vmdd.  Mair  F. 
Esay  - —  xxxi. 

xxxv. 

xl.  a.  12 

xli.  a.  17 

Luci,  F.  a  Mer. 

Esay  xlii.  a.  lj 

(i  xliii.  a.  8 

-  xliv.  t  a.  21 


Si.  Thomas,  Ap. 
Esay lv. 

Ympryd. 

Esay lix. 

Nadolig  Crist. 
St.  Stephan,  M. 
Si.  Joan,  Efang. 
Gwirioniaid.  — 

Esay lxi. 

lxiii. 

Sylfestr,  Es. 
Esay  —  lxv.  a.  8 


Petr-iii.  n.8 

(i  iv.  o.  7 

iv.  a.  7 


2  loan. 

3  loan. 

Judas. 
Datgudd.- 
Ü.  a.  1 


-viii. 

— 

— 

xix. 

a.  11 

PRYDNH.  WEDDI. 


Llitu  Gyntaf. 
Esay xxii.  t 


XXXII. 

XSLX1V. 

-  xl.  iu.  12 

-  xli.ia.17 

-xlii.  i a.  18 

•  xliii.  a.  8 

•  xliv.  a.  21 


-  xii.  a.  20 
xiii.ia.21 
-xiii.  a.  21 


TAFLENNAU  A  THREFNAU  Y  GWYL1AÜ 

SYMUCDOL  A  DISYMMTJDOL ;  YNGHYD  A"R  DYDDIATJ 

YMPBYD  AO  ARBEDRWYDD,  TEWT'R  HOLL 

FLWY'DDYN. 


CYFAIITT'YDDIADAU  i  wybod  pa  bryd  y  maJr 
Gwyliau  Symmudol  yn  dechreu. 

T\YDD  Pasg,  ar  ba  un  y  mae"r  llrill  y-n  sefyll,  yw  bob  amser 
J-J  y  Sul  cyntaf  wi-di'r  Llawn  Lleuad  a  s>Ttbio  ar,  nou  nesaf  ar 
oL  yr  Unfed  dydd  ar  liugain  o  Fawrth.  Ac  os  digwydd  y  Llawn 
'  Lleuad  ar  fìdiẃl  Sul,  Dydil  Pasg  yw  y  Sul  ar  oL 
i  Sul  yr  Adfent  yw  bob  amser  y  Sul  nesaf  at  Wyl  S.  Andreas, 
|  pa  un  bynnag  ai  cyn  ai  gwedi. 

rSejituajtesima     "1  fXaw 


«ui  jSeraftesir. 
A™  1  Cuincwa 


JWyth  / 
ISaith  f 
(.ChwechJ 


Wythnos  oyn  y  Pas?. 


vacesima  f 
LCwadraitexima    J 
Sul  v  Gu-eddiau      ■)  r  5  Wythnosl 

I>ydd  y  ])yrct>ajael(  J40  Nydd       l -„„,,,..  Pasjr 

YSuhwvn  1^1"  Wythnosf  S*"*"^  rase- 

Sul  y  Itnndod         J  L  8  WythnosJ 


TAFLEN 

OR  HOLL  WYLIATJ  Y  SYDD  IW  CADW  YN   EGLWY8 
GYFTJNOL  LLOEGR  TRWY'R  FLWYDDYN. 

Yr  holl  Suliau  yn  y  Flwyddyn. 

rEnwaediad  ein  Harglwydd  IESU  GRIST. 

Yr  Ystwyll. 

Troad  S.  Paul. 

Puredigaeth  y  Fendigedig  Forwyn, 

S.  Matthias  yr  Apostol. 

Cytarchiad  y  Fendhredig  Forwyn. 

S.  Man;  jt  Efangylwr. 

S.  Phulip  a  S.  lain  yr  Apostolion. 

Dyrchafael  ein  Harglwydd  IESU  GRIST. 

S.  Barnabas. 

Genedigaetli  S.loan  Fedyddiwr. 

S.  Petr  yr  Apostol. 
Dydd  GwylJ  S.  Iaeo  yr  Apostol. 

S.  Bartliolomeus  yr  ApostoL 

S.  Matthew  yr  Apostol. 

S.  Mihangel  a'r  lioll  Angylion. 

S.  Luc  yr  Efangylwr. 

S.  Simon  a  S.  Judas  yr  Apostolion. 

Yr  holl  Saint. 

S.  Andreas  yr  Apostol. 

S.  Tiiamas  yr  Apostol. 

Nadolig  ein  Harglwydd. 

S.  Stephan  y  Merthyr. 

S.  loan  yr  Efangylwr. 

.  Y  Sancteiddlân  Wirionlald. 

Dydd  Llun  a  Dydd  M^aiiTth  Pasp 

Dydd  Llun  a  Dydd  Mawrth  Suigioyn. 


TAFLEN 

O'E  NOd  WYLIAU,  YHFRYDIAU,  A  DYDPIAIT   ARB3CD. 
RWYDD,  I'W  CADW  YN  Y  FLWYDUYN. 

'Nadollg  ein  Harglwydd. 
Puredigatth  y  Fi-hdigrdig  Fair  Forwyn. 
I'yfarrliia/l  y  IVudigrdig  Forwyn. 
Dydd  Pome. 
Dydd  y  Uyrchafael. 
Y  Sulgwyn. 
S.  Matthias. 
S.  limn  Fedyddiwr. 
S.  Petr. 
S.  lago. 

S.  Bartholomew. 
S.  Matthew. 
S.  Simon  a  S.  Judas. 
S.  Andreas. 
S.  Thomas. 
Yr  UoU  Saint 

Nodweh,  Os  syrth  rhyw  un  o'r  Dyddiau  Gwyliau  hyn  ar  Ddurtd 
Llun,  yna'r  Xos  Wyl  neu'r  Ynipryti  a  gc?dwir  ar  Ddydd  Saaurrn, 
ac  uid  ar  y  i'u/  neaaf  o'i  üaen. 


Dyddiau  Ymprffit,  rieu  Arbedrwydd. 


I.  Y  Deugain  Nydd  Garawys. 
II.  Dyddiau  y  Cyd-goriau,  arj  r\.  y  Swí  cyntaf  o'r  Garawys. 

y  Pedwar  Tymmor ;  y  rhai  (         .  ) ±  Gwyl  y  Sulgwyn. 
ynt  Ddydd  Merchur,  Dydd  f  "  01 ")  3.  y  U  o  /-"«rti. 
Owener,  a  Dydd  Sadwrri,  J  L4.  y  13  o  Raicjyr. 

IIL  Tridiau  y  Gweddiau,  y  rhal  yw  Dydd  IJun,  Dydd  Mawrth,  a 
Dydd  Merchur  o  flacn  Sanctaidd  Ddydd  Iou,  nt^u  DdyrcLafael 
ein  Harglwydd. 
IV.  Pob  Dydd  Gwener  yn  y  flwyddyn,  ond  Dydd  Nadolig  Crist. 


Dydd  arbennig,  t  V  hwn  y  irefnwyd  Gwas- 
anaeth  neillduol. 

Yr  TTgeinfed  Dydd  o  Fehefln.;  sef  y  Dydd  y  dechreu- 
odd   dedwyddol   Deyrnasiad   ei   Mawrhydi,  y  Frenhines 


TAFLEN  I  GAEL  DYDD  PASG, 


O'R  AilsKR  PR8SKNN0L  HYD  Y  FLWYDDYN  1899  OYFUIFBDIO, 
YN  01.  Y  CALENDAR  RHAQ-FLAENOL. 


XIX. 
VIIL 


XV. 
IV. 


XLL 
1. 


XVII. 
VI. 


OIUD  T  HIS. 

LITTHVR. 

Mawr. 

21 

C 



ss 

D 



23 

£ 



24 

F 



29 

O 



26 

A 



•27 

B 



SS 

C 



29 

Ü 



3D 

E 



31 

F 

Ehrill    1 

a 



2 

A 



3 

B 



4 

C 



fi 

D 



6 

E 



7 

F 



8 

O 



9 

A 



10 

B 



11 

C 



12 

D 

_ 

13 

E 



14 

F 



IS 

G 



14! 

A 



17 

B 



18 

C 



19 

D 



» 

E 



21 

F 



22 

G 



23 

A 



24 

B 



S3 

C 

IViAE'R  Daflen  hon  yn  cynnwys 
cytumaint  o't  Calendar  ag  sydd  ang- 
enrheidiol  i  8efydlu"r  Pasg :  i  gael  yr 
hwn,  edrychwch  am  Brif  y  Flwyddyn 
yn  y  (jolofn  gyntaf  o'r  Daflen,  a  cbyf- 
erbyn  ag  ef  y  cewch  Ddydd  y  Llawn 
Lleuad  Basg ;  yna  edrychwch  yu  j 
drydedd  Golofn  aiu  y  Llythyren  Sul 
nesaf  ar  ol  Dydd  y  Llawn  Lleuad,  a'r 
l)jdd  o'r  Mis  yu  sefyU  gyferbyu  a'r 
Llythyren  Sul  houno  jw  Dydd  Patg. 
Os  digwydd  y  Llawn  Lleuad  ar  Ddydd 
Sul,  yna  (yn  ol  y  Rheol  gyntaf)  y  Sul 
oanlynol  yw  Dydd  Patg. 

I  gael  y  Prif ,  dodwch  un  at  Flwydd- 
yn  ein  Harglwydd,  ac  yna  rhennwch 
wrth  19;  y  Gweddill,  os  bydd  yeth, 
ydyw  'r  Prif;  ond  os  ni  fydd  dim 
Gweddill,  yna  19  yw  'r  Prif. 

I  gael  y  Llythyren  Sul,  yu  ol  y 
Calendar,  hyd  y  Flwydd- 
yn  1798  gyfrifedig,  ang- 
hwanegwch  ei  phedwaredd 
Ran  at  Flwyddyn  yr  Ar- 
glwydd,  gan  adael  heibio  y 
Torriadau,  ac  hefyd  y  Rluf 
1 :  rhennwch  y  Swra  wrth 
7;  ac  os  ni  bydd  Gweddill, 
yna  A  yw  y  Llythyren  Sul ; 
ond  os  bydd  un  Rhif  yug- 
weddill,  yna  'r  LlythyTen  yn  tefyll  gyf- 
erbyn  a'r  Rhif  hwnnw  yn  y  Daüen 
fechan  hon,  yw  y  Llythyren  Sul. 

Am  y  Ganrhif  nesaf,  sef,  o'r  Flwydd- 
yn 1800  hyd  y  Flwyddyn  1899  gyfrif- 
edig, anghwanegwch  at  y  Flwyddyn 
redegol  ei  phedwaredd  Ran  yn  unig, 
ac  yna  rhennwch  wrth  7,  ac  ewch 
jva  mlaen  fel  yn  y  Rheol  ddiweddaf. 

Nopwch,  Ym  mhob  Blwyddyn 
Naid,  y  Llythyren,  a  geir  fel  uchod, 
a  fydd  y  Llythyren  Sul  or  Dydd  Naid 
allan,  hyd  Ddiwedd  y  Flwyddyn. 


r 

ì 

i 

TAFLEN  ARALL  I  GAEL  Y  PASG 

HYD   Y  FLWYDDYN  1S99  GTFEIFEDIQ. 

LLYTHYRESNAO    SUL. 

T 

, 

F 

I. 

Ebrill  16 

17 

13    19 

20 

14 

-15 

11. 

Ebrill    9 

3 

—    4—5 

6 

7 

8 

III. 

Maw.   25 

27 

28     20 

23 

24 

25 

IV. 

Ebrill  16 

17 

11    12 

13 

14 

15 

V. 

Ebrill   2 

3 

4    5 

6 

Mzw.31  Ebrill  1 

VI. 

E)  rill  23 

21 

25    19     20 

21    22 

VII. 

Elriil    9 

10 

11     12     13 

14     8 

VIII. 

Ebrill   2 

3 

Maw.2J    —  2D     30 

31  Ebrill  1 

IX. 

Ebrill  16 

17 

13    19 

20 

21 

22 

X. 

Ebrill   9 

10 

—  11     —    5 

6 

7 

—    8 

XI. 

Maw.  26 

27 

—  23    —29 

30 

31 

25 

XII. 

Ebrill  16 

—  17 

13    19 

13 

11 

15 

XIII. 

Ebrill   2 

3 

4    5 

6 

7 

8 

XIV. 

Maw.  26 

27 

23    22 

23 

24 

25 

XV. 

Ebrill  16 

10 

11  ' 12 

13 

14 

XVI. 

Ebrill   2 

3 

4     5 

Maw  .80 

31  Ebrill  1 

XVIL 

Ebrill  23 

2Í 

13    19 

—  -:o 

21    22 

XVIII. 

KS-Till   9    1» 

11    12 

—  13 

7  | 8 

XIX. 

Ebrill   2  Maw.  27 
1 

23    29 

-30 

SI   Ebrilll 

I  Wnnuthur  Defnydd  o'r  Daflen  yrna,  ceisiwch  y  Llytljyren  Pul 

am  y  Flwyddyn  yn  y  Llinell  uchaf,  a'r  Prii  ynguolofn  y  Prif. 

iau;  a  chyferbyn  a'r  Prif,  yn  yr  uii  Llinell  dan  y  Llvthyren  Sul, 

ehwi  ge 

wch  y  Dydd  o'r  Jlis  ar  yr  liwn  y  digwydd  y  Pasg  y 

Flwyddj 

•n  honno.    Ond  nodweh,  Fod  Enw'r  JIÍ3  wedi  ei  oS'.d  ar 

y  Llaw 

Aswy,  neu  >ii  union  ar  gyfer  y  Ffignr;  ao  ni  ehanlyn, 

fd  men- 

j  Taflennau  eraill,  trwy  Ddisgyniad,  ond  trwy  Gyd-gyf- 

(.•royniai 

L 

TAFLEN  O'R  GWYLIAÜ  SYMMUDOL, 

DKOS  DDEXG  MLYNEDD  A  DEUGAIN. 

Tn  ol  v  Calendar  rliag-flaendl. 

i 

T  DTDD 

FMVYDD- 

».* 

a  J 

SUL1AD 

8TTL 

CTN'TAi 

DTDD 

TN  TE  AR- 

£ 

a 

Kg 

WEDI'B 

SEPTÜA- 

O'R 

PAS8. 

OLWTED. 

* 

e 

TSTWTLL. 

GES1MA. 

GARAWT3. 

1861 

IX 

28 

E 

6 

Chw.  16  '  Maw.    5     Ebr.    20 

1852 

X 

9 

DO 

4 1  8  ,  Chw.  25     11 

1853 

XI 

20 

B 

2 Ion.     23  |  9  i  Maw.  27 

1854 

XII 

A 

6 

Chw.  IS     Maw.    1     Ebr.    16 

1855 

XIII 

12 

G 

4 

4  !  Chw.  21  1  8 

1856 

XIV 

23 

FE 

Ion.     20 

6  :  Maw.  23 

1857 

XV 

4 

D 

Chw.     8 

25  ,  Ebr.    12 

1858 

XVI 

15 

O 

s 

Ion.     81 

17 

1859 

XVII 

26 

B 

Chw.  20 

Maw.    9 

24 

1860 

XVIII 

7 

AG 

5 

Chw.  22 

8 

1861 

XIX 

18 

F 

2 

Ion.     27 

13 

Maw.  81 

1862 

0 

E 

6 !  Chw.  16 

Maw.    6 

Ebr.    20 

1863 

II 

11 

D 

Chw.  18 

5 

1664 

III 

22 

CB 

2 Ion.    24 

10 

Maw.  27 

1865 

IV 

3 

A 

6 '  Chw.  12  |  Maw.    1 

Ebr.    16 

1866 

V 

14 

3 Ion.     28  '  (Jhw.  14 

1867 

VI 

25 

F 

6 (Jhw.  17 

Maw.    6 

21 

1868 

VII 

6 

ED 

4 9 

Chw.  26 

12 

1869 

VIII 

2 Ion.     24 

10    Maw.  23 

1870 

IX 

28 

B 

6 (Jhw.  13 

Maw.    2  |  Ebr.    17 

1871 

X 

9 

6 

Chw.  22  I  9 

1872 

XI 

20 

GF 

S 

Ion.     28 

14  |  Maw.  SI 

1873 

XII 

E 

Chw.     9 

26  ,  Ebr.    13 

1874 

XIII 

12 

D 

1875 

XIV 

23 

O 

2 

Ion.    24 

10     Maw.  28 

1876 

XV 

4 

BA 

6 '  Chw.  13 

Maw.    1  |  Ebr.    16 

1S77 

xvi 

15 

G 

S Ion.    28 

Chw.  14     1 

1878 

XVII 

28 

F 

6 Chw.  17 

Maw.    6  | 21 

1879 

XVIII 

7 

E 

Í » 

Chw.  26     13 

1880 

XIX 

18 

DO 

2 Ion.     25 

11  '  Maw.  28 

1881 

0 

B 

J Chw.  13 

Maw.    2    Ebr.    17 

1882 

II 

11 

A 

Chw.  22  |  9 

1883 

III 

22 

G 

2^'íoZ     21 

7  '  Maw.  25 

1884 

IV 

3 

FE 

* i  Chw.  10 

27  ;  Ebr.    13 

1885 

V 

14 

D 

18 

5 

1886 

VI 

25 

O 

4 21 

Maw.  10 

25 

1887 

VII 

6 

B 

Chw.  23 

10 

1888 

VIII 

17 

AG 

5 Ion.     29 

15 

1889 

IX 

28 

F 

2 1  Chw.  17 

Maw.    6 

21 

1890 

X 

9 

8 ! 2 

Chw.  19 

6 

1891 

XI 

20 

D 

2 ilon.     25 

11  |  Maw.  29 

1892 

XII 

CB 

J Chw.  14 

Maw.    2  1  Ebr.    17 

1893 

XIII 

12 

A 

8 Ion.     29 

Chw.  15 

2 

1894 

XIV 

23 

G 

21 

Maw.  25 

1895 

XV 

4 

F 

Chw.  10 

27 

Ebr.    14 

1896 

XVI 

15 

ED 

2 

19 

5 

lr'.l7 

XVII 

26 

14 

Maw.    S 

18 

1898 

.win 

7 

B 

6 

Chw.  23 

10 

1899 

XIX 

18 

A 

Ion.     29 

15 

2 

1900 

I 

0 

GF 

C 

Chw.  11 

28 

15 

TAFLEN  O'R  GWYLIAU  SYMMUDOL, 

DKOS  DDEXG  MLYXEDD  A  DEÜGAIN. 

Tn  ol  v  Calendar  rhag-flaenol. 

BLWYDD- 

DTDDT 

BCLUD 

TN  TB  AB- 

art 

DTRCH- 

7  SU1GWT}!. 

WED1"R 

8TL  TB 

GLWTDD. 

OWEDDUC. 

AFAEL. 

DEINDOD. 

ADrE-VT. 

18^1 

Mai 

25 

Mai     29 

Meh.    8 

23 

Tach.     30 

1852 

15 

20 

Mai     SO 

24 

28 

1853 

15 

26 

27 

1854 

21 

25 

Meh.    4 

24 

Ehag.       S 

1855 

13 

17 

Mai     27 

25 

2 

1858 

Ebr. 

27 

11 

27 

Tach.     30 

1857 

Mai 

17 

—    21 

31 

24 

29 

1S58 

9 

13 

23 

25 

28 

1859 

29 

Meh.    2 

Meh.  12 

22 

27 

1860 

13 

Mai     17 

Mai     27 

25 

Ehag.      2 

1861 

5 

9 

19 

26 

18G2 

23 

29 

Meh.    8 

23 

Tach.    SO 

1863 

10 

14 

Mai     24 

25 

29 

1864 

15 

26 

27 

1855 

21 

—    25 

Meh.    4 

24 

Ehag.      3 

1866 

6 

10 

Mai     20 

26 

2 

1867 

26 

SO 

Meh.    9 

23 

1868 

17 

21 

Mai     81 

24 

Tach.     29 

1869 

2 

16 

26 

28 

1870 

Meh.    5 

23 

27 

1871 

14 

18 

Mai     28 

25 

Ehag.      3 

1872 

5 

19 

26 

1573 

18 

22 

Meh.    1 

24 

Tach.     SO 

1874 

10 

14 

Mai     24 

25 

29 

1875 

2 

6 

16 

26 

28 

1876 

21 

25 

Meh.    4 

24 

Bliag.       3 

1877 

6 

10 

Mai     20 

26 

2 

1878 

26 

SO 

Moh.    9 

23 

1879 

18 

22 

24 

Tach.     30 

1880 

2 

Mai     16 

26 

1881 

2-2 

Meh.    5 

23 

27 

1882 

14 

18 

Mai    28 

25 

Ehag.       3 

1883 

Ebr. 

29 

3 

13 

27 

2 

1884 

Mai 

18 

2-2 

Meh.     1 

24 

Tach,     30 

1885 

10 

14 

Mai     24 

25 

29 

1886 

SO 

Meh.    3 

Meh.  13 

22 

1887 

15 

Mai     19 

Mai     29 

24 

27 

1888 

6 

20 

28 

Ehag.      2 

18«9 

26 

—    30 

Meh.    9 

23 

1890 

11 

15 

Mai     25 

25 

Tach.     30 

1891 

S 

7 

17 

26 

29 

1892 

23 

26 

3Ieh.     8 

23 

27 

1893 

7 

11 

Mai     21 

28 

Ehag.      3 

1894 

Ebr. 

2' 

3 

13 

27 

2 

1895 

Mai 

19 

23 

Meh.    2 

24 

1896 

10 

14 

Mai     24 

25 

Tach.     29 

1897 

23 

27 

Meh.     6 

23 

1898 

19 

Mai     29 

24 

27 

1899 

7 

11 

21 

26 

Ehag.      3 

1900 



20 

24 

Meh.    3 

24 

2 

i 
TAFLEN  O'R  GWYLIAU  SYMMUDOL, 

YIÍ  OL  YR  AMRYW  DDYDDIAU  Y  GEILL 

Y  PASG  DDIGWYDD  ARNYNT. 

DYDD 

aaJ 

9CT.  SEP- 

YDYDD 

SOL  T 

DTDDT 

T8UI, 

D«§ 

StT,  TB 

PASS. 

*  IS 

TÜAOBS- 
UlA. 

WY3. 

OWEDD- 

uu. 

AFAEL. 

OWTH. 

Hi 

ADFENT. 

Maw.22 

1 

Ion.  18 

Chw.  4 

Ebr.  26 

Ebr.  30 

Mai  10 

27 

Tach.  20 

19 

5 

27 

Mai    1 

11 

27 

—  so 

24 

20 

6 

28 

2 

12 

27 

Rliag.  1 

25 

2 

7 

29 

3 

13 

27 

26 

2 

22 

8 

B0 

4 

14 

27 

27 

2 

23 

9 

Mai     1 

IS 

26 

Tach. 27 

28 

2 

10 

6 

16 

26 

28 

29 

2 

7 

17 

26 

30 

2 

26 

12 

8 

18 

26 

31 

2 

27 

13 

5 

19 

26       KUkk.  1 

Ebr.    1 

3 

28 

14 

6 

10 

20 

26 

2 

2 

3 

7 

11 

26 

3 

3 

3 

30 

16 

8 

12 

22 

25 

T.f.  h.  27 

S 

31 

9 

25 

28 

6 

3 

Chw.  1 

18 

10 

14 

25 

29 

6 

3 

2 

19 

11 

15 

25 

30 

7 

3 

3 

20 

16 

26 

25 

Iiliag.   1 

8 

13 

17 

27 

25 

2 

9 

14 

18 

28 

25 

10 

6 

23 

15 

19 

29 

24 

Tach.  27 

11 

24 

113 

20 

24 

28 

12 

8 

17 

21 

31 

24 

29 

13 

9 

2fl 

18 

Men.  1 

24 

30 

14 

10 

27 

19 

— s 

2 

24      Ithag.  1 

15 

S 

11 

28 

24 

3 

24     |  2 

16 

5 

12 

25 

4 

24     1  3 

17 

6 

13 

22 

5 

23     ,Tach.27 

18 

5 

3 

27 

6 

23       28 

19 

5 

4 

28 

7 

23       29 

5 

5 

25 

29 

8 

23     1  30 

21 

5 

6 

9 

23     Knag.  1 

22 

6 

7 

27 

31 

10 

23     |  2 

23 

6 

19 

8 

28 

S!eh.  1 

11 

23     |   3 

« 

20 

9 

29 

2 

12 

22      Tach.  27 

25 

6 

21 

10 

30 

3 

22       23 

Nodwch,  Mewn  Blwyddyn  Naid,  e  fydd  Hhifcdi  y  Sullau  wedi'r 

Yetwyll  yn  gynnifcr  a  phi'  buasai  Dydd  Pusg  yn  syithio  yn 

ddiweddaraeh  o  Ddiwrnod  img  yn  wir  y  mac.    Ao  am  yr  un 

Achos  mac'n  rhaid,  ym  mLob  IJlwyddyn  Naid,  roi  un  iiiwrnod 

at  y  Dydd  o'r  Mia  sydd  yn  y  Daflcn  ara  Sul  Septttnyesima : 

a'r  cyffelyb  sy  raid  c-i  wneuthur  am  y  Dydd  cyntaf  o'r  Gar. 

awys  (a  clwir  yn  gyffredin  hlerchury  Llitdiv)  oni  fydd  ef  yn 

y  Daflen  ar  ryw  Ddydd  o  Fis  Mawrth  ;  otle^id  os  Lydd  felly, 

f  Dydd  jti  y  Daflm  yw'r  iawn  Ddydd. 

TAFLEN 

I  GAEL  DYDD  PASG, 

FLWYDDYN  1900  HYD  Y  FLWYDDYN  2!W  OYFRIFEDIG. 

FRI*. 

DYDD  O'B 

EN  6UL. 

Y  Prifiau  yn  y  Calendar  rhag- 

XIV. 
Hi. 

Maw.  22 
23 

D 
E 

24 

F 

flaenol  a  ddangosant  Ddydd- 

XI. 

25 

G 

iau'r  Llawn   Lleuadau  Pasg 

XTX. 
VIII. 

27 

2S 

-29 

A 
B 
C 
D 

hyd  Flwyddyn  ein  Harglwydd 
1900 ;  ym  mha  Amsor,  fel  y 
gallo'r  Llawn   Lleuadau  Eg- 

XVL 

30 

E 

Iwysawl  sjTthio  yn  agos  i'r  un 

V. 

xm. 

IX. 

31 

Ebrill    1 

3 

F 
G 
A 
B 

Dyddiau  a'r  gwir  Lawn  Lleu- 
adau, mae'n  rhaid  symmud 
y  Prifiau  i  Ddyddiau  eraill 

• 4 

C 

o'r  Calendar,  fel  y  gwnaeth- 

X. 

XVTII. 
VII. 

6 

7 

8 

D 
E 
F 
G 

pwyd  yn  y  Daflen  yma,  yr 
bon  s'yn  cynnwyg  cyramaint 
o'r    Calendar    i'w    arfer    y 

9 

A 

pryd  hwnnw,  Eg  sydd  ang- 

XV. 

IV. 

10 

11 

. 12 

B 
C 
D 

enrheidiol    i    gael   y   Llawn 
Lleuadau   Pasg,   a   Gwyl   y 

XTI. 

13 

E 

Pasg,  o'r  Flwyddyn  1900  hyd 

I. 

14 

F 

y  Flwyddyn  2199  gyfrifedig. 

IX. 

xvii. 

VI 

15 

16 

17 

IS 

G 
A 
B 
C 

Mae'r  Daflen  bon  i'w  barfer 
yr  un   modd   yn    bollol  a'r 
Daflen  gyntaf  a  roddwyd  o'r 

■ 19 

D 

blaen,  i  gael  y  Pasg  hyd  y 

20 

E 
F 

Flwyddyn  1893. 

22 

G 

23 

A 

24 

B 

2j 

C 

TAFLENNAU 
CYFFREDIN  1  GAEL  Y  LLYTHYREN  SUL, 

A  LLEOEDD  T  PEIF1AU,  YN  T  CALEKDAB. 

TAFLEX    I. 

6 

5 

4 

3 

o 

1 

0 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

A 

1600 

1700 

1800 

1900 
SOOO 

2100 

2200 

2300 
2400 

2500 

2G00 

2700 
2800 

2900 

3000 

3100 
3300 

3300 

3400 

3500 
3600 

3700 

3800 

3900 

4000 

4!00 

4200 

4300 
4400 

4500 

4600 

4700 

4800 

4900 

5000 

5100 
5200 

5300 

5400 

5500 
5600 

5700 

5800 

5H00 
6000 

6100 

6200 

6300 
6-100 

6500 

6600 

6700 
6800 

6900 

7000 

7100 
7200 

7300 

7400 

750(1 
7600 

7700 

7800 

7900 
8000 

8100 

8200 

8300 
8-100 

8500 

4.0. 

I  Gaol  y  Llythyren  Sul  am  y  Flwyddyn  a  fynner,  anghwanegwch 
ei  phedwaredd  Ran  at  Flwyddyn  yr  Arghvydd,  gan  adael  heibio'r 
Torriadau,  ac  hefyd  y  Rhif  yr  hm  yn  Nhafien  I.  sy'n  sefyll  ym 
Mrig  y  Golofn,  ym  mha  un  y  mae  Rhifcdi'r  Cannocdd  a  gyn- 
hwysir  yn  y  Flwyddyn  honno  i'w  cael :  rhennwch  y  Swm  with  7 ; 
ac  03  ni  bydd  Gweddill,  yna  A  yw  y  Llythyren  Sul ;  ond  os  bydd 
rhyw  Rif  yngwcddill,  yna  y  Llythyren  sy'n  sefyll  dan  y  Rhif 
hwnnw  ym  Mrig  y  Daflen,  yw  y  Llythyren  Sul. 

TAFLEIV    II. 

I. 

II.     III. 

I.      II.      III. 

I  Gael  y  Mis,  a  Dyddiau'r  Mis, 

BLYNTDDOBIID 

BLTNVDDOKDD 

N  HAROL. 

BIN  HAROl 

wrtb  ba  rai  y  dylid  rboi'r  Prif- 

iau  yn  y  Calendar  mewn   un 
rhyw  Flwyddyn  i'n  Harglwydd, 

N 

1600 

0 

N 

5200 

15 

1700 

1 

5300 

16 

wneutburedig    o    gyfan    Gan- 

1800 

1900 

i 

5400 
5500 

17 

noedd  o  Flynyddocdd,  ac  yn  yr 
boll  Flynyddoedd  rbwng  hyn- 

N 

2000 

2 

.\T 

5600 

17 

ny  a'r  ganfed  Flwyddyn  nesaf 

2100 

2 

5700 

18 

yn  canlyn ;  edrychwch  yn  yr 

221)0 
2300 

3 

5800 
6900 

18 
19 

ail  Golofn  o'r  Daflen  II.  am  y 
cyfryw    Flwyddyn    wneutbur- 

N 

24O0 

3 

:•: 

6000 

19 

edig  o  gyfan  Gannoedd,  a  del- 

2500 
2600 
2700 

5 
5 

6100 
6200 
6300 

19 

iwcb  sulw  ar  y  Rbif  neu'r  Gwag- 

21 

nod  sy'n  sefyll  gyferbyn  â  bi 

yn  y  drydedd  Golofn :  yna  ed- 

N 

2R0O 

5 

N 

6400 

20 

rychwch  yn  Nhatien  III.  am 

»»10 

e 

6500 
6600 

21 

yr  un  Rbif  yn  y  Golofn  dan  un 

3100 

7 

6700 

23 

rhyw  Brif;  a  phan  gaffoch  ef, 
cyfeiriwch  eich  Llygad  yn  ystl- 

N 

3200 
3300 

7 
7 

N 

6800 
6900 

22 

ysol  at  y  Llaw  Aswy,  ac  yn  y 

8 

7000 

24 

Golofn   gyntaf  ehwi   gewch  y 

3500 

9 

7100 

34 

Mis  a'r  Dydd  y  dylid  rhoi  y 

N 

3600 

8 

N 

7200 

24 

Prif  hwnnw  wrthynt  yn  y  Ca- 

3700 

9 

7300 

25 

lendar  troa  y  Cylcb  hwnnw  o 

3HO0 
3900 

in 

7400 
7500 

25 

Gan  Mlynedd. 

N 

4000 

10 

N 

7600 

26 

Y  Llythyren  N  gyferbyn   â 

4100 

11 

7700 

96 

rhyvv  Gannoedd  Blynyddoedd 

4300 
4300 

12 
12 

7800 
7900 

27 
28 

yn  Nhaflen  II.  a  ddengys  y 
Blynyddoedd   hynny    sy   fyth 

N 

4400 

12 

N 

8000 

27 

i'w    cyfrif    yn     Flynyddoedd 

4500 
461X1 

13 
13 

8100 
8200 

28 
29 

Naid,  yn  y  Calendar  Newydd; 

4700 

8300 

29 

ond  am  yr  holl  Gannoedd  Blyn- 
yddoedd erail,  maent  i'w  cyfrif 

N 

4800 
4900 
6000 
61U0 

15 
16 

N 

8400 
8500 

29 
0 

yn  Flynyddoedd  Cyffxedin. 

1 

TAFLEN    III. 

LLAWN 

i . 

Y  PRIFIAU. 

BAS8. 

n 

L& 

4 

5 

6 

a 

7 
14 

8 

9 

6 

17 

11 
28 

12 

13 
20 

- 

1  2  23 

17J13J19 

Maw.  21 

Maw.  22 

i) 

9  20     1 

I. 

4 

15 

11 

29 

li 

21 

2 

13  24 

5  Hi  27 

Maw.  23 

K 

1.' 

■'■1 

5 

11 

II 

617 

28 

Maw.  24 

r 

11   •■■: 

H 

6 

23 

9 

1  ' 

2:- 

IS  21 

29 

Maw.  25 

G 

12 

13 

23 

21 

4 

15 

1' 

28 

27 

8 

18 

19 

29 

HI 

2 

2 
8 

14 

24 
25 

5 

16 

:: 

97 

8119 

0 

Maw.  26 

A 

23     9  29 

Maw.  27 

K 

M 

25 

•it 

S 

20 

I 

12 

2b 

7 

Maw.  28 

C 

15 

2« 

2S 

II 

2  13 

24 

S 

H 

19 

Maw.  29 

1) 

1« 

H 

(1 

22 

:. 

6' 

17 

U 

211 

E 

V 

18 

28 

lii 

2 

J 

12 

23 
24 

i 

l 

7 

— 

29 

1(1 

11 

;; 

3   14   25 

Maw.  3] 

Ebrill     1 

« 

:■ 

:; 

14 

"■ 

U 

1 

23 

4   15126 

Ehrill     2 

A 

■■>          .... 

1(1 

2 

IS 

94 

5  11127 

Ehrill    3 

B 

'■1 

(1 

11 

?.? 

H 

14 

6  17;  211 

Ebrill    4 

<J 

22 

- 

- 

26 

'■ 

::■ 

29   I"   21 

2 

12  23 

5 

1« 

23 

27 

8119 

-r 

Ebrill    6 

0 

Ebrill     G 

fi 

I'l 

19 

(I  1122 

« 

28 

9  20 

Ebrill    7 

F 

"l 

fi 

9 

1    12   23, 

18 

211 

2,13 

Ehrill     8 

1H 

29 

2  1324 

fi 

1« 

n 

19 

29 

Ebrill    9 

A 

27 

I'll 

8 

9 

■in 

0 

1 

11 

22 

■3 

% 

25 

6 

7 

13 

29 

III 

20 

21 

9 

13 

23 

9-1 

5 

Ebrill  Hi 

R 

Kl.rill   11 

<: 

29 

2 

•■! 

5  16 

27 

fl 

19 

0 

11 

14 

25 

6 

Ebrill   12 

1) 

0  11   22 

14 

25 

9 

211 

12|23 

15 

Khrill    13 

K 

1112.23 

4 

26 

7  IB 

29 

III 

21 

2 

13i24 

h 

16 

8 

Ebrill  14 

V 

2 

3 

14  25 

fi 

27 

2.'! 

8  19 

9  2ii 

JÎ 

11 

22 

93 

J! 

HI. 

15  20 

_ 

17 

18 

28 

2.1 

9 

29 

Ebrill   15 

fi 

10  21 

Ebrill   16 

15  23 

20 

in   21 

2 

24 

Ä 

1627 

« 

19 

0 

Ebrill  17 

11 

27 

8 

19 

11    22 

3 

1-1 

25 

6 

17   23 

9 

20 

12  23 

Ebrill  17 

H 

Ebrill  18 

c 

6 

17 

28 

9 

£1 

1 

12,23 

13  2-1 

5 

16 

26 

27 

t: 

| 

1 

14  25 

Ebrill  18 

c 

7 

18 

29 

10 

H22 

TREFN  Y 

FOREOL  A'R  BRYDNHAWNOL  WEDD1 

IW  DYWEDYD  BEUNYI 

D  A'I  HARFEE 

Ü  IKWT'E  FLWYDDYN. 

"\7"  Forenl  a'r  Brydnhaw 

nol  Weddi  a  arf 

irir  yn  y  Man  cynnofinol 

-1    o'r  Eglwys,  Capul,  neu  Gangell ;  oddi  cithr  i  Ordinari  r  Lie 

faniu  yn  ameenach.    A'r  Cangbellau  a  gant  scfyll  yn  y  inodd  yi 

ocddynt  o'r  blaen. 

Ac  yma  noder,  Fod  >ti  rliaid  cadw  a  chynnal  AddurnSadau 'r 

Eglwys  a'i  Gweinidogion,  ar  bob  amscr  o'u  Gweinidogaeth,  yn  yi 

nn  wcdd  ag  yr  ocddynt  yn   Eglwys  Loegr,  trwy  Awdurdod  y 

Parliament,  yn  yr  ail  Flvyddyn  o  Deyrnasiaii  y  Brenhin  Edward 

y  Cbwcchcd. 

TREFN   Y 


WEDDI    FOREOL, 


BOB  DYDD  TRWY'R  FLWYDDYN. 


H  Ar  ddechreu'r  Forcol  Weddi,  darllencd  y  Gweinidog,  &  lit/  uchel, 
ryw  tin  neu  ychwaneg  o'r  adnodau  hyn  oV  Ysgrythyr  Lân  y  rhai 
sydd  yn  canhjn.  Ac  yna  dyweded  yr  hyn  y  sydd  ysgrifcnedig  ar  ol 
yr  unrhyw  adnodau. 


PAN  ddychwelo'r  annmviol 
oddi  wrth  ei  ddrygiohi  yr 
|hwn  a  wnaeth,  a  gwneuthur 
I  barn  a  chyfiawnder,  hwnnw  a 
geidw  yn  fyw  ei  enaid.  Ezec. 
xviii.  27. 

Yr  wyf  yn  cydnabod  fy  ngham- 
weddau,  a'm  pecbod  sydd  yn 
wastad  ger  fy  mron.    Psal.  li.  3. 

Cuddia  dy  wyneb  oddi  wrth 
fy  mhechodau,  a  dilea  fy  holl 
anwireddau.    Psal.  li.  9. 

Aberthau  Duw  ydynt  yspryd 
drylliedig :  calon  ddrylliog,  gys- 
tuddiedig,  O  Dduw,  ni  ddir- 
mygi.    Psal.  b.  1 7. 

Ilbwygwch  eicb  calon,  ac  nid 
ieicb  dillad,  ac  ymclnvelwch  at 
yr  Arglwydd  eicb  Duw  :  o  ber- 
wydd  graslawn  a  tbrugarog  yvv 
efe,  hwyrfrydig  i  ddigofaint,  a 
mawr  ei  drugaredd,  ac  edifeiriol 
am  ddrwg.   Joel  ii.  13. 

Gan  yr  Arglwydd  ein  Duw  y 
/nae  trugareddau  a  maddeuant,  er 
gvvrthryfelu  o  bonom  i'w  erbyn  : 
ni  wrandawsom  chwaith  ar  lais 
yr  Arglwydd  ein  Duw,  i  rodio  yn 
ei  gyfreitbiau  ef,  y  rbai  a  roddodd 
efe  o'n  blaen  ni.   Dan.  ix.  9,  10. 

Cospa  fi,  Arglwydd,  etto  mewn 
barn  ;  nid  yn  dy  lid,  rhag  it'  fy 


WHEN  the  wicked  man 
turneth  away  from  Ids 
wickedness  that  he  hath  com- 
mitted, and  doeth  that  which  is 
lawful  and  right,  he  shall  save 
his  soul  alive.    Ezek.  xviii.  27. 

I  acknowledge  my  transgres- 
sions,  and  my  sin  is  ever  before 
me.    Psal.  b.  3. 

Hide  thy  face  from  my  sins, 
and  blot  out  all  mine  iniquities. 
Psal.  li.  9. 

The  sacrifices  of  God  are  a 
broken  spirit  :  a  broken  and  a 
contrite  heart,  O  God,  thou  wilt 
not  despise.    Psal.  b.  17. 

Rend  your  heart,  and  not 
your  garments,  and  turn  unto 
the  Lord  yeur  God  :  for  he  is 
gracious  and  merciful,  slow  to 
anger,  and  of  great  kindness, 
and  repenteth  him  of  the  evil. 
Joel  ii.  13. 

To  the  Lord  our  God  belong 
mercies  and  forgivenesses,  though 
we  have  rebelled  against  him  : 
neither  have  we  obeyed  the  voice 
of  the  Lord  our  God,  to  walk  in 
his  laws  which  he  set  before  us. 
Dan.  ix.  9,  10. 

O  Lord,  correct  me,  but  with 
judgement;  not  in  thine  anger, 


BOREOL  WEDDI. 


ngwneuthur  yn  ddiddym.  Jer. 
x.  24.    Psal.  vi.  1. 

Edifarhêwch  ;  canys  nesaodd 
teyrnas  nefoedd.   St.  Matt.  iii.  2. 

Mi  a  godaf,  ac  a  âf  at  fy  nhad, 
ac  a  ddywedaf  wrtho,  Fy  nhad, 
pechais  yn  erbyn  y  nef,  ac  o'th 
flaen  dithau  ;  ac  mwyach  nid 
ydwyf  deilwng  i'm  galw  yn  fab 
i  ti.    St.  Luc  xv.  18,  19. 

Arglwydd,  na'ddos  i  farn  â'th 
was  ;  o  herwydd  ni  chyfiawnheir 
neb  byw  yn  dy  olvvg  di.  Fsal. 
cxliii.  2. 

Os  dywedwn  nad  oes  ynom 
bechod,  yr  ydyra  yn  ein  twyllo 
ein  hunain,  a'r  gwirionedd  nid 
yw  ynom.  Os  cyfaddefwn  ein 
pechodau,  fFyddlon  yw  efe  a 
chyfiawn,  fel  y  maddeuo  i  ni  ein 
pechodau,  ac  y'n  glanhao  oddi 
wrth  bob  anghyfiawnder.  1  loan 
i.  8,  9. 

FY  anwyl  gariadus  frodyr,  y 
mae'r  Ysgrythyr  Lân  yn 
ein  cynhyrfu,  mewn  amrywiol 
fannau,  i  gydnabod  ac  i  gyffesu 
ein  haml  bechodau  a'n  han- 
wiredd  ;  ac  na  wnelem  na'u 
cuddio  na'u  celu  yngŵydd  yr 
Holl-alluog  Dduw  ein  Tad  nefol; 
eitbr  eu  cyíFesu  â  gostyngedig, 
isel,  edifarus,  ac  ufudd  galon  ; 
er  mwyn  cafFael  o  honom  fadd- 
euant  am  danynt,  trwy  ei  an- 
feidrol  ddaioni  a'i  drugaredd  ef. 
Ac  er  y  dylem  ni  bob  amser  a- 
ddef  yn  ostyngedig  ein  pechodau 
ger  bron  Duw  ;  etto  ni  a  ddylem 
yn  bennaf  wneuthur  hynny,  pan 
ymgynhullom  i  gyd-gyfarfod,  i 
dalu  di'olch  am  yr  ami  ddaioni 
a  dderbyniasom  ar  ei  law  ef,  i 
ddatgan  ei  haeddediccaf  foliant, 
i  wrando  ei  sancteiddiaf  Air  ef, 
ac  i  erchi  y  cyfryw  bethau  ag  a 
fyddo  cymmwys  ac  angenrheid- 
iol,  yn  gystal  ar  les  y  corph  a'r 
enaid.  O  herwydd  paham  myfi 
a  erfyniaf  ac  a  attolygaf  i  chwi, 
cynnifer  ag  y  sydd  yma  yn  bres- 


lest  thou  bring  me  to  nothing. 
Jer.  x.  24.   Psal.  vi.  1. 

Repent  ye ;  for  the  Kingdom 
of  Heaven  is  at  hand.  St.  Matt. 
iii.  2. 

I  will  arise,  and  go  to  my  fa- 
ther, and  will  say  unto  him,  Fa- 
ther, I  have  sinned  against  hea- 
ven, and  before  thee,  and  am  no 
more  worthy  to  be  called  thy  son. 
St.  Luke  xv.  18,  19. 

Enter  not  into  judgement  with 
thy  servant,  O  Lord ;  for  in  thy 
sight  shall  no  man  living  be  jus- 
tified.   Psal.  cxliii.  2. 

If  we  say  that  we  have  no  sin, 
we  deceive  ourselves,  and  the 
truth  is  not  in  us  :  but,  if  we 
confess  our  sins,  he  is  faithful 
and  just  to  forgive  us  our  sins, 
and  to  cleanse  us  from  all  un- 
righteousness.   1  St.  John  i.  8,  9. 

DEARLY  beloved  brethren, 
the  Scripture  moveth  us 
in  sundry  places  to  acknowledge 
and  confess  our  manifold  sins 
and  wickedness  ;  and  that  we 
should  not  dissemble  nor  cloke 
them  before  the  face  of  Almighty 
God  our  heavenly  Father;  but 
confess  them  with  an  humble, 
lowly,  penitent,  and  obedient 
heart ;  to  the  end  that  we  may 
obtain  forgiveness  of  the  same, 
by  his  infinite  goodness  and  mer- 
cy. And  although  we  ought  at 
all  times  humbly  to  acknowledge 
our  sins  before  God ;  yet  ought 
we  most  chiefly  so  to  do,  when 
we  assemble  and  meet  together 
to  render  thanks  for  the  great 
benefits  that  we  have  received 
at  his  hands,  to  set  forth  his 
most  worthy  praise,  to  hear  his 
most  holy  Word,  and  to  ask 
those  things  which  are  requisite 
and  necessary,  as  well  for  the 
body  as  the  soul.  AVherefore  I 
pray  and  beseech  you,  as  many 
as  are  here  present,  to  accom- 


BOREOL  WEDDI. 


ennol,  gyd-dynnu  á  myfi  â  clialon 
bur,  ac  â  lleferydd  ostyngedig, 
hyd  yngorseddia'r  nefol  râd, 
gan  ddywedyd  ar  fy  ol  i ; 

U  Cyffes  giiffredin,  iw  dyieedyd  gan 
yr  /toll  Gynnulleidfa  ar  ol  y  Gxvein- 
idog,  gan  ostwng  ar  eu  gliniau  oil. 

HOLL-alluog  Dduw  a  thru- 
garoccaf  Dad  ;  Nyni  a 
aethom  ar  gyfeiliorn  allan  o'th 
íFyrdd  di  fel  defaid  ar  gyfrgoll. 
Nyni  a  ddilynasom  orraod  ar  ara- 
canion  a  chwantau  ein  calonnau 
ein  hunain.  Nyni  a  wnaethom  yn 
erbyn  dysancteiddiol  gyfreithiau. 
Nyni  a  adawsom  heb  wneuthur  y 
pethau  a  ddylesym  eu  gwneuth- 
ur  ;  Ac  a  wnaethom  y  pethau 
ni  ddylesym  eu  gwneuthur ;  Ac 
nid  oes  iechyd  ynom.  Eithr  tydi, 
O  Arglwydd,  cymmer  drugar- 
edd  arnom,  ddrwg  weithredwýr 
truain.  Arbed  di  hwynt-hwy/O 
Dduw,  y  rhai  sy'n  cyffesu  eu 
beiau.  Cyweiria  di'r  sawl  sydd 
yn  edifarus  ;  Yn  ol  dy  addewid- 
w  a  hyspyswyd  i  ddyn  yng 
Nghrist  Iesu  ein  Harglwydd.  A 
chaniattà,  drugaroccaf  Dad,  er  ei 
fwyn  ef;  Fyw  o  honom  rbag 
Haw  mewn  duwiol,  union,  a  sobr 
fuchedd,  I  ogoniant  dy  sanct- 
eiddiol  Enw.  Amen. 
1Î  Y  Gollyngdod,  neu  Faddeuant 
pechodau,  Vza  ddatgan  gan  yr 
Offeiriad  yn  ztnig,  yn  ei  sefyll ; 
cV  boll  etto  ar  eu  gliniau. 

YR  Holl-alluog  Dduw,  Tad 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist, 
yr  hwn  ni  ddeisyf  farwolaetb 
pechadur,  eithr  yn  hytrach  ym- 
chwelyd  o  hono  oddi  wrth  ei 
anwiredd,  a  byw ;  ac  a  roddes 
allu  a  gorchymyn  i'w  Weinid- 
ogion,  i  ddatgan  ac  i  fynegi  i'w 
bobl,  sydd  yn  edifarus,  Ollyng- 
dod  a  Maddeuant  am  eu  pechod- 
au :  Efe  a  bardyna  ac  a  ollwng  y 
rhai  oil  sydd  wir  edifeiriol,  ac  yn 
ddiffuant  yn  credu  i'w  sanct- 
eidcbol  Efengyl  ef.    O  herwydd 


pany  me  with  a  pure  heart,  and 
humble  voice,  unto  the  throne 
of  the  heavenly  grace,  saying 
after  me ; 

if  A  general  Confession  to  be  said  of 
the  whole  Congregation  after  the 
Jilinister,  all  kneeling. 

ALMIGHTY  and  most  mer- 
ciful Father ;  We  have  err- 
ed, and  strayed  from  thy  ways 
like  lost  sheep.  We  have  fol- 
lowed too  much  the  devices  and 
desires  of  our  own  hearts.  We 
have  offended  against  thy  holy 
laws.  We  have  left  undone  those 
things  which  we  ought  to  have 
done;  And  we  have  done  those 
things  which  we  ought  not  to 
have  done  ;  And  there  is  no 
health  in  us.  But  thou,  O  Lord, 
have  mercy  upon  us,  miserable 
offenders.  Spare  thou  them,  O 
God,  which  confess  their  faults- 
Restore  thou  them  that  are  pe- 
nitent ;  According  to  thy  pro- 
mises declared  unto  mankind 
in  Christ  Jesu  our  Lord.  And 
grant,  O  most  merciful  Father, 
for  his  sake ;  That  we  may  here- 
after live  a  godly,  righteous,  and 
sober  life,  To  the  glory  of  thy 
holy  Name.    Amen. 

1T  The  Absolution,  or  Remission  of 
sins,  to  be  pronounced  by  the  Priest 
alone,  standing;  the  people  still 
kneeling. 

ALMIGHTY  God,  the  Father 
of  our  Lord  Jesus  Christ, 
who  desireth  not  the  death  of  a 
sinner,  but  rather  that  he  may 
turn  from  his  wickedness,  and 
live ;  and  hath  given  power,  and 
commandment,  to  his  Ministers, 
to  declare  and  pronounce  to  his 
people,  being  penitent,  the  Ab- 
solution and  Remission  of  their 
sins :  He  pardoneth  and  absolv- 
eth  all  them  that  truly  repent, 
and  unfeignedly  believe  his  holy 
Gospel.    Wherefore  let  us  be- 


BOREOL  WEDDI. 


paliam  attolygwn  ni  iddo  ganiat- 

tàu  i  ni  wir  edifeirwch,  a'i  Ys- 

pryd  Glàn  ;   fel  y  byddo  bodd- 

lon   ganddo'r   pethau    yr  ydym 

y  pryd  hwn  yn  eu  gwneuthur, 

a  bod  y  rhan  arall  o'n  bywyd 

rhag  Haw  yn  bur  ac  yn  sanct- 

eiddiol;  moüd  y  delom  o'r  diwedd 

i'w  lawenydd  tragy wyddol ;  trvvy 

Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 

H  Aitcbed y  boll  y  ma,  ac  ar  ddiwedd 

pob  tin  o'r  Gwedd'iau  eraill,  Amen. 

H  Yna  y  gostwng  y  Gweinidog  ar 

ei  Ihiian,  ac  a  ddywed  Weddi  V 

Arglwydd  â  Uefuchcl;  a"r  bobl 

hefyd  ar  eu  gliniau,  yn  ei  dywed- 

yd  gyd  âg  ef,  yn  y  fan  yma,  ac  ym 

mho.  /e  bynnag  arall  yr  arfcrir  hi 

ling  Ngwasanaeth  Duw. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  By  eld- 
ed dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 
v  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i  ni 
heddyw  ein  bara  beunyddiol.  A 
maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel  y 
maddeuwn  ni  i'n  dyledwŷr.  Ac 
nac  arwain  ni  i  brofedigaeth ; 
Eithr  gwared  ni  rhag  drwg : 
,  Canys  eiddot  ti  yw'r  deyrnas, 
A'r  gallu,  A'r  gogoniant,  Yn  oes 
oesoedd.  Amen. 
H  Yna  y  dywed  efe  yn  yr  tin  modd, 
Arglwydd,  agor  ein  gwefusau. 

Atteb.  A'n  genau  a  fynega  dy 
foliant. 

Offeirlad.  Duw,  brysia  i'n 
cynnorthwyo. 

Atteb.  Arglwydd,  prysura  i'n 
cymmorth. 

%  Yna,  a  phaivb  yn  eu  scfyll,  yr 
OJfeiriad  a  ddywed, 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab : 
ac  i'r  Yspryd  Glân ; 

Atteb.  Megis  yr  oedd  yn  y 
dechreu,  y  mae  yr  awr  hon"  ac  y 
bydd  yn  wastad  :  yn  oes  oesoedd. 
Amen. 

Offeiriad.  Molwch  yr  Ar- 
glwydd. 

Atteb.  Moliannus  fyddo  Enw'r 
Arglwydd. 


seech  him  to  grant  us  true  re- 
pentance, and  his  holy  Spirit, 
that  those  things  may  please 
him,  which  we  do  at  this  pre- 
sent ;  and  that  the  rest  of  our  life 
hereafter  may  be  pure,  and  holy ; 
so  that  at  the  last  we  may  come 
to  his  eternal  joy ;  through  Jesus 
Christ  our  Lord. 

*i  The  people  shall  answer  here,  and 
at  the  end  of  all  other  Prayers, 
Amen. 

11  Then  the  Minister  shall  kneel, 
and  say  the  Lord's  Prayer  with 
an  audilile  voice;  the  people  aha 
kneeling,  and  repeating  it  with 
him,  both  here,  and  wheresoever 
else  it  is  used  in  Divine  Service. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As  it 
is  in  heaven.  Give  us  this  day 
our  daily  bread.  And  forgive 
us  our  trespasses,  As  we  forgive 
them  that  trespass  against  us. 
And  lead  us  not  into  tempta- 
tion ;  But  deliver  us  from  evil : 
For  thine  is  the  kingdom,  The 
power,  and  the  glory,  For  ever 
and  ever.    Amen. 

II  Then  likewise  he  shall  say, 
O  Lord,  open  thou  our  lips. 

Answer.  And  our  mouth  shall 
shew  forth  thy  praise. 

Priest.  O  God,  make  speed  to 
save  us. 

Answer.  0  Lord,  make  haste 
to  help  us. 

1Î  Here  all  standing  up,  the  Priest 
shall  say, 

Glory  be  to  the  Father,  and 
to  the  Son  :  and  to  the  Holy 
Ghost ; 

Answer.  As  it  was  in  the  be- 
ginning, is  now,  and  ever  shall 
be  :  world  without  end.  A- 
men. 

Priest.    Praise  ye  the  Lord. 

Answer.  The  Lord's  Name  be 
praised. 


BOREOL   WEDDI. 


7  Yna  y  dywcdir,  neu  y  cenir,  y 
Psalm  hon  sifn  canlyn;  oddi  eithr 
ar  Ddydd  Pasg,  ar  yr  hwn  y  mae 
Anthem  arall  wcdi  ei  goscid :  ac 
ar  y  namyn  un  ugeinfed  dydd  o 
bob  mis,  11%  ddarlknir  mo  honi  yn 
y  fan  hon,  ond  yn  arferol  gylch 
y  Psalmau. 
Venite,  exultemus  Domino. 
Psal.  xcv. 

DEUWCH,  canwn  i'r  Ar- 
glwydd  :  ymlawenhâwn 
yn  nerth  ein  hiechyd. 

Deuwn  ger  ei  fron  ef  â  di'- 
olch  :  canwn  yn  llafar  iddo  à 
Psalmau. 

Canys  yr  Arglwydd  sy  Dduw 
raawr  :  a  Brenhin  mawr  ar  yr 
holl  dduwiau. 

Oblegid  yn  ei  law  ef  y  mae 
gorddyfnderau'r  ddaear  :  ac  efe 
b'iau  uchelder  y  mynyddoedd. 

Y  môr  sydd  eiddo,  canys  efe 
a'i  gwnaeth  :  a'i  ddwylaw  a  lun- 
iasant  y  sychdir. 

Deuwch,  addolwn,  a  syrthiwn 
i  lawr  :  a  gostyngwn  ger  bron 
yr  Arglwydd  ein  Gwneuthurwr. 

Canys  efe  yw  ein  Duw  ni  :  a 
ninnau  ŷm  bobl  ei  borfa  ef,  a 
defaid  ei  ddwylaw. 

Heddyw,  os  gwrandêwch  sr 
ei  leferydd,  na  chaledwch  eich 
calonnau  :  megis  yn  yr  ymry- 
sonfa,  fel  yn  nydd  profedigaeth 
yn  yr  anialwch  ; 

Lie  y  temtiodd  eich  tadau  fi  : 
y  profasant  fi,  a  gwelsant  fy 
ngweithredoedd. 

Deugain  mlynedd  yr  ymry- 
sonais  â'r  genhedlaetn  hon,  a 
dywedais  :  Pobl  gyfeiliornus  yn 
eu  calonnau  ydynt  hwy,  canys 
nid  adnabuant  fy  ffyrdd. 

Wrth  y  rhai  y  tyngais  yn 
fy  Hid  :  na  ddelent  i'ra  gor- 
phwysfa. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab : 
ac  i'r  Yspryd  Glàn ; 

T\Iegis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad":  yn  oes  oesoedd.   Amen. 


t  Then  shall  be  said  or  sung  this 
Psalm  following:  except  on  Eas- 
ter-Day, upon  which  another  An- 
them is  appointed ;  and  on  the 
Nineteenth  day  of  every  Month 
it  is  not  to  be  read  here,  but  in  the 
ordinary  course  of  the  Psalms. 

Venite,  exultemus  Domino. 
Psal.  xcv. 

OCome,  let  us  sing  unto  the 
Lord  :  let  us  heartily  rejoice 
in  the  strength  of  our  salvation. 

Let  us  come  before  his  pre- 
sence with  thanksgiving  :  and 
shew  ourselves  glad  in  him  with 
Psalms. 

For  the  Lord  is  a  great  God  : 
and  a  great  King  above  all  gods. 

In  his  hand  are  all  the  corners 
of  the  earth  :  and  the  strength 
of  the  hills  is  his  also. 

The  sea  is  his,  and  he  made 
it  :  and  his  hands  prepared  the 
dry  land. 

O  come,  let  us  worship,  and 
fall  down  :  and  kneel  before  the 
Lord  our  Maker. 

For  he  is  the  Lord  our  God  : 
and  we  are  the  people  of  his  pas- 
ture, and  the  sheep  of  his  hand. 

To  day  if  ye  will  hear  his 
voice,  harden  not  your  hearts  : 
as  in  the  provocation,  and  as 
in  the  day  of  temptation  in  the 
wilderness ; 

■\VTien  your  fathers  tempted 
me  :  proved  me,  and  saw  my 
works. 

Forty  years  long  was  I  grieved 
with  this  generation,  and  said  : 
It  is  a  people  that  do  err  in  their 
hearts,  for  they  have  not  known 
my  ways. 

Unto  whom  I  sware  in  my 
wrath  :  that  they  should  not  en- 
ter into  my  rest. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.   Amen. 


BOREOL  WEDDI. 


T  Ar  ol  fvyn  y  dilyn  y  Psalmau  mewn 
trefn,  megis  y  gosodwyd.  Ac  ar 
ddiwedd  yob  Psalm  trwifr  flwydd- 
yn,  a'r  tin  modd  ar  ddiwedd  y 
Benedicite,  Benedictus,  Magnificat, 
a  Nunc  dimittis,  y  dywedir, 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab : 
ac  i'r  Yspryd  Glân ; 

Atteb.  Megis  yr  oedd  yn  y 
dechreu,  y  mae  yr  awr  hon,  ac  y 
bydd  yn  wastad  :  yn  oes  oesoedd. 
Amen. 

*!t  Yna  y  darllenir  yn  llawn  llythyr, 
â  lleferydd  uchel,  y  Llith  gyntaf, 
gree'di  ei  chymmeryd  allan  oV  Hen 
Destamcnt,  megis  ag  y  gosodwyd 
torth  y  Calendar  (oddi  eithr  bod 
Llithiau  pr'iod  gosodcdig  Vr  Dydd 
hwnnw.)  Y  Gweinidog  a  ddar- 
lleno,  safed,  ac  ymchwclcd,  megis 
y  galler  ei  glywed  yn  orcu  gun 
lawb  oil  a'r  a  fo  yn  brescnnol  Ac 
ar  ol  hynny  y  dywedir,  neu  y  cenir, 
yn  Gymraeg,  yr  Etnyn  a  elwir,  Te 
Deum  Laudamus,  beunydd  trunfr 
Iwllflwyddyn. 

*i  O  flaen  pob  Llith,  y  Gweinidog  a 
ddywed,  Yma  y  mae  yn  dechreu 
y  cyfryw  Bennod,  neu  Adnod  o'r 
cyfry  w  Bennod,  o'r  Llyfr  a'r  Llyfr : 
ac  ar  ol  pob  Llith,  Yma  y  terfyn  y 
Llith  gyntaf,  neu,  yr  ail. 

Te  Deum  Laudamus. 

T\,   Dduw,   a  folwn   :   ti   a 
gydnabyddwn     yn     Ar- 
glwyddL 

Yr  holl  ddaear  a'th  fawl  di :  y 
Tad  tragywyddol. 

Arnat  ti  y  llefa'r  holl  Angyl- 
ion  :  y  Nefoedd,  a'r  holl  Nerth- 
oetld  o'u  mewn. 

Arnat  ti  y  llefa  Cerubin  a 
Seraphin  :  â  lleferydd  ddibaid, 

Sanct,  Sanct,  Sanct :  Arglwydd 
Dduw  Sabaoth. 

Nefoedd  a  Daear  sydd  yn 
llawn  :  o'th  Ogoniant. 

Gogoneddus  gôr  yr  Apostol- 
ion  :  a'th  fawl  di. 

Moliannus  nifer  y  Prophwydi : 
a'th  fawl  di. 


f  Then  shall  follow  the  Psalms  in 
order  as  they  are  appointed.  And 
at  the  end  of  every  Psalm  through- 
out the  Year,  and  likewise  at  the 
end  (i/Benedicke,  Benedictus,  Mag- 
nificat, and  Nunc  dimittis,  shall  be 
repeated, 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost ; 

Answer.  As  it  was  in  the  be- 
ginning, is  now,  and  ever  shall 
be  :  world  without  end.  A- 
men. 

II  Then  shall  be  read  distinctly  with 
an  audible  voice  the  First  Lesson, 
taken  out  of  the  Old  Testament, 
as  is  appointed  in  the  Calendar, 
except  there  be  proper  Lessons  as- 
signed for  that  day :  He  that 
readeth  so  standing  and  turning 
himself,  as  he  may  best  be  heard 
of  all  such  as  are  present.  And 
after  that,  shall  be  said  or  sung, 
in  English,  the  Hymn  called  Te 
Deum  Laudamus,  daily  through- 
out the  Year. 


ÌI  Note,  That  before  every  Lesson  the 
Minister  shall  say,  Here  beginneth 
such  a  Chapter,  or  Verse  of  such  a 
Chapter,  of  such  a  Book :  And  af- 
ter every  Lesson,  Here  endeth  the 
First,  or  the  Second  Lesson. 

Te  Deum  Laudamus. 

WE  praise  thee,  O  God  :  we 
acknowledge  thee  to  be  the 
Lord. 

All  the  earth  doth  worship 
thee  :  the  Father  everlasting. 

To  thee  all  Angels  cry  aloud  : 
the  Heavens,  and  all  the  Powers 
therein. 

To  thee  Cherubin,  and  Sera- 
phin :  continually  do  cry, 

Holy,  Holy,  Holy  :  Lord  God 
of  Sabaoth  ; 

Heaven  and  earth  are  full  of 
the  Majesty  :  of  thy  Glory. 

The  glorious  company  of  the 
Apostles  :  praise  thee. 

The  goodly  fellowship  of  the 
Prophets  :  praise  thee. 


BOREOL  WEDDI. 


Ardderchog  lu  y  Merthyri  : 
a'th  fawl  di. 

Yr  Eglwys  Lân  trwy'r  holl 
fyd  :  a'th  addef  di ; 

Y  Tad  :  o  anfeidrol  Fawi- 
edd; 

Dy  anrhydeddus,  wir :  ac  unig 
Fab; 

Hefyd  yr  Yspryd  Glàn  :  y 
Diddanydd. 

Ti,  Crist  :  yw  Brenhin  y  Go- 
goniant. 

Ti  yw  tragywyddol  Fab  :  y 
Tad. 

Pan  gymmeraist  arnat  war- 
edu  dyn  :  ni  ddi'ystyraist  fru  y 
Wyryf. 

Pan  orchfygaist  boll  nerth 
angau  :  yr  agoraist  Deyrnas  Nef 
i  bawb  a  gredant. 

Ti  sydd  yn  eistedd  ar  Dde- 
heulaw  Dduw  :  yngogoniant  y 
Tad. 

Yr  ŷm  ni  yn  credu  mai  Tydi 
a  ddaw  :  yn  Farnwr  arnom. 

Gan  hynny  yr  attolygwn  i  ti 
gynnorthwyo  dy  weision  :  y  rbai 
a  brynaist  â'th  werthfawr  Waed. 

Par  iddynt  gael  eu  cyfrif  gyd 
â'th  Saint  :  yn  y  Gogoniant  tra- 
gywyddol. 

Arglwydd,  cadw  dy  bobl  :  a 
bendithia  dy  etifeddiaeth. 

Llywia  hwy  :  a  dyrcha  hwy 
yn  dragywydd. 

Beunydd  ac  fyth  :  y  clodforwn 
dydi  ; 

Ac  anrhydeddwn  dy  Enw  : 
byth  ac  yn  oes  oesoedd. 

Teilynga,  Arglwydd :  ein  cadw 
y  dydd  hwn  yn  ddibechod. 

Arglwydd,  trugarhâ  wrthym  : 
trugarhâ  wrthym. 

Arglwydd,  poed  dy  drugaredd 
a  ddêí  arnom  :  megis  yr  ŷm  yn 
ymddiried  ynot. 

Arglwydd,  ynot  yr  ymddir- 
iedais  :  na'm  gwaradwydder  yn 
dragywydd. 


The  noble  army  of  Martyrs  : 
praise  thee. 

The  holy  Church  throughout 
all  the  world  :  doth  acknowledge 
thee  | 

The  Father  :  of  an  infinite 
Majesty ; 

Thine  honourable,  true  :  and 
only  Son; 

Also  the  Holy  Ghost  :  the 
Comforter. 

Thou  art  the  King  of  Glory  : 
O  Christ. 

Thou  art  the  everlasting  Son  : 
of  the  Father. 

When  thou  tookest  upon  thee 
to  deliver  man  :  thou  didst  not 
abhor  the  Virgin's  womb. 

When  thou  hadst  overcome 
the  sharpness  of  death  :  thou 
didst  open  the  Kingdom  of  Hea- 
ven to  all  believers. 

Thou  sittest  at  the  right  hand 
of  God  :  in  the  Glory  of  the  Fa- 
ther. 

We  believe  that  thou  shalt 
come  :  to  be  our  Judge. 

We  therefore  pray  thee,  help 
thy  servants  :  whom  thou  hast  re- 
deemed with  thy  precious  blood. 

Make  them  to  be  numbered 
with  thy  Saints  :  in  glory  ever- 
lasting. 

O  Lord,  save  thy  people  :  and 
bless  thine  heritage. 

Govern  them  :  and  lift  them 
up  for  ever. 

Day  by  day  :  we  magnify 
thee ; 

And  we  worship  thy  Name  : 
ever  world  without  end. 

Vouchsafe,  O  Lord  :  to  keep 
us  this  day  without  sin. 

O  Lord,  have  mercy  upon  us  : 
have  mercy  upon  us. 

O  Lord,  let  thy  mercy  light- 
en upon  us  :  as  our  trust  is  in 
thee. 

O  Lord,  in  thee  have  I  trust- 
ed :  let  me  never  be  confound- 
ed. 


BOREOL  WEDDI. 


IT  Neu'r  Ganiad  hon, 
Benedicite,  omnia  Opera. 

CHWYCHWI  holl  Weith- 
redoedd  yr  Arglwydd,  ben- 
dithiwch  yr  Arglwydd  :  molwch 
a  mawrhêwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Angylion  yr  Ar- 
glwydd, bendithiwch  yr  Ar- 
glwydd :  molwch  a  mawrhèwch 
ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Nefoedd,  bendith- 
iwch yr  Arglwydd  :  molwch  a 
mawrhèwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi'r  Dyfroedd,  sydd 
uwch  ben  y  fFurfafen,  bendith- 
iwch yr  Arglwydd  :  molwch  a 
mawrhêwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  holl  Nerthoedd  yr 
Arglwydd,  bendithiwch  yr  Ar- 
glwydd :  molwch  a  mawrhêwch 
ef  vn  dragywydd. 

Chwychwi  Haul  a  Lleuad,  ben- 
dithiwch yr  Arglwydd  :  molwch 
a  mawrhêwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Sery  Nefoedd,  ben- 
dithiwch yr  Arglwydd  :  molwch 
a  mawrhèwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Gawodau  a  Gwlith, 
bendithiwch  yr  Arglwydd  :  mol- 
wch a  rnawrhêwch  ef  yn  dragy- 
wydd. 

Chwychwi  Wỳntoedd  Duw, 
bendithiwch  yr  Arglwydd  :  mol- 
wch a  mawrhêwch  ef  yn  dragy- 
wydd. 

Chwychwi  Dân  a  Gwres,  ben- 
dithiwch yr  Arglwydd  :  molwch 
a  mawrhéwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Auaf  a  Haf,  ben- 
dithiwch yr  Arglwydd  :  molwch 
a  mawrhêwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Wlithoedd  a  Rh'ew- 
oedd,  bendithiwch  yr  Arglwydd : 
molwch  a  mawrhëwch  ef  yn 
dragywydd. 

Chwychwi  Rew  ac  Oerfel,  ben- 
dithiwch yr  Arglwydd  :  molwch 
a  mawrhêwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  la  ac  Eira,  ben- 
dithiwch yr  Arglwydd  :  molwch 
a  mawrhêwch  ef  yn  dragywydd. 


1  Or  this  Canticle, 
Benedicite,  omnia  Opera. 

OA11  ye  Works  of  the  Lord, 
bless  ye  the  Lord  :  praise 
him,  and  magnify  him  for 
ever. 

O  ye  Angels  of  the  Lord,  bless 
ye  the  Lord  :  praise  him,  and 
magnify  him  for  ever. 

O  ye  Heavens,  bless  ye  the 
Lord  :  praise  him,  and  magnify 
him  for  ever. 

O  ye  Waters  that  be  above 
the  Firmament,  bless  ye  the 
Lord  :  praise  him,  and  magnify 
him  for  ever. 

O  all  ye  Powers  of  the  Lord, 
bless  ye  the  Lord  :  praise  him, 
and  magnify  him  for  ever. 

O  ye  Sun,  and  Moon,  bless  ye 
the  Lord  :  praise  him,  and  mag- 
nify him  for  ever. 

O  ye  Stars  of  Heaven,  bless  ye 
the  Lord  :  praise  him,  and  mag- 
nify him  for  ever. 

O  ye  Showers,  and  Dew,  bless 
ye  the  Lord  :  praise  him,  and 
magnify  him  for  ever. 

O  ye  Winds  of  God,  bless  ye 
the  Lord  :  praise  him,  and  mag- 
nify him  for  ever. 

O  ye  Fire  and  Heat,  bless  ye 
the  Lord  :  praise  him,  and  mag- 
nify him  for  ever. 

O  ye  Winter  and  Summer, 
bless  ye  the  Lord  :  praise  him, 
and  magnify  him  for  ever. 

O  ye  Dews,  and  Frosts,  bless 
ye  the  Lord  :  praise  him,  and 
magnify  him  for  ever. 

O  ye  Frost  and  Cold,  bless  ye 
the  Lord  :  praise  him,  and  mag- 
nify him  for  ever. 

O  ye  Ice  and  Snow,  bless  ye 
the  Lord  :  praise  him,  and  mag- 
nify him  for  ever. 


BOREOL  WEDDÍ. 


Chwychwi  Ndsau  a  Dyddiau, 
bendithiwch  yr  Arglwydd  :  mol- 
wch a  mawrhewch  ef  yn  dragy- 
wydd. 

Chwychwi  Oleuni  a  Thywyll- 
wch,  bendithiwch  yr  Arglwydd  : 
molwch  a  mawrhewch  ef  yn 
dragywydd. 

Chwychwi  Fellt  a  Chymmyl- 
au,  bendithiwch  yr  Arglwydd  : 
molwch  a  mawrhewch  ef  yn 
dragywydd. 

Bendithied  y  Ddaear  yr  Ar- 
glwydd :  moled  a  mawrhâed  ef 
yn  dragywydd. 

Chwychwi  Fynyddoedd  a 
Bryniau,  bendithiwch  yr  Ar- 
glwydd :  molwch  a  mawrhewch 
ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  holl  Wỳrddion 
Bethau  ar  y  Ddaear,  bendith- 
iwch yr  Arglwydd  :  molwch  a 
mawrhewch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Ffynhonnau,  ben- 
dithiwch yr  Arglwydd  :  molwch 
a  mawrhewch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Foroedd  a  Llifeir- 
iaint,  bendithiwch  yr  Arglwydd  : 
molwch  a  mawrhewch  ef  yn 
dragywydd. 

Chwychwi  Forfilod,  ac  oil 
a'r  sydd  yn  ymsymmud  yn  y 
Dyfroedd,  bendithiwch  yr  Ar- 
glwydd :  molwch  a  mawrhewch 
ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  boll  Adar  yr  Awvr, 
bendithiwch  yr  Arglwydd  :  mol- 
wch a  mawrhewch  ef  yn  dragy- 
wydd. 

Chwychwi  holl  Anifeiliaid  ac 
Vsgrub'.iaid,  bendithiwch  yr  Ar- 
glwydd :  molwch  a  mawrhewch 
ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Blant  Dynion,  ben- 
dithiwch yr  Arglwydd  :  molwch 
a  mawrhewch  ef  yn  dragywydd. 

Bendithied  Israel  yr  Ar- 
glwydd :  moled  a  mawrhâed  ef 
yn  dragywydd. 

Chwychwi  Offeiriaid  yr  Ar- 
glwydd,    bendithiwch     ỳr    Ar- 


O  ye  Nights,  and  Days,  bless 
ye  the  Lord  :  praise  him,  and 
magnify  him  for  ever. 

O  ye  Light  and  Darkness, 
bless  ye  the  Lord  :  praise  him, 
and  magnify  him  for  ever. 

O  ye  Lightnings,  and  Clouds, 
bless  ye  the  Lord  :  praise  him, 
and  magnify  him  for  ever. 

O  let  the  Earth  bless  the 
Lord  :  yea,  let  it  praise  him, 
and  magnify  him  for  ever. 

O  ye  Mountains,  end  Hills, 
bless  ye  the  Lord  :  praise  him, 
and  magnify  him  for  ever. 

ye 
the  Earth,  bless  ye  the  Lord 
praise  him,  and  magnify  him  for 
ever. 

O  ye  Wells,  bless  ye  the 
Lord  :  praise  him,  and  magnify 
him  for  ever. 

O  ye  Seas,  and  Floods,  bless 
ye  the  Lord  :  praise  him,  and 
magnify  him  for  ever. 

O  ye  Whales,  and  all  that 
move  in  the  Waters,  bless  ye 
the  Lord  :  praise  him,  and  mag- 
nify him  for  ever. 

O  all  ye  Fowls  of  the  Air, 
bless  ye  the  Lord  :  praise  him, 
and  magnify  him  for  ever. 

O  all  ye  Beasts,  and  Cattle, 
bless  ye  the  Lord  :  praise  him, 
and  magnify  him  for  ever. 

O  ye  Children  of  Men,  bless 
ye  the  Lord  :  praise  him,  and 
magnify  him  for  ever. 

O  let  Israel  bless  the  Lord  : 
praise  him,  and  magnify  him  for 
ever. 

O  ve  Priests  of  the  Lord,  bless 
0 


BOREOL  WEDDI. 


glwycld  :  molwch  a  mawrhêwch 
ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Wasanaethwŷr  yr 
Arglwydd,  bendithiwch  yr  Ar- 
glwydd  :  molwch  a  mawrhêwch 
ef  yn  dragywydd. 

Chwycliwi  Ysprydion,  ac  En- 
eidiau'r  cyfiawn,  bendithiwch  yr 
Arglwydd  :  molwch  a  mawr- 
hêwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  y  rhai  sanctaidd  a 
gostyngedig  o  galon,  bendith- 
iwch yr  Arglwydd  :  molwch  a 
mawrhêwch  ef  yn  dragywydd. 

Chwychwi  Ananias,  Azari'as, 
a  Misäel,  bendithiwch  yr  Ar- 
glwydd :  molwch  a  mawrhêwch 
ef  yn  dragywydd. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechren, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.    Amen. 

U  Ym  y  darllenir  yn  yr  tin  modd 
yr  ail  L'tth,  gxeedi  ei  chymmeryd 
allan  oV  Testament  Newydd.  Ac 
toedi  hynny  yr  Emyn  sifn  ean- 
lyn  ;  oddi  eithr  pan  ddigxvyddo  Vw 
darllain  ym  mhennod  y  Dydd,  nru 
yn  yr  Ejengyl  ar  Ddydd  St.  loan 
Fedyddiwr. 

Benedictns.    St.  Luc  i.  68. 

BENDIGEDIG  fyddo  Ar- 
glwydd Dduw  Israel  :  canys 
efe  a  ymwelodd  ac  a  brynodd  ei 
bobl; 

Ac  a  ddyrchafodd  iachawdwr- 
iaeth  nerthol  i  ni  :  yn  nhÿ  Dda- 
fydd  ei  wasanaethwr  ; 

Megis  y  dywedodd  trwy  enau 
ei  sanctaidd  Brophwydi  :  y  rhai 
oedd  o  ddechreuad  y  byd  ; 

Yr  anfonai  efe  i  ni  ym  wared 
rhag  ein  gelynion  :  ac  oddi  wrth 
ddwylaw  pawb  o'n  digasogion  ; 

Y  gwnai  efe  drugaredd  â'n 
tadau  :  ac  y  cofiai  ei  sanctaidd 
Gyfammod  ; 

A'r  llw  yr  hwn  a  dyngodd  efe 
wrth  ein  tad  Abraham  :  sef  bod 
iddo  ganiattàu   i  ni,  gwedi  ein 


ye  the  Lord  :  praise  him,  and 
magnify  him  for  ever. 

O  ye  Servants  of  the  Lord, 
bless  ye  the  Lord  :  praise  him, 
and  magnify  him  for  ever. 

O  ye  Spirits  and  Souls  of  the 
Righteous,  bless  ye  the  Lord  : 
praise  him,  and  magnify  him  for 
ever. 

O  ye  holy  and  humble  men 
of  heart,  bless  ye  the  Lord  : 
praise  him,  and  magnify  him  for 
ever. 

O  Ananias,  Azarias,  and  Mi- 
sael,  bless  ye  the  Lord  :  praise 
him,  and  magnify  him  for 
ever. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

11  Then  shall  be  read  in  like  manner 
the  Second  Lesson,  taken  out  of 
the  New  Testament.  And  after 
thai,  the  Hymn  fotto-mng  ;  except 
when  that  shall  happen  to  be  read 
in  the  Chapter  for  the  Day,  or  for 
the  Gospel  on  St.  John  Baptist's 
Day. 

Benedictus.    St.  Luke  i.  68. 

BLESSED  be  the  Lord  God 
of  Israel  :  for  he  hath  vi- 
sited, and  redeemed  his  peo- 
ple ; 

And  hath  raised  up  a  mighty 
salvation  for  us  :  in  the  house  of 
his  servant  David ; 

As  he  spake  by  the  mouth  of 
his  holy  Prophets  :  which  have 
been  since  the  world  began  ; 

That  we  should  be  saved  from 
our  enemies  :  and  from  the  hands 
of  all  that  hate  us  ; 

To  perform  the  mercy  pro- 
mised to  our  forefathers  :  and  to 
remember  his  holy  Covenant ; 

To  perform  the  oath  which 
he  sware  to  our  forefather  A- 
braham  :  that  he  would  give  us  ; 


BOREOL  WEDDI. 


hvmwared  ortdi  wrth  ddwylaw 
ein  gelynion,  allu  ei  wasanaethu 
ef  yn  ddi'ofn  ; 

Mewn  sancteiddrwydd  a  chyf- 
iawnder  ger  ei  fron  ef  :  holl 
ddyddiau  ein  bywyd. 

A  thithau,  Fab,  a  elwir  yn 
Brcpbwyd  i'r  Goruchaf  :  canys 
ti  a  âi  o  flaen  wyneb  yr  Ar- 
glwydd,  i  barottói  ei  fFyrdd 
ef; 

Ac  i  roddi  gwybodaeth  iach- 
awdwriaeth  i'w  bobl  ef  :  trwy 
faddeuant  o'u  pechodau, 

0  herwydd  tiriondeb  trugar- 
etld  ein  Duw  :  trwy  yr  hon  yr 
ymwelodd  â  ni  Godiad  Haul  o'r 
uchelder  ; 

1  roddi  Uewyrch  i'r  rhai  sydd 
yn  eistedd  mewn  tywyllwcn  a 
chysgod  angau  :  ac  i  gyfeirio  ein 
traed  i  ffordd  tansmefedd. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.  Amen. 
Tl  Neu  y  Psalm  Jinn, 

Jubilate  Deo.    Psalm  c. 

CENWCH  yn  llafar  i'r  Ar- 
glwydd,  yr  holl  ddaear  : 
gwasanaethwch  yr  Arglwydd 
mewn  llawenydd,  deuwch  yn  ei 
ŵydd  ef  mewn  gorfoledd. 

Gwybyddweh  mai  yr  Ar- 
glwydd sy  Dduw  :  efe  a'n 
gwnaeth,  ac  nid  ni  ein  hunain  ; 
ei  bobl  ef  ydym,  a  defaid  ei 
borfa. 

Ewch  i  mewn  i'w  byrth  ef  à 
di'olch,  ac  i'w  lysoedd  à  moliant 
gennych  :  d'folchwch  iddo,  a 
chlodforwch  ei  Enw. 

Canys  daionus  yw  yr  Ar- 
glwydd, a'i  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd  :  a'i  wirionedd  a 
bery  o  genhedlaeth  i  genhedlaeth 
byth. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 


That  we  being  delivered  out 
of  the  hand  of  our  enemies  : 
might  serve  him  without  fear  ; 

In  holiness  and  righteousness 
before  him  :  all  the  days  of  our 
life. 

And  thou,  Child,  shalt  be 
called  the  Prophet  of  the  High- 
est :  for  thou  shalt  go  before 
the  face  of  the  Lord  to  prepare 
his  ways  ; 

To  give  knowledge  of  salva- 
tion unto  his  people  :  for  the 
remission  of  their  sins, 

Through  the  tender  mercy 
of  our  God  :  whereby  the  day- 
spring  from  on  high  hath  visited 
us; 

To  give  light  to  them  that  sit 
in  darkness,  and  in  the  shadow 
of  death  :  and  to  guide  our  feet 
into  the  way  of  peace. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost  ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

%  Or  this  Psalm, 
Jubilate  Deo.    Psalm  c. 

OBE  joyful  in  the  Lord,  all 
ye  lands  :  serve  the  Lord 
with  gladness,  and  come  before 
his  presence  with  a  song. 

Be  ye  sure  that  the  Lord  he 
is  God  :  it  is  he  that  hath  made 
us,  and  not  we  ourselves ;  we 
are  his  people,  and  the  sheep  of 
his  pasture. 

O  go  your  way  into  his  gates 
with  thanksgiving,  and  into  his 
courts  with  praise  :  be  thankful 
unto  him,  and  speak  good  of 
his  Name. 

For  the  Lord  is  gracious,  his 
mercy  is  everlasting  :  and  h:s 
truth  endureth  from  generation 
to  generation. 

Glory  be  to  the  Father,  and 
to  the  Son  :  and  to  the  Holy 
Ghost ; 

C2 


BOREOL  WEDDI. 


Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  niae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.    Amen. 

II  Yna  y  emir,  neu  y  dywedir,  Cred- 
oV  Apostol'wn,  gan  y  Gwcinidog 
aV  bolil,  yn  eu  sefyll:  oddi  eithr  y 
dyddiau  hynny  yn  vnig  ar  y  rhai  y 
gosodwyd  Credo  Sant  Athanasius 
Vw  ddarllain. 

CREDAF  yn  Nuw  Dad  Holl- 
gyfoethog,  Creawuwr  nef  a 
daear  : 

Ac  yn  Iesu  Grist  ei  un  Mab 
ef,  ein  Harglwydd  ni ;  Yr  hwn 
a  gaed  trwy  yr  Yspryd  Glàn,  A 
aned  o  Fair  Forwyn,  A  ddi'o- 
ddefodd  dan  Pontius  Pilatus,  A 
groeshoeliwyd,  a  fu  farw,  ac  a 
gladdwyd  ;  A  ddisgynodd  i  uff- 
ern  ;  Y  trydydd  dydd  y  cyfododd 
o  feirw ;  A  esgynodd  i'r  nefoedd, 
Ac  y  mae  yn  eistedd  ar  ddeheu- 
law  Dduvv  Dad  Holl-gyfoethog; 
Oddi  yno  y  daw  i  farnu  byw  a 
meirw. 

Credaf  yn  yr  Yspryd  Glân ;  Yr 
Eglwys  Lân  Gatholig ;  Cymmun 
y  Saint ;  Maddeuant  Pechodau  ; 
Adgyfodiad  y  cnawd,  A'r  Bywyd 
tragywyddol.    Amen. 

U  Ac  ar  ol  hynny,  y  G-cedd'iati  hyn 
sy'ii  canlyn,  a  pliawb  yn  gostwng 
yn  ddefosiynol  ar  eu  gliniau  ;  y 
Gwcinidog  yn  gyutaf  a  lefara  â 
Uefuchel, 

Yr  Arglwydd  a  fo  gyd  â  chwi. 
Atteb.    A   chyd   â  'th    yspryd 
dithau. 

Gweinidoij.    Gweddiwn. 
Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 

Crist,  trugarhâ  wrthym. 
Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 

f  Ynayr  Gxveinidog,  yr  Ysgolltc'ig- 
ion,  (Ci  buhl,  a  ddywedant  WeddVr 
Arglwydd  â  lleferydd  uchel. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydd- 
ed  dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 
y  mae  yn  y  nefoedd.     Dyro  i  ni 


As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

II  Then  shall  be  sung  or  said  the 
Apostles'  Creed  by  the  Minister 
and  the  people,  standing:  except 
only  such  days  as  the  Creed  of 
Saint  Athanasius  is  appointed  to 
be  read. 

I  Believe  in  God  the  Father 
Almighty,  Maker  of  heaven 
and  earth : 

And  in  Jesus  Christ  his  only 
Son  our  Lord,  Who  was  con- 
ceived by  the  Holy  Ghost,  Born 
of  the  Virgin  Mary,  Suffered 
under  Pontius  Pilate,  Was  cru- 
cified, dead,  and  buried,  He 
descended  into  hell ;  The  third 
day  he  rose  again  from  the 
dead,  He  ascended  into  heaven, 
And  sitteth  on  the  right  hand  of 
God  the  Father  Almighty ;  From 
thence  he  shall  come  to  judge 
the  quick  and  the  dead. 

I  believe  in  the  Holy  Ghost ; 
The  holy  Catholick  Church  ; 
The  Communion  of  Saints  ;  The 
Forgiveness  of  sins ;  The  Re- 
surrection of  the  body,  And  the 
life  everlasting.    Amen. 

H  And  after  that,  these  Prayers  fol- 
lowing, all  devoutly  kneeling;  the 
Minister  first  pronouncing  with  a 
loud  voice, 

The  Lord  be  with  you. 
Answer.    And  with   thy  spi- 
rit. 

Minister.    Let  us  pray. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 

Christ,  have  mercy  upon  us. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 

f  Then  the  Minister,  Clerks,  and 
people,  shall  say  the  Lord's  Prayer 
with  a  loud  voice. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.    Give  us  this  day 


BOREOL  WEDDI. 


heddyw  ein  bara  beunyddiol-  A 
maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel  y 
maddeuwn  r.i  i'n  dyledwyr.  Ac 
nac  arwain  ni  i  brofedigaeth  ; 
Eitbr  gwared  ni  rhag  drwg. 
Amen. 

«    Yua  y  Gweinidog  yn  ei  sefyll  a 
ddyxced, 

Arghvydd,  dangos  dy  drugar- 
edd  arnom. 

Attch.  A  chaniattâ  i  ni  dy 
iachawdwriaeth. 

Offeiriad.  Arglwydd,  cadw  y 
Frenhines. 

Atteb.  A  gwrando  ni  yn  dru- 
garog  pan  alwom  arnat. 

Offeiriad.  Gwisg  dy  Weinid.- 
ogion  àg  iawnder. 

Atteb.  A  gwna  dy  ddewisol 
bobl  vn  llawen. 

Offeiriad.  Arglwydd,  cadw  dy 
bobl. 

Atteb.  A  bendithia  dy  etifedd- 
iaeth. 

Offeiriad.  Arglwydd,  dyro 
dangnefedd  yn  ein  dyddiau. 

Atteb.  Gan  nad  oes  neb  arall 
a  ymladd  drosom,  ond  tydi, 
Dduw,  yn  unig. 

Offeiriad.  Duw,  glanhâ  ein 
calonnau  ynom. 

Atteb.     Ac   na    chymmer    dy 
Yspryd  Glân  oddi  wrthym. 
•"  Y>iii  y  ciiidyn  tri  Cltolect :  y  cyntaf, 

oV  Dydd,  yr  h-.cn  afydd  yr  un  ag 

a  osodir  ar  y  Cymmitn;  yr  ail,  am 

Dangnefedd ;   y  try  dydd,  am  Has 

i  fy-c   yn   dda.    Air  ddau  Golect 

diweddaf  ni  diyfiiewidir  un  a?nser, 

ond    en    dywcdyd    heunydd   ar   y 

Fureol  Weddi  irwy'r  hull  Jtwydd- 

yn,  fel  y  caulyn  ;   a  phawb  ar  eu 

gUmatu 

Yr  ail  Golect,  am  Dangnefedd. 

DUW,  yr  hwn  wyt  Awdwr 
tangnefedd  a  charwr  cyt- 
tundeb,  yr  hwn  o  'tb  iawn  ad- 
nabod  y  mae'n  buchedd  dra- 
gywydd  yn  sefyll  arno,  a'th 
wasanaeth  sydd  wir  fraint ;  Arn- 
ddiffynnyni,  dy  ostyngedig  weis- 
ion,  rhag  holl  ruthrau  ein  gelyn- 


our  daily  bread.  And  forgive 
us  our  trespasses,  As  we  forgive 
them  that  trespass  against  us. 
And  lead  us  not  into  tempta- 
tion ;  But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

If  Then  Vie  Priest  standing  up  shall 
sny, 
O  Lord,  shew  thy  mercy  upon 
us. 

Anm-er.  And  grant  us  thy 
salvation. 

Priest.  O  Lord,  save  the 
Queen. 

Answer.  And  mercifully  hear 
us  when  we  call  upon  thee. 

Priest.  Endue  thy  Ministers 
with  righteousness. 

Answer.  And  make  thy  chosen 
people  joyful. 

Priest.  O  Lord,  save  thy  peo- 
ple. 

Answer.  And  bless  thine  in- 
heritance. 

Priest.  Give  peace  in  our  time, 
O  Lord. 

Answer.  Because  there  is  none 
other  that  fighteth  for  us,  but 
only  thou,  O  God. 

Priest.  O  God,  make  clean  our 
hearts  within  us. 

Answer.  And  take  not  thy 
holy  Spirit  from  us. 
•I  Then  shall  follow  three  Collects ; 
the  first  of  the  Day,  which  shall 
be  the  same  that  is  appointed  at 
the  Communion  ;  the  second  for 
Peace  ;  the  thiid  for  Grace  tu  live 
-well.  And  the  two  last  Collects 
shull  never  alter,  but  daily  be  said 
at  Morning  Prayer  throughout 
all  the  y,ar,  us  followeth  ;  all 
kneeling. 

The  second  Collect,  for  Peace. 

OGod,  who   art   the   author 
of  peace  and  lover  of  con- 
cord,   in    knowledge    of  whom 
standeth  our  eternal  life,  whose 
J  service  is  perfect  freedom  ;   De- 
fend us  thy  humble  servants  in 
|  all  assaults  of  our  enemies ;  that 
j  we,   surely  trusting   in  thy  de- 


BOREOL  WEDD1. 


ion ;  fel,  trwy  gwbl  ymddiried  yn 
dy  amddiffyn  di,  nadofnom  allu 
neb  gwrthwynebwŷr,  trwy  nerth 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Y  trydi/dd  Colect,  am  gael  Gras. 

OArglwydd,  nef'ol  Dad,  Holl- 
alluog     a     thragywyddol 
Dduw,    yr    hwn    a'n     cedwaist 
yn     ddi'angol     hyd     ddechreu'r 
dydd  heddyw;  Amddiffyn  nyni 
ynddo     à'th     gadarn     allu ;      a 
chaniattâ   na   syrthioin    y   dydd 
hwn  mevvn  un  pechod,  ac  nad 
elom  mewn   heb   rhyw  berygl  ; 
eithr  bod  ein  holl  weithredoedd 
wedi  eu  trefnu  a'u  llywio  wrth 
dy  lywodraeth,  i   wneuthur  yn 
wastad    y   peth    sy    gyfiawn   yn 
dy  olwg  di ;  trwy  Ie»u  Grist  ein 
Harglwydd.   Amen. 
%  Mewn  Corait  a  Manmiu  lle'r  arfer- 
ont  game,  yma  y  canlyn  yr  Ánthem. 
11  Yna  y  pttm  Gweddi  /iyn  sy'n  can- 
lyn   a    ddarllenir  yma,  oddi  eithr 
pan  ddarllenir  y  Litani ;  ac  yna  y 
ddwy  olaf  yn   unig  a    ddarllenir, 
fel  y  maent  gwedi  eu  cyjléu  yno. 

Gweddi  dros  Fawrhydi'r  Fren- 
hines. 

OArglwydd,  ein  Tad  nefol, 
goruchel  a  galluog,  Brenhin 
y  brenhinoedd,  Arglwydd  yr  ar- 
glwyddi,  unig  Lywiawdwr  y  ty- 
wysogion,  yr  hwn  wyt  o'th  eis- 
teddle  yn  edrych  ar  boll  drigol- 
ion  y  ddaear ;  Ni  a  attolygwn  ac 
a  erfyniwn  i  ti,  edrych  o  honot  yn 
ddarbodus  ar  ein  grasusaf  ddai- 
onus  Arglwyddes,  y  Frenhines 
VICTORIA;  dcM\y  ei  ch  yflawni 
hi  o  ras  dy  Sanctaidd  Yspryd,  fel 
y  bo  iddi  yn  wastadol  bwyso  at 
dy  feddwl,  a  rhodio  yn  dy  ffordd : 
Cynnysgaedda  hi  yn  helaeth  â 
doniau  nefol;  caniattà  iddi  mewn 
llwyddiant  ac  iechyd  hir  hoedl; 
nertha  hi  modd  y  gallo  oresgyn 
a  gorchfygu  ei  holl  elynion  ;  ac 
o'r  diwedd,  ar  ol  y  fuchedd  hon, 
bod  iddi  fwynhàu  llawenydd  a 
dedwyddyd  tragy  wyddol ;  trwy 
lesu  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 


fence,  may  not  fear  the  power 
of  any  adversaries,  through  the 
might  of  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

The  third  Collect,  for  Grace. 

OLord,  our  heavenly  Father, 
Almighty  and  everlasting 
God,  who  hast  safely  brought 
us  to  the  beginning  of  this 
day;  Defend  us  in  the  same 
with  thy  mighty  power ;  and 
grant  that  this  day  we  fall  into 
no  sin,  neither  run  into  any 
kind  of  danger;  but  that  all 
our  doings  may  be  ordered  by 
thy  governance,  to  do  always 
that  is  righteous  in  thy  sight ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

H  In  Quires  and  Places  where  they 
sing,  here  followeth  the  Anthem. 

f  Then  these  five  Prayers  following 
are  to  be  read  here,  except  when 
the  Litany  is  read  ;  and  then  only 
the  two  last  are  to  be  read,  as  they 
are  there  placed. 

A  Prayer  for  the  Queen's  Ma- 
jesty. 
OLord  our  heavenly  Father, 
high  and  mighty,  King  of 
kings,  Lord  of  lords,  the  only 
Ruler  of  princes,  who  dost  from 
thy  throne  behold  all  the  dwell- 
ers upon  earth;  Most  heartily 
we  beseech  thee  with  thy  favour 
to  behold  our  most  gracious  So- 
vereign Lady,  Queen  VICTO- 
RIA ;  and  so  replenish  her  with 
the  grace  of  thy  Holy  Spirit,  that 
she  may  alway  incline  to  thy  will, 
and  walk  in  thy  way:  Endue 
her  plenteously  with  heavenly 
gifts;  grant  her  in  health  and 
wealth  long  to  live;  strengthen 
her  that  she  may  vanquish  and 
overcome  all  her  enemies;  and 
finally,  after  this  life,  she  may 
attain  everlasting  joy  and  feli- 
city ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 


IîOREOL   WEDDI. 


Gweddi  dros  y  Brenhinol  Deulu. 

HOLL-alluog  Dduw,  ffynnon 
pob  daioni,  yr  ydym  ni  yn 
ostyngedig  yn  attolwg  i  ti  fen- 
dithio  Albert  Edward  Tywysog 
Cymru,  Tywysoges  Cymru,  a'r 
holl  Frenhinol  Deulu:  Cynnysg- 
aedda  hwy  a  th  Yspryd  Glân  ; 
cyfoethoga  hwy  â'th  nefol  ras ; 
llwydda  hwy  â  phob  dedwydd- 
wcn  ;  a  dwg  hwy  i'th  dragy- 
wyddol  deyrnas;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.  Arnen. 
Gweddi  dros  yr  Offeiriaid  a'r  boll. 

HOLL-gyfoethog  a  thragy- 
wyddol  Dduw,  yr  hwn  wyt 
yn  unig  yn  gwneuthur  rhyfedd- 
cdau;  Danfon  i  lawr  ar  ein  Hes- 
gobion  a'n  Curadiaid,  a'r  holl 
gynnulleidfaon  a  orcliymynwyd 
dan  eu  gofal  hwynt,  iacliol 
Yspryd  dy  ras ;  ac  fel  y  gall- 
ont  wir  ryngu  bodd  i  ti,  tywallt 
arnynt  ddyfal  wlith  dy  fendith. 
Caniattâ  hyn,  Arglwydd,  er  an- 
rhydedd  ein  Dadleuwr  a'n  Cyf- 
ryngwr,  Iesu  Grist.  Amen. 
Gweddi  o  waith  St.  Chrysostom. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  roddaist  i  ni  ras  y  pryd 
hwn,  trwy  gyfundeb  a  chyd-gyf- 
arch,  i  weddi'o  arnat  ;  ac  wyt 
yn  addaw,  pan  ymgynhullo  dau 
neu  dri  yn  dy  Enw,  bod  i  ti 
ganiattàu  eugofynion:  Cyflawna 
yr  awr  hon,  O  Arglwydd,  ddy- 
muniad  a  deisyfiad  dy  weision, 
fel  y  bo  tnwyaf  buddiol  iddynt; 
gan  ganiattâu  i  ni  yn  y  byd  hwn 
wybodaeth  am  dy  wirionedd,  ac 
yn  y  byd  a  ddaw,  fywyd  tragy- 
wyddol.   Amen. 

2  Cor.  xiii. 

GRAS  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  a  chariad  Duw,  a 
chvindeithas  yr  Yspryd  Glân,  a 
fyttdo  gyd  â  ni  oil  byth  byth- 
oedd.   Ämen. 


A  Prayer  for  the  Royal  Family. 

ALMIGHTY  God,  the  foun- 
tain of  all  goodness,  we  hum- 
bly beseech  thee  to  bless  Albert 
Edward  Prince  of  Wales,  the 
Princess  of  Wales,  and  all  the 
Royal  Family :  Endue  them  with 
thy  holy  Spirit;  enrich  them  with 
thy  heavenly  grace ;  prosper 
them  with  all  happiness ;  and 
bring  them  to  thine  everlasting 
kingdom  ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.   Amen. 

A  Prayer  for  the  Clergy  and 
people. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  who  alone  workest 
great  marvels;  Send  down  upon 
our  Bishops,  and  Curates,  and 
all  Congregations  committed  to 
their  charge,  the  healthful  Spi- 
rit of  thy  grace ;  and  that  they 
may  truly  please  thee,  pour  up- 
on them  the  continual  dew  of  thy 
blessing.  Grant  this,  O  Lord,  for 
the  honour  of  our  Advocate  and 
Mediator,  Jesus  Christ.  Amen. 
A  Prayer  of  St.  Chrysostom. 

ALMIGHTY  God,  who  hast 
given  us  grace  at  this  time 
with  one  accord  to  make  our 
common  supplications  unto  thee; 
and  dost  promise,  that  when  two 
or  three  are  gathered  together  in 
thy  Name  thou  wilt  grant  their 
requests :  Fulfil  now,  O  Lord, 
the  desires  and  petitions  of  thy 
servants,  as  may  be  most  ex- 
pedient for  them  ;  granting  us 
in  this  world  knowledge  of  thy 
truth,  and  in  the  world  to  come 
life  everlasting.  Amen. 
2  Cor.  xiii. 

THE  grace  of  our  Lord  Jesus 
Christ,  and  the  love  of  God, 
and  the  fellowship  of  the  Holy 
Ghost,  be  with  us  all  evermore. 
Amen. 


Vina  y  d'nxedd  Trefn  y  Foreol  Weddi  trwy'r  Flwyddyn. 


TREFN   Y 

WEDDI  BRYDNHAWNOL, 

BOB  DYDD  TRWY'R  FLWYDDYN. 


%  Ar  ddeehretir  Weäàì  Brydnha-vnol ,  âarllcned  y  Grceinidoç,  á  lief  uchel, 
ryw  un  neu  ychwaneg  or  adnodau  hyii  oV  Ysgryiliyr  Làn  y  rhai  sydd 
yn  canlyn.  Ac  yna  dyweded  yr  lujn  y  sydd  ysgrifenedig  ar  ol  yr  un- 
rhyw  adnodau. 


PA  N  ddychwelo  'r  annuw  iol 
oddi  wrth  ei  ddrygioni  yr 
hwn  a  wnaeth,  a  gwneuthur 
barn  a  chyfiawnder,  hwnnw  a 
geidw  yn  i'yw  ei  enaid.  Ezec. 
xviii.  27. 

Yr  wyf  yn  eydnabodfyngham- 
weddau,  a'm  pechod  sydd  yn 
wastad  ger  fy  mron.    Psul.  li.  3. 

Cuddia  dy  wyneb  oddi  wrth 
fy  mhechodau,  a  dilea  fy  holl 
anwireddau.    Psal.  li.  9. 

Aberthau  Duw  ydynt  yspryd 
drylliedig:  calon  ddrylliog,  gys- 
tuddiedig,  O  Dduw,  ni  ddir- 
mygi.    Psal.  li.  17. 

"Rhwygwch  eich  calon,  ac  nid 
eich  dillad,  ac  vmchwelwch  at 
yr  Arghvydd  eicli  Duw :  o  her- 
wydd  graslawn  a  thrugarog  yw 
efe,  hwyrfrydig  i  ddigofaint,  a 
mawr  ei  drugaredd,  ac  edifeiriol 
am  ddrwg.    Jöel  ii.  13. 

Gan  yr  Arghvydd  ein  Duw 
y  mae  trugareddau  a  maddeuant, 
er  gwrthryfelu  o  honom  i'w  er- 
byn  :  ni  wrandawsom  chwaith 
ar  lais  yr  Arghvydd  ein  Duw, 
i  rodio  yn  ei  gyfreithiau  ef,  y 
rhai  a  roddodd  efe  o'n  blaen  ni. 
Dan.  ix.  9,  10. 

Cospa  fi,  Arghvydd,  etto  mewn 
barn  ;  nid  yn  dy  lid,  rhag  it'  fy 


\\T  HEN  the  wicked  man 
*  \  turneth  away  from  his 
wickedness  that  he  hath  com- 
mitted, and  doeth  that  which 
is  lawful  and  right,  he  shall 
save  his  soul  alive.  Ezek.  xviii. 
27. 

I  acknowledge  my  transgres- 
sions, and  my  sin  is  ever  before 
me.    Psal.  li.  3. 

Hide  thy  face  from  my  sins, 
and  blot  out  all  mine  iniquities. 
Psal.  li.  9. 

The  sacrifices  of  God  are  a 
broken  spirit  :  a  broken  and  a 
contrite  heart,  O  God,  thou  wilt 
not  despise.    Psal.  li.  17. 

Rend  your  heart,  and  not 
your  garments,  and  turn  unto 
the  Lord  your  God  :  for  he  is 
gracious  and  merciful,  slow  to 
anger,  and  of  great  kindness, 
and  repenteth  him  of  the  evil. 
Joel  ii.  13. 

To  the  Lord  our  God  belong 
mercies  and  forgivenesses,  though 
we  have  rebelled  against  him  : 
neither  have  we  obeyed  the  voice 
of  the  Lord  our  God,  to  walk  in 
his  laws  which  he  set  before  us. 
Dan.  ix.  9,  10. 

O  Lord,  correct  me,  but  with 
judgement;  not  in  thine  anger, 


PRYDNHAWNOL   WEDDI. 


ngwneuthur  yn  ddiddym.  Jer. 
x.  24.    Psal.  vi.  1. 

Edifarhêwch  ;  canys  nesaodd 
veyrnas  nefoedd.  St.  Matt.  iii.  2. 

Mi  a  godaf,  ac  a  âf  at  t'y  nhad, 
ac  a  ddywedaf  wrtho,  Fy  nhad, 
pechais  yn  erbyn  y  net',  ac  o'th 
flaen  dithau,  ac  mwyach  nid 
ydwyf  deilwng  i'm  gahv  yn  fab 
l  ti.    St.  Luc  xv.  18,  19. 

Arglwydd,  na  ddos  i  farn  â'th 
was ;  o  herwydd  ni  chyfiawnhêir 
neb  byw  yn  dy  olwg  di.  Psal. 
cxliii.  2. 

Os   dywedwn   nad   oes   ynom 

becbod,  yr  ydym  yn  ein  twyllo 

*  ein  hunain,  ar  gwirionedd  nid 

;  yw  ynom.     Os  cyfaddefwn  ein 

i  pechodau,    ffyddlon    yw    efe    a 

chyfiawn,  fel  y  maddeuo  i  ni  ein 

pechodau,  ac  y'n   glanhao  oddi 

wrth  bob  anghyfiawnder.  1  loan 

i.  8,  9. 

FY  anwyl  gariadus  frodyr,  y 
mae'r  Ysgrythyr  Lân  yn 
ein    cynhyrfu,   inewn   amrywiol 

I  fannau,  i  gydnabod  ac  i  gyffesu 
ein  haml  bechodau  a'n  han- 
wiredd  ;     ac    na    wnelem    na'u 

;  cud<lio    na'u    celu   yngŵydd    yr 

|  Holl-alluog  Dduw  ein  tad  nefol; 

i  eithr  eu  cyfFesu  à  gostyngedig, 
isel,  edifarus,  ac  ufudd  galon  ; 

I  er  mwyn  cafFael  o  honom  fadd- 

!  euant  am  danynt,  trwy  ei  an- 
feidrol  ddaioni  a'i  drugaredd  ef. 

t  Ac  er  y  dylem  ni  bob  amser 
addef  yn  ostyngedig  ein  pech- 
odau ger  bron  Duw;  etto  ni  a 
ddylem  yn  bennaf  wneuthur 
hynny,  pan  ymgynhullom  i  gyd- 
gyfartbd,  i  dalu  di'olch  am  yr  ami 
ddaioni  a  dderbyniasom  ar  ei 
law  ef,  i  ddatgan  ei  haeddedic- 
caf  foliant,  i  wrando  ei  sanct- 
eiddiaf  Air  ef,  ac  i  erchi  y  cyf- 
ryw  bethau  ag  a  fyddo  cymmwys 
ac  angenrheidiol,  yn  gystal  ar  les 
y  corph  a'r  enaid.  O  herwydd 
paham  myfi  a  erfyniaf  ac  a  at- 


lest  thou  bring  me  to  nothing. 
Jer.  x.  24.    Psal.  vi.  1. 

Repent  ye;  for  the  Kingdom 
of  heaven  is  at  hand.  St.  Matt. 
iii.  2. 

I  will  arise,  and  go  to  my  fa- 
ther, and  will  say  unto  him,  Fa- 
ther, I  have  sinned  against  hea- 
ven, and  before  thee,  and  am  no 
more  worthy  to  be  called  thy  son. 
St.  Luke  xv.  18,  19. 

Enter  not  into  judgement  with 
thy  servant,  O  Lord ;  for  in  thy 
sight  shall  no  man  living  be  jus- 
tified.   Psal.  cxliii.  2. 

If  we  say  that  we  have  no  sin, 
we  deceive  ourselves,  and  the 
truth  is  not  in  us  :  but,  if  we 
confess  our  sins,  he  is  faithful 
and  just  to  forgive  us  our  sins, 
and  to  cleanse  us  from  all  un- 
righteousness. 1  St.  John  i.  8, 
9. 

DEARLY  beloved  brethren, 
the  Scripture  moveth  us 
in  sundry  places  to  acknowledge 
and  confess  our  manifold  sins 
and  wickedness  ;  and  that  we 
should  not  dissemble  nor  cloke 
them  before  the  face  of  Almighty 
God  our  heavenly  Father;  but 
confess  them  with  an  humble, 
lowly,  penitent,  and  obedient 
heart ;  to  the  end  that  we  may 
obtain  forgiveness  of  the  same, 
by  his  infinite  goodness  and  mer- 
cy. And  although  we  ought  at 
all  times  humbly  to  acknowledge 
our  sins  before  God ;  yet  ought 
we  most  chiefly  so  to  do,  when 
we  assemble  and  meet  together 
to  render  thanks  for  the  great 
benefits  that  we  have  received 
at  his  hands,  to  set  forth  his 
most  worthy  praise,  to  ljear  his 
most  holy  Word,  and  to  ask 
those  things  which  are  requisite 
and  necessary,  as  well  for  the 
body  as  the  soul.  Wherefore  I 
pray  and  beseech  you,  as  many 


PRYDNHAWNOL  WE  DDL 


tolygaf  i  chwi,  cynniferag  y  sydd 
yma  yn  bresennol,  gyd-dynnu  â 
myfi  â  chalon  bur,  ac  â  lleferydd 
ostyngedig,  hyd  yngorseddfa'r 
nefol  rad,  gan  ddywedyd  ar  fy 
ol  i; 

1Í  Cyffes  gyffredm,  fw  âywedyd  gan 
yrholl  QynnuUeidfa,  ar  ol  y  Gwcin- 
idug,  gan  ostwngur  eu  gliniau  oil. 

HOLL-alluog  Dduw  a  thru- 
garoccaf  Dad  ;  Nyni  a 
aethom  ar  gyfeiliorn  allan  o'th 
ffyrdd  di  fel  defaid  ar  gyfrgoll. 
Nyni  a  ddilynasom  ormod  ar  am- 
canion  a  chwantau  ein  calonnau 
ein  hunain.  Nyni  a  wnaethom 
yn  erbyn  dy  sancteiddiol  gyf- 
reithiau.  Nyni  a  adawsom  heb 
wneuthur  y  pethau  a  ddylesym 
eu  gwneuthur ;  Ac  a  wnaeth- 
om y  pethau  hi  ddylesym  eu 
gwneuthur  ;  Ac  nid  oes  iechyd 
ynom.  Eithr  tydi,  Ü  Arglwydd, 
cymmer  drugaredd  arnom,  ddrwg 
weithredwŷr  truain.  Arbed  di 
hwynt-hwy,  O  Dduw,  y  rhai 
sy'n  cyffesu  eu  beiau.  Cyweiria 
di'r  sawl  sydd  yn  edifarus ;  Yn 
ol  dy  addewidion  a  hyspysvvyd  i 
ddyn  yng  Nghrist  Iesu  ein  Har- 
glwydd.  A  chaniattà,  drugaroccaf 
Dad,  er  ei  fwyn  ef ;  Fy  w  o  honom 
rhag  Haw  raewn  duwiol,  union, 
a  sobr  fuchedd,  I  ogoniant  dy 
sancteiddiol  Enw.  Amen. 
1Ì  Y  Golly  ngdod,  neu  Faddeuant  pech- 
odau,  Vw  ddatgan  gun  yr  Ojfririad 
yn  tinig,  yn  ei  scfyll ;  aV  bobl  etto 
ar  eu  gliniau. 

YR  Holl-alluog  Dduw,  Tad 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist, 
yr  hwn  ni  ddeisyf  farwolaeth 
pechadur,  eithr  yn  hytrach  ym- 
chwelyd  o  hono  oddi  wrth  ei 
anwiredd,  a  byw  ;  ac  a  roddes 
allu  a  gorchymyn  i'w  Weinid- 
ogion,  i  ddatgan  ac  i  fynegi  i'w 
bobl,  sydd  yn  edifarus,  Ollyng- 
dod  a  Maddeuant  am  eu  pech- 
odau:  Efe  a  bardyna  ac  a  ollwng 
y  rhai  oil  sydd  wir  edileiriol,  ac 


as  are  here  present,   to  accom- 

1>any  me  with  a  pure  heart,  and 
mmble  voice,  unto  the  throne 
of  the  heavenly  grace,  saying 
after  me  : 


1  A  general  Confession  to  he  said  of 
the  whole  Congregation  after  the 
Minister,  all  kneeling 

ALMIGHTY  and  most  mer- 
ciful Father ;  We  have  err- 
ed, and  strayed  from  thy  ways 
like  lost  sheep.  We  have  fol- 
lowed too  much  the  devices  and 
desires  of  our  own  hearts.  We 
have  offended  against  thy  holy 
laws.  We  have  left  undone 
those  things  which  we  ought  to 
have  done;  And  we  have  done 
those  things  which  Ave  ought 
not  to  have  done  ;  And  there 
is  no  health  in  us.  But  thou, 
O  Lord,  have  mercy  upon  us, 
miserable  offenders.  Spare  thou 
them,  O  God,  which  confess 
their  faults.  Restore  thou  them 
that  are  penitent  ;  According 
to  thy  promises  declared  unto 
mankind  in  Christ  Jesu  our 
Lord.  And  grant,  O  most  mer- 
ciful Father,  for  his  sake ;  That 
we  may  hereafter  live  a  godly, 
righteous,  and  sober  life,  To 
the  glory  of  thy  holy  Name. 
Amen. 

H  The  Absolution,  or  Remission  of 
sins,  to  be  pronounced  by  the  Priest 
alone,  standing ;  the  people  still 
kneeling. 

ALMIGHTY  God,  the  Father 
of  our  Lord  Jesus  Christ, 
who  desireth  not  the  death  of  a 
sinner,  but  rather  that  he  may 
turn  from  his  wickedness,  and 
live ;  and  hath  given  power,  and 
commandment,  to  his  Ministers, 
to  declare  and  pronounce  to  his 
people,  being  penitent,  the  Ab- 
solution and  Remission  of  their 
sins :  He  pardoneth  and  absolv- 
ed! all  them  that  truly  repent, 


PRYDXHAWXOL  WEDDI. 


yn  ddiffuant  yn  credu  i'w  sanct- 
eiddiol  Efengyl  ef.    O  herwydd 

!  paham  attolygwn  ni  iddo  gan- 
t  ìattàu  i  ni  wir  edifeirweh,  a'i  Ys- 
■  pryd  Glàn  ;  fel  y  byddo  bodd- 
i  Ion  ganddo'r  pethau  yr  ydym  y 
!  pryd  hwn  yn  eu  gwneuthur ;  a 
i  bod  y  rhan  arall  o'n  bywyd  rhag 
llaw  yn  bur  ac  yn  sancteidtliol ; 
modd  y  delom  o'r  diwedd  i'w 
lawenydd  tragy wyddol ;  trwy  le- 
su  Grist  ein  Harglwydu.  Amen. 

%  Yna  y  gostwng  y  Gweinidog  ar  ei 

Union,  ac  a  ddyzeed  JVeddi'r  Ar- 

glwydd  à  Uefuchel;  o'r  lobl  hefyd 

ar  eu  gimiau,  yn  ei  dyu-edyd  gyd 

age/. 

\  T7IX  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 

;  -I-j    nefoedd,    Sancteiddier    dy 

I  Enw.   Deued  dy  deyrnas.  Bydd- 

ed  dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 

I  v  niae  yn  y  nefoedd.    Dyro  i  ni 

Í  heddyw  ein  bara  beunyddiol.   A 

I  maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel  y 

|  maddeu wn  ni  i'n  dyledwvr.    Ac 

Í  nac   arwain   ni   i   brofedigaeth  ; 

!  Eithr    gwared    ni    rhag    drwg  : 

Canys   eiddot   ti   yw 'r   deyrnas, 

i  A 'r  gallu,  A'r  gogoniant,  Ỳn  oes 

;  oesoedd.    Amen. 

%  Yna  y  dyu-ed  cfe  yn  yr  un  modd, 
lArglwydd,  agor  ein  gwefusau. 

Atteb.  A'n  genau  a  fynega  dy 
foliant. 

Offeiriad.  Duw,  brysia  i'n  cyn- 
nortbwyo. 

Atteb.  Arglwydd,  prysura  i'n 
cy  minor  th. 

\  Vna,  a  pfiaxcb  yn  eu  sefyll,  yr 
Offeiriad  a  ddy-wed', 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glán  ; 

Atteb.  Megis  yr  oedd  yn  y 
dechreu,  y  mae  yr  awr  hon,  ac 
y  bydd  yn  wastad  :  yn  oes  oes- 
oedd.   Amen. 

Offeiriad.  Molwch  yr  Ar- 
glwydd. 

Atteb.  JMoHannus  fyddo  Enw'r 
Arglwydd. 


and  unfeignedly  believe  his  holy 
Gospel.  Wherefore  let  us  be- 
seech him  to  grant  us  true  re- 
pentance, and  his  holy  Spirit, 
that  those  things  may  please 
him,  which  we  do  at  this  pre- 
sent ;  and  that  the  rest  of  our 
life  hereafter  may  be  pure,  and 
holy;  so  that  at  the  last  we 
may  come  to  his  eternal  joy; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

Í  Tlicn  the  Minister  shall  kneel,  and 
say  the  Lord's  Prayer  ;  the  people 
also  kneeling,  and  repeating  it  with 
him. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  "done  in  earth,  As  it 
is  in  heaven.  Give  us  this  day 
our  daily  bread.  And  forgive 
us  our  trespasses,  As  we  forgive 
them  that  trespass  against  us. 
And  lead  us  not  into  tempta- 
tion ;  But  deliver  us  from  evil : 
For  thine  is  the  kingdom,  The 
power,  and  the  glory,  For  ever 
and  ever.   Amen. 

1Í  Then  likewise  he  shall  say, 
O  Lord,  open  thou  our  lips. 

Answer.  And  our  mouth  shall 
shew  forth  thy  praise. 

Priest.  O  God,  make  speed  to 
save  us. 

Answer.  O  Lord,  make  haste 
to  help  us. 

f  Here  all  standing  up,  the  Priest 
shall  say, 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost  ; 

Answer.  As  it  was  in  the  be- 
ginning, is  now,  and  ever  shall 
be  :  world  without  end.  A- 
men. 

Priest.    Praise  ye  the  Lord. 

Answer.  The  Lord's  Name  be 
praised. 


PRYDNHAWNOL  WEDDI. 


H  Yna  y  dywedir,  neu  y  cenir,  y 
Psalmau  meten  trefn,  megU  y 
gosodwyd  lewy.  Yna  Lllih  oV  Hen 
Destament,  megis  tig  yr  gosodteyd. 
Ar  ol  hynny,  y  Magnificat  (neu 
Can  y  fendigedig  Fair  Forwyn) 
yn  Gymraeg,  megis  y  cav.lyn. 

Magnificat.    St.  Luc  i. 

FY  enaid  a  fawrhâ   yr  Ar- 
glwydd  :  a'm  hyspryd  a  law- 
enychoddyn  Nuw  fy  Iachawdwr. 

Canys  efe  a  edrychodd  :  ar 
ostyngeiddrwydd  ei  wasanaeth- 
yddes. 

Oblegid  wele,  o  hyn  allan  : 
yr  holl  genhedlaethau  a  'iri  geilw 
yn  wj'nfydedig. 

Canys  yr  hwn  sydd  alluog  a 
wnaeth  i  mi  fawredd  :  a  sanct- 
aidd  yw  ei  Enw  ef. 

A'i  drugaredd  sydd  yn  oes 
oesoedd  :  ar  y  rhai  a'i  hofnunt 
ef. 

Efe  a  ddangosodd  nerth  á'i 
fraich  :  efe  a  wasgarodd  y  rhai 
beilchion  ym  mwriadau  eu  ca- 
lonnau. 

Efe  a  dynnodd  i  lawr  y  cedyrn 
o'u  heisteddfaau  :  ac  a  ddyrchaf- 
odd  y  rhai  isel  radd. 

Efe  a  lanwodd  y  rhai  newynog 
â  phethau  da  :  ac  a  anfonodd 
ymaith  y  rhai  goludog  mewn 
eisiau. 

Efe  a  gynnorthwyodd  ei  was 
Israel,  gan  gofio  ei  drugaredd  : 
fel  y  dywedodd  wrth  ein  tadau, 
Abraham  a'i  had,  yn  dragywydd. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Alab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glàn  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.  Amen. 
%  Neu  ynte  y  Psalm  hon;  oddi  eithr 

ar  y  namyn  tin  ugeinfed  dydd  o'r 

inis,  pan  ddarllenir  hi  yn  lihrefn 

gyjf'rcdin  y  Psalmau. 

Cantate  Domino.    Psal.  xcviii. 

CENWCH  i'r  Arglwydd  gan- 
iad  newydd  :   canys   efe  a 
wnaeth    bethau    rhyfedd    :    à'i 


1Î  Then  shall  be  said  or  sung  the 
Psalms  in  order  as  they  are  ap- 
pointed. Then  a  Lesson  of  the  Old 
Testament,  as  is  appointed.  And 
after  that,  Magnificat  (or  the  Sums 
of  the  blessed  Virgin  Mary)  w 
English ,  as  fuUoweth. 

Magnificat.    St.  Luke  i. 

MY   soul   doth  magnify  the 
Lord  :  and  my  spirit  hath 
rejoiced  in  God  my  Saviour. 

For  he  hath  regarded  :  the 
lowliness  of  his  hand-maiden. 

For  bçhold,  from  henceforth  : 
all  generations  shall  call  me 
blessed. 

For  he  that  is  mighty  hath 
magnified  me  :  and  holy  is  his 
Name. 

And  his  mercy  is  on  them 
that  fear  him  :  throughout  all 
generations. 

He  hath  shewed  strength  with 
his  arm  :  he  hath  scattered  the 
proud  in  the  imagination  of 
their  hearts. 

He  hath  put  down  the  mighty 
from  their  seat  :  and  hath  ex- 
alted the  humble  and  meek. 

He  hath  filled  the  hungry 
with  good  things  :  and  the  rich 
he  hath  sent  empty  away. 

He  remembering  his  mercy 
hath  holpen  his  servant  Israel  : 
as  he  promised  to  our  forefa- 
thers, Abraham  and  his  seed,  for 
ever. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 
H  Or  else  this  Psalm;  except  it  be  on 

the  Nineteenth.  Day  of  the  Mouth, 

when    it  is   read   in  the  ordinary 

Course  of  the  Psalms. 
Cantate,  Domino.    Psal.  xcviii. 

OSing  unto  the  Lord  a  new 
song   :    for   he    hath   done 
|  marvellous  things. 


PRYDNHAWXOL  WEDDI. 


ddeheulaw,  ac  â'i  fraich  sanct- 
aidd,  y  parodd  iddo  ei  hun  iach- 
awdwriaeth. 

Hyspysodd  yr  Arglwydd  ei 
iachawdwriaeth  :  a  datguddiodd 
ei  gyfiawnder  yngolwg  y  cen- 
hedloedd. 

Cofiodd  ei  drugaredd  a'i  wir- 
ionedd  i  dŷ  Israel :  a  holl  derfyn- 
au'r  ddaear  a  welsant  iachawd- 
wriaeth ein  Duw  ni. 

Cenwch  yn  llafar  i'r  Arglwydd, 

Írr  holl  ddaear  :  Uefwch,  ac  ym- 
awenhêwch,  a  chenwch. 

Cenwch  i'r  Arglwydd  gyd  â'r 
delyn  :  sef  gyd  â'r  delyn  â  lief 
canmoliaeth. 

Cenwch  yn  llafar  o  flaen  yr 
Arglwydd  y  Brenhin  :  ar  yr  ud- 
gyrn  a  sain  cornet. 

Rhued  y  môr,  ac  y  sydd  yn- 
ddo  :  y  byd,  a'r  rhai  a  drigant 
o'i  fewn. 

Cured  y  llifeiriaint  eu  dwylaw, 
a  chyd-ganed  y  mynyddoedd  o 
flaen  yr  Arglwydd  :  canys  efe  a 
ddaeth  i  farnu'r  ddaear. 

Efe  a  farna'r  byd  raewn  cyf- 
iawnder  :  a'r  bobloedd  mewn 
uniondeb. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab : 
ac  i'r  Yspryd  Glàn  • 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.    Amen. 

H  Yua  With  oV  Testament  Newydd, 
megis  y  gosodwyd:  ac  ar  ol  hynny, 
Nunc  dimittis  \neu  Gin  Simeon) 
yn  Gymraeg,  megis  y  canlyn. 

Nunc  dimittis.    St.  Luc  ii.  29. 

YR  awr  hon,  Arglwydd,  y  go- 
llyngi  dy  was  mewn  tang- 
nefedd  :  yn  ol  dy  air. 

Canys  fy  Uygaid  a  welsant :  dy 
iachawdwriaeth, 

Vr  hon  a  barottoaist  :  ger  bron 
wynëb  yr  holl  bobl  ; 

I  fod  yn  oleuni  i  oleuo'r  Cen- 


With  his  own  right  hand,  and 
with  his  holy  arm  :  hath  he  got- 
ten himself  the  victory. 

The  Lord  declared  his  salva- 
tion :  his  righteousness  hath  lie 
openly  shewed  in  the  sight  of 
the  heathen. 

He  hath  remembered  his  mer- 
cy and  truth  toward  the  house 
of  Israel  :  and  all  the  ends  of 
the  world  have  seen  the  salva- 
tion of  our  God. 

Shew  yourselves  joyful  unto 
the  Lord,  all  ye  lands  :  sing,  re- 
joice, and  give  thanks. 

Praise  the  Lord  upon  the  harp  : 
sing  to  the  harp  with  a  psalm  of 
thanksgiving. 

With  trumpets  also  and 
shawms  :  O  shew  yourselves 
joyful  before  the  Lord  the  King. 

Let  the  sea  make  a  noise,  and 
all  that  therein  is  :  the  round 
world,  and  they  that  dwell 
therein. 

Let  the  floods  clap  their  hands, 
and  let  the  hills  be  joyful  toge- 
ther before  the  Lord  :  for  he 
cometh  to  judge  the  earth. 

With  righteousness  shall  he 
judge  the  world  :  and  the  people 
with  equity. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 
H  Then  a  Lesson  of  the  New  Testa- 

ment,    as    it    is    appointed.    And 

after  that,  Nunc  dimittis  (or  the 

Song  of  Symeon)   in   English,  as 
foUoweth. 
Nunc  dimittis.    St.  Luke  ii.  20. 

LORD,  now  lettest  thou  thy 
servant   depart  in   peace   : 
according  to  thy  word. 

For  mine  eyes  have  seen  :  thy 
salvation, 

Which   thou  hast  prepared  : 
before  the  face  of  all  people  ; 
To  be  a  light  to  lighten  the 


PRYDNHAWNOL  WEDDI. 


hedloedd  :  ac  yn  ogoniant  i'th 
bobl  Israel. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.    Amen. 

11  Neu  y  Psalm  hon ;  oddi  e'tthr  ar  y 
deuddegfed  dydd  o'r  mis. 

Dens  miser eatur.    Psal.  Ixvii. 

DUW  a  drugarhao  wrthym, 
ac  a'n  benditbio  :  a  thy- 
wynned  llewyrch  ei  wyneb  ar- 
nom,  a  thrugarhâed  wrthym. 

Fel  yr  adwaener  dy  ffordd  ar 
y  ddaear  :  a'th  iachawdwriaeth 
ym  mhlith  yr  holl  genhedloedd. 

Molianned  y  bobl  di,  O 
Dduw  :  molianned  yr  holl  bobl 
dydi. 

Llawenhàed  y  cenhedloedd,  a 
byddant  hyfryd  :  canys  tydi  a 
ferni'r  bobl  yn  uniawn,  ac  a 
lywodraethi'r  cenhedloedd  ar  y 
ddaear. 

Molianned  y  bobl  di,  O 
Dduw  :  molianned  yr  holl  bobl 
dydi. 

Yna'r  ddaear  a  rydd  ei 
ffrwyth  :  a  Duw,  sef  ein  Duw 
ni,  a'n  bendithia. 

Duw  a'n  bendithia :  a  holl 
derfynau'r  ddaear  a'i  hofnant 
ef. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab : 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.    Amen. 

%  Yna  y  cenir,  nen  y  dy-vedir,  Cred- 
o,r  Apostolion  gun  y  Gzvehiidog  a,r 
bobl,  yn  en  sefyll. 

CREDAF  yn  Nuw  Dad  Holl- 
gyfoethog,  Creawdwr  nef  a 
daear : 

Ac  yn  Iesu  Grist  ei  un  Mab 
ef,  ein  Harglwydd  ni,  Yr  hwn 
a  gaed  trwy  yr  Yspryd  Glàn,  A 
aned  o  Fair  Forwyn,  A  ddi'o- 
ddefodd  dan  Pontius  Pilatus,  A 


Gentiles  :  and  to  be  the  glory  of 
thy  people  Israel. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

If  Or  else  this  Psalm;   except  it   be 
on  the  Twelfth  Day  of  the  Month. 
Dens  misereatur.    Psal.  Ixvii. 

GOD  be  merciful  unto  us, 
and  bless  us  :  and  shew  us 
the  light  of  his  countenance,  and 
be  merciful  unto  us  : 

That  thy  way  may  be  known 
upon  earth  :  thy  saving  health 
among  all  nations. 

Let  the  people  praise  thee,  O 
God  :  yea,  let  all  the  people 
praise  thee. 

O  let  the  nations  rejoice  and 
be  glad  :  for  thou  shalt  judge 
the  folk  righteously,  and  govern 
the  nations  upon  earth. 

Let  the  people  praise  thee,  O 
God  :  yea,  let  all  the  people 
praise  thee. 

Then  shall  the  earth  bring 
forth  her  increase  :  and  God, 
even  our  own  God,  shall  give 
us  his  blessing. 

God  shall  bless  us  :  and  all 
the  ends  of  the  world  shall  fear 
him. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

IT  Then  shall  be  said  or  sung  the 
Apostles'  Creed  by  the  Minister 
and  the  people,  standing. 

I   Believe  in   God  the   Father 
Almighty,  Maker  of  heaven 
and  earth : 

And  in  Jesus  Christ  his  only 
Son  our  Lord,  Who  was  con- 
ceived by  the  Holy  Ghost,  Born 
of  the  Virgin  Mary,  Suffered 
under  Pontius  Pilate,  Was  cru- 


PRYDXHAWXOL  WEDDI. 


groeshoeliwyd,  a  fu  farw,  ac  a 
gladdwyd  ;  A  ddisgynodd  i  uff- 
err.;  Y  trydydd  dydd  y  cyfod- 
odd  o  feirw  ;  A  esgynodd  i'r  nef- 
oedd,  Ac  y  mae  yn  eistedd  ar 
ddeheulaw  Dduw  Dad  Holl-gy- 
foethog ;  Oddi  yno  y  daw  i  farnu 
byw  a  meirw. 

Credaf  yn  yr  Yspryd  Glân  ; 
Yr  Eglwys  Lân  Gatholig  ; 
Cymmun  y  Saint ;  Maddeu- 
ant  Pechodau ;  Adgyfodiad  y 
Cnawd,  A'r  Bywyd  tragywydd- 
ol.    Amen. 

H  Ac  ar  ol  hynny,  y  Gwedd'iau  hyn 

sy  '/i     canlyn,   a  phawb  yn   gos- 

twng  yn  ddefosiynol  ar  en  glinia/t  ; 

y  Gweinidog  yn  gyntaf  a  lefara  â 

lief  uchel, 

Yr  Arglwydd  a  fo  gyd  â  chwi. 

Atteb.  A  chyd  â  'th  yspryd 
dithau. 

Gweinidog.     Gweddi'wn. 
Arglwydd,  trugarhà  wrthyin. 

Crist,  trugarhâ  wrthym. 
Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 

*ii  Yna'r  Gweinidog,  yr  Ysgolheigion, 
a'r  bobl,  a  ddywedant  Weddi  yr 
Arglwydd  á  lleferydd  uchel. 

EIN  Tad.  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd/  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deueil  dy  deyrnas.  Bydd- 
eil  dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Meg- 
is  y  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i 
ni  heddyw  ein  bara  beunyddiol. 
A  maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel 
y  maddeuwn  ni  i'n  dyledwyr. 
Ac  nac  arwain  ni  i  brofedíg- 
aeth  ;  Eithr  gwared  ni  rhag 
drwg.    Amen. 

U  Yna,r  Gweinidog  yn  ei  sefyll,  a 
ddywed, 

Arglwydd,  dangos  dy  drugar- 
edd  arnom. 

Atteb.  A  chaniattâ  i  ni  dy 
iachawdwriaeth. 

Offeiriad.  Arglwydd,  cadw  y 
Frenhines. 

Atteb.  A  gwrando  ni  yn  dru- 
garogpan  a1  worn  arnat. 


cified,  dead,  and  buried,  He 
descended  into  hell ;  The  third 
day  he  rose  again  from  the 
dead,  He  ascended  into  heaven. 
And  sitteth  on  the  right  hand  of 
God  the  Father  Almighty;  From 
thence  he  shall  come  to  judge 
the  quick  and  the  dead. 

I  believe  in  the  Holy  Ghost ; 
The  holy  Catholick  Church  ; 
The  Communion  of  Saints ;  The 
Forgiveness  of  sins ;  The  Re- 
surrection of  the  body,  And  the 
life  everlasting.    Amen. 

If  And  after  that,  these  Prayers  fol- 
lowing, all  devoutly  kneeling;  the 
Minister  first  pronouncing  with  a 
loud  voice, 

The  Lord  be  with  you. 
Answer.    And   with    thy  spi- 
rit. 

Minister.    Let  us  pray. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 

Christ,  have  mercy  upon  us. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 

1T  Then  the  Minister,  Clerks,  and 
people,  shall  say  the  Lord's  Prayer 
with  a  loud  voice. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Xame.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  us  this  day 
our  daily  bread.  And  forgive  us 
our  trespasses,  As  we  forgive 
them  that  trespass  against  us. 
And  lead  us  not  into  tempta- 
tion ;  But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

II  Then  the  Priest  standing  up  shall 
say, 

O  Lord,  shew  thy  mercy  upon 
us; 

Answer.  And  grant  us  thy 
salvation. 

Priest.  O  Lord,  save  the 
Queen. 

Answer.  And  mercifully  hear 
us  when  we  call  upon  thee. 


PRYDNHAWNOL  WEDDI. 


Offeiriad.  Gwisg  dy  Weinid- 
ogion  ág  iawnder. 

Atteb.  A  gwna  dy  ddewisol 
bobl  yn  llawen. 

Offeiriad.  Arglwydd,  cadw  dy 
bobl. 

Attel/.  A  bendithia  dy  etifedd- 
iaeth. 

Offeiriad.  Arglwydd,  dyro 
dangnefedd  yn  ein  dyddiau. 

Atteb.  Gan  nad  oes  neb  arall  a 
ymladd  drosom,  ond  tydi,  Dduw, 
yn  unig. 

Offeiriad.  Duw,  glanhâ  ein 
calonnau  ynoin. 

Attel).     Ac    na    chymmer    dy 
Yspryd  Glàn  oddi  wrthym. 
*i  Yna  y  canlyn  tri  Cholect ;  y  cyntaf, 

oV  Di/dd ;  yrail,am  Dangnefedd; 

y  trydydd,  am  Gynhorthwy  yn  er- 

byn  pòb  Pet  ygl,  fel  i/  canlyn  yma 

rliagllaw.  A"r  ddm, i  Gulirt  diwedd- 

af  a  ddywedir  bub  dydd  ar  Bryd- 

nhawnol  IVeddi,  lieb  gyfnewid. 
Yr  ail  Golect,  ar  y  Brydnhawnol 
Wed'di. 

DUW,  oddi  wrth  ba  un  y 
daw  pob  adduned  sanct- 
aidd,  pob  cyngor  da,  a  phob 
gweithred  gŷfiawn  ;  Dyro  i'th 
wasanaeth-ddynion  y  rby  w  dang- 
nefedd a'r  na  ddichon  y  byd  ei 
roddi ;  modd  y  gallo  ein  calon- 
nau ymrói  i  ufuddhâu  i'th  or- 
chyniynion,  ac  hef'yd  trwy'n  bam- 
ddiffyn  ni  rhag  ofn  ein  gelynion, 
allu  o  honom  dreulio  ein  haniser 
mewn  beddwch  a  thangnefedd ; 
trwy  baeddedigaethau  Iesu  Grist 
ein  Hiachawdvvr.  Amen. 
Y  trydydd  Colevt,  am  Gynhorthwy 
yn  erhyn  pob  Pcryylon. 
OLEUA  ein  tywyllwch,  ni 


G( 


a  attolygwn  i  ti,  O  Ar- 
glwydd ;  a  tlirwy  dy  fawr  dru- 
garedd  amdditryn  nyni  rbag  pob 
perygl  ac  enbydrwydd  y  nos  hon; 
er  serch  ar  dy  un  Mab,  ein  Hiach- 
awdwr  Iesu  Grist.  Amen. 
''■  Mewn  Corau,a  Mannau  Uër  arfer- 
ont  ganu,  yma  y  canlyn  yr  Anthem. 


Priest.  Endue  thy  Ministers 
with  righteousness. 

Answer.  And  make  thy  chosen 
people  joyful. 

Priest.  O  Lord,  save  thy  peo- 
ple. 

Answer.  And  bless  thine  in- 
heritance. 

Priest.  Give  peace  in  our  time, 
O  Lord. 

Answer.  Because  there  is  none 
other  that  fighteth  for  us,  but 
only  thou,  O  God. 

Priest.  O  God,  make  clean  our 
hearts  within  us. 

Answer.     And    take    not    thy 
holy  Spirit  from  us. 
«1  Then  shall  follow  three  Collets  ; 
the  Jirst  of  the  Dai/  ;   the  second 
for  Peace;   the  third   for  Aid  u- 
'gainst  all  Perils,  us  hereafter  fol- 
loweth:     which    two   last'  Collects 
shall    be    daily    said    at    Evening 
Prayer  witliont  alteration. 
The  second  Collect  at  Evening 
Prayer. 

OGod,  from  whom  all  holy 
desires,  all  good  counsels, 
and  all  just  works  do  proceed; 
Give  unto  thy  servants  that 
peace  which  the  world  cannot 
give;  that  both  our  hearts  may 
be  set  to  obey  thy  command- 
ments, and  also  that  by  thee  we 
being  defended  from  the  fear  of 
our  enemies  may  pass  our  time 
in  rest  and  quietness ;  through 
the  merits  of  Jesus  Christ  our 
Saviour.    Amen. 

The  third  Collect,  for  Aid  against 
all  Perils. 

LIGHT  EN  our  darkness,  we 
beseech  thee,  O  Lord;  and 
by  thy  great  mercy  defend  us 
from  all  perils  and  dangers  of 
this  night;  for  the  love  of  thy 
only  Son,  our  Saviour,  Jesus 
Christ.    Amen. 

H  In   Quires  and  Places  where  they 
sing,  here  followeth  tlie  Anthem. 


PRYDNHAWNOL  WEDDI. 


Gweddi  dros  FawrhydVr  Frenhines. 

OArglwydd,  ein  Tad  nefol, 
goruchel  a  galluog,  Bren- 
hin  y  brenhinoedd,  Arghvydd  yr 
arglwyddi,  unig  Lywiawdwr  y 
tywysogion,  yr  hwn  wyt  o'th 
eisteddle  yn  edrych  ar  holl  drig- 
olion  y  ddaear;  Ni  a  attolygwn 
ac  a  erfyniwn  i  ti,  edrych  o  hon- 
ot  yn  ddarbodus  ar  ein  grasusat' 
Arglwyddes,  y  Frenhines  VIC- 
TORIA ;  ac  felly  ei  chyflawni 
hi  o  ras  dy  Sanctaidd  Yspryd, 
fel  y  bo  iddi  yn  wastadol  bwyso 
at  dy  feddwl,  a  rhodio  yn  dy 
fFordd :  Cynnysgaedda  hi  yn  hel- 
aeth  â  doniau  nefol ;  caniattâ  iddi 
mewn  llwyddiant  ac  iechyd  hir 
hoedl ;  nertha  hi  modd  y  gallo 
oresgyn  a  gorchfygu  ei  holl  elyn- 
ion ;  ac  o'r  diwedd,  ar  ol  y 
fuchedd  hon,  bod  iddi  fwynhâu 
llawenydd  a  dedwyddyd  tragy- 
wyddol;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.   Amen. 

Giveddi  dros  y  Brenhinol  Deulu. 

HOLL-alluog  Dduw,  fFynnon 
pob  daioni,  yr  ydym  ni  yn 
ostyngedig  yn  attolwg  i  ti  fen- 
dithio  Albert  Edward  Tywysog 
Cymru,  Tywysoges  Cymru,  a'r 
holl  Frenhinol  Deulu  :  Cynnys- 
gaedda hwy  a  th  Yspryd  Glân  ; 
cyfoethoga  hwy  â'th  nefol  ras ; 
llwydda  hwy  â  phob  dedwydd- 
wch ;  a  dwg  hwy  i'th  dragy- 
wyddol  deyrnas ;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.   Amen. 

Gweddi  dros  yr  Offeiriald  a'r  loll. 

HOLL-gyfoethog  a  thragy- 
wyddol  Dduw,  yr  hwn  wyt 
yn  unig  yn  gwneuthur  rhyfedd- 
odau;  Danfon  i  lawr  ar  ein  Hes- 
gobion  a'n  Curadiaid,  a'r  holl 
gynnulleidfaon  a  orchymynwyd 
dan  eu  gofal  hwynt,  iachol  Ys- 
pryd dy  ras;  ac  fel  y  gallont 
wir  ryngu  bodd  i  ti,  tywallt  ar- 
nynt  ddyfal  wlith  dy  fendith. 
Caniattâ  hyn,  Arglwydd,  er  an-  [ 


A  Prayer  for  the  Queen's  Ma- 
jesty. 
OLord  our  heavenly  Father, 
high  and  mighty,  King  of 
kings,  Lord  of  lords,  the  only 
Ruler  of  princes,  who  dost  from 
thy  throne  behold  all  the  dwell- 
ers upon  earth ;  Most  heartily 
we  beseech  thee  with  thy  favour 
to  behold  our  most  gracious  So- 
vereign Lady,  Queen  VICTO- 
RIA; and  so  replenish  her  with 
the  grace  of  thy  Holy  Spirit,  that 
she  may  alway  incline  to  thy  will, 
and  walk  in  thy  way:  Endue 
her  plenteously  with  heavenly 
gifts;  grant  her  in  health  and 
wealth  long  to  live;  strengthen 
her  that  she  may  vanquish  and 
overcome  all  her  enemies ;  and 
finally,  after  this  life,  she  may 
attain  everlasting  joy  and  feli- 
city; through  Jesus  Christ  our 
Lord.   Amen. 

A  Prayer  for  the  Royal  Family. 

ALMIGHTY  God,  the  foun- 
tain of  all  goodness,  we  hum- 
bly  beseech  thee  to  bless  Albert 
Edward  Prince  of  Wales,  the 
Princess  of  Wales,  and  all  the 
Royal  Family:  Endue  them  with 
thy  holy  Spirit;  enrich  them  with 
thy  heavenly  grace;  prosper 
them  with  all  happiness;  and 
bring  them  to  thine  everlasting 
kingdom;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.  Amen. 
A  Prayer  for  the  Clergy  and 
people. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  who  alone  workest 
great  marvels;  Send  down  upon 
our  Bishops,  and  Curates,  and 
all  Congregations  committed  to 
their  charge,  the  healthful  Spi- 
rit of  thy  grace;  and  that  they 
may  truly  please  thee,  pour  up- 
on them  the  continual  dew  of 
thy  blessing.  Grant  this,  O  Lord, 
for  the  honour  of  our  Advocate 
D 


PRYDNHAWNOL  WEDDI. 

rhýdedd  ein  Dadleuwr  a'n  Cyf-    and  Mediator,  Jesus  Christ.   A- 
ryngwr,  Iesu  Grist.    Amen.  men. 


Gweddi  o  waith  St.  Chrysostom. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  roddaist  i  ni  ras  y  pryd 
hwn,  trwy  gyfundeb  a  chyd- 
gyfarch,  i  weddi'o  arnat ;  ac  wyt 
yn  addaw,  pan  ymgynhullo  dau 
neu  dri  yn  dy  Enw,  bod  i  ti 
ganiattâu  eu  gofynion  :  Cyf- 
lawna  yr  awr  hon,  O  Arglwydd, 
ddymuniad  a  deisyfiad  dy  vveis- 
ion,  fel  y  bo  mwyaf  buddiol 
iddynt ;  gan  ganiattâu  i  ni  yn  y 
byd  hwn  wybodaeth  am  dy  wir- 
ionedd,  ac  yn  y  byd  a  ddaw, 
fywyd  tragywyddol.    Amen. 

2  Cor.  xiii. 

GRAS  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  a  chariad  Duw,  a 
chymdeithas  yr  Yspryd  Glân,  a 
fyddo  gyd  â  ni  oil  byth  byth- 
oedd.    Amen. 


A  Prayer  of  St.  Chrysostom. 

ALMIGHTY  God,  who  hast 
given  us  grace  at  this  time 
with  one  accord  to  make  our 
common  supplications  unto  thee  ; 
and  dost  promise,  that  when  two 
or  three  are  gathered  together  in 
thy  Name  thou  wilt  grant  their 
requests  :  Fulfil  now,  O  Lord, 
the  desires  and  petitions  of  thy 
servants,  as  may  be  most  ex- 
pedient for  them ;  granting  us 
in  this  world  knowledge  of  thy 
truth,  and  in  the  world  to  come 
life  everlasting.    Amen. 

2  Cor.  xiii. 

THE  grace  of  our  Lord  Jesus 
Christ,  and  the  love  of  God, 
and  the  fellowship  of  the  Holy 
Ghost,  be  with  us  all  evermore. 
Ar.ien. 


Yma  y  diwedd  Trcfn  y  Brydnhawnol  Weddi  trwy'r  Flwyddyn. 


CREDO  SANT  ATHANASIUS. 


1  Ar  y  Gwyliau  hyn  ;  scf,  dydd  Nadolig  Crist,  dydd  gxeyl  Ystwyll,  dydd 
gwyl  Sant  Matthias,  dydd  Pasg,  y  Dyrchafael,  y  Sulgwyn,  dydd  Guy 
Sant  loan  Fedyddiwr,  Sant  Iago,  Sant  Bartholomeus,  Sant  Matthew,  Sant 
Simon  a  Sant  Judas,  Sunt  Andreas,  a  Sul  y  Drindod  ;  y  cenir,  ncu  y 
dywedir,  ar  y  Foreol  Weddi,  yn  lie  Credo  yr  Apostolion,  y  Gyjfes  hon 
o'/«  Ffydd  Gristionogol,  a  elwir  yn  gyffredin,  Credo  Sant  Athanasius,  gan 
y  Gwe'inidog  a'r  Bobl,  yn  sefylL 


Quicunque  vult. 

PWY  bynnag  a  fynno  fod  yn 
gadwedig  :  o  flaen  dim 
rhaid  iddo  gynnal  y  Ffydd  Ga- 
tholig. 

Yr  hon  Ffydd,  oni's  ceidw  pob 
dyn  yn  gyfan  ac  yn  ddihalog  : 
diammeu  y  collir  ef  yn  dragy- 
wydd. 

A'r  Ffydd  Gatholig  yw  hon  : 
Bod  i  ni  addoli  un  Duw  yn 
Drindod,  a'r  Drindod  yn  Undod. 

Nid  cymmysgu  o  honom  y 
Personau  :  na  gwahanu  'r  Syl- 
wedd. 

Canys  un  Person  sydd  i'r  Tad, 
arall  i'r  Mab  :  ac  arall  i'r  Ys- 
oryd  Glân. 

(  Eithr  Duwdod  y  Tad,  y  Mab, 
a'r  Yspryd  Glàn,  sydd  unrhyw  : 
Gogoniant  gogyfuwch,  Mawr- 
hydi  gogyd-tragywyddol. 

Unrhyw  yw  r  Tad,  unrhyw 
yw  'r  Mab  :  unrhyw  yw  'r  Ys- 
pryd Glân. 

Digrëedig  Dad,  digrëedig  Fab : 
digrëedig  Yspryd  Glân. 

Anfesuredig  Dad,  anfesur- 
edig  Fab  :  anfesuredig  Yspryd 
Glân. 

Tragywyddol  Dad,  tragy- 
wyddol  Fab  :  tragywyddol  Ys- 
pryd Glân. 

Ac  etto  nid  ydynt  dri  thragy- 
wyddolion :  ond  un  tragywyddol. 

Ac  fel  nad  ỳnt  dri  anfesured- 
igion,  na  thri  digrëedigion  : 
ond  un  digrëedig,  ac  un  an- 
fesuredig. 

Felly  yn  gyffelyb,  Holl-alluog 

Îw'rTad,  Holl-alluogyw'rMab : 
loll-alluog  yw  'r  Yspryd  Glân. 


Quicunque  vult. 

WHOSOEVER  will  be  sav- 
ed :  before  all  things  it  is 
necessary  that  he  hold  the  Ca- 
tholick  Faith. 

Which  Faith  except  every  one 
do  keep  whole  and  undefiled  : 
without  doubt  he  shall  perish 
everlastingly. 

And  the  Catholiek  Faith  is 
this  :  That  we  worship  one  God 
in  Trinity,  and  Trinity  in  Unity  ; 

Neither  confounding  the  Per- 
sons :  nor  dividing  the  Sub- 
stance. 

For  there  is  one  Person  of  the 
Father,  another  of  the  Son  :  and 
another  of  the  Holy  Ghost. 

But  the  Godhead  of  the  Fa- 
ther, of  the  Son,  and  of  the  Holy 
Ghost,  is  all  one  :  the  Glory 
equal,  the  Majesty  co-eternal. 

Such  as  the  Father  is,  such  is 
the  Son  :  and  such  is  the  Holy 
Ghost. 

The  Father  uncreate,  the  Son 
uncreate  :  and  the  Holy  Ghost 
uncreate. 

The  Father  incomprehensi- 
ble, the  Son  incomprehensible: 
and  the  Holy  Ghost  incompre- 
hensible. 

The  Father  eternal,  the  Son 
eternal  :  and  the  Holy  Ghost 
eternal. 

And  yet  they  are  not  three 
eternals  :  but  one  eternal. 

As  also  there  are  not  three 
incomprehensibles,  nor  three 
uncreated  :  but  one  uncreated, 
and  one  incomprehensible. 

So  likewise  the  Father  is  Al- 
mighty, the  Son  Almighty  :  and 
the  Holy  Ghost  Almighty. 
D2 


CREDO  SANT  ATHANASIUS. 


Ac  etto  nid  ŷnt  dri  Holl-allu- 
ogion  :  ond  un  Holl-alluog. 

Felly  y  Tad  sy  Dduw,  y  Mab  sy 
Dduw :  a'r  Yspryd  Glàn  sy  Dduw. 

Ac  etto  nid  ŷnt  dri  Duwiau  : 
ond  un  Duw. 

Felly  y  Tad  sydd  Arglwydd, 
y  Mab  sydd  Arglwydd  :  a'r  Ys- 
pryd Glân  sydd  Arglwydd ; 

Ac  etto  nid  ýnt  dri  Arglwyddi : 
namyn  un  Arglwydd. 

Canys  fel  y'n  cymhellir  trwy 
y  Cristionogaidd  wirionedd  :  i 
gyfaddef  bod  pob  Person  o  hono 
ei  hun  yn  Dduw ac yn  Arglwydd; 

Felly  y'n  gwaberddir  trwy'r 
Gatholig  Grefydd  :  i  ddywedyd, 
bod  tri  Duwiau,  neu  dri  Ar- 
glwyddi. 

Y  Tad  ni  wnaetbpwyd  gan  neb : 
ni's  crëwyd,  ac  ni's  cenhedlwyd. 

Y  Mab  sydd  o'r  Tad  yn  unig : 
heb  ei  wneuthur,  na'i  grëu ;  eithr 
wedi  ei  genhedlu. 

Yr  Yspryd  Glân  sydd  o'r  Tad 
a'r  Mab  :  neb  ei  wneuthur,  na'i 
grëu,  na'i  genhedlu;  eithr  yn 
deilliaw. 

Wrth  hynny,  un  Tad  y  sydd, 
nid  tri  Thad;  un  Mab,  nid  tri 
Mab  :  un  Yspryd  Glân,  nid  tri 
o  Ysprydion  Glàn. 

Ac  yn  y  Drindod  hon,  nid  oes 
un  cynt,  neu  gwedi  eu  gilydd  : 
nid  oes  un  mwy  na  llai  nà'u 
gilydd  ; 

Eithr  yr  holl  dri  Phersonau 
ydynt  ogyd-tragywyddol  :  a  go- 
gyfuwch. 

Ac  felly  ym  mhob  peth,  fel  y 
dywedwyd  uchod  :  yr  Undod  yn 
y  Drindod,  a'r  Drindod  yn  yr 
Undod  sydd  i'w  haddoli. 

Pwy  bynnag  gan  hynny  a 
fynno  fod  yn  gadwedig  :  synied 
felly  o'r  Drindod. 

Y  mae  hefyd  yn  anghenraid, 
er  mwyn  tragywyddol  iach- 
awdwriaeth  :  gredu  o  ddyn  yn 
fFyddlon  am  gnawdoliaeth  ein 
H  arglwydd  Iesu  Grist. 


And  yet  they  are  not  three 
Almighties  :  but  one  Almighty. 

So  the  Father  is  God,  the  Son 
is  God  :  and  the  Holy  Ghost  is 
God. 

And  yet  they  are  not  three 
Gods  :  but  one  God. 

So  likewise  the  Father  is  Lord, 
the  Son  Lord  :  and  the  Holy 
Ghost  Lord. 

And  yet  not  three  Lords  :  but 
one  Lord. 

For  like  as  we  are  compelled 
by  the  Christian  verity  :  to  ac- 
knowledge every  Person  by  him- 
self to  be  God  and  Lord ; 

So  are  we  forbidden  by  the  Ca- 
tholick  Religion  :  to  say,  There 
be  three  Gods,  or  three  Lords. 

The  Father  is  made  of  none  : 
neither  created,  nor  begotten. 

The  Son  is  of  the  Father  a- 
lone  :  not  made,  nor  created,  but 
begotten. 

The  Holy  Ghost  is  of  the  Fa- 
ther and  of  the  Son  :  neither 
made,  nor  created,  nor  begotten, 
but  proceeding. 

So  there  is  one  Father,  not 
three  Fathers  ;  one  Son,  not 
three  Sons  :  one  Holy  Ghost, 
not  three  Holy  Ghosts. 

And  in  this  Trinity  none  is 
afore,  or  after  other  :  none  is 
greater,  or  less  than  another; 

But  the  whole  three  Persons 
are  co-eternal  together  :  and  co- 
equal. 

So  that  in  all  things,  as  is 
aforesaid  :  the  Unity  in  Trinity, 
and  the  Trinity  in  Unity  is  to 
be  worshipped. 

He  therefore  that  will  be  sav- 
ed :  must  thus  think  of  the  Tri- 
nity. 

Furthermore,  it  is  necessary 
to  everlasting  salvation  :  that 
he  also  believe  rightly  the  In- 
carnation of  our  Lord  Jesus 
Christ. 


CREDO  SANT  ATHANASIUS. 


Canys  yr  iawn  íFydd  yw, 
credu  a  chyffbsu  o  honom  :  fod 
ein  Harglwydd  ni  Iesu  Grist,  Fab 
Duw,  yn  Dduw  ac  yn  Ddyn ; 

Daw,  o  Sylwedd  y  Tad,  wedi 
ei  genhedlu  cyn  yr  oesoedd  :  a 
Dyn,  o  Sylwedd  ei  fam,  wedi  ei 
eni  yn  y  byd; 

Perffaith  Dduw,  a  pherffaith 
Ddyn  :  o  enaid  rhesymmol,  a 
dynol  gnawd  yn  hanfod  ; 

Gogyfuwch  a'r  Tad,  oblegid 
ei  Dduwdod  :  a  llai  nâ'r  Tad, 
oblegid  ei  Ddyndod. 

Yr  hwn  er  ei  fod  yn  Dduw 
ac  yn  Ddyn  :  er  hynny  nid  yw 
efe  ddau,  ond  un  Crist. 

Un ;  nid  trwy  ymchwelyd  y 
Duwdod  yn  gnawd  :  ond  gan 
gymmeryd  y  Dyndod  at  Dduw  ; 

Un  i  gýd  oil ;  nid  gan  gym- 
mysgu  'r  Sylwedd  :  ond  drwy 
undod  Person. 

Canys  fel  y  mae  yr  enaid  rhes- 
ymmol a'r  cnawd  yn  un  dyn  : 
felly  Duw  a  Dyn  sydd  un  Crist : 

Yr  hwn  a  ddi'oddefodd  er  ein 
hiachawdwriaeth  :  a  ddisgynodd 
i  uffern,  a  gyfododd  y  trydydd 
dydd  o  feirw. 

Esgynodd  i'r  nefoedd,  ac  y 
mae  yn  eistedd  ar  ddeheulaw  'r 
Tad,  Duw  Holl-alluog  :  oddi  yno 
y  daw  i  farnu  byw  a  meirw. 

Ac  ar  ei  ddyfodiad  y  cyfyd 
pob  dyn  yn  eu  cyrph  eu  hun- 
ain  :  ac  a  roddant  gyfrif  am  eu 
gweithredoedd  pri'od. 

A'r  rhai  a  wnaethant  dda,  a 
ant  i'r  bywyd  tragywyddol  :  a'r 
rhai  a  wnaethant  ddrwg,  i'r  tân 
tragywyddol. 

Hon  yw  y  Ffydd  Gatholig  :  yr 
hon  pwy  bynnag  a'r  ni's  cretto 
yn  ffyddlon,  ni  all  efe  fod  yn 
gadwedig. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab : 
ac  i'r  Yspryd  Glàn  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.    Amen. 


For  the  right  Faith  is,  that  we 
believe  and  confess  :  that  our 
Lord  Jesus  Christ,  the  Son  of 
God,  is  God  and  Man  ; 

God,  of  the  Substance  of  the  Fa- 
ther, begotten  before  the  worlds  : 
and  Man,  of  the  Substance  of  his 
Mother,  born  in  the  Avorld ; 

Perfect  God,  and  perfect  Man  : 
of  a  reasonable  soul  and  human 
flesh  subsisting ; 

Equal  to  the  Father,  as  touching 
his  Godhead  :  and  inferior  to  the 
Father,  as  touching  his  Manhood. 

Who  although  he  be  God  and 
Man  :  yet  he  is  not  two,  but 
one  Christ  ; 

One;  not  by  conversion  of  the 
Godhead  into  flesh  :  but  by  tak- 
ing of  the  Manhood  into  God  ; 

One  altogether ;  not  by  confu- 
sion of  Substance  :  but  by  unity 
of  Person. 

For  as  the  reasonable  soul  and 
flesh  is  one  man  :  so  God  and 
Man  is  one  Christ ; 

Who  suffered  for  our  salva- 
tion :  descended  into  hell,  rose 
again  the  third  day  from  the 
dead. 

He  ascended  into  heaven,  he 
sitteth  on  the  right  hand  of  the 
Father,  God  Almighty  :  from 
whence  he  shall  come  to  judge 
the  quick  and  the  dead. 

At  whose  coming  all  men  shall 
rise  again  with  their  bodies  :  and 
shall  give  account  for  their  own 
works. 

And  they  that  have  done  good 
shall  go  into  life  everlasting  :  and 
they  that  have  done  evil  into 
everlasting  fire. 

This  is  the  Catholick  Faith  : 
which  except  a  man  believe 
faithfully,  he  cannot  be  saved. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is  . 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 


Y  LITANI. 


1  Ytna  y  caiilyn  y  Litani,  ncu  Ymbiliau  Cyffredinol,  Vw  cam/,  neu  i\e 
dyieedyd,  ar  ol  y  Foreol  IVeddi,  ar  y  Suliau,  y  Merchurau,  a'r  Gwenerau, 
ac  ar  Amserau  eraill,  pan  orchymyner  gan  yr  Ordinari. 


DUW    Dad,   o'r   nef  :    tru- 
garhâ  wrthym  wir  bechad- 
uriaid. 

Duw  Dad,  or  nef:  trugarhâ 

wrthym  wir  becliaduriaid. 

Duw  Fab,  Brynwr  y  byd  : 
tmgarhâ  wrthym  wir  bechadur- 
iaid. 

Duw  Fab,  Brynwr  y  byd  : 
trugarhu  wrthym  wir  becliadur- 
iaid. 

Duw  Yspryd  Glân,  yn  deill- 
iaw  oddi  wrth  y  Tad  a'r  Mab  : 
trugarhà  wrthym  wir  bechadur- 
iaid. 

Duw  Yspryd  Glân,  yn  deill- 
iaw  oddi  wrth  y  Tad  a'r  Blab  : 
trugarhu  wrthym  wir  becliadur- 
iaid. 

Yr  ogoned,  lân,  fendigaid 
Drindod,  tri  Pherson,  ac  un 
Duw  :  trugarhu  wrthym  wir 
bechaduriaid. 

Yr  ogoned,  Ian,  fendigaid 
Drindod,  tri  Pherson,  ac  un 
Duw  :  trugarhu  wrthym  wir 
bechaduriaid. 

Na  chofia,  Arglwydd,  ein 
hanwiredd,  nac  anwiredd  ein 
rhi'eni  ;  ac  na  ddyro  ddi'al  am 
ein  pechodau  :  arbed  nyni,  Ar- 
glwydd daionus,  arbed  dy  bobl 
a  brynaist  â'th  werthfawroccaf 
waed,  ac  na  lidia  wrthym  yn 
dragywydd. 

Arbed  ni,  Arglwydd  daionus. 

Oddi  wrth  bob  drwg  ac  an- 
ffawd;  oddi  wrth  bechod,  oddi 
wrth  ystryw  ac  ymgyrch  y  cy- 
thraul ;  oddi  wrth  dy  lid,  ac  oddi 
wrth  farnedigaeth  dragywyddol, 

Gwared  ni,  Arglwydd  daionus. 

Oddi  wrth  bob  dallineb  calon ; 
oddi  wrth  i'alchder,  a  gwag-ogon- 
iant,  a  Aug  sancteiddrwydd;  oddi 


OGod  the  Father,  of  heaven  : 
have   mercy  upon   us   mi- 
serable sinners. 

O  God  the  Father,  of  heaven  : 
have  mercy  upon  us  miserable 
sinners. 

O  God  the  Son,  Redeemer  of 
the  world  :  have  mercy  upon  us 
miserable  sinners. 

O  God  the  Son,  Redeemer  of 
the  world  :  have  mercy  upon  us 
miserable  sinners. 

O  God  the  Holy  Ghost,  pro- 
ceeding from  the  Father  and  the 
Son  :  have  mercy  upon  us  mi- 
serable sinners. 

O  God  the  Holy  Ghost,  pro- 
ceeding from  the  Father  and  the 
Son  :  have  mercy  upon  us  miser- 
able sinners. 

O  holy,  blessed,  and  glorious 
Trinity,  three  Persons  and  one 
God  :  have  mercy  upon  us  mi- 
serable sinners. 

O  holy,  blessed,  and  glorious 
Trinity,  three  Persons  and  one 
God  :  have  mercy  upon  us  mi- 
serable sinners. 

Remember  not,  Lord,  our  of- 
fences, nor  the  offences  of  our 
forefathers;  neither  take  thou 
vengeance  of  our  sins  :  spare 
us,  good  Lord,  spare  thy  people, 
whom  thou  hast  redeemed  with 
thy  most  precious  blood,  and  be 
not  angry  with  us  for  ever. 
Spare  us,  good  Lord. 

From  all  evil  and  mischief; 
from  sin,  from  the  crafts  and 
assaults  of  the  devil ;  from  thy 
wrath,  and  from  everlasting  dam- 
nation, 

Good  Lord,  deliver  us. 

From  all  blindness  of  heart; 
from  pride.,  vain-glory,  and  hy- 
pocrisy ;  from  envy,  hatred,  and 


Y  LI  TAXI. 


v.-f  th  gynfigen,  digasedd,  abwriad 
drwg,  a  phob  anghariadoldeb, 

Gwared  ni,  Arglwydd  daionus. 

Oddi  wrth  anniweirdeb,  a 
phob  pecbod  marwol  arall ;  ac 
oddi  wrth  holl  dwyll  y  byd,  y 
cnawd,  a'r  cythraul, 

Gwared  ni,  Arglwydd  daionus. 

Oddi  wrth  fellt  a  thymmestl ; 
oddi  wrth  bla,  haint  y  nodan,  a 
newyn  ;  oddi  wrth  ryfel,  a  llof- 
ruddiaeth,  ac  oddi  wrth  angau 
disyfyd, 

Gwared  ni,  Arglwydd  daionus. 

Oddi  wrth  bob  terfysg,  dirgel 
frad,  a  gwrthryfel ;  oddi  wrth 
bob  gau  ddysgeidiaeth,  heresi, 
a  sism  ;  oddi  wrth  galedrwydd 
calon,  a  dirmyg  ar  dy  Air  a'th 
Orchymyn, 

Gwared  ni,  Arglwydd  daionus. 

Trwy  ddirgelwch  dy  lân 
Gnawdoliaeth ;  trwy  dy  sanct- 
aidd  Enedigaeth,  a'th  Enwaed- 
lad  ;  trwy  dy  Fedydd,  dy  Ym- 
pryd,  a'th  Brofedigaeth, 

Gwared  ni,  Arglwydd  daionus. 

Trwy  dy  ddirfawr  Ing,  a'th 
Chwỳs  gwaedlyd ;  trwy  dy  Grog, 
a'th  Ddi'oddefaint ;  trwy  dy 
werthfawr  Angau,  a'th  Gladd- 
edigaeth  ;  trwy  dy  anrhydedd- 
us  Adgyfodiad,  a'th  Esgyniad  ; 
a  thrwy  ddyfodiad  yr  Ÿspryd 
Glân, 

Gwared  ni,  Arglwydd  daionus. 

Yn  holl  amser  ein  trallod,  yn 
holl  amser  ein  gwỳnfyd  ;  yn  awr 
angau,  ac  yn  nydd  y  farn, 

Gwared  ni,  Arglwydd  daionus. 

Nyni  bechaduriaid  a  attol- 
ygwn  i  ti  ein  gwrando,  O  Ar- 
glwydd Dduw ;  a  theilyngu  o 
hcnot  gadw,  rheoli,  a  llywodr- 
aethu  dy  lân  Eglwys  Gyffredinol 
yn  y  ffordd  union ; 

Aryni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  gadw  a  , 
nerthu  i'th  wir  addoli,  mewn  j 
tawnder  a  glendid  buchedd,  dy  I 


malice,    and    all    uncharitable- 
ness, 

Good  Lord,  deliver  us. 
From  fornication,  and  all  other 
deadly  sin ;  and  from  all  the  de- 
ceits of  the  world,  the  flesh,  and 
the  devil, 

Good  Lord,  deliver  us. 
From  lightning  and  tempest  ; 
from  plague,  pestilence,  and  fa- 
mine ;  from  battle  and  murder, 
and  from  sudden  death, 

Good  Lord,  deliver  us. 
From  all  sedition,  privy  con- 
spiracy, and  rebellion ;  from 
all  false  doctrine,  heresy,  and 
schism  ;  from  hardness  of  heart, 
and  contempt  of  thy  Word  and 
Commandment, 

Good  Lord,  deliver  us. 
By  the  mystery  of  thy  holy 
Incarnation ;  by  thy  holy  Nati- 
vity and  Circumcision ;  by  thy 
Baptism,  Fasting,  and  Tempta- 
tion, 

Good  Lord,  deliver  us. 
By  thine  Agony  and  bloody 
Sweat;  by  thy  Cross  and  Pas- 
sion ;  by  thy  precious  Death 
and  Burial ;  by  thy  glorious 
Resurrection  and  Ascension  ; 
and  by  the  coming  of  the  Holy 
Ghost, 

Good  Lord,  deliver  us. 

In  all  time  of  our  tribulation  ; 
in  all  time  of  our  wealth  ;  in  the 
hour  of  death,  and  in  the  day  of 
judgement, 

Good  Lord,  deliver  us. 

We  sinners  do  beseech  thee  to 
hear  us,  O  Lord  God;  and  that 
it  may  please  thee  to  rule  and 
govern  thy  holy  Church  univer- 
sal in  the  right  way  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
keep  and  strengthen  in  the  true 
worshipping  of  thee,  in  righte- 
ousness and  holiness  of  life,  thy 


Y  LITANI. 


Wasanaethyddes  VICTORIA, 
ein  grasusaf  Frenhines  a'n  Pen- 
llywydd; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  lywodraethu 
ei  chalon  yn  dy  ffydd,  ofn,  a 
chariad;  ac  iddi  ymddiried  byth 
ynot,  ac  ymgais  yn  wastad  á'th 
anrhydedd  a'th  ogoniant; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  ei  ham- 
ddiffyn  a'i  chadw,  gan  roddi  iddi 
fuddugoliaeth  ar  ei  holl  elynion  ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  fendithio  a 
chadw  Albert  Edward  Tywysog 
Cymru,  Tywysoges  Cymru,  a'r 
holl  Frenhinol  Deulu ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  lewyrchu 
yr  holl  Esgobion,  Offeiriaid,  a 
Di'aconiaid,  âg  iawn  wybodaeth 
a  deall  dy  Air;  ac  iddynt  hwy, 
trwy  eu  pregeth  a'u  buchedd, 
ei  fynegi  a'i  ddangos  yn  ddylad- 
wy; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  gynnysg- 
aeddu  Arglwyddi'r  Cynghor,  a'r 
holl  Fonedd,  â  gras,  doethineb, 
a  deall  ; 

Nyni  a  attolygvm  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  fendithio  a 
chadw  y  Pen-swyddogion ;  gan 
roddi  iddynt  ras  i  wneuthur  cyf- 
iavvnder,  ac  i  amddiffÿn  y  gwir; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  fendithio  a 
chadw  dy  holl  bobl ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  roddi  i  bob 
cenedl  undeb,  tangnefedd,  a 
chyd-gordio ; 


Servant  VICTORIA,  our  most 
gracious  Queen  and  Governour  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to  rule 
her  heart  in  thy  faith,  fear,  and 
love,  and  that  she  may  evermore 
have  affiance  in  thee,  and  ever 
seek  thy  honour  and  glory  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to  be  her 
defender  and  keeper,  giving  her 
the  victory  over  all  her  enemies  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
bless  and  preserve  Albert  Edward 
Prince  of  Wales,  the  Princess 
of  Wales,  and  all  the  Royal 
Family  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to  il- 
luminate all  Bishops,  Priests,  and 
Deacons,  with  true  knowledge 
and  understanding  of  thy  Word  ; 
and  that  both  by  their  preaching 
and  living  they  may  set  it  forth, 
and  shew  it  accordingly ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
endue  the  Lords  of  the  Council, 
and  all  the  Nobility,  with  grace, 
wisdom,  and  understanding  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
bless  and  keep  the  Magistrates, 
'  giving  them  grace  to  execute 
justice,  and  to  maintain  truth; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
bless  and  keep  all  thy  people ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
give  to  all  nations  unity,  peace, 
and  concord ; 


Y  LITAXI. 


Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  roddi  i  ni 
galon  i'th  garu  ac  i'th  ofni,  ac 
i  fyw  yn  lidi'esgeulus  yn  ol  dy 
orchymynion  ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  roddi  i'th 
holl  bobl  ychwaneg  o  ras,  i 
wrando  yn  ufudd  dy  Air,  ac 
i'w  dderbyn  o  bur  ewyllys, 
ac  i  gynhyrchu  ffrwythau  yr 
Yspryd  ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  ddwyn  i'r 
ffordd  wir  bawb  a'r  a  aeth  ar 
gyfeiliom,  ac  a  dwyllwyd ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  nerthu  y 
rhai  sydd  yn  sefyLl ;  a  chysuro 
a  chynnorthwyo  y  rhai  sydd  â 
gwan  galon,  a  chyfodi  'r  saw] 
a  syrthiant,  ac  o'r  diwedd  euro 
i  law*r  Satan  dan  ein  traed ; 

JYyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  gyromorth, 
helpu,  a  diddanu,  pawb  a'r 
sy  mewn  perygl,  angenoctid,  a 
thrallod ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  gadw  pawb 
a'r  y  sydd  yn  ymdaith  ar  for  neu 
dir,  pob  gwraig  wrth  esgor  plant, 
yr  holl  gleifion,  a  rhai  bychain ; 
a  thosturio  wrth  bawb  a  fyddo 
mewn  caethiwed  a  charchar  ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  amddiffyn 
ac  amgeìeddu  y  plant  amddi- 
faid,  a'r  gwragedd  gweddwon,  a 
phawb  a'r  y  sydd  yn  unig,  ac  yn 
goddef  gorthrymder ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 


I  We  beseech  thee  to  hear  us, 
I  good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
;  give  us  an  heart  to  love  and 
dread  thee,  and  diligently  to  live 
after  thy  commandments  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
give  to  all  thy  people  increase  of 
'  grace  to  hear  meekly  thy  Word, 
and  to  receive  it  with  pure  af- 
fection, and  to  bring  forth  the 
fruits  of  the  Spirit  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
bring  into  the  way  of  truth  all 
such  as  have  erred,  and  are  de- 
ceived ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
strengthen  such  as  do  stand ;  and 
to  comfort  and  help  the  weak- 
hearted  ;  and  to  raise  up  them 
that  fall ;  and  finally  to  beat 
down  Satan  under  our  feet ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
succour,  help,  and  comfort,  all 
that  are  in  danger,  necessity, 
and  tribulation ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to  pre- 
serve all  that  travel  by  land  or 
by  water,  all  women  labouring  of 
child,  all  sick  persons,  and  young 
children ;  and  to  shew  thy  pity 
upon  all  prisoners  and  captives ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
defend,  and  provide  for,  the  fa- 
therless children,  and  widows, 
and  all  that  are  desolate  and 
I  oppressed ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
;  good  Lord. 


Y  LITANI. 


Teilyngu  o  honot  drugarhâu 
wrth  bob  dyn ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  i'addeu  i'n 
gelynion,  erlynwŷr,  ac  enllib- 
w)Tr,  a  tbroi  eu  calonnau  ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  roddi  a 
chadw  er  ein  lies,  amserol 
ffrwythau'r  ddaear,  modd  y 
caffom  mewn  amser  dyledus  eu 
mwynhâu ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Teilyngu  o  honot  roddi  i  ni 
wir  edifeirwch  ;  a  maddeu  i  ni 
ein  holl  bechodau,  ein  hesgeu- 
lusdra,  a'n  hanwybod;  a'n  cyn- 
nysgaeddu  â  gras  dy  Yspryd 
Glàn,  i  wellhâu  ein  buchedd  yn 
ol  dy  Air  sanctaidd  ; 

Nyni  a  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando,  Arglwydd  trugarog. 

Mab  Duw  :  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando. 

Mab  Duw  :  attolygwn  i  ti  ein 
gwrando. 

Oen  Duw  :  yr  hwn  wyt  yn 
dilëu  pechodau  'r  byd ; 

Caniattâ  i  ni  dy  dangnefedd. 

Oen  Duw  :    yr  hwn  wyt  yn 
dilëu  pechodau  'r  byd  ; 
Trugarhâ  wrthym. 

Crist,  clyw  nyni. 
Crist,  clyw  nyni. 

Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 
Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 

Crist,  trugarhâ  wrthym. 
Crist,  trugarhâ  wrthym. 

Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 
Arglwydd,  trugarhu  wrthym. 

H  Yna  y  dywrd  yr  Offbiriad,  aV  boll 
gyd  âg  ef,  Weddi  V  Arglwydd. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Devied  dy  deyrnas.  Bydd- 
ed  dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Meg- 


That  it  may  please  thee  to 
have  mercy  upon  all  men  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to  for- 
give our  enemies,  persecutors, 
and  slanderers,  and  to  turn  their 
hearts  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
give  and  preserve  to  our  use  the 
kindly  fruits  of  the  earth,  so 
as  in  due  time  we  may  enjoy 
them ; 

*  We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

That  it  may  please  thee  to 
give  us  true  repentance  ;  to  for- 
give us  all  our  sins,  negligences, 
and  ignorances ;  and  to  endue 
us  with  the  grace  of  thy  Holy 
Spirit  to  amend  our  lives  accord- 
ing to  thy  holy  Word  ; 

We  beseech  thee  to  hear  us, 
good  Lord. 

Son  of  God  :  we  beseech  thee 
to  hear  us. 

Son  of  God  :  we  beseech  thee  to 
hear  us. 

O  Lamb  of  God  :  that  takest 
away  the  sins  of  the  world  ; 
Grant  us  thy  peace. 

O  Lamb  of  God  :  that  takest 
away  the  sins  of  the  world  ; 
Have  mercy  upon  us. 

O  Christ,  hear  us. 
O  Christ,  hear  us. 

Lord,  have  mercy  upon  us. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 

Christ,  have  mercy  upon  us. 
Christ,  have  mercy  upon  us. 

Lord,  have  mercy  upon  us. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 
1Î  Then    shall    the  Priest,   and   the 

people  with  him,  say   the  Lora"s 

Prayer. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 


Y  LITAXI. 


is  y  mae  yn  y  Nefoedd.  Dyro  i 
ni  neddyw  ein  bara  beunyddiol. 
A  maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel 
y  maddeuwn  ni  i'n  dyledwyr. 
Ac  nac  arwain  ni  i  brofedig- 
aeth  ;  Eithr  gwared  ni  rhag  drwg. 
Amen. 

Offeiriad.  Arglwydd,  na  wna 
â  nyni  yn  ol  ein  pechodau. 

Atteb.  Ac  na  obrwya  ni  yn  ol 
ein  hanwireddau. 

Gweddiwn. 

DÜW  Dad  trugarog,  yr  hwn 
nid  wyt  yn  dirmygu  uchen- 
aid  calon  gystuddiedig,  nac  add- 
uned  y  gorthrymmedig ;  Cyn- 
northwya  yn  drugarog  ein 
gwedd'iau,  y  rhai  yr  ŷm  ni  yn 
eu  gwneuthur  ger  dy  fron  yn 
ein  boll  drallod  a'n  blinfyd,  pa 
bryd  bynnag  y  gwasgant  arnom  ; 
a  gwrando  ni  yn  rasusol,  fel  y 
bo  i'r  drygau  hynny,  y  rbai  y 
mae  ystryvv  a  dichell  diafol  neu 
ddyn  yn  eu  gwneutbur  i'n  her- 
byn,  fyned  yn  ofer;  a  thrwy 
ragluniaeth  dy  ddaioni  di  iddynt 
fod  yn  wasgaredig,  modd  na'n 
briwer  ni  dy  weision  drwy  erlyn 
neb,  a  gallu  o  honom  byth  ddî- 
olcb  i  ti  yn  dy  lân  Eglwys ;  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 

O  Arglwydd,  cyfod,  cymmorth 
ni,  a  gwared  ni,  er  mwyn  dy  Enw. 

ODduw,  ni  a  glywsom  â'n 
clustiau,  a'n  tadau  a  fyneg- 
asant  i  ni,  y  gweithredoedd  ar- 
dderchog  a  wnaethost  yn  eu 
dyddiau,  ac  yn  y  cynfyd  o'u 
blaen  hwy. 

O  Arglwydd,  cyfod,  cymmorth 
ni,  a  gwared  ni}  er  mwyn  dy 
A  it  rhydedd. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân ; 

Atteb.  Megis  yr  oedd  yn  y 
dechreu,  y  mae  yr  awr  hon,  ac 
y  bydd  yn  wastad  :  yn  oes  oes- 
oedd.    Amen. 


it  is  in  heaven.  Give  us  this  day 
our  daily  bread.  And  forgive 
us  our  trespasses,  As  we  forgive 
them  that  trespass  against  us. 
And  lead  us  not  into  tempta- 
tion; But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

Priest.  O  Lord,  deal  not  with 
us  after  our  sins. 

Answer.  Neither  reward  us 
after  our  iniquities. 

Let  us  pray. 

OGod,  merciful  Father,  that 
despisest  net  the  sighing 
of  a  contrite  heart,  nor  the  de- 
sire of  such  as  be  sorrowful  ; 
Mercifully  assist  our  prayers 
that  we  make  before  thee  in 
all  our  troubles  and  adversi- 
ties, whensoever  they  oppress 
us  ;  and  graciously  hear  us,  that 
those  evils,  which  the  craft  and 
subtilty  of  the  devil  or  man 
worketh  against  us,  be  brought 
to  nought ;  and  by  the  provi- 
dence of  thy  goodness  they  may 
be  dispersed ;  that  we  thy  ser- 
vants, being  hurt  by  no  per- 
secutions, may  evermore  give 
thanks  unto  thee  in  thy  holy 
Church ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord. 

O  Lord,  arise,  help  us,  and  de- 
liver us  for  thy  Name's  sake. 

OGod,  Ave  have  heard  with 
our  ears,  and  our  fathers 
have  declared  unto  us,  the  noble 
works  that  thou  didst  in  their 
days,  and  in  the  old  time  before 
them. 

O  Lord,  arise,  help  us,  and  de- 
liver us  for  thine  honour. 

Glory  be  to  the  Father,  and 
to  the  Son  :  and  to  the  Holy 
Ghcst; 

Answer.  As  it  was  in  the  be- 
ginning, is  now,  and  ever  shall 
be  :  world  without  end.  A- 
men. 


Y  LITANL 


Rhag  ein  gelynion  amddifFyn 
tiij  O  Crist. 

Yn  vasol  edrych  ar  ein  poen- 
edigaethau. 

Yn  dosturus  ystyria  with 
drymder  ein  calonnau. 

Yn  drugarog  madden  bechodau 
dy  bobl. 

Yn  garedigol  gan  drugaredd 
gwrando  ein  gweddi'au. 

Iesu  Fab  Dafydd,  trugarhâ 
u-rthym. 

Yr  awr  hon  a  phob  amser 
teilynga  ein  gwrando,  O  Crist. 

Yn  rasol  clyw  ni,  O  Crist ; 
yn  rasol  clyw  nyni,  O  Arglwydd 
Grist. 

Offeiriad.  Arglwydd,  dangos 
dy  drugaredd  arnom  ; 

Atteb.  Fel  yr  ỳm  yn  ymddir- 
ied  ynot. 

Gweddiwn. 

NYNI  yn  ufudd  a  attolygwn 
i  ti,  O  Arglwydd  Dad,  yn 
drugarog  edrych  ar  ein  gwen- 
did;  ac,  er  gogoniant  dy  Enw, 
ymchwel  oddi  wrthym  yr  holl 
ddrygau  a  ddarfu  i  ni  o  wir  gyf- 
iawnder  eu  haeddu;  a  chaniattâ 
fod  i  ni  yn  ein  holl  drallod  ddodi 
ein  cyfan  ymddiried  a'n  gobaith 
yn  dy  drugaredd,  ac  byth  dy 
wasanaethu  mewn  sancteidd- 
rwydd  a  phurdeb  buchedd,  i'th 
anrhydedd  a'th  ogoniant  ;  trwy 
ein  hunig  Gyfryngwr  a'n  Dadl- 
euwr,  Iesu  Grist  ein  H arglwydd. 
Amen. 

Gweddi  o  waith  St.  Chrysostom. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  roddaist  i  ni  ras  y  pryd 
hwn,  trwy  gyfundeb  a  cnyd- 
gyfarch,  i  weddi'o  arnat ;  ac  wyt 
yn  addaw,  pan  ymgynhullo  dau 
neu  dri  yn  dy  Enw,  bod  i  ti 
ganiattâu  eu  gofynion  :  Cyf- 
lawna  yr  awr  hon,  O  Arglwydd, 
ddymuniad  a  deisyfiad  dy  weis- 
ion,    fel    y   bo   mwyaf  buddiol 


From  our  enemies  defend  us, 
I  O  Christ. 

Graciously  look  upon  our  af- 
i  flictions. 

Pitifully  behold  the  sorrows 
of  our  hearts. 

Mercifully  forgive  the  sins  of 
thy  people. 

Favourably  with  mercy  hear 
our  prayers. 

O  Son  of  David,  have  mercy 
up/on  us. 

Both  now  and  ever  vouchsafe 
to  hear  us,  O  Christ. 

Graciously  hear  us,  O  Christ; 
graciously  hear  us,  O  Lord 
Christ. 

Priest.  O  Lord,  let  thy  mercy 
be  shewed  upon  us ; 

Answer.  As  we  do  put  our 
trust  in  thee. 

Let  us  pray. 

WE  humbly  beseech  thee, 
O  Father,  mercifully  to 
look  upon  our  infirmities;  and 
for  the  glory  of  thy  Name  turn 
from  us  all  those  evils  that  we 
most  righteously  have  deserv- 
ed ;  and  grant,  that  in  all  our 
troubles  we  may  put  our  whole 
trust  and  confidence  in  thy  mer- 
cy, and  evermore  serve  thee  in 
holiness  and  pureness  of  livin<r, 
to  thy  honour  and  glory ;  through 
our  only  Mediator  and  Advo- 
cate, Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

A  Prayer  of  St.  Chrysostom. 

ALMIGHTY  God,  who  nast 
given  us  grace  at  this  time 
with  one  accord  to  make  our 
common  supplications  unto  thee  ; 
and  dost  promise,  that  when 
two  or  three  are  gathered  toge- 
ther in  thy  Name  thou  wilt  grant 
their  requests  ;  Fulfil  now,  O 
Lord,  the  desires  and  petitions 
of  thy  servants,  as  may  be  most 


GWEDDIAU. 


iddynt ;    gan  ganiattâu  i  ni  yn 
y  byd   hwn  wybodaeth   am  dy 
wirioneddj  ac  yn  y  byd  a  ddaw, 
fywyd  tragywyddol.    Amen. 
2  Cor.  xiii. 

GRAS  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  a  chariad  Duw,  a 
cbymdeithas  yr  Yspryd  Glân,  a 
fyddo  gyd  â  ni  oil  byth  byth- 
oedd.    Amen. 


expedient  for  them  ;  granting  us 
in  this  world  knowledge  of  thy 
truth,  and  in  the  world  to  come 
life  everlasting.    Amen. 
2  Cor.  xiii. 

THE  grace  of  our  Lord  Jesus 
Christ,  and  the  love  of  God, 
and  the  fellowship  of  the  Holy 
Ghost,  be  with  us  all  evermore. 
Amen. 


Yma  y  diwedd  y  LI  TAXI. 


GWEDDIAU  A  DIOLCHIADAU 

AR  AMRYW  ACHOSION  ; 

l!  Vxv  harfer  o  flaen  y  ddtey  Weddi  ddkvcddaf oV  Litani,  neu  d'r  Foreol  aV 
Brydnhawnol  Wcddi. 


GWEDDIAU. 


Am  Wlaw. 

ODduw,  nefol  Dad,  yr  hwn 
trwy  dy  Fab  Iesu  Grist  a 
addewaist  i  bawb  a  geisiant  dy 
deyrnas  a'th  gyfiawnder,  bob  peth 
angenrheidiol  i'w  cynhaliaeth 
corphorol ;  Danfon  i  ni  wrth  ein 
hangenoctid  hwn,  ni  a  attolygwn 
i  ti,  gyfryw  wlaw  a  chawodydd 
cymhedrol,  modd  y  derbyniom 
ffhvythau'r  ddaear  i'n  mwyn- 
iant  ni,  ac  i'th  ogoniant  dithau, 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Am  Dywydd  teg. 

HO  L  L - alluog  Arglwydd 
Dduw,  yr  hwn  am  bechod 
dyn  a  foddaist  unwaith  yr  holl 
fỳd,  oddi  eithr  wyth-nyn  o  bobl, 
ac  ar  ol  hynny  o'th  fawr  drugar- 
edd  a  addewaist  na's  distrywit  ef 
felly  byth  drachefn ;  Yn  ostyng- 
edig  ni  a  attolygwn  i  ti,  er  i 
ni  am  ein  hanwireddau  gyfiawn 
haeddu  pla  o  wlaw  a  dyfroedd ; 


For  Rain. 

OGod,  heavenly  Father,  who 
by  thy  Son  Jesus  Christ 
hast  promised  to  all  them  that 
seek  thy  kingdom,  and  the  right- 
eousness thereof,  all  things  ne- 
cessary to  their  bodily  suste- 
nance ;  Send  us,  we  beseech  thee, 
in  this  our  necessity,  such  mo- 
derate rain  and  showers,  that  we 
may  receive  the  fruits  of  the 
earth  to  our  comfort,  and  to  thy 
honour ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

For  fair  Weather. 

O  Almighty  Lord  God,  who 
for  the  sin  of  man  didst 
once  drown  all  the  world,  except 
eight  persons,  and  afterward  of 
thy  great  mercy  didst  promise 
never  to  destroy  it  so  again  ; 
We  humbly  beseech  thee,  that 
although  we  for  our  iniquities 
have  worthily  deserved  a  plague 
of  rain  and  waters,  yet  upon  our 


GWEDDIAU. 


etto,  wrth  ein  gwir  edifeirweh, 
danfon  i  ni  y  cyfryw  dywydd  a 
hinon,  fel  y  derbyniom  ffrwyth- 
au'r  ddaear  mewn  amser  dylad- 
wy ;  ac  y  dysgom  drwy  dy  gosp- 
edigaeth  wellhàu  ein  bucheddau, 
ac  am  dy  fwynder  roddi  i  ti  fol- 
iant  a  gogoniant ;  tnvy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.  Amen. 

Ar  amser  Drudaniacth  a  Newyn. 

ODduw,  Dad  o'r  nef,  trwy 
ddawn  pa  un  y  disgyn  y 
gwlaw,  y  mae  'r  ddaear  yn  ff'rwy  th- 
lawn,  yr  hilia  anifeiliaid,  ac  yr 
amlhâ'rpysgod ;  Edrych,attolwg, 
ar  adfyd  dy  bobl ;  a  chaniattâ 
am  y  prinder  a'r  drudaniaeth  (yr 
ŷm  ni  yr  awr  hon  yn  eu  di'odd- 
ef  yn  gwbl  gyfiawn  am  ein 
hanwiredd)  iddynt,  trwy  dy 
drugarog  ddaioni  di,  ymchwelyd 
yn  rhad  ac  yn  helaethrwydd, 
er  cariad  ar  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd; i'r  hwn,  gyd  â  thydi  a'r 
Yspryd  Glàn,  y  bo  'r  holl  an- 
rhydedd  a'r  gogoniant,  yr  awr 
hon  ac  yn  oes  oesoedd.  Amen. 

Aeu  hon. 

ODduw,  drugarog  Dad,  yr 
hwn,  yn  amser  Elisëus  y 
prophwyd,  a  droaist  yn  ddi- 
symmwth  y  prinder  mawr  a'r 
drudaniaeth  yn  Samaria  yn  hel- 
aethrwydd  a  rhad ;  Cymmer  dru- 
garedd  arnom,  fel  y  bo  i  ni,  y 
rhai  am  ein  pechodau  a  boenir 
yr  awr  hon  à'r  cyffelyb  adfyd, 
dderbyn  yr  un  fath  brydol  gym- 
morth  :  Trwy  dy  nefol  fendith 
par  gynnyrch  ar  ffrwythau'r 
ddaear ;  a  chaniattâ  fod  i  ni, 
sy  'n  derbyn  dy  haelionus  lawn- 
der,  arferu  'r  unrhyw  i'th  ogon- 
iant  di,  i  gymmorth  eraill  y  sy  'n 
dwyn  eisiau,  ac  i'n  diddanwch 
ein  hunain;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.  Amen. 


true  repentance  thou  wilt  send 
us  such  weather,  as  that  we 
may  receive  the  fruits  of  the 
earth  in  due  season  ;  and  learn 
both  by  thy  punishment  to  a- 
mend  our  lives,  and  for  thy  cle- 
mency to  give  thee  praise  and 
glory;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

In  the  time  of  Dearth  and  Fa- 
mine. 
OGod,  heavenly  Father, 
whose  gift  it  is,  that  the 
rain  doth  fall,  the  earth  is  fruit- 
ful, beasts  increase,  and  fishes 
do  multiply;  Behold,  we  beseech 
thee,  the  afflictions  of  thy  peo- 
ple ;  and  grant  that  the  scarcity 
and  dearth,  which  we  do  now 
most  justly  suffer  for  our  iniqui- 
ty, may  through  thy  goodness 
be  mercifully  turned  into  cheap- 
ness and  plenty ;  for  the  love  of 
Jesus  Christ  our  Lord,  to  whom 
with  thee  and  the  Holy  Ghost  be 
all  honour  and  glory,  now  and 
for  ever.    Amen. 


Or  this. 

OGod,  merciful  Father,  who, 
in  the  time  of  Elisha  the 
prophet,  didst  suddenly  in  Sama- 
ria turn  great  scarcity  and  dearth 
into  plenty  and  cheapness ;  Have 
mercy  upon  us,  that  we,  who 
are  now  for  our  sins  punished 
with  like  adversity,  may  like- 
wise find  a  seasonable  relief  : 
Increase  the  fruits  of  the  earth 
by  thy  heavenly  benediction ; 
and  grant  that  we,  receiving 
thy  bountiful  liberality,  may 
use  the  same  to  thy  glory,  the 
relief  of  those  that  are  needy, 
and  our  own  comfort ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.    Amen. 


GWEDDIAU. 


Ar  amser  Wiufel  a  Therfysgau. 

HOLL-alíuog  Dduw,  Bren- 
hin  yr  holl  frenhinoedd,  a 
Phen-llywiawdwr  pob  peth,  yr 
hwn  ni  ddichon  neb  creadur 
wrthladd  ei  nerth,  i'r  hwn  y 
perthyn  o  gyfiavvnder  gospi  pech- 
aduriaid,  a  bod  yn  drugarog  wrth 
y  rhai  a  fyddont  wir  edifeiriol ; 
Cadw  a  gwared  nyni,  yn  ostyng- 
edig  ni  a  attolygwn  ì  ti,  'rhag 
dwylaw  ein  gelynion ;  gostwng  eu 
balchder,  gwareiddia  eu  drygioni, 
a  gwaradwydda  eu  bwriadau; 
modd  y  gallom,  yn  arfogion  gan 
dy  amddiffyn  di,  fod  byth  yn 
gadwedig  rhag  pob  perygl,  i  th 
ogoneddu  di  yr  hwn  wyt  unig 
roddwr  pob  buddugoliaeth,  trwy 
haeddedigaethau  dy  un  Mab  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 

Yn  amser  Pla  cyffredin,  neu 
Glefyd. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
yn  dy  lid  a  anfonaist  bla 
ar  dy  bobl  dy  hun  yn  yr  anial- 
wch,  oblegid  eu  gwàr-sythni  a'u 
gwrthryfel  yn  erbyn  Moses  ac 
Aaron  ;  ac  hefyd,  yn  amser  y 
brenhin  Dafydd,  a  leddaist  â 
phla  'r  nodau  ddengmil  a  thri- 
ugeinmil,  ac  yn  y  man,  gan  gofio 
dy  drugaredd,  a  gedwaist  y  lleill; 
Trugarhâ  wrthym  wir  bechadur- 
iaid,  â'r  rhai  yr  ymwelir  yr  awr 
hon  â  dirfawr  haint  a  marwol- 
aeth;  fel  megis  y  pryd  hwnnw  y 
derbyniaist  gymmodaeth,  ac  y 
gorchymynaist  i'r  Angel  dinystr- 
iol  beidio  à  chospi,  felly  bod  yn 
awr  yn  deilwng  gennyt  wrthladd 
oddi  wrthym  y  bla  a'r  gofidus 
haint  yrna ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.  Amen. 

1  Yn  Wythnosau  y  Cyd-goriau, 
i'w  dywedyd  bob  dydd  dros  y 
rhaiafyddant  i  dderbyn  Urdd- 
au  Ci/ssegredig. 

HOLL-alluog  Dduw,  ein  Tad 
nefol,  yr  hwn  a  brynaist  it' 


In  the  time  of  War  and  Tumults. 

O  Almighty  God,  King  of  all 
kings,  and  Governour  of  all 
things,  whose  power  no  creature 
is  able  to  resist,  to  whom  it  be- 
longeth  justly  to  punish  sinners, 
and  to  be  merciful  to  them  that 
truly  repent;  Save  and  deliver 
us,  we  humbly  beseech  thee, 
from  the  hands  of  our  enemies ; 
abate  their  pride,  asswage  their 
malice,  and  confound  their  de- 
vices ;  that  we,  being  armed 
with  thy  defence,  may  be  pre- 
served evermore  from  all  pe- 
rils, to  glorify  thee,  who  art 
the  only  giver  of  all  victory; 
through  the  merits  of  thy  only 
Son,  Jesus  Christ  our  Lord, 
Amen. 

In  the  time  of  any  common  Plague 
or  Sickness. 

O  Almighty  God,  who  in 
thy  wrath  didst  send  a 
plague  upon  thine  own  people 
in  the  wilderness,  for  their  ob- 
stinate rebellion  against  Moses 
and  Aaron ;  and  also,  in  the 
time  of  king  David,  didst  slay 
with  the  plague  of  Pestilence 
threescore  and  ten  thousand, 
and  yet  remembering  thy  mercy 
didst  save  the  rest;  Have  pity 
upon  us  miserable  sinners,  who 
now  are  visited  with  great  sick- 
ness and  mortality ;  that  like  as 
thou  didst  then  accept  of  an 
atonement,  and  didst  command 
the  destroying  Angel  to  cease 
from  punishing,  so  it  may  now 
please  thee  to  withdraw  from 
us  this  plague  and  grievous  sick- 
ness; through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

1i  In  the  Ember  Weeks,  to  be 
said  every  day,  for  those  that 
are  to  be  admitted  into  Holy 
Orders. 

ALMIGHTY  God,  our  hea- 
venly Father,  who  hast  pur- 


GWEDDIAU. 


Eglwys  gyfFredinol  trwy  werth- 
fawr  waed  dy  anwyl  Fab;  Edrych 
yn  ddarbodus  ar  yr  unrhyw ;  ac 
ar  hyn  o  amser  cyfarvvydda  a 
llywia  felly  feddyliau  dy  weis- 
ion  yr  Esgobion  a  Bugeiliaid  dy 
braidd,  fel  na  ddodont  ddwylaw 
yn  ebrwydd  ar  neb,  eithr  bod 
iddynt  ddewis  yn  ffyddlon  ac 
yn  bwyllog  rai  cymmwys  i  was- 
anaethu  yn  sanctaidd  Weinid- 
ogaeth  dy  Eglwys.  A  dyro  dy 
ras  a'th  fendith  nefol  i'r  sawl 
a  urddir  i  bob  swyddogaeth 
sancteiddlân  ;  fel  y  bo  iddynt 
trwy  eu  buchedd  a'u  hathraw- 
iaeth  osod  allan  dy  ogoniant  di,  a 
hyfforddio  iachawdwriaeth  pawb 
oil ;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd.    Amen. 

Neu  hon. 

HOLL-alluog  Dduw,  rliodd- 
wr  pob  dawn  daionus,  yr 
hwn  o'th  ddwyfol  ddarbodaeth 
a  osodaist  amryw  Raddau  yn  dy 
Eglwys  ;  Ni  yn  ufudd  a  attol- 
ygwn  i  ti  roddi  dy  ras  i'r  sawl 
oil  a  alwer  i  bob  Swydd  a  Gwein- 
yddiaeth  yn  yr  unrby w ;  ac  felly 
cyrlawna  hwynt  â'th  wir  Athraw- 
iaeth,  a  chynnysgaedda  hwynt  â 
diniweidrvvydd  buchedd,  fel  y 
gwasanaethont  yn  ffyddlon  ger 
dy  fron,  i  ogoniant  dy  ddirfawr 
Enw,  ac  er  lies  i'th  Eglwys 
sanctaidd  ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.   Amen. 


1i  Gweddi  a  ellir  ei  dywedyd  ar  ol 
pob  un  o'i*  rhai  o'r  blaen. 

ODduw,  yr  hwn  b'iau  o 
naturiaeth  a  phri'odoldeb 
drugarhàu  yn  wastad  a  maddeu, 
derbyn  ein  hufudd  weddi'au  ;  ac 
er  ein  bod  ni  yn  rhwym  gan 
gaethiwed  cadwynau  ein  pech- 
odau,  er  hynny  dattoder  ni  gan 
dosturi  dy  fawr  drugaredd,  er 
anrhydedd  Iesu  Grist  ein  Cyf- 
ryngwr  a'n  Dadleuwr.    Amen. 


chased  to  thyself  an  universal 
Church  by  the  precious  blood 
of  thy  dear  Son ;  Mercifully 
look  upon  the  same,  and  at  this 
time  so  guide  and  govern  the 
minds  of  thy  servants  the  Bi- 
shops and  Pastors  of  thy  flock, 
that  they  may  lay  hands  sud- 
denly on  no  man,  but  faithfully 
and  wisely  make  choice  of  fit 
persons  to  serve  in  the  sacred 
Ministry  of  thy  Church.  And 
to  those  which  shall  be  ordained 
to  any  holy  function  give  thy 
grace  and  heavenly  benediction ; 
that  both  by  their  life  and  doc- 
trine they  may  set  forth  thy 
glory,  and  set  forward  the  sal- 
vation of  all  men;  through  Je- 
sus Christ  our  Lord.    Amen. 

Or  this. 

ALMIGHTY  God,  the  giver 
of  all  good  gifts,  who  of  thy 
divine  providence  hast  appoint- 
ed divers  Orders  in  thy  Church  ; 
Give  thy  grace,  we  humbly  be- 
seech thee,  to  all  those  who  are 
to  be  called  to  any  office  and 
administration  in  the  same  ;  and 
so  replenish  them  with  the  truth 
of  thy  doctrine,  and  endue  them 
with  innocency  of  life,  that  they 
may  faithfully  serve  before  thee, 
to  the  glory  of  thy  great  Name, 
and  the  benefit  of  thy  holy 
Church;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.   Amen. 

H  A  Prayer  that  may  be  said 
after  any  of  the  former. 

OGod,  whose  nature  and 
property  is  ever  to  have 
mercy  and  to  forgive,  receive  our 
humble  petitions  ;  and  though 
we  be  tied  and  bound  with  the 
chain  of  our  sins,  yet  let  the 
pitifulness  of  thy  great  mercy 
loose  us ;  for  the  honour  of  Je- 
sus Christ,  our  Mediator  and 
Advocate.    Amen. 


GWEDDIAU. 


1  Gwcddi  dros  Oruchel  Lys  y 
Parliament,  i'w  dywedyd  tra 
byddont  yn  cistedd. 

ODduw  grasusaf,  yn  ufudd 
attolygwn  i  ti,  megis  dros 
y  Deyrnas  lion  yn  gyffredinol, 
felly  yn  emvedig  dros  yr  Uchel 
Lys  Parliament,  ymgynnnlledig 
yr  awrhon  dan  ein  duwiolaf  a'n 
grasusaf  Frenhines  ;  Deilyngu  o 
honot  lywio  a  Ihvyddo  eu  holl 
ymgynghoriadau  er  dyrchafiad 
i'th  Ogoniant,  er  daioni  i'th 
Eghvys,  ac  er  di'ogelvvch,  an- 
rhydedd,  a  llwyddiant  i'n  Bren- 
hines  a'i  Ilarghvyddiaethau  ; 
trwy  eu  llafur  hwy  felly  trefner 
a  gwastattâer  pob  peth  ar  y  sail 
oreu  a  chadarnaf,  fel  y  bo 
heddweh  a  dedwyddweh,  gwir- 
ionedd  a  chyfiawnder,  ffydd  a 
duwioldeb,  yn  sefydlog  yn  ein 
plith  trwy  'r  holl  genhedlaeth- 
au.  Hyn,  a  phob  peth  arall 
anghenraid  iddynt  hwy,  i  ni, 
ac  i'th  Eghvys  oil,  yr  ŷm  yn 
ostyngedig  yn  eu  herfyn  yn 
Enw  a  Chyfryngdod  lesu  Grist 
ein  Harglwydd  a'n  Hiachawdwr 
bendigedig.   Amen. 

Î  Colect  neu  Weddi  dros  bob 
Ciiflwr  o  ddynion,  i'w  harfer 
pan  ni  bo  osodedig  dywedyd  y 
Litani. 

OArglwydd,  Creawdwr  a 
Cheidwad  pob  rhyvv  ddyn, 
yn  ostyngedig  attolygwn  i  ti  dros 
bob  cyflwr  a  gradd  o  ddynion, 
ar  fod  yn  wiw  gennyt  hyspysu 
iddynt  dy  ffyrdd,  dy  iachawd- 
wriaeth  i'r  holl  genhedloedd. 
Yn  bennaf  erfyniwn  arnat  dros 
lwyddiannus  gyflwr  yr  Eglwys 
Gatholig;  fel,  gan  gael  ei  har- 
wain  a'i  llywio  gan  dy  Yspryd 
grasusol,  y  cafFo  pawb  yn  eu 
proffesu  ac  yn  eu  galw  eu  hun- 
ain  yn  Gristionogion,  eu  tywys 
ar  hvd  íFordd  y  gwirionedd,  a 
chynnal    y   ffydd   mewn   undeb 


1Í  A  Prayer  for  the  High  Court 
of  Parliament,  to  be  read  dur- 
ing tlieir  Session. 

IV/I"  O  S  T  gracious  God,  we 
lyJL  humbly  beseech  thee,  as 
for  this  Kingdom  in  general,  so 
especially  for  the  High  Court  of 
Parliament,  under  our  most  re- 
ligious and  gracious  Queen  at 
this  time  assembled  :  That  thou 
wouldest  be  pleased  to  direct 
and  prosper  all  their  consulta- 
tions to  the  advancement  of  thy 
glory,  the  good  of  thy  Church, 
the  safety,  honour,  and  welfare 
of  our  Sovereign,  and  her  Do- 
minions ;  that  all  things  may  be 
so  ordered  and  settled  by  their 
endeavours,  upon  the  best  and 
surest  foundations,  that  peace 
and  happiness,  truth  and  jus- 
tice, religion  and  piety,  may  be 
established  among  us  for  all  ge- 
nerations. These  and  all  other 
necessaries,  for  them,  for  us, 
and  thy  whole  Church,  we  hum- 
bly beg  in  the  Name  and  Me- 
diation of  Jesus  Christ  our  most 
blessed  Lord  and  Saviour.  A- 
men. 

If  A  Collect  or  Prayer  for  all- 
Conditions  of  men,  to  be  used 
at  such  times  when  the  Litany 
is  not  appointed  to  be  said. 

OGod,  the  Creator  and  Pre- 
server of  all  mankind,  we 
humbly  beseech  thee  for  all 
sorts  and  conditions  of  men ; 
that  thou  wouldest  be  pleased 
to  make  thy  ways  known  unto 
them,  thy  saving  health  unto 
all  nations.  More  especially, 
we  pray  for  the  good  estate  of 
the  Catholick  Church;  that  it 
may  be  so  guided  and  govern- 
ed by  thy  good  Spirit,  that  all 
who  profess  and  call  them- 
selves Christians  may  be  led 
into  the  way  of  truth,  and 
hold  the  faith  in  unity  of 
E 


DIOLCHIADAU. 


yspryd,  rhwymyn  tangnefedd, 
ac  uniondeb  buchedd.  Yn  ddi- 
weddaf,  ni  a  orchymynwn  i'th 
dado]  amgeledd  y  rhai  oil  a 
gystuddir  niewn  un  modd,  neu 
sydd  yn  gyfyng  arnynt  mewn 
meddwl,      corph,     neu     ystâd  ; 

*  Hyn  a  ddy-    [  *  f/tt  enwedlg  l)  Sliwl 

ùno^bw'edrtiaû  dros ba rai y dymunir 
,  Gjnnuiieidfa.  eju gu-edd/au  ,~]ryngu 
bodd  i  ti  eu  diddanu  a'u  cyra- 
morth  yn  ol  angenrheidiau  pob 
un  ;  gan  roddi  iddynt  amynedd 
dan  eu  di'oddefiadau,  a  dedwydd- 
ol  ymwared  o'u  holl  gystuddiau. 
A  hyn  a  erfyniwn  er  mvvyn  Iesu 
Grist.    Amen. 


spirit,  in  the  bond  of  peace, 
and  in  righteousness  of  life. 
Finally,  we  commend  to  thy  fa- 
therly goodness  all  those,  who 
are  any  ways  afflicted,  or  dis- 
tressed, in  mind,  body,  or  es- 
tate ;     [*  especially     .  This  to  ^ 

tllO.se    fur    Whom    OUr    said     when     any 
,       .  desire    the   I'rav- 

prayers  are  desir-  ers  of  the  con- 
ed,~]  that  it  may  ^sation- 
please  thee  to  comfort  and  re- 
lieve them,  according  to  their 
several  necessities,  giving  them 
patience  under  their  sufferings, 
and  a  happy  issue  out  of  all  their 
afflictions.  And  this  we  beg  for 
Jesus  Christ  his  sake.    Amen. 


FFURFIAU  O  DALU  DIOLCH. 


t  D'iolch  cyffredinol. 

HOLL-alluog  Dduw,  Tad  yr 
holl  drugareddau,  yr  ydym 
ni  dy  weision  annheilwng  yn 
rhoddi  i  ti  ddi'olch  gostyngeiddiaf 
a  ffyddlonaf  am  dy  holl  ddaioni 
a'th  drugareddau  1  ni,  ac  i  bob 

•  Dyweder  hyn  ^  l  Í*  V11  "W'^'J 
]»an  fo  neb  un  a  {'r  rflüi  V  Sildd  >/)' 
..  eddTwyd   drosto  .  it       ■ 

Mideuyfuiuui-  aver  hon  yn  ewy/lysio 
offrymmu  it'  eu  mol- 
iannau  a'u  d'iolch  am  y  tosturi 
a  ryglyddaist  iddynt  yn  ddiwedd- 
«>-.]  Ni  a'th  fendithiwn  am  ein 
creadigaeth,  am  ein  cadwraeth,  ac 
am  holl  fendithion  y  by wyd  hwn ; 
eithr  uwch  law  pob  dim,  am  dy 
anfeidrol  gariad  ym  mhrynedig- 
aeth  y  byd  trwy  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist;  am  foddion  gras,  ac 
am  obaith  gogoniant.  Ac  ni  a 
attolygwn  i  ti  roddi  i  ni  y  cyfryw 
ddwys  ac  iawn  ymsyniad  ar  dy 
holl  drugareddau,  fel  y  bo  'n 
calonnau  yn  ddiffuant  yn  ddi- 
olchgar ;  ac  fel  y  mynegom  dy 
foliant,  nid  â'n  gwefusau  yn 
unig,  eithr  yn   ein  bucheddau; 


H  A  General  Thanksgiving. 

ALMIGHTY  God,  Father  of 
all  mercies,  we  thine  un- 
worthy servants  do  give  thee 
most  humble  and  hearty  thanks 
for  all  thy  goodness  and  loving- 
kindness  to  us,  and  to  all  men  ; 
[*    particularly    to      .  This  t0  be 

those  Who  desire  nOW    said     when      any 

_  ,     .       that     have    been 

tO        OJjer       Up        theii'    prayed   for  desire 

praises  and  thanks-  to  return  praise' 
givingsfor  thy  late  mercies  vouch- 
safed unto  them.']  We  bless  diee 
for  our  creation,  preservation,  and 
all  the  blessings  of  this  life ;  but 
above  all,  for  thine  inestimable 
love  in  the  redemption  of  the 
world  by  our  Lord  Jesus  Christ ; 
for  the  means  of  grace,  and  for 
the  hope  of  glory.  And,  we  be- 
seech thee,  give  us  that  due 
sense  of  all  thy  mercies,  that 
our  hearts  may  be  unfeignedly 
thankful,  and  that  we  shew 
forth  thy  praise,  not  only  with 
our  lips,  but  in  our  lives ;  by 
giving  up  ourselves  to  thy  ser- 
vice, and  by  walking  before  thee 


DIOLCHIADAU. 


trwy  ymroddi  i'th  wasanaeth,  a 
thrwy  rodio  ger  dy  iron  raewn 
sancteiddrwydd  ac  uniondeb  dros 
ein  holl  ddyddiau  ;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harghvydd,  i'r  hwn  gyd 
â  thydi  a'r  Yspryd  Glàn,  bydded 
yr  holl  anrhydedd  a'r  gogoniant, 
byth  bythoedd.    Amen. 

Am  gael  Gwlaw. 

ODduw,  ein  Tad  nefol,  yr 
hwn  drwy  dy  rasol  raglun- 
iaeth  wyt  yn  peri  i'r  gwlaw  cyn- 
nar  a'r  diweddar  ddisgyn  ar  y 
ddaear,  fel  y  dygo  íFrwyth  er 
mwyniant  dyn;  Yr  ydym  ni  yn 
rhoi  i  ti  ostyngedig  ddi'olch,  fod 
yn  wiw  gennyt,  wrth  ein  dirfawr 
anghenraid,  ddanfon  i  ni  o'r 
diwedd  wlaw  hyfryd  ar  dy  eti- 
feddiaeth,  a'i  hireiddio  pan  oedd 
sech;  i'n  mawr  ddiddanwch  ni 
dy  weision  an  wiw,  ac  i  ogoniant 
dy  sanctaidd  Enw  ;  trwy  dy 
drugareddau  yn  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Am  Dywydd  teg. 

OArglwydd  Dduw,  yr  hwn 
yn  gyfiawn  a'n  darostyng- 
aist  ni  trwy  dy  ddiweddar  bla  o 
wlaw  a  dyfroedd  anghymhedrol, 
ac  yn  dy  drugaredd  a  gymhorth- 
aist  ac  a  ddiddenaist  ein  heneid- 
iau  trwy  y  tymhoraidd  a'r  bendig- 
edig  gyfnewid  yma  ar  dywydd; 
Nyni  a  foliannwn  ac  a  ogon- 
eddwn  dy  sanctaidd  Enw  am  dy 
drugaredd  hon  ;  ac  a  ddatganwn 
byth  dy  dosturi  o  genhedlaeth 
i  genhedlaeth;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.  Amen. 

Am  Helaethrwydd. 

ODrugaroccaf  Dad,  yr  hwn 
o'th  raslon  ddaioni  a 
wrandewaist  ddifrifol  Weddiau 
dy  Eglwys,  ac  a  droaist  ein 
prinder  ni  a'n  drudaniaeth  yn 
rhad  ac  yn  helaethrwydd  ;  Yr 
ydym  yn  rhoi  i  ti  ostyngedig 
ddi'olch  am  dy  ragorol  haelioni 


in  holiness  and  righteousness  all 
our  days ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord,  to  whom  with  thee 
and  the  Holy  Ghost  be  all  ho- 
nour and  glory,  world  without 
end.    Amen. 


For  Rain. 

OGod  our  heavenly  Father, 
who  by  thy  gracious  pro- 
vidence dost  cause  the  former 
and  the  latter  rain  to  descend  up- 
on the  earth,  that  it  may  bring 
forth  fruit  for  the  use  of  man  ; 
We  give  thee  humble  thanks 
that  it  hath  pleased  thee,  in  our 
great  necessity,  to  send  us  at  the 
last  a  joyful  rain  upon  thine 
inheritance,  and  to  refresh  it 
when  it  was  dry,  to  the  great 
comfort  of  us  thy  unworthy  ser- 
vants, and  to  the  glory  of  thy 
holy  Name;  through  thy  mer- 
cies in  Jesus  Christ  our  Lord. 


For  fair  Weather. 

OLord  God,  who  hast  justly 
humbled  us  by  thy  late 
plague  of  immoderate  rain  and 
waters,  and  in  thy  mercy  hast 
relieved  and  comforted,  our 
souls  by  this  seasonable  and 
blessed  change  of  weather  ;  We 
praise  and  glorify  thy  holy 
Name  for  this  thy  mercy,  and 
will  always  declare  thy  loving- 
kindness  from  generation  to  ge- 
neration; through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 


For  Plenty. 

OMost  merciful  Father,  who 
of  thy  gracious  goodness 
hast  heard  the  devout  prayers 
of  thy  Church,  and  turned  our 
dearth  and  scarcity  into  cheap- 
ness and  plenty ;  We  give  thee 
humble  thanks  for  this  thy  spe- 
cial bounty;  beseeching  thee  to 
E2 


DIOLCHIADAU. 


yma;  gan  attolygu  i  ti  barhâu 
dy  garedigrwydd  tu  ag  attorn, 
f'el  y  rhoddo  ein  tir  i  ni  ei 
ffrwythau  toreithiog,  i'th  ogon- 
iant  di  a'n  diddanwch  ninnau  ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Am  Heddwch  ac  Yrnwared  oddi 
wrth  ein  Gelynion. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
wyt  gadarn  dŵr  amddi- 
fFynfa  i'th  weision  rhag  wyneb  eu 
gelynion ;  Yr  ydym  ni  yn  rhoddi 
i  ti  foliant  a  di'olch  am  ein  hym- 
wared  ni  oddi  wrth  y  mawr  a'r 
amlwg  beryglon  oedd  yn  ein 
hamgylchu :  Yr  ydym  ni  yn 
cydnabod  mai  dv  ddaioni  di  yw, 
na  'n  rhoddwyd  ni  i  fynu  yn 
ysglyfaeth  iddynt  bwy ;  gan  at- 
tolygu i  ti  yn  wastadol  barhâu  dy 
gyfryw  drugareddau  tu  ag  attorn, 
f'el  y  gwypo  'r  boll  fyd  mai  tydi 
yw  ein  Hachubwr  a'n  cadarn 
Waredwr  ni ;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.   Amen. 

Am  adferu  Heddwch  ci/ffredinol 
Gartref. 

YTragywyddol  Dduw,  ein 
Tad  nefol,  yr  hwn  yn  unig 
wyt  yn  gwneuthur  i  ddynion 
fod  yn  unfryd  mewn  tŷ,  ac  yn 
gostegu  cynddeiriowgrwydd  pobl 
angerddol  ac  afreolus ;  Ni  a  fen- 
dithiwn  dy  Enw  sanctaidd,  am 
fod  yn  wiw  gennyt  lonyddu  y 
cythrwfl  terfysgus  a  gyffrowyd 
yn  ddiweddar  yn  ein  plith;  ac 
yn  ostyngedig  yr  attolygwn  i  ti 
ganiattâu  i  bawb  o  honom  ras, 
i  rodio  o  hyn  allan  yn  ufudd  i'th 
orchymynion  sanctaidd  ;  a  chan 
fyw  mewn  buchedd  lonydd  a 
heddychol  ym  mhob  duwioldeb 
a  gonestrwydd,  i  oiFrymmu  yn 
ddibaid  i  ti  ein  haberth  o  foliant 
a  di'olchgarwch  am  dy  drugaredd- 
au hyn  tu  ag  attorn ;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 


continue  thy  loving -kindness 
unto  us,  that  our  land  may 
yield  us  her  fruits  of  increase, 
to  thy  glory  and  our  comfort ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

For  Peace  and  Deliverance  from 
our  Enemies. 

O  Almighty  God,  who  art  a 
strong  tower  of  defence 
unto  thy  servants  against  the 
face  of  their  enemies  ;  We  yield 
thee  praise  and  thanksgiving  for 
our  deliverance  from  those  great 
and  apparent  dangers  where- 
with we  were  compassed :  We 
acknowledge  it  thy  goodness 
that  we  were  not  delivered  over 
as  a  prey  unto  them  ;  beseech- 
ing thee  still  to  continue  such 
thy  mercies  towards  us,  that  all 
the  world  may  know  that  thou 
art  our  Saviour  and  mighty  De- 
liverer ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

For  restoring  Publick  Peace  at 
Home. 

O  Eternal  God,  our  heavenly 
Father,  who  alone  makest 
men  to  be  of  one  mind  in  a 
house,  and  stillest  the  outrage 
of  a  violent  and  unruly  people; 
We  bless  thy  holy  Name,  that 
it  hath  pleased  thee  to  appease 
the  seditious  tumults  which 
have  been  lately  raised  up  a- 
mongst  us  ;  most  humbly  be- 
seeching thee  to  grant  to  all  of 
us  grace,  that  we  may  hence- 
forth obediently  walk  in  thy 
holy  commandments ;  and,  lead- 
ing a  quiet  and  peaceable  life 
in  all  godliness  and  honesty, 
may  continually  offer  unto  thee 
our  sacrifice  of  praise  and 
thanksgiving  for  these  thy  mer- 
cies towards  us;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 


DIOLCHIADAU. 


Am  Ymwared  oddi  icrth  Bla  y 
Nodau,  neu  neb  rhyw  Glefyd 
arall. 

OArglwydd  Dduw,  yr  hwn 
a'n  harchollaist  ni  am  ein 
Eechodau,  ac  a'n  difeaist  am  ein 
anwireddau,  trwy  dy  ddiwedd- 
ar  ymweliad  gorthrwm  ac  ofn- 
adwy ;  ac  etto  ynghanol  dy  farn- 
edigaethau  a  gotiaist  dy  drugar- 
edd,  ac  a  achubaist  ein  heneid- 
iau  allan  o  safn  angau ;  Yr  ydym 
ni  yn  offrwm  i'th  dadol  ddaioni 
ein  hunain,  ein  heneidiau,  an 
cyrph,  y  rhai  a  waredaist  ti,  i 
fod  yn  aberth  bywiol  i  ti;  gan 
foliannu  a  mawrygu  yn  wastadol 


dy    drugareddau    ynghanol    dy 
Eglwys 

Harglwydd.    Amen. 


trwy   lesu    Grist  ein 


Neu  lion. 
~\ZR  ydym  ni  yn  ostyngedig 
X  yn  cyfaddef  ger  dy  fron 
di,  O  drugaroccaf  Dad,  y  gallasai 
yr  holl  gospedigaetbau  a  fygythir 
yn  dy  gyfraith,  yn  gyfiawn  ddis- 
gyn  arnom  ni,  o  herwydd  ein 
haml  droseddau  a  chaledwch  ein 
calonnau.  Etto,  gan  fod  yn  wiw 
gennyt,  o'tb  dyner  drugaredd,  ar 
ein  gwan  a'n  hannheilwng  ym- 
ddarostyngiad  ni,  esmwythàu  y 
bla  niweidiol,  á'r  hon  yn  ddi- 
weddar  y'n  cystuddiwyd  yn  ddir- 
fawr,  ac  adferu  lief  gorfoledd 
ac  iechyd  yn  ein  cyfanneddau ; 
yr  ydym  ni  yn  offrwm  i'th  Ddwy- 
iol  Fawredd,  aberth  moliant  a 
d'iolch,  gan  glodfori  a  mawrygu 
dy  ogoneddus  Enw,  o  herwydd 
dy  amgeledd  a'th  rag-ddarbod- 
aeth  drosom  ;  trwy  lesu  Grist 
ein  Harglwydd.    Amen. 


For  Deliverance  from  the  Plague, 
or  other  common  Sickness. 

OLord  God,  who  hast  wound- 
ed us  for  our  sins,  and 
consumed  us  for  our  transgres- 
sions, by  thy  late  heavy  and 
dreadful  visitation ;  and  now, 
in  the  midst  of  judgement  re- 
membering mercy,  hast  redeem- 
ed our  souls  from  the  jaws  of 
death ;  AVe  offer  unto  thy  fa- 
therly goodness  ourselves,  our 
souls  and  bodies  which  thou 
hast  delivered,  to  be  a  living  sa- 
crifice unto  thee,  always  prais- 
ing and  magnifying  thy  mercies 
in  the  midst  of  thy  Church  ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

Or  this. 

WE  humbly  acknowledge 
before  thee,  O  most  mer- 
ciful Father,  that  all  the  punish- 
ments which  are  threatened  in 
thy  law  might  justly  have  fallen 
upon  us,  by  reason  of  our  ma- 
nifold transgressions  and  hard- 
ness of  heart:  Yet  seeing  it  hath 
pleased  thee  of  thy  tender  mercy, 
upon  our  weak  and  unworthy 
humiliation,  to  asswage  the  con- 
tagious sickness  wherewith  we 
lately  have  been  sore  afflicted, 
and  to  restore  the  voice  of  joy 
and  health  into  our  dwellings  ; 
We  offer  unto  thy  Divine  Ma- 
jesty the  sacrifice  of  praise  and 
thanksgiving,  lauding  and  mag- 
nifying thy  glorious  Name  for 
such  thy  preservation  and  pro^ 
vidence  over  us;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.   Amen. 


COLECTAU,  EPISTOLAU,  A'R  EFANGYLAU, 

A  ARFERIR  TRWY'R  FLWYDDYN. 


1  Nodwch,  Am  y  Colect  a  osodir  i  bob  S/d,  ncu  Wyl  y  bo  iddi  Nos-wyl 
neu  Ücher-wyl,  y  dywcdir  cfar  y  Gwasanaclh  Prydnhawnol  ar  y  Nos-wyl. 


Y  Sul  cyntafyn  Adfent. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  dyro  i 
ni  ras  i  ymwrthod  â  gweith- 
redoedd  y  tywyllwch,  ac  i  wisgo 
arfau  y  goleuni,  yn  awr  yn  am- 
ser  y  bywyd  marwol  hwn,  pryd 
y  daeth  dy  Fab  lesu  Grist  i  ym- 
weled  â  ni  mewn  mawr  ostyng- 
eiddrwydd  ;  fel  y  byddo  i  ni  yn 
y  dydd  diweildaf,  pan  ddelo  efe 
drachefn  yn  ei  ogoneddus  Fawr- 
edd  i  farnu  byw  a  meirw,  gyfodi 
i'r  bywyd  anfarwol  drwyddo  ef, 
yr  hwn  sydd  yn  byw  ac  yn 
teyrnasu  gyd  â  thi  a'r  Yspryd 
Glân,  yr  awr  lion  ac  yn  dragy- 
wydd.   Amen. 

If  Y  Colect  hwn  a  ddywedir  beunydd 
gyd  aV  Colectau  eraill  yn  Adfent, 
hyd  Nos  Nadolig. 

Yr  Epistol.    Rhuf.  xiii.  8. 

NA  fyddwcb  yn  nyled  neb  o 
ddirn,  ond  o  garu  bawb 
eich  gilydd  :  canys  yr  hwn  sydd 
yn  caru  arall  a  gyflawnodd  y 
gyfraith.  Canys  hyn,  Na  odi- 
neba,  Na  ladd,  Na  ladratta,  Na 
ddwg  gam-dystiolaeth,  Na  thra- 
chwanta ;  ac  od  oes  un  gorchym- 
yn  arall,  y  mae  wedi  ei  gynnwys 
yn  gryno  yn  yr  ymadrodd  hwn, 
Car  dy  gymmydog  fel  ti  dy  bun. 
Cariad  ni  wna  ddrwg  i'w  gym- 
mydog :  am  hynny  cyflawnder 
y  gyfraith  yw  cariad.  A  hyn, 
gan  wybod  yr  amser,  ei  bod  hi 
weithian  yn  bryd  i  ni  i  ddeffrôi 
o  gysgu  :  canys  yr  awr  hon  y 
mae  ein  hiachawdwriaeth  ni  yn 
nês  nâ  phan  gredasom.    Y  nos  a 


The  first  Sunday  in  Advent. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  give  us 
grace  that  we  may  cast 
away  the  works  of  darkness, 
and  put  upon  us  the  armour  of 
light,  now  in  the  time  of  this 
mortal  life,  in  which  thy  Son 
Jesus  Christ  came  to  visit  us 
in  great  humility  ;  that  in  the 
last  day,  when  he  shall  come 
again  in  his  glorious  Majesty 
to  judge  both  the  quick  and 
dead,  we  may  rise  to  the  life 
immortal,  through  him  who  liv- 
eth  and  reigneth  with  thee  and 
the  Holy  Ghost,  now  and  ever. 
Amen. 

If  This  Collect  is  to  be  repented  every 
day,  with  the  other  Collects  in  Ad- 
vent, until  Christmas  Eve. 
The  Epistle.    Rom.  xiii.  8. 

OWE  no  man  any  thing,  but 
to  love  one  another  :  for 
he  that  loveth  another  hath  ful- 
filled the  law.  For  this,  Thou 
shalt  not  commit  adultery,  Thou 
shalt  not  kill,  Thou  shalt  not 
steal,  Thou  shalt  not  bear  false 
witness,  Thou  shalt  not  covet; 
and  if  there  be  any  other  com- 
mandment, it  is  briefly  compre- 
hended in  this  saying,  namely, 
Thou  shalt  love  thy  neighbour 
as  thyself.  Love  worketh  no 
ill  to  his  neighbour;  therefore 
love  is  the  fulfilling  of  the  law. 
And  that,  knowing  the  time, 
that  now  it  is  high  time  to  a- 
wake  out  of  sleep :  for  now  is 
our  salvation  nearer  than  when 


I"  Sul  cyniaf  yn  Adfcnt. 


gerddodd  ym  mhell,  a'r  dydd  a 
nesaodd :  am  hynny  bwriwn  oddi 
wrthym  weithredoedd  y  tywyll- 
wch,  a  gwisgwn  arfau  y  goleuni. 
Rhodiwn  yn  weddus,  megis 
wrth  liw  dydd ;  nid  mewn  cy- 
feddach  a  meddwdod,  nid  mewn 
cyd-orwedd  ac  anlladrwydd,  nid 
mewn  cynnen  a  chynfigen.  Éithr 
gwisgwch  am  danoch  yr  Ar- 
glwydd Iesu  Grist,  ac  na  wnewch 
ragddarbod  dros  y  cnawd,  er 
mwyn  cyflawni  ei  chwantau  ef. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xxi.  I. 

APhan  ddaethant  yn  gyfagos 
i  Jerusalem,  a'u  dyfod  hwy  i 
Bethphage,  i  fynyddyr  Olewŷdd, 
yna  yr  anfonodd  yr  Iesu  ddau 
ddisgybl,  gan  ddywedyd  wrth- 
ynt,  Ëwch  i'r  pentref  sydd  ar 
eich  cyfer  ;  ac  yn  y  man  chwi  a 
gewch  asen  yn  rhwym,  ac  ebol 
gyd  â  hi ;  gollyngwch  hwynt,  a 
dygwch  attaf  fi.  Ac  os  dywed 
neb  ddim  wrthych,  dywedwch, 
Y  mae  'n  rhaid  i'r  Arglwydd 
wrfhynt;  ac  yn  y  man  efe  a'u 
denfyn  hwynt.  A  hyn  oil  a 
wnaethpwyd,  fel  y  cyflawnid  yr 
hyn  a  ddywedasid  trwy'r  pio- 
pnwyd,  ym  dywedyd,  Dywedwch 
i  ferch  Sícn,  ÂYele,  dy  Frenhin  yn 
dyfod  i  ti,  yn  addfwyn,  ac  yn  eis- 
tedd  ar  asyn,  ac  ebol  llwdn  asyn 
arferol  â'r  iau.  Y  disgyblion"  a 
aethant,  ac  a  wnaethant  fel  y 
gorchymynasai  'r  Iesu  iddynt. 
A  hwy  a  ddygasant  yr  asen  a'r 
ebol,  ac  a  ddodasant  eu  dillad  ar- 
nynt,  ac  a'i  gosodasant  ef  i  eistedd 
ar  hynny.  A  thyrfa  ddirfawr  a 
daenasant  eu  dillad  ar  y  ffordd  ; 
eraill  a  dorrasant  gangau  o'r 
gwvdd,  ac  a'u  taenasant  ar  hyd 
y  ffordd.  A'r  torfeydd,  y  rhai 
oedd  yn  myned  o'r  blaen,  a'r 
rhai  oedd  yn  dyfod  ar  ol,  a  lef- 
asant,  gan  ddywedyd,  Hosan- 
na  i  Fab  Dafydd  ;  Bendigedig 
yw  'r  hwn  sydd  yn  dyfod  yn 
Enw'r  Arglwydd:  Hcsanna  yn  y 


we  believed.  The  night  is  far 
spent,  the  day  is  at  hand  ;  let 
us  therefore  cast  off  the  works 
of  darkness,  and  let  us  put  on 
the  armour  of  light.  Let  us 
walk  honestly  as  in  the  day ; 
not  in  rioting  and  drunkenness, 
not  in  chambering  and  wanton- 
ness, not  in  strife  and  envying. 
But  put  ye  on  the  Lord  Jesus 
Christ,  and  make  not  provision 
for  the  flesh,  to  fulfil  the  lusts 
thereof. 
The  Gospel.    St.  Matth.  xxi.  1. 

WHEN  they  drew  nigh  un- 
to Jerusalem,  and  were 
come  to  Bethphage,  unto  the 
mount  of  Olives,  then  sent  Je- 
sus two  disciples,  saving  unto 
them,  Go  into  the  village  over 
against  you,  and  straightway  ye 
shall  find  an  ass  tied,  and  a  colt 
with  her:  loose  them,  and  bring 
them  unto  me.  And  if  any 
man  say  ought  unto  you,  ye 
shall  say,  The  Lord  hath  need 
of  them  ;  and  straightway  he 
will  send  them.  All  this  was 
done,  that  it  might  be  fulfilled 
which  was  spoken  by  the  Pro- 
phet, saying,  Tell  ye  the  daugh- 
ter of  Sion,  Behold,  thy  King 
cometh  unto  thee,  meek,  and 
sitting  upon  an  ass,  and  a  colt 
the  fole  of  an  ass.  And  the 
disciples  wTent,  and  did  as  Jesus 
commanded  them;  and  brought 
the  ass,  and  the  colt,  and  put 
on  them  their  clothes,  and  they 
set  him  thereon.  And  a  very 
great  multitude  spread  their  gar- 
ments in  the  way;  others  cut 
down  branches  from  the  trees, 
and  strawed  them  in  the  way. 
And  the  multitudes  that  went 
before,  and  that  followed,  cried, 
saying,  Hosanna  to  the  Son  of 
David  ;  Blessed  is  he  that  com- 
eth in  the  Name  of  the  Lord  ; 
Hosanna  in  the  highest.  And 
when   he  was   come  into  Jeru- 


Yr  ail  Sul  yn  Adfcnl. 


goruchafion.  Ac  wedi  ei  ddyfod 
ef  i  mewn  i  Jerusalem,  y  ddinas 
oil  a  gynhyrfodd,  gan  ddywedyd, 
Pwy  yw  hwn  ?  A'r  torfeydd  a 
ddywedasant,  Hwn  yw  lesu  y 
Prophwyd  o  Nazareth  yn  Gali- 
lea.  A'r  lesu  a  aeth  i  mewn  i 
deml  Dduw,  ac  a  daflodd  allan 
bawb  a'r  oedd  yn  gwerthu  ac  yn 
prynu  yn  y  deml,  ac  a  ddym- 
chwelodd  i  lawr  fyrddau  y  new- 
idwŷr  arian,  a  chadeiriau  y  rhai 
oedd  yn  gwerthu  colommennod  ; 
ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Ysgrifenwyd,  Tŷ  gweddi  y  gel- 
wir  fy  nhý  i  ;  eitlir  chwi  a'i 
gwnaethoch  yn  ogof  lladron. 


Yr  ail  Sul  yn  Aclfent. 
Y  Colect. 

YGwỳnfydedig  Arglwydd,  yr 
hwn  a  beraist  fod  yr  boll 
Ysgrythyr  Lan  yn  ysgrifenedig 
er  mwyn  ein  hathrawiaeth  a'n 
haddysg  ni ;  Caniattâ  fod  i  ni  yn 
y  cyfryw  fodd  ei  gwrando,  ei 
darllain,  ei  chwilio,  a'i  dysgu,  ac 
i'n  mewn  ei  mwynhâu  ;  fel,  trwy 
amynedd  a  diddanwch  dy  gys- 
segredig  Air,  y  cofleidiom  ac  yr 
ymgynhaliom  yn  wastadol  with 
fendigaid  obaith  y  bywyd  tragy- 
wyddol,  yr  hwn  a  roddaist  i  ni  yn 
ein  Hiachawd  wrlesu  Grist.  Amen. 
Yr  Epistol.    Rhuf.  xv.  4. 

PA  bethau  bynnag  a  ysgrifen- 
wyd  o'r  blaen,  er  addysg  i  ni 
yr  ysgrifenwyd  hwynt ;  fel,  trwy 
amynedd  a  diddanwch  yr  ysgry- 
thyrau,  y  gallem  gael  gobaith. 
A  Duw  yr  amynedd  a'r  diddan- 
wch a  roddo  i  chwi  synied  yr 
un  peth  tu  ag  at  eich  güydd,  yn 
ol  Crist  lesu  :  fel  y  galloch  yn 
unfryd,  o  un  genau,  ogoneddu 
Duw,  a  Thad  ein  Harglwydd 
lesu  Grist.  O  herwydd  paham 
derbyniwch  eich  gilydd,  megis 
ag  y  derbyniodd  Crist  ninnau  i 
ogoniant  Duw.     Ac  yr  wyf  yn 


salem  all  the  city  was  moved, 
saying,  Who  is  this?  And  the 
multitude  said,  This  is  Jesus 
the  Prophet  of  Nazareth  of 
Galilee.  And  Jesus  went  into 
the  temple  of  God,  and  cast 
out  all  them  that  sold  and 
bought  in  the  temple ;  and  over- 
threw the  tables  of  the  money- 
changers, and  the  seats  of  them 
that  sold  doves  ;  and  said  unto 
them,  It  is  written,  My  house 
shall  be  called  the  house  of 
prayer;  but  ye  have  made  it  a 
den  of  thieves. 


The  second  Sunday  in  Advent. 
The  Collect. 

BLESSED  Lord,  who  hast 
caused  all  holy  Scriptures 
to  be  written  for  our  learn- 
ing ;  Grant  that  we  may  in  such 
wise  hear  them,  read,  mark, 
learn,  and  inwardly  digest  them, 
that  by  patience,  and  comfort 
of  thy  holy  Word,  we  may 
embrace,  and  ever  hold  fast 
the  blessed  hope  of  everlasting 
life,  which  thou  hast  given  us 
in  our  Saviour  Jesus  Christ. 
Amen. 

The  Epistle.    Rom.  xv.  4. 

WHATSOEVER  things 
were  written  aforetime, 
were  written  for  our  learning; 
that  we  through  patience,  and 
comfort  of  the  Scriptures,  might 
have  hope.  Now  the  God  of 
patience  and  consolation  grant 
you  to  be  like-minded  one  to- 
wards another,  according  to 
Christ  Jesus  :  that  ye  may  with 
one  mind,  and  one  mouth,  glo- 
rify God,  even  the  Father  of 
our  Lord  Jesus  Christ.  Where- 
fore receive  ye  one  another,  as 
Christ  also  received   us,  to  the 


Yr  ail  Sul  yn  Adfent. 


dywedyd,  wneuthur  Iesu  Grist  yn 
weinidog  i'r  enwaediad,  er  mwyn 
gwirionedd  Duw,  er  mwyn  cad- 
arnhâu  yr  addewidion  a  wnaeth- 
pwyd  i'r  tadau :  ac  fel  y  byddai 
i'r  Cenhedloedd  ogoneddu  Duw 
am  ei  drugaredd ;  fel  y  mae  yn 
ysgrifenedig,  Am  hyn  y  cyffesaf 
l  ti  ym  mhlith  y  Cenhedloedd, 
ac  y  canaf  i'th  enw.  A  thraehefn 
y  mae  yn  dywedyd,  Ymlawen- 
hèwch,Genhedloedd,  gyd  â'i  bobl 
ef.  A  thraehefn,  Molwch  yr 
Arglwydd,  yr  boll  Cenhedloedd ; 
a  chlodforwch  ef,  yr  holl  bobl- 
oedd.  A  thraehefn  y  mae  Esaias 
yn  dywedyd,  Fe  fydd  gwreidd- 
yn  o  Jesse ;  a'r  hwn  a  gyfyd  i 
íywcdraethu'r  Cenhedloedd,  yn- 
ddo  ef  y  gobeithia'r  Cenhedloedd. 
A  Duw'r  gobaith  a' eh  cyflawno 
o  bob  llawenydd  a  thangnefedd 
gan  gredu,  fel  y  cynnyddoch 
mewn  gobaith,  trwy  nerth  yr 
Yspryd  Glân. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  xxi.  25. 

ABydd  arwyddion  yn  yr  haul, 
a'r  Ueuad,  a'r  ser ;  ae  ar  y 
ddaear  ing  cenhedloedd,  gan  gyf- 
yngrgyngor ;  a'r  mòr  a'r  ton- 
nau  yn  rhuo  ;  a  dynion  yn  llew- 
ygu  gan  ofn,  a  disgwyl  am  y 
pethau  sy'n  dyfod  ar  y  ddaear  ; 
oblegid  nerthoedd  y  nefoedd 
a  ysaydwir.  Ac  yna  y  gwel- 
ant  Fab  y  dyn  yn  dyfod  mewn 
cwmmwl,  gyd  â  gallu  a  gogon- 
iant  mawr.  A  phan  ddechreuo'r 
pethau  hyn  ddyfod,  edrychwch 
i  fynu,  a  chodweh  eich  pen- 
nau ;  canys  y  mae  eich  ymwared 
yn  nesâu.  Ac  efe  a  ddywedodd 
ddammeg  iddynt,  Edrychwch 
ar  y  fngysbren,  a'r  holl  bren- 
iau ;  pan  ddeiliant  hwy  weithian, 
chwi  a  welwch  ac  a  wyddoch 
o  honoch  eich  hunain,  fod  yr 
haf  yn  agos.  Felly  cbwithau, 
pan  weloch  y  pethau  hyn  yn  dig- 
wydd,  gwybyddwch  fod  teyrn- 
as  Dduw  yn  agos.  Yn  wir  medd- 


glory  of  God.  Now  I  say,  that 
Jesus  Christ  was  a  minister  of 
the  ciicumcision  for  the  truth 
of  God,  to  confirm  the  promises 
made  unto  the  fathers :  And 
that  the  Gentiles  might  glorify 
God  for  his  mercy ;  as  it  is 
written,  For  this  cause  I  will 
confess  to  thee  among  the  Gen- 
tiles, and  sing  unto  thy  Name. 
And  again  he  saith,  Rejoice,  ye 
Gentiles,  with  his  people.  And 
again,  Praise  the  Lord,  all  ye 
Gentiles,  and  laud  him,  all 
ye  people.  And  again,  Esaias 
saith,  There  shall  be  a  root  of 
Jesse,  and  he  that  shall  rise  to 
reign  over  the  Gentiles,  in  him 
shall  the  Gentiles  trust.  Now 
the  God  of  hope  fill  you  with 
all  joy  and  peace  in  believing, 
that  ye  may  abound  in  hope, 
through  the  power  of  the  Holy 
Ghost. 

The  Gospel.    St.  Luke  xxi.  25. 

AND  there  shall  be  signs  in 
the  sun,  and  in  the  moon, 
and  in  the  stars ;  and  upon  the 
earth  distress  of  nations,  with 
perplexity,  the  sea  and  the  waves 
roaring ;  men's  hearts  failing 
them  for  fear,  and  for  looking 
after  these  things  which  are 
coming  on  the  earth :  for  the 
powers  of  heaven  shall  be  shaken. 
And  then  shall  they  see  the  Son 
of  Man  coming  in  a  cloud  with 
power  and  great  glory.  And 
when  these  things  begin  to  come 
to  pass,  then  look  up,  and  lift 
up  your  heads  ;  for  your  re- 
demption draweth  nigh.  And 
he  spake  to  them  a  parable,  Be- 
hold the  fig-tree,  and  all  the 
trees ;  wThen  they  now  shoot 
forth,  ye  see  and  know  of  your 
own  selves  that  summer  is  now 
nigh  at  hand.  So  likewise  ye, 
when  ye  see  these  things  come 
to  pass,  know  ye  that  the  King- 
dom  of  God  is  nigh  at  hand. 


Y  Irydydd  Sid  yn  Adfent. 


af  i  chvvi,  Nid  â  yr  oes  hoii  heib- 
io,  hyd  oni  ddêl  y  cwbl  i  ben. 
Y  nef  a'r  ddaear  a  ant  heibio, 
ond  fy  ngeiriau  i  nid  ant  heibio 
cidim. 


Y  trydydd  Sul  yn  Adfent. 
Y  Colect. 

OArglwydd  Iesu  Grist,  yr 
hwn  ar  dy  ddyfodiad  cyntaf 
a  anfonaist  dy  genhadwr  i  bar- 
ottôi  dy  ffordd  o'th  flaen ;  Can- 
iattà  i  weinidogion  a  goruchwyl- 
wỳr  dy  ddirgeledigaethau  felly 
barottôi  ac  arloesi  dy  fFordd,  gan 
droi  calonnau  y  rhai  anufudd  i 
ddoetbineb  y  cyfiawn,  fel,  ar  dy 
ail  ddyfodiad  i  farnu'r  byd,  y'n 
cafFer  yn  bobl  gymmeradwy 
yn  dy  ohvg  di,  yr  hwn  wyt  yn 
byw  ac  yn  teyrnasu  gyd  á'r 
Tad  a'r  Yspryd  Glân,  byth  yn 
un  Duw,  heb  drangc  na  gor- 
phen.    Amen. 

Yr  Epistol.    1  Cor.  iv.  1. 

FELLY  cyfrifed  dyn  nyni, 
megis  gweinidogion  i  Grist, 
a  goruchwylwỳr  ar  ddirgeled- 
igaethau Duw.  Am  ben  hyn,  yr 
ydys  yn  disgwyl  mewn  goruch- 
wylwŷr,  gael  un  yn  ffyddlon. 
Eithr  gennyf  fl  bychan  iawn  yw 
fy  marnu  gennych  chwi,  neu  gan 
farn  dyn  :  ac  nid  wyf  chwaith 
yn  fy  marnu  fy  hun.  Canys  ni 
wn  i  ddim  arnaf  fy  hun  :  ond  yn 
hyn  ni'm  cyfiawnhawyd ;  eithr 
yr  Arglwydd  yw  yr  hwn  sydd  yn 
fy  marnu.  Am  hynny  na  fern- 
wch  ddim  cyn  yr  amser,  hyd 
oni  ddelo  'r  Arglwydd,  yr  hwn 
a  oleua  ddirgelion  y  tywyllwch, 
ac  a  eglura  fwriadau  y  calonnau ; 
ac  yna  y  bydd  y  glod  i  bob  un 
gan  Dduw. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xi.  2. 

A  loan,  pan  glybu  yn  y  carch- 
ar  weithredoedd  Crist,  wedi 
danfon  dau  o'i  ddisgyblion, 
a    ddywedodd    wrtho,    Ai    tydi 


Verily  I  say  unto  you,  This  ge- 
neration shall  not  pass  away, 
till  all  be  fulfilled :  heaven  and 
earth  shall  pass  away;  but  my 
words  shall  not  pass  away. 


The  third  Sunday  in  Advent. 
The  Collect. 

OLord  Jesu  Christ,  who  at 
thy  first  coming  didst  send 
thy  messenger  to  prepare  thy 
way  before  thee  ;  Grant  that  the 
ministers  and  stewards  of  thy 
mysteries  may  likewise  so  pre- 
pare and  make  ready  thy  way, 
by  turning  the  hearts  of  the  dis- 
obedient to  the  wisdom  of  the 
just,  that  at  thy  second  coming 
to  judge  the  world  we  may  be 
found  an  acceptable  people  in 
thy  sight,  who  livest  and  reign- 
est  with  the  Father  and  the 
Holy  Spirit,  ever  one  God,  world 
without  end.    Amen. 

The  Epistle.    1  Cor.  iv.  1. 

LET  a  man  so  account  of 
us,  as  of  the  ministers  of 
Christ,  and  stewards  of  the  mys- 
teries of  God.  Moreover,  it  is 
required  in  stewards,  that  a  man 
be  found  faithful.  But  with 
me  it  is  a  very  small  thing  that 
I  should  be  judged  of  you,  or  of 
man's  judgement :  yea,  I  judge 
not  mine  own  self.  For  I  know 
nothing  by  myself,  yet  am  I  not 
hereby  justified ;  but  he  that 
judgeth  me  is  the  Lord.  There- 
fore judge  nothing  before  the 
time,  until  the  Lord  come,  who 
both  will  bring  to  light  the  hid- 
den things  of  darkness,  and  will 
make  manifest  the  counsels  of 
the  hearts  ;  and  then  shall  every 
man  have  praise  of  God. 

The  Gospel.    St.  Matth.  xi.  2. 
"VTOW  when  John  had  heard 
JL\    in  the  prison  the  works  of 
Christ,  he  sent  two  of  his  dis- 
ciples, and  said  unto  him,  Art 


Y  pedivergdd  Sul  yn  Adfent. 


yw'r  hwn  sy'n  dyfod  ?  ai  un 
avail  yr  ydym  yn  ei  ddisgwyl? 
A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Ewch,  a  mynegwch 
i  loan  y  pethau  a  glywch  ac  a 
welwch.  Y  mae  'r  deillion  yn 
gweled  eilwaith,  a'r  cloffion  yn 
rhodio,  a'r  cleifion  gwahanol  wedi 
eu  glanhàu,  a'r  byddariaid  yn 
clywed ;  y  mae'r  meirw  yn  cyf- 
ocîi,  a'r  tlodion  yn  cael  preg- 
ethu'r  efengyl  iddynt.  A  ded- 
wydd  yw'r  hwn  ni  rwystrir  ynof 
fi.  Ac  a  hwy  yn  myned  ymaith, 
yr  Iesu  a  ddechreuodd  ddywed- 
yd  wrth  y  bobloedd  am  loan, 
Pa  beth  yr  aethoch  allan  i'r  an- 
ialwch  i  edrych  am  dano?  Ai 
corsen  yn  ysgwyd  gan  wynt  ? 
Eithr  pa  beth  yr  aethoch  allan 
i'w  weled  ?  Ai  dvn  wedi  ei  wisgo 
à  dillad  esmwyth  ?  "Wele,  y  rhai 
sy  'n  gwisgo  dillad  esmwyth, 
mewn  tai  brenhinoedd  y  maent. 
Eithr  pa  beth  yr  aethoch  allan 
i'w  weled?  Ai  prophwyd?  i'e, 
meddaf  i  chwi,  a  mwy  nâ  phro- 
phwyd.  Canys  hwn  ydyw  efe  am 
yr  hwn  yr  ysgrifenwyd,  "Wele,  yr 
ydwyf  fi  yn  anfon  fy  nghennad 
o  flaen  dy  wyneb,  yr  hwn  a 
barottoa  dy  ffordd  o'th  flaen. 


Y pedwerydd  Sul  yn  Adfent. 
Y  Colect. 

DY  RCHA,  Arglwydd,  attolwg 
i  ri,  dy  gadernid,  a  thy  red 
i'n  plith,  ac  â  mawr  nerth  cym- 
morth  ni ;  fel  gan  fod  arnom,  o 
herwydd  ein  pechodau  a'n  han- 
wireddau,  ddirfawr  luddias  a 
rhwystr  i  redeg  yr  yrfa  a  osodir 
o'n  blaen,  y  byddo  i'th  ddaionus 
rad  di  a'th  drugaredd  ein  cym- 
morth  a'n  gwared  yn  ebrwydd, 
trwy  iawn  digonol  dy  Fab  ein 
Harglwydd  :  i'r  hwn,  gyd  â 
thi  a'r  Yspryd  Glân,  y  byddo 
anrhydedd  a  gogoniant,  yn  ocs 
oesoedd.   Amen. 


thou  he  that  should  come,  or 
do  we  look  for  another?  Je- 
sus answered  and  said  unto 
them,  Go  and  shew  John  again 
those  things  which  ye  do  hear 
and  see  :  The  blind  receive 
their  sight,  and  the  lame  walk, 
the  lepers  are  cleansed,  and 
the  deaf  hear,  the  dead  are 
raised  up,  and  the  poor  have 
the  Gospel  preached  to  them  : 
And  blessed  is  he  whosoever 
shall  not  be  offended  in  me. 
And  as  they  departed,  Jesus 
began  to  say  unto  the  multi- 
tudes concerning  John,  What 
went  ye  out  into  the  wilder- 
ness to  see  ?  a  reed  shaken 
with  the  wind  ?  But  what  went 
ye  out  for  to  see  ?  a  man 
clothed  in  soft  raiment  ?  be- 
hold, they  that  wear  soft  cloth- 
ing are  in  kings'  houses.  But 
what  went  ye  out  for  to  see  ? 
a  prophet  ?  yea,  I  say  unto 
you,  and  more  than  a  prophet. 
For  this  is  he  of  whom  it  is 
written,  Behold,  I  send  my  mes- 
senger before  thy  face,  which 
shall  prepare  thy  way  before 
thee. 


The  fourth  Sunday  in  Advent. 
The  Collect. 

OLord,  raise  up  (we  pray 
thee)  thy  power,  and  come 
among  us,  and  with  great  might 
succour  us ;  that  whereas,  through 
our  sins  and  wickedness,  we  are 
sore  let  and  hindered  in  running 
the  race  that  is  set  before  us, 
thy  bountiful  grace  and  mercy 
may  speedily  help  and  deliver 
us  ;  through  the  satisfaction  of 
thy  Son  our  Lord,  to  whom  with 
thee  and  the  Holy  Ghost  be  ho- 
nour and  glory,  world  without 
end.    Amen. 


Y  pedwcrydd 
Yr  Epistol.    Phil.  iv.  4. 

LLAWENHEWCH  yn  yr 
Arglwydd  yn  wastadol ;  a 
thrachem  meddaf,  Llawenhêwch. 
Bydded  eich  arafwch  yn  hys- 
pys  i  bob  dyn.  Y  mae'r  Ar- 
glwydd yn  agos.  Na  ofelwch 
am  ddim :  eithr  ym  mhob  peth 
mewn  gweddi  ac  ymbil,  gyd  â 
di'olchgarwch,  gwneler  eich  deis- 
yfiadau  chwi  yn  hyspys  ger  bron 
Duw.  A  thangnefedd  Dduw,  yr 
hwn  sydd  uwch  law  pob  deall,  a 
geidw  eich  calonnau  a'ch  raedd- 
yliau  yng  Nghrist  Iesu. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  i.  19. 

HON  y  w  tystiolaeth  loan,  pan 
anfonodd  yr  Iuddewon  o 
Jerusalem,  OfFeiriaid  a  Lefiaid  i 
ofyn  iddo,  Pwy  wyt  ti?  Ac  efe 
a  gyffesodd,  ac  ni  wadodd ;  a 
ehyif'esodd,  Nid  myfi  yw'r  Crist. 
A  hwy  a  oiynasant  iddo,  Beth 
ynte?  Ai  El'ías  wyt  ti  ?  Yntau 
a  ddywedodd,  Nag  ê.  Ai'r  Pro- 
phwyd  wyt  ti  ?  Ac  efe  a  atteb- 
odd,  Nag  ë.  Yna  y  dywedasant 
wrtho,  1'wy  wyt  ti  ?  fel  y  rhodd- 
om  atteb  i'r  rhai  a'n  danfbnodd. 
Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  ddywed- 
yd  am  danat  dy  hun?  Eb  efe, 
Myfi  yw  lief  un  yn  gwaeddi  yn 
y  diffaethwch,  Uniawn  wch  ffordd 
yr  Arglwydd  ;  fel  y  dywedodd 
Esay  y  prophwyd.  A'r  rhai  a 
anfonasid  oedd  o'r  Phariseaid. 
A  hwy  a  oiynasant  iddo,  ac  a 
ddywedasant  wrtho,  Paharn  gan 
hynny  yr  wyt  ti  yn  bedyddio, 
onid  ydwyt  ti  na'r  Crist,  nac 
Elias,  na'r  Prophwyd?  loan  a 
attebodd  iddynt,  gan  ddywedyd, 
Myfi  sydd  yn  bedyddio  â  dwf'r  ; 
ond  y  mae  un  yn  sefyll  yn  eich 
plith  chwi,  yr  hwn  nid  adwaen- 
och  chwi :  Efe  yw'r  hwn  sydd 
yn  dyfod  ar  fy  ol  i,  yr  hwn  a 
aeth  o'm  blaen  i ;  yr  hwn  nid 
ydwyf  fi  deilwng  i  ddattod  carrai 
ei  esgid.  Y  pethau  hyn  a  wnaeth- 
pwyd  yn  Bethabara,  y  tu  hwnt 


Sul  yn  Adjent. 

The  Epistle.    Phil.  iv.  4. 

REJOICE  in  the  Lord  alway, 
and  again  I  say,  Rejoice. 
Let  your  moderation  be  known 
unto  all  men.  The  Lord  is  at 
hand.  Be  careful  for  nothing : 
but  in  every  thing,  by  prayer 
and  supplication  with  thanks- 
giving, let  your  requests  be 
made  known  unto  God.  And 
the  peace  of  God,  which  passeth 
all  understanding,  shall  keep 
your  hearts  and  minds  through 
Christ  Jesus. 


The  Gospel.    St.  John  i.  19. 

THIS  is  the  record  of  John, 
when  the  Jews  sent  Priests 
and  Levites  from  Jerusalem  to 
ask  him,  Who  art  thou?  And 
he  confessed,  and  denied  not  ; 
but  confessed,  I  am  not  the 
Christ.  And  they  asked  him, 
What  then  ?  Art  thou  Elias  ? 
And  he  saith,  I  am  not.  Art 
thou  that  Prophet  ?  And  he  an- 
swered, No.  Then  said  they 
unto  him,  Who  art  thou  ?  that 
we  may  give  an  answer  to 
them  that  sent  us.  What  say- 
est  thou  of  thyself?  He  said, 
I  am  the  voice  of  one  crying  in 
the  wilderness,  Make  straight 
the  way  of  the  Lord,  as  said 
the  prophet  Esaias.  And  they 
which  were  sent  were  of  the 
Pharisees.  And  they  asked 
him,  and  said  unto  him,  Why 
baptizest  thou  then,  if  thou 
be  not  that  Christ,  nor  Elias, 
neither  that  Prophet  ?  John 
answered  them,  saying,  I  bap- 
tize with  water  :  but  there  stand- 
eth  one  among  you,  whom  ye 
know  not :  He  it  is  who  com- 
ing after  me  is  preferred  before 
me,  whose  shoes  latchet  I  am 
not  worthy  to  unloose.  These 
things  were  done   in  Bethabara 


Dydd  Nadolig  Crist. 


i'r  Iorddonen,  lie  yr  oedcl  loan 
yn  bedyddio. 


Genedigaeth  ein  Harglwgdd,  neu 
Dydd  Nadolig  Crist. 

Y  ColecL 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  roddaist  i  ni  dy  unig- 
anedig  Fab  i  gymmeryd  ein 
banian  arno,  i'w  eni  ar  gyfenw 
i'r  amser  yraa  o  Fonvyn  bur ; 
Caniattâ  i  ni,  gan  fod  wedi  ein 
had-genhedlu,  a'n  gwneuthur  yn 
blant  i  ti  tnvy  fabwys  a  rhad, 
beunydd  ymadnewyddu  trwy  dy 
Lân  Yspryd,  trwy  yr  unrhyw 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  yr 
hwn  sydd  yn  byw  ac  yn  teyrnasu 
gyd  â  thi,  a'r  unrhyw  Yspryd, 
byth  yn  un  Duw,  yn  oes  oes- 
oedd.  Amen. 

Yr  Epistol.    Heb.  i.  1. 

DVW,  wedi  iddo  lefaru  lawer 
gwaith,  a  llawer  modd,  gynt 
wrtli  y  tadau  trwy  y  prophwydi, 
yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn  a 
lefarodd  wrthym  ni  yn  ei  Fab  ; 
yr  hwn  a  wnaeth  efe  yn  etifedd 
pob  peth,  trwy'r  hwn  hefvd  y 
gwnaeth  efe  y  bydcedd.  Yr  hwn, 
ac  efe  yn  ddisgleirdeb  ei  ogon- 
iant  ef,  ac  yn  wir  lun  ei  berson 
ef,  ac  yn  cynnal  pob  peth  trwy 
air  ei  nerth,  wedi  puro  ein  pech- 
odau  ni  trwyddo  ef  ei  hun,  a 
eisteddodd  ar  ddeheulaw  y  mawr- 
edd,  yn  y  goruwch-leoedd  :  wedi 
ei  wneuthur  o  hynny  yn  well 
nâ'r  angylion,  o  gymmaint  ag  yr 
etifeddodd  efe  enw  mwy  rhag- 
orol  nà  hwynt-hwy.  Canys  wrth 
bwy  o'r  angylion  y  dywedodd 
efe  un  amser,  Fy  ]\fab  ydwyt  ti ; 
myfi  heddyw  a'th  genhedlais  di  ? 
A  thrachefn,  Myfi  a  fyddaf  iddo 
ef  yn  Dad,  ac  efe  a  fydd  i  mi  yn 
Fab?  A  thrachefn,  pan  yw  yn 
dwyn  y  cyntaf-anedig  i'r  byd,  y 
mae  yn  dywedyd,  Ac  addoled 
boll  angylion  Duw  ef.     Ac  am 


beyond  Jordan,  where  John  ws 
baptizing. 


The  Nativity  of  our  Lord,  or  the 
Birth-dag  of  CHRIST,  com- 
monly called  Christmas-day. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who  hast 
given  us  thy  only-begotten 
Son  to  take  our  nature  upon 
him,  and  as  at  this  time  to  be 
born  of  a  pure  Yirgin  ;  Grant 
that  we  being  regenerate,  and 
made  thy  children  by  adoption 
and  grace,  may  daily  be  renew- 
ed by  thy  Holy  Spirit ;  through 
the  same  our  Lord  Jesus  Christ, 
who  liveth  and  reigneth  with 
thee  and  the  same  Spirit,  ever 
one  God,  world  without  end. 
Amen. 

The  Epistle.    Heb.  i.  1. 

GOD,  who  at  sundry  times 
and  in  divers  manners 
spake  in  time  past  unto  the  fa- 
thers by  the  prophets,  hath  in 
these  last  days  spoken  unto  us 
by  his  Son,  whom  he  hath  ap- 
pointed heir  of  all  things,  by 
whom  also  he  made  the  worlds  ; 
who  being  the  brightness  of  his 
glory,  and  the  express  image  of 
his  person,  and  upholding  all 
things  by  the  word  of  his  pow- 
er, when  he  had  by  himself 
purged  our  sins,  sat  down  on 
the  right  hand  of  the  Majesty 
on  high  ;  being  made  so  much 
better  than  the  angels,  as  he 
hath  by  inheritance  obtained  a 
more  excellent  name  than  they. 
For  unto  which  of  the  angels 
said  he  at  any  time,  Thou  art 
my  Son,  this  day  have  I  begot- 
ten thee?  And  again,  I  will  be 
to  him  a  Father,  and  he  shall  be 
to  me  a  Son  ?  And  again,  when 
he  bringeth  in  the  first-begotten 
into  the  world,  he  saith,  And 
let  all  the  angels  of  God  wor- 


Dydd  Nadolig  Crist. 


?•  angylion  y  mae  yn  dywedyd, 
r  hwn  sydd  yn  gwneuthur  ei 
angylion  yn  ysprydion,  a'i  wein- 
idogion  yn  fflara  dàn.  Ond  wrth 
V  Mab,  Dy  orseddfaingc  di,  O 
Dduw,  sydd  yn  oes  oesoedd ; 
teyrn-wi'alen  uniondeb  y  w  teyrn- 
wialen  dy  deyrnas  di.  Ti  a 
geraist  gyfiawnder,  ac  a  gaseaist 
anwiredd  ;  am  hynny  y'th  en- 
einiodd  Duw,  sef  dy  Dduw  di, 
âg  olew  gorfoledd  tu  hwnt  i'th 
gyfeillion.  Ac,  Tydi  yn  y  de- 
chreuad, Arglwydd,  a  sylfaenaist 
y  ddaear ;  a  gwaith  dy  ddwylaw 
di  y\v  y  nefoedd.  Hwynt-nwy 
a  ddarfyddant ;  ond  tydi  sydd  yn 
parhâu :  a  hwynt-hwy  oil  fel 
dilledyn  a  heneiddiant ;  ac  meg- 
is  gwisg  y  plygi  di  hwynt,  a 
hwy  a  newidir :  ond  tydi  yr 
un  ydwyt,  a'th  flynyddoedd  ni 
phallant. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  i.  1. 

YN  y  dechreuad  yr  oedd  y 
Gair,  a'r  Gair  oedd  gyd  â 
Duw,  a  Duw  oedd  y  Gair.  Hwn 
oetld  yn  y  dechreuad  gyd  â  Duw. 
Trwyddo  ef  y  gwnaethpwyd  pob 
peth  ;  ac  hebddo  ef  ni  wnaeth- 
pwyd  dim  a'r  a  wnaethpwyd. 
Ynddo  ef  yr  oedd  bywyd,  a'r 
bywyd  oedd  oleuni  dynion.  A'r 
goleuni  sydd  yn  llewyrchu  yn 
y  tywyllwch,  a'r  tywyllwch  nid 
oedd  yn  ei  amgyffred.  Yr  yd- 
oedd  gwr  wedi  ei  anfon  oddi  wrth 
Dduw,  a'i  enw  loan.  Hwn  a 
ddaeth  yn  dystiolaeth,  fel  y  tyst- 
iolaethai  am  y  goleuni,  fel  y 
credai  pawb  trwyddo  ef.  Nid 
efe  oedd  y  goleuni,  eithr  efe  a 
anfonasid  fel  y  tystiolaethai  am 
y  goleuni.  Hwn  ydoedd  y  gwir 
oleuni,  yr  hwn  sydd  yn  goleuo 
pob  dyn  a'r  y  sydd  yn  dyfod  i'r 
byd.  Yn  y  byd  yr  oedd  efe, 
a'r  byd  a  wnaethpwyd  trwyddo 
ef ;  a'r  byd  nid  adnabu  ef.  At 
ei  eiddo  ei  hun  y  daeth,  a'r  eiddo 
ei  hun  ni  dderbyniasant  ef.    Ond 


ship  him.  And  of  the  angels  he 
saith,  "Who  maketh  his  angels 
spirits,  and  his  ministers  a  flame 
of  fire.  But  unto  the  Son  he 
saith,  Thy  throne,  O  God,  is 
for  ever  and  ever ;  a  sceptre  of 
righteousness  is  the  sceptre  of 
thy  kingdom :  Thou  hast  loved 
righteousness,  and  hated  ini- 
quity ;  therefore  God,  even  thy 
God,  hath  anointed  thee  with 
the  oil  of  gladness  above  thy 
fellows.  And,  Thou,  Lord,  in 
the  beginning  hast  laid  the  foun- 
dation of  the  earth  ;  and  the 
heavens  are  the  works  of  thine 
hands :  they  shall  perish,  but 
thou  remainest;  and  they  all 
shall  wax  old  as  doth  a  gar- 
ment; and  as  a  vesture  shalt  thou 
fold  them  up,  and  they  shall  be 
changed ;  but  thou  art  the  same, 
and  thy  years  shall  not  fail. 
The  Gospel.    St.  John  i.  1. 

IN  the  beginning  was  the 
Word,  and  the  Word  was 
with  God,  and  the  Word  was 
God.  The  same  was  in  the 
beginning  with  God.  All  things 
were  made  by  him  ;  and  with- 
out him  was  not  any  tiling 
made  that  was  made.  In  him 
was  life,  and  the  life  was  the 
light  of  men.  And  the  light 
shineth  in  darkness,  and  the 
darkness  comprehended  it  not. 
There  was  a  man  sent  from 
God,  whose  name  was  John. 
The  same  came  for  a  witness, 
to  bear  witness  of  the  light,  that 
all  men  through  him  might  be- 
lieve. He  was  not  that  light, 
but  was  sent  to  bear  witness  of 
that  light.  That  was  the  true 
light,  which  lighteth  every  man 
that  cometh  into  the  world. 
He  was  in  the  world,  and  the 
world  was  made  by  him,  and 
the  world  knew  him  not.  He 
came  unto  his  own,  and  his 
own  received  him  not.     But  as 


Dydd  Gwyl  Sant  Stephan. 


cynnifer  ag  a'i  derbyniasant  ef, 
efe  a  roddes  iddynt  allu  i  fod 
yn  feibion  i  Dduw,  sef  i'r  sawl 
a  gredant  yn  ei  Enw  ef :  y  rhai 
ni  aned  o  waed,  nac  o  ewyllys  y 
cnawd,  nac  o  ewyllys  gwr,  eithr 
o  Dduw.  A'r  Gair  a  wnaeth- 
pwyd  yn  gnawd,  ac  a  drigodd  yn 
ein  plith  ni  (ac  ni  a  welsom  ei 
ogoniant  ef,  gogoniant  megis  yr 
unig-anedig  oddi  wrth  y  Tad) 
yn  llawn  gras  a  gwirionedd. 


Dydd  Gwyl  Sant  Stephan. 
Ỳ  Colect. 

CANIATTA  i  ni,OArglwydd, 
yn  ein  boll  ddi'oddefiadau 
yma  ar  y  ddaear,  o  herwydd 
tystiolaeth  i'th  wirionedd  di, 
edrych  yn  ddyfal  tu  a'r  nef,  a 
thrwy  ffydd  ganfod  y  gogoniant 
a  ddatguddir ;  ac  yn  llawn  o'r 
Yspryd  Glàn,  ddysgu  caru  a 
bendithio  ein  herlidwýr  trwy 
esampl  dy  gyn-fertbyr  Sant  Ste- 
phan, yr  hwn  a  weddi'odd  dros  ei 
lofruddion  arnat  ti,  O  Iesu  wyrn- 
fydedig,  yr  hwn  wyt  yn  sefyll 
ar  ddeheulaw  Dduw  i  gymmorth 
y  rhai  oil  y  sydd  yn  dioddef  er 
dyfwyn  di,  ein  hunig  Gyfryngwr 
a'n  Dadleuwr.  Amen. 
If  Yna  y  canlyn    Colect  y  Nadolig. 

yr  hum  a  ddi/7ccdir  i/n  tcustad  hyd 

Ucher-wyl  Dydd  Calan. 

Yn  lie  yr  Epistol.  Act.  vii.  55. 
A  Stephan,  yn  gyflawn  o'r  Ys- 
^\  pryd  Glân,  a  edrychodd  yn 
ddyfal  tu  a'r  nef ;  ac  a  welodd 
ogoniant  Duw,  a'r  Iesu  yn  sefyll 
ar  ddeheulaw  Dduw.  Ac  efe  a 
ddywedodd,  "\Tele,  mi  a  welaf  y 
neibedd  yn  agored,  a  Mab  y  dyn 
yn  sefyll  ar  ddeheulaw  Dduw. 
Yna  y  gwaeddasant  â  lief  uchel, 
ac  a  gauasant  eu  clustiau,  ac  a 
ruthrasant  yn  unfryd  arno,  ac 
a'i  bwriasant  allan  o  r  ddinas,  ac 
a'i  llabyddiasant ;  a'r  tystion  a 
ddodasant  eu  dillad  wrth  draed 
dyn  ieuangc  a  eiwid  Saul.     A 


many  as  received  him,  to  them 
gave  he  power  to  become  the 
sons  of  God,  even  to  them  that 
believe  on  his  Name  :  which 
Avere  born,  not  of  blood,  nor  of 
the  will  of  the  flesh,  nor  of  the 
will  of  man,  but  of  God.  And 
the  Word  was  made  flesh,  and 
dwelt  among  us  (and  we  beheld 
his  glory,  the  glory  as  of  the 
only-begotten  of  the  Father)  full 
of  grace  and  truth. 


Saint  Stephen's  Day. 
The  Collect. 

GRANT,  O  Lord,  that,  in  all 
our  sufferings  here  upon 
earth  for  the  testimony  of  thy 
truth,  we  may  stedfastly  look 
up  to  heaven,  and  by  faith  be- 
hold the  glory  that  shall  be 
revealed ;  and,  being  filled  with 
the  holy  Ghost,  may  learn  to 
love  and  bless  our  persecutors 
by  the  example  of  thy  first  Mar- 
tyr Saint  Stephen,  who  prayed 
for  his  murderers  to  thee,  O 
blessed  Jesus,  who  standest  at 
the  right  hand  of  God  to  suc- 
cour all  those  that  suffer  for 
thee,  our  only  Mediator  and  Ad- 
vocate.   Amen. 

II  Then  shall  follow  the  Collect  of  the 
Nativity,  -which  shall  lie  said  con- 
tinually unto  New-year^s  Eve. 
For  the  Epistle.    Acts  vii.  55. 

STEPHEN,  being  full  of  the 
holy  Ghost,  looked  up  sted- 
fastly into  heaven,  and  saw  the 
glory  of  God,  and  Jesus  stand- 
ing on  the  right  hand  of  God, 
and  said,  Behold,  I  see  the  hea- 
vens opened,  and  the  Son  of 
Man  standing  on  the  right  hand 
of  God.  Then  they  cried  out 
with  a  loud  voice,  and  stopped 
their  ears,  and  ran  upon  him 
with  one  accord,  and  cast  him 
out  of  the  city,  and  stoned  him  : 
and  the  witnesses  laid  down 
their   clothes  at  a   young  man's 


Dydd  Gwi/l  Sant  loan  Efangylwr. 


hwy  a  labyddiasant  Stephan,  ac 
efe  yn  galw  ar  Dduw,  ac  yn  dy- 
wedyd,  Arghvydd  Iesu,  derby n 
fy  yspryd.  Ac  efe  a  ostyngodd 
ar  ei  liniau,  ac  a  lefodd  â  lief 
uchel,  Arglwydd,  na  ddod  y 
pechod  hwn  yn  eu  herbyn.  Ac 
wedi  iddo  ddywedyd  hyn,  efe  a 
hunodd. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xxiii.  34. 

WELE,  yr  ydvvyf  yn  danfon 
attoch  brophwydi,  a  doeth- 
ion,  ac  ysgrifenyddion ;  a  rbai  o 
honynt  a  leddwch,  ac  a  groes- 
hoehwch;  a  rhai  o  honynt  a 
ffrewyllwch  yn  eich  synagogau, 
ac  a  erlidiwch  o  dref  i  dref :  fel 
y  delo  arnoch  chwi  yr  holl  waed 
cyfiawn  a'r  a  ollyngwyd  ar  y 
ddaear,  o  waed  Abel  gyfiawn 
hyd  waed  ZacharTas,  fab  Bara- 
chi'as,  yr  hwn  a  laddasoch  rhwng 
y  deml  a'r  allor.  Yn  wir  meddaf 
i  chwi,  daw  hyn  oil  ar  y  gen- 
hedlaeth  hon.  Jerusalem,  Jeru- 
salem, yr  hon  wyt  yn  lladd  y 
prophwydi,  ac  yn  llabyddio  y 
rhai  a  ddanfonir  attat ;  pa  sawl 
gwaith  y  mynnaswn  gasglu  dy 
blant  ynghyd,  megis  y  casgl  iar 
ei  chywion  dan  ei  hadenydd,  ac 
ni's  mynnech?  Wele,  yr  ydys  yn 
gadael  eich  tÿ  i  chwi  yn  anghy- 
fannedd.  Canys  meddaf  i  chwi, 
Ni'm  gwelwch  ar  ol  hyn,  hyd 
oni  ddywedoch,  Bendigedig  yw 
yr  hwn  sydd  yn  dyfod  yn  Enw 
yr  Arglwydd. 


Dydd  GwylSant  loan  Efangylwr. 
Y  Colect. 

ARGLWYDD  trugarog,  ni  a 
attolygwn  i  ti  fwrw  dy  ddis- 
glair  belydr  goleuni  ar  dy  Eg- 
ìwys  ;  fel,  wedi  ei  goleuo  gan 
athrawiaeth  dy  wỳnfydedig  Apos- 
tol  ac  Efangylwr  Sant  loan,  y 
gallo  hi  rodio  felly  yngoleuni 
dy  wirionedd,  fel  y  delo  hi  yn  y 
diwedd   i    oleuni  hywyd   tragy- 


feet,  whose  name  was  Saul. 
And  they  stoned  Stephen,  call- 
ing upon  God,  and  saying,  Lord 
Jesus,  receive  my  spirit.  And 
he  kneeled  down,  and  cried 
with  a  loud  voice,  Lord,  lay  not 
this  sin  to  their  charge.  And 
when  he  had  said  this,  he  fell 
asleep. 
The  Gospel.    St.  Matth.  xxiii.  34. 

BEHOLD,  I  send  unto  you 
prophets,  and  wise  men, 
and  scribes ;  and  some  of  them 
ye  shall  kill  and  crucify;  and 
some  of  them  shall  ye  scourge 
in  your  synagogues,  and  per- 
secute them  from  city  to  city; 
that  upon  you  may  come  all 
the  rignteous  blood  shed  upon 
the  earth,  from  the  blood  of 
righteous  Abel  unto  the  blood 
of  Zacharias,  son  of  Barachias, 
whom  ye  slew  between  the  tem- 
ple and  the  altar.  Verily  I 
say  unto  you,  All  these  things 
shall  come  upon  this  genera- 
tion. O  Jerusalem,  Jerusalem, 
thou  that  killest  the  prophets, 
and  stonest  them  which  are  sent 
unto  thee;  how  often  would  I 
have  gathered  thy  children  to- 
gether, even  as  a  hen  gathereth 
her  chickens  under  her  wings, 
and  ye  would  not !  Behold,  your 
house  is  left  unto  you  desolate. 
For  I  say  unto  you,  Ye  shall  not 
see  me  henceforth,  till  ye  shall 
say,  Blessed  is  he  that  cometh 
in  the  Name  of  the  Lord. 


Saint  John  the  Evangelist's  Day. 
The  Collect. 

MERCIFUL  Lord,  we  be- 
seech thee  to  cast  thy 
bright  beams  of  light  upon  thy 
Church,  that  it  being  enlight- 
ened by  the  doctrine  of  thy 
blessed  Apostle  and  Evangelist 
Saint  John  may  so  walk  in  the 
light  of  thy  truth,  that  it  may 
at  length  attain  to  the  light  of 


IDycld  Gn-yl  Sant  loan  Efangylwr. 


wyddol;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    1  St.  loan  i.  1. 

YR  hyn  oedd  o'r  dechreuad, 
yr  hyn  a  glywsom,  yr  hyn 
a  welsom  â'n  llygaid,  yr  hyn  a 
edrychasom  arno,  ac  a  deimlodd 
ein    dwylaw    am    air    y  bywyd 
(canys  y  bywyd  a  eglurhawyd, 
ac  ni  a  welsom,  ac  ydym  yn  tyst- 
iolaethu,  ac  yn  mynegi  i  ehwi 
y  bywyd  tragywyddol,   yr  hwn 
oedd  gyd  â'r  Tad,  ac  a  eglurha- 
wyd i  ni)  yr  hyn  a  welsom  ac  a 
glywsom,  yr  ydym  yn  ei  fynegi 
i   chwi,  fel  y  caffoch   chwithau 
hefyd  gymdeithas  gyd  â  ni :  a'n 
cymdeithas  ni  yn  wir  sydd  gyd 
á'r  Tad,  a  chyd  à'i  Fab  ef  Iesu 
Grist.    A'r  pethau  hyn  yr  ydym 
yn  eu  hysgrifenu   attoch,  fel  y 
byddo  eich   llawenydd   yn  gyf- 
lawn.    A  hon  yw'r  gennadwri  a 
glywsom  ganddo  ef,  ac  yr  ydym 
yn  ei  hadrodd  i  chwi,  Mai  goleuni 
yw  Duw,  ac  nad  oes  ynddo  ddim  , 
tywyllwch.     Os  dywedwn  fod  i  j 
ni  gymdeithas  àg  ef,  a  rhodio  yn  ' 
y  tywyllwch,  celwyddog  ydym,  j 
ac  nid   ydym   yn  gwneuthur  y  i 
gwirione'dd".     Eithr   os  rhodiwn 
yn  y  goleuni,  megis  y  mae  efe  ' 
yn  y  goleuni,  y  mae  i  ni  gym-  j 
deithas  â'n  gilydd,  a  gwaed  Iesu  | 
Grist    ei    Fab   ef   sydd    yn   ein  i 
glanhâu  ni  oddi  wrth  bob  pechod.  j 
us  dywedwn  nad  oes  ynom  bech-  | 
od,   yr  ydym  yn  ein  twyllo  ein 
hunain,  a'r  gwirionedd  nid  yw 
ynom.    Os  cyfaddefwn  ein  pech- 
odau,  ffyddlon  yw  efe,  a  chyf- 
iawn,   fel   y  maddeuo   i   ni   ein . 
pechodau,   ac  y'n  glanhao  oddi 
wrth    bob    anghyfiawnder.     Os 
dywedwn  na  phechasom,  yr  yd- 
ym yn  ei  wneuthur  ef  yn  gel- 
wyddog,  a'i  air  ef  nid  yw  ynom. 
Yr  Efengyl.    St.  loan  xxi.  19. 

YR  Iesu  a  ddywedodd  with 
Petr,  Canlyn  fi.    A  Phetr  a 
drodd,  ac  a  welodd  y  disgybl  yr 


everlasting  life ;    through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    1  St.  John  i.  I. 

THAT  which  was  from  the 
beginning,  which  we  have 
heard,  which  we  have  seen  with 
our  eyes,  which  we  have  look- 
ed upon,  and  our  hands  have 
handled  of  the  word  of  life  ; 
(for  the  life  was  manifested, 
and  we  have  seen  it,  and  bear 
witness,  and  shew  unto  you 
that  eternal  life,  which  was  with 
the  Father,  and  was  manifest- 
ed unto  us;)  That  which  we 
have  seen  and  heard  declare 
we  unto  you,  that  ye  also  may 
have  fellowship  with  us ;  and 
truly  our  fellowship  is  with 
the  Father,  and  with  his  Son 
Jesus  Christ.  And  these  things 
write  we  unto  you,  that  your 
joy  may  be  full.  This  then 
is  the  message  which  we  have 
heard  of  him,  and  declare  un- 
to you,  That  God  is  light, 
and  in  him  is  no  darkness  at 
all.  If  we  say  that  we  have 
fellowship  with  him,  and  walk 
in  darkness,  we  lie,  and  do  not 
the  truth :  but  if  we  walk  in 
the  light,  as  he  is  in  the  light, 
we  have  fellowship  one  with 
another,  and  the  blood  of  Jesus 
Christ  his  Son  cleanseth  us  from 
all  sin.  If  we  say  that  we  have 
no  sin,  we  deceive  ourselves, 
and  the  truth  is  not  in  us.  If 
we  confess  our  sins,  he  is  faith- 
ful and  just  to  forgive  us  our 
sins,  and  to  cleanse  us  from  all 
unrighteousness.  If  we  say  that 
we  have  not  sinned,  we  make 
him  a  bar,  and  his  word  is  not 
in  us. 

The  Gospel.    St.  John  xxi.  19. 

JESUS  said  unto  Peter,  Fol- 
low me.    Then  Peter,  turn- 
ing   about,    seeth    the    disciple 
F 


Dydd  Gwyl  y  Gwirioniaid. 


oedd  yr  Iesu  yn  ei  garu,  yn  can- 
lyn  :  yr  hwn  hefyd  a  bwysasai 
ar  ei  ddwyfron  ef  ar  swpper,  ac 
a  ddywedasai,  Pwy,  Arghvydd, 
yw  yr  hwn  a'th  fradycha  di? 
Pan  welodd  Petr  hwn,  efe  a 
ddywedodd  wrth  yr  Iesu,  Ar- 
glwydd,  ond  beth  a  wna  hwn  ? 
Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho,  Os 
mynnaf  iddo  aros  hyd  oni  ddel- 
wyf,  beth  yw  hynny  i  ti  ?  canlyn 
di  fyfi.  Am  hynny  yr  aeth  y 
gair  yma  allan  ym  mhlith  y  brod- 
yr,  na  fyddai  y  disgybl  hwnnw 
farw:  ac  ni  ddywedasai  yr  Iesu 
wrtho,  na  fyddai  efe  farw ;  ond,  Os 
mynnaf  iddo  aros  hyd  oni  ddel- 
wyf,  beth  yw  hynny  i  ti  ?  Hwn 
yw'r  disgybl  sydd  yn  tystiolaethu 
am  y  pethau  hyn,  ac  a  ysgrifenodd 
y  pethau  hyn ;  ac  ni  a  wyddom 
fod  ei  dystiolaeth  ef  yn  wir.  Ac 
y  mae  hefyd  lawer  o  bethau  eraill 
a  wnaeth  yr  Iesu,  y  rhai  ped  ys- 
grifenid  hwy  bob  yn  un  ac  un, 
nid  wyf  yn  tybied  y  cynhwysai 
y  byd  y  llyfrau  a  ysgrifenid. 


Dydd  Gwyl  y  Gwirioniaid. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
o  enau  plant  bychain,  a  rhai 
yn  sugno,  a  beraist  nerth,  ac  a 
wnaethost  i  blant  aflafar  dy  o- 
goneddu  trwy  farw ;  Marweiddia 
a  lladd  bob  rny w  anwiredd  ynom, 
a  nertha  ni  felly  â'th  ras,  fel 
trwy  fuchedd  ddiniweid,  a  ft'ydd 
ddi'ysgog  hyd  angau,  y  gogon- 
eddom  dy  Enw  bendigedig  ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
A  men. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Dak  xiv.  1. 

AC  mi  a  edrychais ;  ac  wele, 
Oen  yn  sefyll  ar  fynydd 
Si'on,  a  chyd  âg  ef  bedair  mil  a 
saith-ugeinmil,  a  chanddynt  enw 
ei  Dad  ef  yn  ysgrifenedig  yn  eu 
talcennau.  Ac  mi  a  glywais  lef 
o'r  nef,  fel  lief  dyfroedd  lawer,  ac 
fel  lief  taran  fawr ;  ac  mi  a  gly  w- 


whom  Jesus  loved  following  ; 
which  also  leaned  on  his  breast 
at  supper,  and  said,  Lord,  which 
is  he  that  betrayeth  thee  ?  Peter 
seeing  him  saith  to  Jesus,  Lord, 
and  what  shall  this  man  do  ? 
Jesus  saith  unto  him,  If  I  will 
that  he  tarry  till  I  come,  what 
is  that  to  thee?  Follow  thou 
me.  Then  went  this  saying 
abroad  among  the  brethren, 
That  that  disciple  should  not 
die  :  yet  Jesus  said  not  unto 
him,  He  shall  not  die ;  but,  If 
I  will  that  he  tarry  till  I  come, 
what  is  that  to  thee  ?  This  is 
the  disciple  which  testifieth  of 
these  things,  and  wrote  these 
things,  and  we  know  that  his 
testimony  is  true.  And  there  are 
also  many  other  things  which 
Jesus  did,  the  which  if  they 
should  be  written  every  one,  I 
suppose,  that  even  the  world  it- 
self could  not  contain  the  books 
that  should  be  written. 


The  Innocents'  Day. 
The  Collect. 

O  Almighty  God,  who  out  of 
the  mouths  of  babes  and 
sucklings  hast  ordained  strength, 
and  madest  infants  to  glorify 
thee  by  their  deaths ;  Mortify 
and  kill  all  vices  in  us,  and  so 
strengthen  us  by  thy  grace,  that 
by  the  innocency  of  our  lives, 
and  constancy  of  our  faith  even 
unto  death,  we  may  glorify  thy 
holy  Name;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

For  the  Epistle.    Rev.  xiv.  1. 

I  Looked,  and  lo,  a  Lamb  stood 
on  the  mount  Sion,  and  with 
him  an  hundred  forty  and  four 
thousand,  having  his  Father's 
Name  written  in  their  foreheads. 
And  I  heard  a  voice  from  hea- 
ven, as  the  voice  of  many  wa- 
ters, and  as  the  voice  of  a  great 


Uydd  Givyl  y  Gmirioniaid. 


ais  lef  telynorion  yn  canu  ar 
eu  telynau  :  a  hwy  a  ganasant 
inegis  caniad  newydd  ger  bron 
yr  orseddfaingc,  a  cher  bron  y 
pedwar  anifail  a'r  henuriaid;  ac 
ni  allodd  neb  ddysgu  y  gân, 
ond  y  pedair  mil  a'r  saith-ug- 
einmil,  y  rhai  a  brynwyd  oddi 
ar  y  ddaear.  Y  rhai  hyn  yw  y 
rhai  ni  halogwyd  â  gwragedd ; 
canys  gwŷryfon  ydynt :  y  rhai 
hyn  yw  y  rhai  sy'n  dilyn  yr 
Oen  pa  le  bynnag  yr  elo;  y 
rhai  hyn  a  brynwyd  oddi  wrtn 
ddynion,  yn  flaen-ffrwyth  i 
Dduw,  ac  i'r  Oen.  Ac  yn  eu 
genau  ni  chaed  twyll ;  canys  di- 
fai  ydynt  ger  bron  gorseddfaingc 
Duw. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  ii.  13. 

WELE  angel  yr  Arglwydd 
yn  ymddangos  i  Joseph 
mewn  breuddwyd,  gan  ddy- 
wedyd,  Cyfod,  cymmer  y  mab 
bychan  a'i  fam ;  a  fFo  i'r  Aipht, 
a  bydd  yno  hyd  oni  ddywed- 
wyf  i  ti  :  canys  ceisio  a  wna 
Herod  y  mab  bychan  i'w  ddi- 
fetha  ef.  Ac  yntau  pan  gyf- 
ododd,  a  gymmerth  y  mab 
bychan  a'i  fam  o  hŷd  nos,  ac  a 
giliodd  i'r  Aipht,  ac  a  fu  yno 
hyd  farwolaeth  Herod  :  fel  y 
cyflawnid  yr  hyn  a  ddywed- 
wyd  gan  yr  Arglwydd  trwy'r 
prophwyd,  gan  ddywedyd,  O'r 
Aipht  y  gelwais  fy  Mab.  Yna 
Herod  pan  weles  ei  siommi 
gan  y  doethion,  a  ffrommodd 
yn  aruthr,  ac  a  ddanfonodd  ac 
a  laddodd  yr  holl  fechgyn  oedd 
yn  Bethlehem,  ac  yn  ei  holl 
gyffiniau,  o  ddwy  flwydd  oed  a 
than  hynny,  wrth  yr  amser  yr 
ymofynasai  efe  yn  fanwl  à'r 
doethion.  Yna  y  cyfiawnwyd 
yr  hyn  a  ddywedasid  gan  Je- 
rem'ias  y  prophwyd,  gan  ddy- 
wedyd, Lief  a  glybuwyd  yn 
Rama,    galar,    ac   wylofain,   ac 


thunder:  and  I  heard  the  voice 
of  harpers  harping  with  their 
harps :  and  they  sung  as  it  were 
a  new  song  before  the  throne, 
and  before  the  four  beasts,  and 
the  elders ;  and  no  man  could 
learn  that  song,  but  the  hun- 
dred and  forty  and  four  thou- 
sand, which  were  redeemed  from 
the  earth.  These  are  they  which 
were  not  defiled  with  women, 
for  they  are  virgins:  these  are 
they  which  follow  the  Lamb 
whithersoever  he  goeth  :  these 
were  redeemed  from  among  men, 
being  the  first-fruits  unto  God, 
and  to  the  Lamb.  And  in  their 
mouth  was  found  no  guile;  for 
they  are  without  fault  before  the 
throne  of  God. 

The  Gospel.    St.  Matth.  ii.  13. 

THE  Angel  of  the  Lord  ap- 
peareth  to  Joseph  in  a 
dream,  saying,  Arise,  and  take 
the  young  child,  and  his  mo- 
ther, and  flee  into  Egypt,  and 
be  thou  there  until  I  bring  thee 
word;  for  Herod  will  seek  the 
young  child  to  destroy  him. 
When  he  arose,  he  took  the 
young  child  and  his  mother  by 
night,  and  departed  into  Egypt, 
and  was  there  until  the  death 
of  Herod;  that  it  might  be 
fulfilled  which  was  spoken  of 
the  Lord  by  the  prophet,  say- 
ing, Out  of  Egypt  have  I  call- 
ed my  Son.  Then  Herod,  when 
he  saw  that  he  was  mocked 
of  the  wise  men,  was  exceed- 
ing wroth  ;  and  sent  forth,  and 
slew  all  the  children  that  were 
in  Bethlehem,  and  in  all  the 
coasts  thereof,  from  two  years 
old  and  under,  according  to  the 
time  which  he  had  diligently  en- 
quired of  the  wise  men.  Then 
was  fulfilled  that  which  was 
spoken  by  Jeremy  the  prophet, 
saying,  In  Rama  was  there  a 
voice  heard,  lamentation,  and 
F2 


Y  Std  gwedi'r  Nadoh 


ochain  mawr,  Rahel  yn  wylo  am 
ei  phlant,  ac  ni  fynnai  ei  chys- 
uro,  am  nad  oeddynt. 


Y  Sul  gwedi'r  Nadolig. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  roddaist  i  ni  dy  unig-an- 
edig  Fab  i  gymmeryd  ein  hanian 
arno,  i'w  eni  ar  gyfenw  i'r  amser 
yma  o  Forwyn  bur ;  Caniattâ  i 
ni,  gan  fod  wedi  ein  had-gen- 
hedlu,  a'n  gwneuthur  yn  blant  i 
ti  trwy  fabwys  a  rhad,  beunydd 
ymadnewyddu  trwy  dy  Lân  Ys- 
pryd, trwy  yr  unrhyw  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist,  yr  hwn  sydd 
yn  byw  ac  yn  teyrnasu  gyd  â 
thi  a'r  unrhyw  Yspryd,  byth  yn 
un  Duw  yn  oes  oesoedd.  Amen. 
Yr  Epistol.    Gal.  iv.  1. 

AHyn  yr  wyf  yn  ei  ddywed- 
yd;  dros  gymmaint  o  amser 
ag  y  mae'r  etiredd  yn  faehgen, 
nid  oes  dim  rhagor  rhyngddo  a 
gwas,  er  ei  fod  yn  arglwydd  ar 
y  cwbl :  eithr  y  mae  efe  dan 
ymgeleddwŷr  a  llywodraethwỳr, 
hyd  yr  amser  a  osodwyd  gan  y 
tad.  Felly  ninnau  hefyd,  pan 
oeddym  fechgyn,  oeddym  gaeth- 
ion  dan  'wyddorion  y  byd.  Ond 
pan  ddaeth  cyflawnder  yr  amser, 
y  danfcnodd  Duw  ei  Fab,  wedi 
ei  wneuthur  o  wraig,  wedi  ei 
wneuthur  tan  y  ddeddf;  fel  y 
prynai  y  rhai  oedd  dan  y  ddeddf, 
felyderbyniemymabwysiad.  Ac 
o  herwydd  eich  bod  yn  feibion,  yr 
anfonodd  Duw  Yspryd  ei  Fab  i'ch 
calonnau  chwi,  yn  llefain,  Abba, 
Dad.  Felly  nid  wyt  ti  mwy  yn 
was,  ond  yn  fab:  ac  os  mab,  eti- 
fedd  hefyd  i  Dduw  trwy  Grist. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  i.  18. 

AGenedigaeth  yr  Iesu  Grist 
oedd  fel  hyn  :  Wedi  dy- 
weddio  Mair  ei  fam  ef  à  Joseph 
(cyn  eu  dyfod  hwy  ynghŷd)  hi 
a  gafwyd  yn  feichiog  o'r  Yspryd 


and    great 


weeping,  and  great  mourning, 
Rachel  weeping  for  her  chil- 
dren, and  would  not  be  com- 
forted, because  they  are  not. 


The  Sunday  after  Christmas-day. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who  hast 
given  us  thy  only-begotten 
Son  to  take  our  nature  upon 
him,  and  as  at  this  time  to  be 
born  of  a  pure  Virgin;  Grant 
that  we  being  regenerate,  and 
made  thy  children  by  adoption 
and  grace,  may  daily  be  renew- 
ed by  thy  Holy  Spirit ;  through 
the  same  our  Lord  Jesus  Christ, 
who  liveth  and  reigneth  with 
thee  and  the  same  Spirit,  ever 
one  God,  world  without  end. 
Amen. 

The  Epistle.    Gal.  iv  1. 

NOW  I  say,  that  the  heir, 
as  long  as  he  is  a  child, 
differeth  nothing  from  a  ser- 
vant, though  he  be  lord  of  all ; 
but  is  under  tutors  and  gover- 
nours,  until  the  time  appointed 
of  the  father.  Even  so  we,  when 
we  were  children,  were  in  bon- 
dage under  the  elements  of  the 
world:  but  when  the  fulness 
of  the  time  was  come,  God 
sent  forth  his  Son,  made  of  a 
woman,  made  under  the  law, 
to  redeem  them  that  were  un- 
der the  law,  that  we  might 
receive  the  adoption  of  sons. 
And  because  ye  are  sons,  God 
hath  sent  forth  the  Spirit  of  his 
Son  into  your  hearts,  crying, 
Abba,  Father.  Wherefore  thou 
art  no  more  a  servant,  but  a 
son  ;  and  if  a  son,  then  an  heir 
of  God  through  Christ. 

The  Gospel.  St.  Mâtth.  i.  18. 
rj^HE  birth  of  Jesus  Christ 
JL  was  on  this  wise:  When 
as  his  mother  Mary  was  espous- 
ed to  Joseph,  before  they  came 
together    she    was    found  with 


Dydd  Enwaediad  Crist. 


Glàn.  A  Joseph  ei  gwr  hi,  gan 
ei  foil  yn  gyfiawn,  ac  heb  chwen- 
nych  ei  gwneuthur  hi  yn  siampl, 
a  ewyllysiodd  ei  rhoi  hi  ymaith 
yn  ddirgel.  Ac  efe  yn  meddwl 
y  pethau  hyn,  wele,  angel  yr 
Arglwydd  a  ymddangosodd  iddo 
raewn  breuddwyd,  gan  ddywed- 
yd,  Joseph  mab  Dafydd,  nac 
ofna  gymmeryd  Mair  dy  vnraig  ; 
oblegid  yr  hyn  a  genhedlwyd 
ynddi,  sydd  o'r  Yspryd  Glân. 
A  hi  a  esgor  ar  Fab,  a  thi  a 
elwi  ei  enw  ef  IESU  ;  oblegid 
efe  a  wared  ei  bobl  oddi  wrth 
eu  peehodau.  (A  hyn  oil  a 
wnaethpwyd,  fel  y  eyflawnid  yr 
hyn  a  ddywedwyd  gan  yr  Ar- 
glwydd trwy  'r  prophwyd,  gan 
ddywedyd,  Wele,  Morwyn  a 
fydd  feichiog,  ac  a  esgor  ar 
Fab,  a  hwy  a  alwant  ei  enw 
ef  Emmanuel ;  yr  hyn  o'i  gyf- 
ieitbu  yw,  Duw  gyd  â  ni.)  A 
Joseph,  pan  ddetTroes  o  gwsg,  a 
wnaeth  megis  y  gorchymynasai 
angel  yr  Arglwydd  iddo,  ac  a 
gymmerodd  ei  wraig.  Ac  nid 
adnabu  efe  hi,  hyd  oni  esgorodd 
hi  ar  ei  mab  cyntaf-anedig ;  a 
galwodd  ei  enw  ef  IESU. 


child  of  the  Holy  Ghost.  Then 
Joseph  her  husband,  being  a 
just    man,    and    not  willing  to 

i  make  her  a  publick  example, 
was  minded  to  put  her  away 
privily.  But  while  he  thought 
on  these  things,  behold,  the  an- 
gel of  the  Lord  appeared  unto 
him  in  a  dream,  saying,  Joseph 
thou  son  of  David,  fear  not  to 
Take  unto  thee  Mary  thy  wife; 
for  that  which  is  conceived  in 
her  is  of  the  Holy  Ghost :  And 
she    shall    bring    forth    a   Son, 

I  and  thou  shalt  call  his  name 
JESUS ;  for  he  shall  save  his 
people  from  their  sins.  (Now 
all  this  was  done,  that  it  might 
be  fulfilled  which  was  spoken  of 
the  Lord  by  the  prophet,  saying, 
Behold,  a  Virgin  shall  be  with 
child,  and  shall  bring  forth  a 
Son,  and  they  shall  call  his  name 
Emmanuel,  which  being  inter- 
preted is,  God  with  us.)  Then 
Joseph,  being  raised  from  sleep, 

!  did   as   the   angel  of  the   Lord 

j  had  bidden  him,  and  took  unto 
him  his  wife ;  and  knew  her  not 
till  she  had  brought  forth  her 
first-born  son  :  and  he  called  his 
name  JESUS. 


Dydd  Enwaediad  Crist. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  wnaethost  i'th  wynfyd- 
edig  Fab  dderbyn  enwaediad,  a 
bod  yn  ufudd  i'r'ddeddf  er  mwyn 
dyn  ;  Caniattâ  i  ni  iawn  En- 
waediad yr  Yspryd,  fel  y  bo  i'n 
calonnau,  a'n  holl  aelodau  (wedi 
eu  marwolaethu  oddi  wrtli  bob 
bydol  a  chnawdol  anwydau)  allu 
ym  mhob  rhyw  beth  ufuddhàu 
i'th  wynfydedig  ewyllys  ;  trwy'r 
unrhyw  dy  Fab  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yr  Epislol.    Rhuf.  iv.  8. 

EDWYDD  yw  y  gwr  nid 
yw  yr  Arglwydd  yn  cyfrif 


D 


The  Circumcision  of  Christ. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who  mad- 
est  thy  blessed  Son  to  be 
circumcised,  and  obedient  to  the 
law  for  man ;  Grant  us  the  true 
Circumcision  of  the  Spirit;  that, 
our  hearts,  and  all  our  mem- 
bers, being  mortified  from  all 
worldly  and  carnal  lusts,  we 
may  in  all  things  obey  thy 
blessed  will;  through  the  same 
thy  Son  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    Rom.  iv.  8. 

BLESSED    is    the    man    to 
whom   the   Lord   will  not 


Dydd  Eîiwaedìad  Crist. 


pechod  iddo.  A  ddaeth  y  ded- 
wyddwch  hwn,  gan  hynny,  ar 
yr  enwaediad  yn  unig,  ynte  ar 
y  dienwaediad  hefyd  ?  Canys 
yr  ydym  yn  dywedyd,  ddarfod 
cyfrif  fFydd  i  Abraham  yn  gyf- 
iawnder.  Pa  fodd  gan  hynny 
y  cyfrifwyd  hi  ?  ai  pan  oedd 
yn  yr  enwaediad,  ynte  yn  y 
dienwaediad  ?  Nid  yn  yr  en- 
waediad, ond  yn  y  dienwaediad. 
Ac  efe  a  gymmerth  arwydd  yr 
enwaediad,  yn  insel  cyfiawn- 
der  y  fFydd,  yr  hon  oedd  ganddo 
yn  y  dienwaediad ;  fel  y  bydd- 
ai  efe  yn  dad  pawb  a  gred- 
ent,    yn    y    dienwaediad  ;     fel 

Ícyfrifid  cyfiawnder  iddynt 
wythau  hefyd  ;  ac  yn  dad  yr 
enwaediad,  nid  i'r  rhai  o'r  en- 
Avaediad  yn  unig,  ond  i'r  sawl 
hefyd  a  gerddant  lwybrau  fFydd 
Abraham  ein  tad  ni,  yr  hon 
oedd  ganddo  yn  y  dienwaed- 
iad. Canys  nid  trwy'r  ddeddf  y 
daeth  yr  addewid  i  Abraham, 
neu  i'w  had,  y  byddai  efe  yn 
etifedd  y  byd ;  eithr  trwy  gyf- 
iawnder  fFydd.  Canys  os  y  rhai 
sydd  o'r  ddeddf  yw'r  etifeddion, 
gwnaed  fFydd  yn  ofer,  a'r  a- 
ddewid  yn  ddirym. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  ii.  15. 

ABu,  pan  aeth  yr  angylion 
ymaith  oddi  wrth  y  bugeil- 
iaid  i'r  nef,  ddywedyd  o  honynt 
hwythau  wrth  eu  gilydd,  Awn 
hyd  Bethlehem,  a  gwelwn  y  peth 
hwn  a  wnaethpwyd,  yr  hwn  a 
hyspysodd  yr  Arglwydd  i  ni. 
A  hwy  a  ddaethant  ar  frys ;  ac  a 
gawsant  Mair  a  Joseph,  a'r  dyn 
bach  yn  gorwedd  yn  y  preseb. 
A  phan  welsant,  hwy  a  gy- 
hoeddasant  y  gair  a  ddywedasid 
wrthynt  am  y  bachgen  hwn. 
A  phawb  a'r  a'i  clywsant,  a 
ryfeddasant  am  y  pethau  a  ddy- 
wedasid gan  y  bugeiliaid  wrth- 
ynt.    Eithr  Mair  a  gadwodd  y 


impute  sin.  Cometh  this  bless- 
edness then  upon  the  circum- 
cision only,  or  upon  the  un- 
circumcision  also  ?  For  we  say, 
that  faith  was  reckoned  to  A- 
braham  for  righteousness.  How 
was  it  then  reckoned  ?  when  he 
was  in  circumcision,  or  in  un- 
circumcision  ?  Not  in  circum- 
cision, but  in  uncircumcision. 
And  he  received  the  sign  of 
circumcision,  a  seal  of  the  right- 
eousness of  the  faith  which  he 
had  yet  being  uncircumcised ; 
that  he  might  be  the  father  of 
all  them  that  believe,  though 
they  be  not  circumcised;  that 
righteousness  might  be  imputed 
unto  them  also:  And  the  father 
of  circumcision  to  them  who 
are  not  of  the  circumcision  only, 
but  also  walk  in  the  steps  of 
that  faith  of  our  father  Abra- 
ham, which  he  had  being  yet 
uncircumcised.  For  the  pro- 
mise, that  he  should  be  the  heir 
of  the  world,  was  not  to  Abra- 
ham, or  to  his  seed,  through 
the  law,  but  through  the  right- 
eousness of  faith.  For  if  they 
which  are  of  the  law  be  heirs, 
faith  is  made  void,  and  the  pro- 
mise made  of  none  effect. 
The  Gospel.    St.  Luke  ii.  15. 

AND  it  came  to  pass,  as  the 
angels  were  gone  away  from 
them  into  heaven,  the  shepherds 
said  one  to  another,  Let  us  now 
go  even  unto  Bethlehem,  and 
see  this  thing  which  is  come 
to  pass,  which  the  Lord  hath 
made  known  unto  us.  And 
they  came  with  haste,  and  found 
Mary  and  Joseph,  and  the  babe 
lying  in  a  manger.  And  when 
they  had  seen  it,  they  made 
known  abroad  the  saying  which 
was  told  them  concerning  this 
child.  And  all  they  that  heard 
it  wondered  at  those  things 
which   were   tnld    them   by  the 


Dydd  Gwyl  Ystwyll. 


pethau  hyn  oil,  gan  eu  hys- 
tyried  yn  ei  chalon.  A'r  bu- 
geiliaid  a  ddychwelasant,  gan  o- 
goneddu  a  moliannu  Duw  am 
yr  holl  bethau  a  glywsent  ac 
a  welsent,  fel  y  dywedasid 
wrthynt.  A  phan  gyflawnwyd 
wyth  niwrnod  i  enwaedu  ar  y 
dyn  bach,  galwyd  ei  enw  ef 
IESU ;  yr  hwn  a  enwasid  gan 
yr  angel,  cyn  ei  ymddwyn  ef  yn 
y  groth. 

H  Yr  un  Colect,  Epistol,  ac  Efengyl, 
a  gaiff  zcasanaethu  bo!)  dydd  ar  ol 
hyn,  liyd  at  yr  Ystwyll. 


Dydd  Gwyl  Ystwyll,  neu'r  Seren- 
wyl,  sef  Ymddatgudd  Crist  i'r 
Cenhedloedd. 

Y  Colect. 

ODduw,  yr  hwn  trwy  dywys- 
iad  seren  a  ddangosaist  dy 
unig-anedig  Fab  i'r  Cenhedl- 
oedd ;  Caniattà  yn  drugarog  i 
in,  y  sawl  ydym  yn  dy  adnabod 
yr  awr  hon  trwy  ffydd,  allu  ar 
ol  y  fuchedd  hon  fwynhâu  dy 
ogoneddus  Dduwdod ;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yr  Epistol.    Ephes.  iii.  1. 

ER  mwyn  hyn,  myfi  Paul, 
carcharor  Iesu  Grist  trosoch 
chwi  y  Cenhedloedd ;  os  clyw- 
soch  am  oruchwyliaeth  gras  Duw, 
yr  hon  a  roddwyd  i  mi  tu  ag 
attoch  chwi :  mai  trwy  ddatgudd- 
iad  yr  hyspysodd  efe  i  mi  y 
dirgelwch  (megis  yr  ysgrifenais 
o'r  blaen  ar  ychydig  eiriau,  wrth 
yr  hyn  y  gellwch,  pan  ddarllen- 
och,  wybod  fy  neall  i  yn  nirgel- 
wch  Crist)  yr  hwn  yn  oesoedd 
eraill  nid  eglurwyd  i  feibion 
dynion,  fel  y  mae  yr  awr  hon 
wedi  ei  ddatguddio  i'w  sanctaidd 
apostolion  a'i  brophwydi  trwy  'r 
Yspryd ;  y  byddai'r  Cenhedloedd 
yn  gyd-etifeddion,  ac  yn  gyd- 
gorph,  ac  yn  gyd-gyfrannogion 
o'i    addewid    ef    yng    Nglirist, 


shepherds.  But  Mary  kept  all 
these  things,  and  pondered  them 
in  her  heart.  And  the  shep- 
herds returned,  glorifying  and 
praising  God  for  all  the  things 
that  they  had  heard  and  seen, 
as  it  was  told  unto  them.  And 
when  eight  days  were  accom- 
plished for  the  circumcising  of 
the  child,  his  name  was  called 
JESUS,  which  was  so  named 
of  the  angel  before  he  was  con- 
ceived in  the  womb. 

11  The  same  Collect,  Epistle,  and  Gos- 
pel shall  serve  for  every  day  after 
unto  the  Epiphany. 


The  Epiplmny,  or  the  Manifes- 
tation of  Christ  to  the  Gen- 
tiles. 

The  Collect. 

OGod,  who  by  the  leading 
of  a  star  didst  manifest  thy 
only-begotten  Son  to  the  Gen- 
tiles ;  Mercifully  grant,  that  we, 
which  know  thee  now  by  faith, 
may  after  this  life  have  the 
fruition  of  thy  glorious  God- 
head ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

The  Epistle.    Ephes.  iii.  1. 

FOR  this  cause,  I  Paul,  the 
prisoner  of  Jesus  Christ  for 
you  Gentiles ;  if  ye  have  heard 
of  the  dispensation  of  the  grace 
of  God,  which  is  given  me  to 
you-ward  :  How  that  by  reve- 
lation he  made  known  unto  me 
the  mystery  (as  I  wrote  afore 
in  few  words,  whereby,  when 
ye  read,  ye  may  understand  my 
knowledge  in  the  mystery  of 
Christ)  which  in  other  ac;es  was 
not  made  known  unto  the  sons 
of  men,  as  it  is  now  revealed 
unto  his  holy  Apostles  and  Pro- 
phets by  the  Spirit ;  That  the 
Gentiles  should  be  fellow-heirs, 
and  of  the  same  body,  and  par- 
takers of  his  promise  in  Christ, 
by  the  Gospel :   whereof  I  was 


Dydd  Gwyl  Ystwyll. 


tnvy'r  efengyl :  i'r  hon  y'm 
gwnaed  i  yn  weinidog  yn  ol  rhotld 
gras  Duw,  yr  hwn  a  roddwyd 
i  mi  yn  ol  grymmus  weithrediad 
ei  allu  ef.  I  mi,  y  llai  nâ'r  lleiaf 
o'r  holl  saint,  y  rhoddwyd  y  gras 
hwn,  i  efangyhi  ym  mysg  y 
Cenhedloedd,  anchwiliadwy  olud 
Crist;  ac  i  egluro  i  bavvb,  beth 
yw  cymdeithas  y  dirgelwch,  yr 
hwn  oedd  guddiedig  o  ddechreu- 
ad  y  byd  yn  Nuw,  yr  hwn  a 
greodd  bob  peth  trwy  lesu  Grist: 
Pel  y  byddai  yr  awrhoii  yn  hyspys 
i'r  tywysogaethau  ac  i'r  awdur- 
dodau  yn  y  nefolion  leoedd,  trwy'r 
eglwys,  fawr  amryw  ddoethineb 
Duw  ;  yn  ol  yr  arfaeth  dragy- 
wyddol  yr  hon  a  wnaeth  efe  yng 
Nghrist  lesu  ein  Harglwydd  ni  : 
yn  yr  hwn  y  mae  i  ni  hyfdra  a 
dyfodfa  mewn  hyder  trwy  ei 
ffydd  ef. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  ii.  1. 

AC  Avedi  geni  'r  lesu  yn  Beth- 
lehem Judea,  yn  nyddiau 
Herod  frenhin,  wele,  doethion  a 
ddaethant  o'r  dwyrain  i  Jeru- 
salem, gan  ddywedyd,  Pa  le  y 
mae'r  hwn  a  anwyd  yn  Frenhin 
yr  Iuddewon  ?  canys  gwelsom  ei 
seren  ef  yn  y  dwyrain,  a  daethom 
i'w  addoli  ef.  Ond  pan  glybu 
Herod  frenhin,  efe  a  gyffrowyd, 
a  holl  Jerusalem  gyd  âg  ef.  A 
chwedi  dwyn  ynghŷd  yr  holl 
areh-offeiriaid  ac  ysgrifenyddion 
y  bobl,  efe  a  ymofynodd  â  hwynt, 
pa  le  y  genid  Crist.  A  hwy  a 
ddywedasant  wrtho,  yn  Bethle- 
hem Judea.  Canys  felly'r  ys- 
grifenwyd  trwy'r  prophwyd  ;  A 
thithau,  Bethlehem  tir  Judah, 
nid  lleiaf  wyt  ym  mhlith  tywys- 
ogion  Judah :  canys  o  honot  ti  y 
daw  Tywysog  yr  hwn  a  fugeilia 
fy  mhobl  Israel.  Yna  Herod, 
wedi  galw'r  doethion  yn  ddirgel, 
a'u  holodd  hwynt  yn  fanwl  am 
yr    amser     yr    ymddangosasai'r 


made  a  minister,  according  to 
the  gift  of  the  grace  of  God 
given  unto  me  by  the  effectual 
working  of  his  power.  Unto 
me,  who  am  less  than  the  least 
of  all  saints,  is  this  grace  given, 
that  I  should  preach  among  the 
Gentiles  the  unsearchable  riches 
of  Christ ;  and  to  make  all  men 
see  what  is  the  fellowship  of  the 
mystery,  which  from  the  begin- 
ning of  the  world  hath  been  hid 
in  God,  who  created  all  things 
by  Jesus  Christ :  to  the  intent, 
that  now  unto  the  principalities 
and  powers  in  heavenly  places 
might  be  known  by  the  Church 
the  manifold  wisdom  of  God, 
according  to  the  eternal  purpose 
which  he  purposed  in  Christ 
Jesus  our  Lord  :  In  whom  Ave 
have  boldness  and  access  with 
confidence  by  the  faith  of  him. 

The  Gospel.    St.  Matth.  ii.  1. 

WHEN  Jesus  was  born  in 
Bethlehem  of  Judaea,  in 
the  days  of  Herod  the  king,  be- 
hold, there  came  wise  men  from 
the  east  to  Jerusalem,  saying, 
Where  is  he  that  is  born  King 
of  the  Jews  ?  for  we  have  seen 
his  star  in  the  east,  and  are  come 
to  worship  him.  When  Herod 
the  king  had  heard  these  tilings, 
he  was  troubled,  and  all  Jeru- 
salem with  him.  And  when  he 
had  gathered  all  the  chief  priests 
and  scribes  of  the  people  toge- 
ther, he  demanded  of  them, 
where  Christ  should  be  born. 
And  they  said  unto  him,  In 
Bethlehem  of  Judaea:  for  thus 
it  is  written  by  the  prophet, 
And  thou,  Bethlehem,  in  the 
land  of  Juda,  art  not  the  least 
among  the  princes  of  Juda:  for 
out  of  thee  shall  come  a  Gover- 
nour  that  shall  rule  my  people 
Israel.  Then  Herod,  when  he 
had  privily  called  the  wise  men, 


Y  Sul  cyntqf  grvedi'r  YstivyU. 


seren.  Ac  wedi  eu  danfon  hwy 
i  Bethlehem,  efe  a  ddywedodd, 
Ewchj  ac  ymofynwch  yn  fanwl 

am  y  mab  bychan  ;  a  phan  gaff- 
och  ef,  mynegwch  i  mi,  fel  y 
gallwyf  finnau  ddyfod  a'i  addoli 
ef.  Hwythau,  wedi  clywed  y 
hrenhin,  a  aethant ;  ac  wele,  y 
seren  a  welsent  yn  y  dwyrain,  a 
aeth  o'u  blaen  hwy,  hyd  oni 
ddaeth  hi  a  sefyll  goruwch  y 
He  yr  oedd  y  mab  bychan.  A 
phan  welsant  y  seren,  llawen- 
ychasant  â  llawenydd  mawr  dros 
ben.  A  phan  ddaethant  i'r  ty, 
hwy  a  welsant  y  mab  bychan 
gyd  â  Mair  ei  fam ;  a  hwy  a 
syrthiasant  i  lawr,  ac  a'i  hadd- 
cìasant  ef:  ac  wedi  agoryd  eu 
trysorau,  a  offrymmasant  iddo 
anrhegion ;  aur,  a  thus,  a  myrr. 
Ac  wedi  eu  rhybuddio  hwy 
gan  Dduw  trwy  freuddwyd,  na 
ddychwelent  at  Herod,  hwy  a 
aethant  drachefn  i'w  gwlad"  ar 
hýd  ffordd  arall. 


enquired  of  them  diligently  what 
time  the  star  appeared.  And  he 
sent  them  to  Bethlehem,  and 
said,  Go,  and  search  diligently 
for  the  young  child,  and  when 
ye  have  found  him,  bring  me 
word  again,  that  I  may  come 
and  worship  him  also.  When 
they  had  heard  the  king,  they 
departed ;  and  lo,  the  star  which 
they  saw  in  the  east  went  be- 
fore them,  till  it  came  and  stood 
over  where  the  young  child  was. 
When  they  saw  the  star,  they 
rejoiced  with  exceeding  great 
joy.  And  when  they  were  come 
into  the  house,  they  saw  the 
young  child  with  Mary  his  mo- 
ther, and  fell  down  and  wor- 
shipped him :  and  when  they 
had  opened  their  treasures,  they 
presented  unto  him  gifts ;  gold, 
and  frankincense,  and  myrrh. 
And  being  Avarned  of  God  in  a 
dream  that  they  should  not  re- 
turn to  Herod,  they  departed  into 
their  own  country  another  way. 


Y  Sul  cyntaf  gwed'ir  Ystwyll. 


OArglwydd,  nyni  a  attolygwn 
i  ti  dderbyn  yn  drugaroa; 
weddiau  dy  bobl  sydd  yn  galw 
arnat;  a  chaniattà  iddynt  ddeall  : 
a  gwybod  yr  hyn  a  ddylent  ei 
wneu'thur,  a  chael  hefyd  ras  a 
gallu  vn  ffyddlon  i  wneuthur 
yr  unrhyw  ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harirlwvdd.    Amen. 


Yr  Epistol.    Rhuf.  xii.  1. 

M  hynny  yr  wyf  yn  attolwg 


JT\  i  chwi,  frodyr,  er  trugaredd- 
au  Duw,  roddi  o  honoch  eich 
cyrph  yn  aberth  byw,  sanctaidd,  | 
cymmeradwy  gan  Dduw;  yr  hyn  I 
yw  eich  rhesymmol  wasanaeth  I 
chwi.  Ac  na  chyd-ymffurfnvch  ' 
â'rbydhwn;  eithr  ymnewidiwch  ! 
trwy  adnewyddiad  eichmeddwlj  | 


The  first  Sunday  after  the  Epi- 
phany. 
The  Collect. 

OLord,  we  beseech  thee 
mercifully  to  receive  the 
prayers  of  thy  people  which  call 
upon  thee  ;  and  grant  that  they 
may  both  perceive  and  know 
what  things  they  ought  to  do, 
and  also  may  have  grace  and 
power  faithfully  to  fulfil  the 
same  ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

The  Epistle.    Rom.  xii.  1. 

I  Beseech  you  therefore,  bre- 
thren, by  the  mercies  of 
God,  that  ye  present  your  bo- 
dies a  living  sacrifice,  holy,  ac- 
ceptable unto  God,  which  is 
your  reasonable  service.  And  be 
not  conformed  to  this  world ; 
but  be  ye  transformed  by  the 
renewing  of  your  mind,  that  ye 


Y  Sul  cyntqf  gwedi'r  Ystwyll. 


fel  y  profoch  beth  yw  daionus, 
a  ehymmeradwy,  a  pherffaith 
ewyllys  Duw.  Canys  yr  wyf  yn 
dywedyd,  trwy  yr  gras  a  roddwyd 
i  mi,  wrth  bob  un  a'r  sydd  yn 
eich  plith,  na  byddo  i  neb  uchel- 
synied  yn  amgen  nag  y  dylid 
synied  ;  eithr  synied  i  sobrwydd, 
fel  y  rhannodd  Duw  i  bob  un 
fesur  ffydd.  Canys  megis  y  mae 
gennym  aelodau  lawer  mewn  un 
corph,  ac  nad  oes  gan  yr  holl 
aelodau  yr  un  swydd  ;  felly  nin- 
nau,  a  ni  yn  llawer,  ydym  un 
corph  yng  Nghrist,  a  phob  un 
yn  aelodau  i'w  gilydd. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  ii.  41. 

RHIENI  yr  Iesu  a  aent  i 
Jerusalem  bob  blwyddyn 
ar  wyl  y  pasg.  A  phan  oedd 
efe  yn  ddeuddeng  mlwydd  oed, 
hwynt-hwy  a  aethant  1  fynu  i 
Jerusalem,  yn  ol  defod  yr  wyl. 
Ac  wedi  gorphen  y  dyddiau,  a 
hwy  yn  dychwelyd,  arhosodd  y 
bach  gen  Iesu  yn  Jerusalem,  ac  ni 
wyddai  Joseph  a'i  fam  ef.  Eithr 
gan  dybied  ei  fod  ef  yn  y  fintai, 
hwy  a  aethant  daith  diwrnod, 
ac  a'i  ceisiasant  ef  ym  mhlith  eu 
cenedl  a'u  cydnabod.  A  phryd 
na  chawsant  ef,  hwy  a  ddy- 
chwelasant  i  Jerusalem,  gan  ei 
geisio  ef.  A  bu,  ar  ol  tridiau, 
gael  o  honynt  hwy  ef  yn  y 
deml,  yn  eistedd  ynghanol  y 
doctoriaid,  yn  gwrando  arnynt, 
ac  yn  eu  holi  hwynt.  A  syn- 
nu  a  wnaeth  ar  bawb  a'r  a'i 
clywsant  ef,  o  herwydd  ei  dde- 
all  ef  a'i  attebion.  A  phan 
welsant  ef,  bu  aruthr  ganddynt  : 
a'i  fam  a  ddywedodd  wrtho, 
Fy  mab,  paham  y  gwnaethost 
felly  â .  ni  ?  wele  dy  dad  a  min- 
nau  yn  ofidus  a'th  geisiasom 
di.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Paham  y  ceisiech  n?  oni 
wyddech  fod  yn  rhaid  i  mi  fod 
ynghylch  y  pethau  a  berthyn 
i'm  Tad  ?    A  hwy  ni  ddeallasant 


may  prove  what  is  that  good, 
and  acceptable,  and  perfect  will 
of  God.  For  I  say,  through  the 
grace  given  unto  me,  to  every 
man  that  is  among  you,  not  to 
think  of  himself  more  highly 
than  he  ought  to  think,  but  to 
think  soberly,  according  as  God 
hath  dealt  to  every  man  the 
measure  of  faith.  For  as  we 
have  many  members  in  one  bo- 
dy, and  all  members  have  not 
the  same  office;  so  we,  being 
many,  are  one  body  in  Christ, 
and  every  one  members  one  of 
another. 

The  Gospel.    St.  Luke  ii.  41. 

NOW  his  parents  went  to 
Jerusalem  every  year  at 
the  feast  of  the  passover.  And 
when  he  was  twelve  years  old, 
they  went  up  to  Jerusalem, 
after  the  custom  of  the  feast. 
And  when  they  had  fulfilled  the 
days,  as  they  returned,  the  child 
Jesus  tarried  behind  in  Jerusa- 
lem ;  and  Joseph  and  his  mother 
knew  not  of  it.  But  they,  sup- 
posing him  to  have  been  in  the 
company,  went  a  day's  journey, 
and  they  sought  him  among 
their  kinsfolk  and  acquaintance. 
And  when  they  found  him  not, 
they  turned  back  again  to  Je- 
rusalem, seeking  him.  And  it 
came  to  pass,  that  after  three 
days  they  found  him  in  the 
temple,  sitting  in  the  midst  of 
the  doctors,  both  hearing  them, 
and  asking  them  questions.  And 
all  that  heard  him  were  asto- 
nished at  his  understanding  and 
answers.  And  when  they  saw 
him,  they  were  amazed  :  and 
his  mother  said  unto  him,  Son, 
why  hast  thou  thus  dealt  with 
us  ?  behold,  thy  father  and  I 
have  sought  thee  sorrowing. 
And  he  said  unto  them,  How 
is  it  that  ye  sought  me  ?  wist 
ye  not  that  I   must   be   about 


Yr  ail  Sul  gwedi'r  YslwylL 


y  gair  a  ddywedasai  efe  wrthynt. 
Ac  efe  a  aeth  i  waered  gyd  â 
hwynt,  ac  a  ddaeth  i  Nazareth, 
ac  a  fu  ostyngedig  iddynt.  A'i 
ram  ef  a  gadwodd  yr  holl  eiriau 
hyn  yn  ei  chalon.  A'r  Iesu  a 
gynnyddodd  mewn  doethineb  a 
chorpholaeth,  a  fFafr  gyd  â  Duw 
a  dynion. 


Yr  ail  Sul  gwedi'r  Ystwyll. 

Y  Colect. 

HOLL-alluog  a  thragywydd- 
ol  Dduw,  yr  hwn  wyt  yn 
llywio  pob  peth  yn  y  nef  a'r 
ddaear ;  Cly  w  yn  drugarog  eirch- 
ion  dy  bobl,  a  chaniattâ  i  ni  dy 
dangnefedd  holl  ddyddiau  ein 
by  wyd ;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
gíwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    Rhuf.  xii.  6. 

GAN  fod  i  ni  amryw  ddon- 
iau,  yn  ol  y  gras  a  rodd- 
wyd  ini,  pa  un  bynnag  ai  pro- 
phwydoliaeth,  prophwydwn  yn 
ol  cyssondeb  y  ffydd  ;  ai  gwein- 
idogaeth,  byddwn  ddyfal  yn  y 
weinidogaeth  ;  neu'r  hwn  sydd 
yn  athrawiaethu,  yn  yr  a- 
thrawiaeth  ;  neu'r  hwn  sydd 
yn  cynghori,  yn  y  cyngor  :  yr 
hwn  sydd  yn  cyfrannu,  gwnaed 
mewn  symlrwydd ;  yr  hwn  sydd 
yn  llywodraethu,  mewn  diwyd- 
rwydd ;  yr  hwn  sydd  yn  trugar- 
hâu,  mewn  llawenydd.  Bydded 
cariad  yn  ddiragrith.  Casêwch 
y  drwg,  a  glynwch  wrth  y  da. 
Mewn  cariad  brawdol  byddwch 
garedig  i'ch  gilydd;  yn-  rhoddi 
parch,  yn  blaenori  eich  gilydd ; 
nid  yn  dd'iog  mewn  diwyd- 
rwydd ;  yn  wresog  yn  yr  yspryd ; 
yn  gwasanaethu  yr  Arglwydd  ; 
yn  llawen  mewn  gobaith ;  yn 
ddi'oddefgar  mewn  cystudd ;  yn 
dyfal-barhâu  mewn  gweddi ;  yn 
cylrannu  i  gyfreitliau'r  saint ; 
ac  yn  dilyn  llettygarwch.     Ben- 


my  Father's  business  ?  And  they 
understood  not  the  saying  which 
he  spake  unto  them.  And  he 
went  down  with  them,  and  came 
to  Nazareth,  and  was  subject 
unto  them  :  but  his  mother  kept 
all  these  sayings  in  her  heart. 
And  Jesus  increased  in  wisdom, 
and  stature,  and  in  favour  with 
God  and  man. 


The  second  Sunday  after  the 
Epiphaiiy. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  who  dost  govern  all 
things  in  heaven  and  earth ; 
Mercifully  hear  the  supplica- 
tions of  thy  people,  and  grant 
us  thy  peace  all  the  days  of  our 
life ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    A  men. 

The  Epistle.    Rom.  xii.  6. 

HAVING  then  gifts  differ- 
ing according  to  the  grace 
that  is  given  to  us,  whether  pro- 
phecy, let  us  prophesy  according 
to  the  proportion  of  faith  ;  or 
ministry,  let  us  wait  on  our  mi- 
nistering; or  he  that  teacheth, 
on  teaching ;  or  he  that  exhort- 
eth,  on  exhortation  :  he  that 
giveth,  let  him  do  it  with  sim- 
plicity ;  he  that  ruleth,  with 
diligence  ;  he  that  sheweth 
mercy,  with  cheerfulness.  Let 
love  be  without  dissimulation. 
Abhor  that  which  is  evil,  cleave 
to  that  which  is  good.  Be 
kindly  affectioned  one  to  an- 
other with  brotherly  love,  in 
honour  preferring  one  another: 
not  slothful  in  business ;  fer- 
vent in  spirit  ;  serving  the 
Lord  ;  rejoicing  in  hope  ;  pa- 
tient in  tribulation;  continuing 
instant  in  prayer;  distributing 
to  the  necessity  of  saints ;  giv- 
en to  hospitality.  Bless  them 
which    persecute     you ;     bless, 


Yr  ail  Sul  gwedi'r  Ystroyll. 


dithiwch  y  rhai  sydd  yn  eich 
yralid:  bendithiwch,  ac  na  fell- 
dithiwch.  Byddwch  lawen  gyd 
á'r  rhai  sy  lawen,  ac  wyhvch  gyd 
â'r  rhai  sy'n  wylo.  Byddwch  yn 
unfryd  â'ch  gilydd :  heb  roi 
eich  meddwl  ar  uchel-bethau, 
eithr  yn  gyd-ostyngedig  â'r  rhai 
isel-radd. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  ii.  1. 

A'R  trydydd  dydd  yr  oedd 
pr'iodas  yn  Cana  Galilea  : 
a  mam  yr  Iesu  oedd  yno.  A  gal- 
wyd  yr  Iesu  hefyd  a'i  ddis- 
gyblion  i'r  bri'odas.  A  phan  hall- 
odd  y  gwin,  mam  yr  Iesu  a  ddy- 
wedodd wrtho  ef,  Nid  oes  gan- 
ddynt  mo'r  gwin.  Iesu  a  ddy  wed- 
odd  wrthi,  Beth  sydd  i  mi  a 
wnelwyf  â  tin,  wraig  ?  ni  ddaeth 
fy  awr  i  etto.  Ei  fam  ef  a  ddy- 
wedodd wrth  y  gwasanaethwýr, 
Beth  bynnag  a  ddywedo  efe 
wrthych,  gwnewch.  Ac  yr  oedd 
yno  chwech  o  ddyfr-lestri  meini 
wedi  eu  gosod,  yn  ol  detbd  pur- 
edigaeth  yr  Iuddewon,  y  rhai  a 
ddalient  bob  un  ddau  ffircyn  neu 
dri.  Iesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Llenwch  y  dyfr-lestri  o 
ddvvfr.  A  hwy  a'u  llanwasant 
hyd  yr  ymyl.  Ac  efe  a  ddywed- 
odd wrthynt,  Gollyngweh  yn 
awr,  a  dygwch  at  lywodraethwr 
y  wledd.  A  hwy  a  ddygasant. 
A  phan  brofodd  llywodraethwr 
y  wledd  y  dwfr  a  wnaethid  yn 
win,  ac  ni  wyddai  o  ba  le  yr 
ydoedd  (eithr  y  gwasanaethwyr, 
y  rhai  a  ollyngasent  y  dwfr,  a 
wyddent)  llywodraethwr  y  wledd 
a  alwodd  ar  y  priod-fab,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Pob  dyn  a 
esyd  y  gwin  da  yn  gyntaf;  ac 
wedi  iddynt  yfed  yn  dda,  yna 
un  a  fo  gwaeth  :  tithau  a  ged- 
waist  y  gwin  da  hyd  yr  awr  hon. 
II  yn  o  ddechreu  gwvrthiau  a 
wnaeth  yr  Iesu  yn  Cana  Galilea, 
ac  a  eglurodd  ei  ogoniant ;  a'i 
ddisgyblion  a  gredasant  ynddo. 


and  curse  not.  Rejoice  with 
them  that  do  rejoice,  and  weep 
with  them  that  weep.  Be  of 
the  same  mind  one  towards 
another.  Mind  not  high  things, 
but  condescend  to  men  of  low 
estate. 


The  Gospel.    St.  John  ii.  1. 

AND  the  third  day  there  was 
a  marriage  in  Cana  of  Ga- 
lilee, and  the  mother  of  Jesus 
was  there.  And  both  Jesus  was 
called,  and  his  disciples,  to  the 
marriage.  And  when  they  want- 
ed wine,  the  mother  of  Jesus 
saith  unto  him,  They  have  no 
wine.  Jesus  saith  unto  her,  Wo- 
man, what  have  I  to  do  with 
thee?  mine  hour  is  not  yet  come. 
His  mother  saith  unto  the  ser- 
vants, Whatsoever  he  saith  unto 
you,  do  it.  And  there  were  set 
there  six  water-pots  of  stone, 
after  the  manner  of  the  purify- 
ing of  the  Jews,  containing  two 
or  three  firkins  apiece.  Jesus 
saith  unto  them,  Fill  the  water- 
pots  with  water.  And  they  fill- 
ed them  up  to  the  brim.  And 
he  saith  unto  them,  Draw  out 
now,  and  bear  unto  the  govern- 
our  of  the  feast.  And  they  bare 
it.  When  the  ruler  of  the  feast 
had  tasted  the  water  that  was 
made  wine,  and  knewT  not  whence 
it  was,  (but  the  servants  which 
drew  the  water  knew,)  the  go- 
vernour  of  the  feast  called  the 
bridegroom,  and  saith  unto  him, 
Every  <man  at  the  beginning 
doth  set  forth  good  wine,  and 
when  men  have  well  drunk,  then 
that  which  is  worse :  but  thou 
hast  kept  the  good  wine  until 
now.  This  beginning  of  mira- 
cles did  Jesus  in  Cana  of  Ga- 
lilee, and  manifested  forth  his 
glory,  and  his  disciples  believed 
I  on  him. 


Y  trydydd  Sul  gwedi'r  Ysttvyll. 


Y  trydydd  Sul  gwedi'r  Ys- 

twyll. 

Y  Colect. 

HOLL-alluog  a  thragywydd- 
ol  Dduw,  edrych  yn  dru- 
Íçarog  ar  ein  gwendid ;  ac  yn  ein 
loll  beryglon  a'n  hanghenion, 
estyn  dy  ddeheulaw  i'n  cym- 
morth  ac  i'n  hamddiffyn  ;  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yr  Epistol.    Rhuf.  xii.  16. 

NA  fyddwch  ddoethion  yn 
eich  tyb  eich  hunain.  Na 
thelwch  i  neb  ddrwg  am  ddrwg. 
Darperwch  bethau  onest  yngol- 
wg  pob  dyn.  Os  yw  bosibl,  hyd 
y  mae  ynoch  chwi,  byddwch 
heddychlawn  à  pbob  dyn.  Nac 
ymdd'felwch,  rai  anwyl,  ond 
rhoddwch  le  i  ddigofaint :  canys 
y  mae  yn  ysgrifenedig,  I  mi  y 
mae  dial ;  myfi  a  dalaf,  medd  yr 
Arglwydd.  Am  hynny  os  dy 
elyn  a  newyna,  portha  ef;  os 
sycheda,  dyro  iddo  ddi'od  :  canys 
wrth  wneutbur  hyn,  ti  a  ben- 
tyrri  farwor  tanllyd  ar  ei  ben  ef. 
Na  orchfyger  di  gan  ddrygioni, 
eithr  gorchfyga  di  ddrygioni 
trwy  ddaioni. 
Yr  Efenqyl.    St.  Matth.  viii.  I. 

GWEDI  dyfod  Iesu  i  waered 
o'r  mynydd,  torfeydd  lawer 
a'i  canlynasant  ef.  Ac  wele,  un 
gwahan-glwyfus  a  ddaeth  ac  a'i 
haddolodd  ef,  gan  ddywedyd, 
Arglwydd,  os  mynni,  ti  a  elli  fy 
nglanhàu  i.  A'r  Iesu  a  estynodd 
ei  law,  ac  a  gyffyrddodd  âg  ef, 
gan  ddywedyd,  Mynnaf ;  glan- 
hâer  di.  Ac  yn  y  fan  ei  wahan- 
glwyf  ef  a  lanhawyd.  A  dy  wed- 
odd  yr  Iesu  wrtho,  Gwel  na 
ddywedych  wrth  neb  ;  eithr  dos, 
dangos  dy  hun  i'r  ofFeiriad,  ac 
offrymma  'r  rhodd  a  orchymyn- 
odd  Moses,  er  tystiolaeth  iddynt. 
Ac  wedi  dyfod  yr  Iesu  i  mewn 
i  Capernaum,  daeth  atto  gan- 
wriad,  gan  ddeisyfu  arno,  a  dy- 
wedyd,    Arglwydd,    y    mae    fy 


The  third  Sunday  after  the 
Epiphany. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  mercifully  look  upon 
our  infirmities,  and  in  all  our 
dangers  and  necessities  stretch 
forth  thy  right  hand  to  help  and 
defend  us ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    Rom.  xii.  16. 

BE  not  wise  in  your  own 
conceits.  Recompense  to 
no  man  evil  for  evil.  Provide 
things  honest  in  the  sight  of  all 
men.  If  it  be  possible,  as  much 
as  lieth  in  you,  live  peaceably 
with  all  men.  Dearly  beloved, 
avenge  not  yourselves,  but  ra- 
ther give  place  unto  wrath ;  for 
it  is  written,  Vengeance  is  mine; 
I  will  repay,  saith  the  Lord 
Therefore,  if  thine  enemy  hun- 
ger, feed  him  ;  if  he  thirst, 
give  him  drink  :  for  in  so  do- 
ing thou  shalt  heap  coals  of  fire 
on  his  head.  Be  not  overcome 
of  evil,  but  overcome  evil  with 
good. 

The  Gospel.    St.  Matth.  viii.  1. 

WHEN  he  was  come  down 
from  the  mountain,  great 
multitudes  followed  him.  And 
behold,  there  came  a  leper  and 
worshipped  him,  saying,  Lord, 
if  thou  wilt,  thou  canst  make 
me  clean.  And  Jesus  put  forth 
his  hand,  and  touched  him, 
saying,  I  will ;  be  thou  clean. 
And  immediately  his  leprosy 
was  cleansed.  And  Jesus  saith 
unto  him,  See  thou  tell  no  man, 
but  go  thy  way,  shew  thyself 
to  the  priest,  and  offer  the  gift 
that  Moses  commanded,  for  a 
testimony  unto  them.  And  when 
Jesus  was  entered  into  Caper- 
naum, there  came  unto  him  a 
centurion  beseeching  him,  and 
saying,  Lord,  my  servant   lieth 


Y  pedwerydd  Sid  gtvedi'r  Ysttvyll. 


ngwas  yn  gorwedd  gartref  yn  glaf 
o'r  parlys,  ac  mewn  poen  ddir- 
fawr.  A'r  Iesu  a  ddywedodd 
wrtho.  Mi  a  ddeuaf  ac  a'i  hiach- 
àf  ef.  A'r  canwriad  a  attebodd 
ac  a  ddywedodd,  Arglwydd,  nid 
ydwyf  fi  deilwng  i  ddyfod  o 
honot  tan  fy  nghronglwyd:  eithr 
yn  unig  dywed  y  gair,  a'm  gwas 
a  iachèir.  Canys  dyn  ydwyf 
finnau  dan  awdurdod,  a  chennyf 
filwŷr  danaf;  a  dywedaf  wrth 
hwn,  Cerdda,  ac  efe  a  â;  ac 
wrth  arall,  Tyred,  ac  efe  a  ddaw; 
ac  wrth  fy  ngwas,  Gwna  hyn, 
ac  efe  a'i  gwna.  A'r  Iesu,  pan 
glybu,  a  ryfeddodd,  ac  a  ddy- 
wedodd wrtli  y  rhai  oedd  yn 
canlyn,  Yn  wir  meddaf  i  chwi, 
Ni  chefais  gymmaint  ffydd,  na 
ddo  yn  yr  Israel.  Ac  yr  ydwyf 
yn  dywedyd  i  chwi,  y  daw  llawer 
o'r  dwyrain  a'r  gorllewin,  ac  a 
eisteddant  gyd  âg  Abraham,  ac 
Isaac,  a  Iacob,  yn  nheyrnas  nef- 
oedd ;  ond  plant  y  deyrnas  a 
deflir  i'r  tyvvyllwch  eithaf ;  yno 
y  bydd  wylofain  a  rhingcian 
dannedd.  A  dywedodd  yr  Iesu 
wrth  y  canwriad,  Dos  ymaith ; 
ac  megis  y  credaist,  bydded  i  ti. 
A'i  was  a  iachawyd  yn  yr  awr 
honno. 


Y  pedwerydd  Sid  gwedi'r  Ys- 

t  ivy 11. 

Y  Colect. 

ODduw,  yr  hwn  a  wyddost 
ein  bod  ni  wedi  ein  gosod 
mewn  cymmaint  a  chynnifer  o 
beryglon,  fel  na's  gallwn,  o  her- 
wydd  gwendid  ein  dynol  anian, 
sefyll  bob  amser  yn  uniawn ; 
Caniattâ  i  ni  y  cyfryvv  nerth  a 
nodded,  ag  a  'n  cymhortho  ym 
mhob  perygl,  ac  a'n  harweinio 
trwybobprofedigaeth;  trwylesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yr  Epistol.    Rhuf.  xiii.  1. 

YMDDAROSTYNGED  pob 
enaid  i'r  awdurdodau  gor- 


at  home  sick  of  the  palsy, 
grievously  tormented.  And  Je- 
sus saith  unto  him,  I  will  come 
and  heal  him.  The  centurion 
answered  and  said,  Lord,  I  am 
not  worthy  that  thou  shouldest 
come  under  my  roof ;  but  speak 
the  word  only,  and  my  servant 
shall  be  healed.  For  I  am  a  man 
under  authority,  having  soldiers 
under  me :  and  I  say  unto  this 
man,  Go,  and  he  goeth ;  and  to 
another,  Come,  and  he  cometh ; 
and  to  my  servant,  Do  this,  and 
he  doeth  it.  When  Jesus  heard 
it,  he  marvelled,  and  said  to 
them  that  followed,  Verily  I 
say  unto  you,  I  have  not  found 
so  great  faith,  no  not  in  Israel. 
And  I  say  unto  you,  That  many 
shall  come  from  the  east  and 
west,  and  shall  sit  down  with 
Abraham,  and  Isaac,  and  Jacob, 
in  the  kingdom  of  heaven.  But 
the  children  of  the  kingdom 
shall  be  cast  out  into  outer  dark- 
ness :  there  shall  be  weeping  and 
gnashing  of  teeth.  And  Jesus 
said  unto  the  centurion,  Go  thy 
way,  and  as  thou  hast  believed, 
so  be  it  done  unto  thee.  And 
his  servant  was  healed  in  the 
self-same  hour. 


The  fourth  Sunday  after  the 
Epiphany. 
The  Collect. 

OGod,  who  knowest  us  to 
be  set  in  the  midst  of  so 
many  and  great  dangers,  that 
by  reason  of  the  frailty  of  our 
nature  we  cannot  always  stand 
upright;  Grant  to  us  such 
strength  and  protection,  as  may 
support  us  in  all  dangers,  and 
carry  us  through  all  tempta- 
tions ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

The  Epistle.    Rom.  xiii.  1. 

LET    every  soul   be    subject 
unto   the   higher  powers  ; 


Y  pedwerydd  Sid  gwedi'r  Ystwyll. 


uehel  :  canys  nid  oes  awdurdod 
ond  oddi  wrth  Dduw;  a'r  aw- 
durdodau  y  sydd,  gan  Dduw  y 
maent  wedi  eu  hordeinio.  Am 
hynny  pwy  bynnag  sydd  yn 
ymosod  yn  erbyn  yr  awdurdod, 
sydd  yn  gwrthwynebu  ordinhâd 
Duw:  a'r  rhai  a  wrthwynebant, 
a  dderbyniant  farnedigaeth  idd- 
ynt  eu  hunain.  Canys  tywys- 
ogion  nid  ydynt  ofn  i  weithred- 
oedd  da,  eithr  i'r  rhai  drwg.  A 
fynni  di  nad  ofnech  yr  awdur- 
dod? gwna'r  hyn  sydd  dda,  a  thi 
a  gai  glod  ganddo :  canys  gwein- 
idog  Duw  ydyw  efe  i  ti  er  da- 
ioni.  Eithr  os  gwnei  ddrwg, 
ofna  ;  canys  nid  y  w  efe  yn  dwyn 
y  cleddyf  yn  ofer :  oblegid  gwein- 
ldog  Duw  yw  efe,  d'ialydd  Hid 
i'r  hwn  sydd  yn  gwneuthur 
drwg.  Herwydd  paham,  ang- 
henraid  yw  ymddarostwng,  nid 
yn  unig  o  herwydd  llid,  eithr 
o  herwydd  cydwybod  hefyd. 
Canys  am  hyn  yr  ydych  yn  talu 
teyrn-ged  hefyd  :  oblegid  gwas- 
anaethwŷr  Duw  ydynt  hwy,  yn 
gwylied  ar  hyn  yma.  Telwch 
gan  hynny  i  bawb  eu  dyledion  : 
teyrn-ged  i'r  hwn  y  mae  teytn- 
ged  yn  ddyledus ;  toll,  i'r  hwn 
y  mae  toll ;  ofn,  i'r  hwn  y  mae 
ofn  ;  parch,  i'r  hwn  y  mae  parch 
yn  ddyledus. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  viii.  23. 

AC  wedi  iddo  fyned  i'r  Hong, 
ei  ddisgyblion  a'i  canlyn- 
asant  ef.  Ac  wele,  bu  cynnwrf 
mawr  yn  y  môr,  hyd  oni  chudd- 
iwyd  y  Hong  gan  y  tonnau  :  eithr 
efe  oedd  yn  cysgu.  A'i  ddisgybl- 
ion a  ddaethant  atto,  ac  a'i 
deffroasant,  gan  ddywedyd,  Ar- 
glwydd,  cadw  ni  :  darfu  am 
danom.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Paham  yr  ydych  yn 
ofnus,  O  chwi  o  ychydig"  ffydd  ? 
Yna  y  cododd  efe,  ac  y  cerydd- 
odd  y  gwỳntoedd  a'r  môr,  a  bu 
dawelwch"  mawr.     A'r  dynion  a 


for  there  is  no  power  but  of 
God  :  the  powers  that  be  are 
ordained  of  God.  Whosoever 
therefore  resisteth  the  power 
resisteth  the  ordinance  of  God: 
and  they  that  resist  shall  re- 
ceive to  themselves  damnation. 
For  rulers  are  not  a  terror  to 
good  works,  but  to  the  evil. 
Wilt  thou  then  not  be  afraid 
of  the  power  ?  do  that  which 
is  good,  and  thou  shalt  have 
praise  of  the  same  :  for  he  is 
the  minister  of  God  to  thee 
for  good.  But  if  thou  do  that 
which  is  evil,  be  afraid;  for 
he  beareth  not  the  sword  in 
vain :  for  he  is  the  minister 
of  God,  a  revenger  to  execute 
wrath  upon  him  that  doeth 
evil.  Wherefore  ye  must  needs 
be  subject,  not  only  for  wrath, 
but  also  for  conscience  sake. 
For  for  this  cause  pay  ye  tri- 
bute also ;  for  they  are  God's 
ministers,  attending  continually 
upon  this  very  thing.  Render 
therefore  to  aU  their  dues;  tri- 
bute to  whom  tribute  is  due, 
custom  to  whom  custom,  fear 
to  whom  fear,  honour  to  whom 
honour. 


The  Gospel.    St.  Matth.  viii.  23. 

AND  when  he  was  entered 
into  a  ship,  his  disciples 
followed  him.  And  behold,  there 
arose  a  great  tempest  in  the  sea, 
insomuch  that  the  ship  was 
covered  with  the  waves  :  but 
he  was  asleep.  And  his  disciples 
came  to  him,  and  awoke  him, 
saying,  Lord,  save  us,  we  perish. 
And  he  saith  unto  them,  Why 
are  ye  fearful,  O  ye  of  little 
faith  ?  Then  he  arose,  and  re- 
buked the  winds  and  the  sea, 
and  there  was  a  great  calm. 
But  the  men  marvelled,  saying, 
What  manner  of  man  is  this. 


Y  pummcd  Sul  gwedi'r  YstwyU. 


ryfeddasant,  gan  ddywedyd,  Pa 
ryw  un  yw  hwn,  gan  fod  y 
gwỳntoedd  hefyd  a'r  mòr  yn 
ufuddhâu  iddo?  Ac  wedi  ei 
ddyfod  ef  i'r  Ian  arall,  i  wlad  y 
Gergesiaid,  dau  ddieflig  a  gyf- 
arfuant  âg  ef",  y  rhai  a  ddeuent 
o'r  beddau,  yn  dra  ffyrnig,  fel 
na  allai  neb  fyned  y  ffbrdd 
honno.  Ac  wele,  hwy  a  lefas- 
ant,  gan  ddywedyd,  lesu  Fab 
Duw,  beth  sydd  i  ni  a  wnelom 
â  thi  ?  a  ddaethost  ti  yma  i'n 
poeni  ni  cyn  yr  amser  ?  Ac  yr 
oedd  ym  mhell  oddi  wrthynt 
genfaint  o  foch  lawer  yn  pori. 
A'r  cythreuliaid  a  ddeisyfiasant 
arno,  gan  ddywedyd,  Os  bwri  ni 
allan,  caniattà  i  ni  fyned  yniaith 
i'r  genfaint  focb.  Ac  efe  a 
ddywedodd  wrthynt,  Ewch.  A 
hwy,  wedi  myned  allan,  a  aeth- 
ant  i'r  genfaint  foch.  Ac  wele, 
yr  boll  genfaint  foch  a  ruthrodd 
dros  y  dibyn  i'r  mór,  ac  a  fuant 
feirw  yn  y  dyfroedd.  A'r  meich- 
iaid  a  ffoisant ;  ac  wedi  eu 
dyfod  hwy  i'r  ddinas,  hwy  a 
fynegasant  bob  peth,  a  pha  beth 
a  ddarfuasai  i'r  rhai  dieflig.  Ac 
wele,  yr  holl  ddinas  a  ddaeth 
allan  i  gyfarfod  â'r  lesu.  A 
phan  ei  gwelsant,  attolygasant 
iddo  ymadael  o'u  cyffiniau 
hwynt. 

Y  pummed  Sul  gwedi'r  Ys- 

twytt. 

Y  Colect. 

OArglwydd,  ni  a  attolygwn 
i  ti  gadw  dy  Eglwys  a'th 
deulu  yn  wastad  yn  dy  wir 
grefydd ;  fel  y  gallon t  hwy  oil, 
y  sawl  sydd  yn  ymgynnal  yn 
unig  wrth  obaith  dy  nefol  ras, 
gael  byth  eu  hamddiffyn  gan  dy 
alluog  nerth;  trwy  lesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    Col.  iii.  12. 
"[V/TEGIS    etholedigion   Duw, 
A.YJL  sanctaidd  acanwyl,  gwisg- 


that  even  the  winds  and  the 
sea  obey  him  !  And  when  he  was 
come  to  the  other  side  into  the 
country  of  the  Gergesenes,  there 
met  him  two  possessed  with  de- 
vils, coming  out  of  the  tombs, 
exceeding  fierce,  so  that  no 
man  might  pass  by  that  way. 
And  behold,  they  cried  out, 
saying,  What  have  we  to  do 
with  thee,  Jesus,  thou  Son  of 
God  ?  art  thou  come  hither  to 
torment  us  before  the  time  ? 
And  there  was  a  good  way  off 
from  them  an  herd  of  many 
swine,  feeding.  So  the  devils  be- 
sought him,  saying,  If  thou  cast 
us  out,  suffer  us  to  go  away  in- 
to the  herd  of  swine.  And  he 
said  unto  them,  Go.  And  when 
they  were  come  out,  they  went 
into  the  herd  of  swine  :  and  be- 
hold, the  whole  herd  of  swine 
ran  violently  down  a  steep  place 
into  the  sea,  and  perished  in  the 
waters.  And  they  that  kept 
them  fled,  and  went  their  ways 
into  the  city,  and  told  every 
thing,  and  what  was  befallen 
to  the  possessed  of  the  devils. 
And  behold,  the  whole  city 
came  out  to  meet  Jesus :  and 
when  they  saw  him,  they  be- 
sought him,  that  he  would  de- 
part out  of  their  coasts. 


The  fifth  Sunday  after  the 
Epiphany. 
The  Collect. 

OLord,  we  beseech  thee  to 
keep  thy  Church  and  hous- 
hold  continually  in  thy  true  re- 
ligion ;  that  they  who  do  lean 
only  upon  the  hope  of  thy  hea- 
venly grace  may  evermore  be 
defended  by  thy  mighty  power  ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    Col.  iii.  12. 

PUT    on    therefore,    as    the 
elect  of  God,  holy  and  be- 


Ypummed  <SW  gtvedi'r  Ýstwyll. 


wch  am  danoch  ymysgaroedd 
trugareddau,  cymmwynasgar- 
wch,  gostyngeiddrwydd,  add- 
fwynder,  ymaros  ;  gan  gyd- 
ddwyn  am  gilydd,  a  maddeu 
i'ch  gilydd,  os  bydd  gan  neb 
gweryl  yn  erbyn  neb :  megis  ag 
y  maddeuodd  Crist  i  cbwi,  felly 
gvvnewch  chwithau.  Ac  am  ben 
hyn  oil,  gwisgwch  gariad,  yr 
hwn  yw  rhwymyn  perffeitn- 
rwydd.  A  llywodraethed  tang- 
nefedd  Dduw  yn  eich  calonnau, 
i'r  hwn  hefyd  y'ch  galwyd  yn 
un  corph ;  a  bydd  wch  ddi'olch- 
gar.  Preswylied  gair  Crist  yn- 
och  yn  helaeth  ym  mhob  doeth- 
ineb ;  gan  ddysgu  a  rhybuddio 
bawb  eich  gilydd  mewn  psalm- 
au,  a  hymnau,  ac  odlau  yspryd- 
ol,  gan  ganu  trwy  ras  yn  eich 
calonnau  i'r  Arglwydd.  A  pha 
beth  by  nnag  a  wneloch,  ar  air  neu 
ar  weithred,  gwnewch  bob  peth 
yn  enw'r  Arglwydd  Iesu,  gan  ddi- 
olch  i  Dduw  a'r  Tad  trwyddo  ef. 

Yr  F.fengyl.    St  Matth.  xiii.  24. 
rpEVRNAS  nefoedd  sy  gyff- 

JL  elyb  i  dtlyn  a  hauodd 
had  da  yn  ei  faes :  a  thra  yr 
oedd  y  dynion  yn  cysgu,  daeth 
ei  elyn  ef  ac  a  hauodd  efrau  ym 
mhlith  y  gwenith,  ac  a  aeth 
ymaith.  Ac  wedi  i'r  eginyn 
dyfu,  a  dwyn  ffrwyth,  yna  'r 
ymddangosodd  yr  efrau  hefyd. 
A  gweision  gwr  y  tỳ  a  ddaeth- 
ant,  ac  a  ddywedasant  wrtho, 
Arglwydd,  oni  hauaist  ti  had 
da  yn  dy  faes  ?  o  ba  le  gan 
hynny  y  mae'r  efrau  ynddo  ? 
Yntau  a  ddywedodd  wrtliynt,  Y 
gelyn  ddyn  a  wnaeth  hyn.  A'r 
gweision  a  ddywedasant  wrtho, 
A  fynni  di  gan  hynny  i  ni  fyned 
a'u  casglu  hwynt?  Ac  efe  a 
ddywedodd,  Na  fynnaf ;  rhag  i 
chwi,  wrth  gasglu'r  efrau,  ddi- 
wreiddio'r  gwenith  gyd  â  hwynt. 
Gadêwch  i'r  ddau  gyd-dyfu  hyd 
y  cynhauaf :  ac  yn  amser  y  cyn- 


loved,  bowels  of  mercies,  kind- 
ness, humbleness  of  mind, 
meekness,  long-suffering ;  for- 
bearing one  another,  and  for- 
giving one  another,  if  any  man 
have  a  quarrel  against  any ; 
even  as  Christ  forgave  you, 
so  also  do  ye.  And  above  all 
these  things  put  on  charity, 
which  is  the  bond  of  perfect- 
ness.  And  let  the  peace  of 
God  rule  in  your  hearts,  to  the 
which  also  ye  are  called  in  one 
body  ;  and  be  ye  thankful.  Let 
the  word  of  Christ  dwell  in 
you  richly  in  all  wisdom,  teach- 
ing and  admonishing  one  an- 
other in  psalms,  and  hymns, 
and  spiritual  songs,  singing 
with  grace  in  your  hearts  to 
the  Lord.  And  whatsoever  ye 
do,  in  word  or  deed,  do  all  in 
the  Name  of  the  Lord  Jesus, 
giving  thanks  to  God  and  the 
Father  by  him. 

The  Gospel.    St.  Matth.  xiii.  24. 

THE  kingdom  of  heaven  is 
likened  unto  a  man  which 
sowed  good  seed  in  his  field. 
But  while  men  slept,  his  enemy 
came  and  sowed  tares  among 
the  wheat,  and  went  his  way. 
But  when  the  blade  was  sprung 
up,  and  brought  forth  fruit, 
then  appeared  the  tares  also.  So 
the  servants  of  the  housholder 
came,  and  said  unto  him,  Sir, 
didst  not  thou  sow  good  seed 
in  thy  field  ?  from  whence  then 
hath  it  tares  ?  He  said  unto 
them,  An  enemy  hath  done 
this.  The  servants  said  unto 
him,  Wilt  thou  then  that  we  go 
and  gather  them  up  ?  But  he 
said,  Nay ;  lest  while  ye  gather 
up  the  tares,  ye  root  up  also  the 
wheat  with  them.  Let  both 
grow  together  until  the  harvest ; 
and  in  the  time  of  harvest  1 
will  say  to  the  reapers,  Gather 
G 


Y  chweched  Sul  gwedi'r  Ystwyll. 


hauaf  y  dywedaf  wrth  y  medel- 
wŷr,  Cesglwch  yn  gyntaf  yr 
efrau,  a  rhwymwch  hwynt  yn 
ysgubau  i'w  lhvyr  losgi ;  ond 
cesglwch  y  gwenith  i'm  hysgubor. 


Y  chweched  Sul  gwedi'r  Ys- 
twyll. 
Y  Colect. 

ODduw,  bendigedig  Fab  yr 
hwn  a  ymddangosodd  fel 
y  dattodai  weithredoedd  diafol, 
ac  y  gwnai  ni  yn  feibion  i 
Dduw,  ac  yn  etifeddion  bywyd 
tragywyddol ;  Caniattâ  i  ni,  ni  a 
attolygwn  i  ti,  gan  fod  gennym 
y  gobaith  hwn,  ein  puro  ein 
hunain,  megis  y  mae  yntau  yn 
bur ;  fel,  pan  yr  ymddangoso 
eilwaitb  gyd  â  nerth  a  gogoniant 
mawr,  y'n  gwneler  yn  gyfFelyb 
iddo  ef  yn  ei  dragywyddol  a'i 
ogoneddus  deyrnas;  ym  inha  un, 
gyd  â  thi,  O  Dad,  a  chyd  â  thi, 
O  Yspryd  Glàn,  y  mae  efe  yn  byw 
ac  yn  teyrnasu,  byth  yn  un  Duw, 
heb  drangc  na  gorphen.  Amen. 
Yr  Epistol.    1  St.  loan  iii.  1. 

GWELWCH  pa  fath  gariad 
a  roes  y  Tad  arnom,  fel  y'n 
gelwid  yn  feibion  i  Dduw  : 
oblegid  nyn  nid  edwyn  y  byd 
chwi,  oblegid  nad  adnabu  efe  ef. 
Anwylyd,  yr  awrhon  meibion  i 
Dduw  ydyin,  ac  nid  amlygwyd 
etto  beth  a  fyddwn :  eithr  ni  a 
wyddom,  pan  ymddangoso  efe,  y 
byddwn  gyfFelyb  iddo;  oblegid 
ni  a  gawn  ei  weled  ef  megis 
ag  y  mae.  Ac  y  mae  pob  un  sy 
ganddo  y  gobaith  hwn  ynddo  ef, 
yn  ei  buro  ei  hun,  megis  y  mae 
yntau  yn  bur.  Pob  un  a'r  sydd 
yn  gwneuthur  pechod,  sydd  hef- 
yd  yn  gwneuthur  anghyfraith : 
oblegid  anghyfraith  yw  pechod. 
A  chwi  a  wyddoch  ymddangos 
o  bono  ef,  fel  y  dileai  ein  pech- 
odau  ni  ;  ac  ynddo  ef  nid  oes 
pechod.  Pob  un  a'r  sydd  yn 
aros  ynddo  ef,  nid  yw  yn  pechu  ; 


ye  together  first  the  tares,  and 
bind  them  in  bundles  to  burn 
them  :  but  gather  the  wheat 
into  my  barn. 


The  sixth  Sunday  after  the 
Epiphany. 
The  Collect. 

OGod,  whose  blessed  Son 
was  manifested  that  he 
might  destroy  the  works  of  the 
devil,  and  make  lis  the  sons  of 
God,  and  heirs  of  eternal  life ; 
Grant  us,  we  beseech  thee,  that, 
having  this  hope,  we  may  pu- 
rify ourselves,  even  as  he  is 
pure;  that,  when  he  shall  ap- 
pear again  with  power  and  great 
glory,  we  may  be  made  like 
unto  him  in  his  eternal  and 
glorious  kingdom ;  where  with 
thee,  O  Father,  and  thee,  O 
Holy  Ghost,  he  liveth  and  reign- 
eth,  ever  one  God,  world  with- 
out end.    Amen. 

The  Epistle.    1  St.  John  iii.  1. 

BEHOLD,  what  manner  of 
love  the  Father  hath  be- 
stowed upon  us,  that  we  should 
be  called  the  sons  of  God  : 
therefore  the  world  knoweth  us 
not,  because  it  knew  him  not. 
Beloved,  now  are  we  the  sons 
of  God,  and  it  doth  not  yet  ap- 
pear what  we  shall  be :  but  we 
know,  that,  when  he  shall  ap- 
pear, we  shall  be  like  him  ;  for 
we  shall  see  him  as  he  is.  And 
every  man  that  hath  this  hope 
in  him  purineth  himself,  even 
as  he  is  pure.  Whosoever  com- 
mitteth  sin  transgresseth  also 
the  law:  for  sin  is  the  trans- 
gression of  the  law.  And  ye 
know  that  he  was  manifested  to 
take  away  our  sins ;  and  in  him 
is  no  sin.  Whosoever  abideth 
in  him  sinneth  not :  whosoever 
sinneth  hath  not  seen  him,  nei- 


Y chweched  Sut  gwed'ir  Ystwyll. 


pob  un  a'r  sydd  yn  pechu,  ni's 
gwelodd  ef,  ac  ni's  adnabu  ef. 
O  blant  bychain,  na  thwylled 
neb  cbwi ;  yr  hwn  sydd.  yn 
gwneuthur  cyfiawnder,  sydd  gyf- 
iawn,  megis  y  mae  yntau  yn 
gyfiawn.  Yr  hwn  sydd  yn 
gwneuthur  pechod,  o  ddiafol  y 
mae;  canys  y  mae  diafol  yn 
pecbu  o'r  dechreuad.  I  hyn  yr 
ymddangosodd  Mab  Duw,  fel  y 
dattodai\veithredoedd  diafol. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xxiv.  23. 

YNA  os  dywed  neb  wrth- 
ych,  Wele,  llyma  Grist, 
neu  llyma  ;  na  chredwch.  Can- 
ys cyfyd  gau-gristiau  a  gau- 
brophwydi,  ac  a  roddant  ar- 
wyddion  mawrion  a  rhyfedd- 
odau ;  hyd  oni  thwyllant,  pe 
byddai  bosibl,  i'e,  yr  etholed- 
igion.  Wele,  rhag-ddywedais  i 
chwi.  Am  hynny  os  dywed- 
ant  wrthyeh,  Wele,  y  mae 
efe  yn  y  diffaethwch  ;  nac 
ewch  allan :  Wele,  yn  yr  ys- 
tafelloedd  ;  na  cliredwch.  O- 
blegid  fel  y  daw  y  fellten  o'r 
dwyrain,  ac  y  tywynna  hyd 
y  gorllewin  ;  felly  hefyd  y 
bydd  dyfodiad  Mab  y  dyn. 
Canys  pa  le  bynnag  y  byddo 
'r  gelain,  yno  'r  ymgasgl  yr 
eryrod.  Ac  yn  y  fan  wedi 
gorthrymder  y  dyddiau  hynny, 
y  tywyllir  yr  haul,  a'r  lleuad 
ni  rydd  ei  goleuni,  a'r  ser  a 
syrth  o'r  nef,  a  nerthoedd  y 
nefoedd  a  ysgydwir.  Ac  yna  yr 
ymddengys  arwydd  Mab  y  dyn 
n  y  nef :  ac  .yna  y  galara 
oil  lwythau'r  ddaear,  a  hwy 
a  welant  Fab  y  dyn  yn  dyfod 
ar  gymmylau'r  nef  gyd  â  nerth 
a  gogoniant  mawr.  Ac  efe  a 
ddenfyn  ei  angylion  â  mawr 
sain  udgorn ;  a  hwy  a  gasglant 
ei  ethoíedigion  ef  ynghyd  o'r 
pedwar  gwỳnt,  o  eithafoedd 
y  nefoedd  hyd  eu  heithafoedd 
hwynt. 


C 


ther  known  him.  Little  chil- 
dren, let  no  man  deceive  you : 
he  that  doeth  righteousness  is 
righteous,  even  as  he  is  right- 
eous. He  that  committeth  sin 
is  of  the  devil:  for  the  devil 
sinneth  from  the  beginning. 
For  this  purpose  the  Son  of 
God  was  manifested,  that  he 
might  destroy  the  works  of  the 
devil. 
The  Gospel.   St.  Matth.  xxiv.  23. 

THEN  if  any  man  shall  say 
unto  you,  Lo,  here  is 
Christ,  or  there;  believe  it  not. 
For  there  shall  arise  false  Christs, 
and  false  prophets,  and  shall 
shew  great  signs  and  wonders  ; 
insomuch  that  (if  it  were  possi- 
ble) they  shall  deceive  the  very 
elect.  Behold,  I  have  told  you 
before.  Wherefore,  if  they  shall 
say  unto  you,  Behold,  he  is  in 
the  desert ;  go  not  forth :  be- 
hold, he  is  in  the  secret  cham- 
bers ;  believe  it  not.  For  as  the 
lightning  cometh  out  of  the 
east,  and  shineth  even  unto  the 
west ;  so  shall  also  the  coming 
of  the  Son  of  Man  be.  For 
wheresoever  the  carcase  is,  there 
will  the  eagles  be  gathered  to- 
gether. Immediately  after  the 
tribulation  of  those  days  shall 
the  sun  be  darkened,  and  the 
moon  shall  not  give  her  light, 
and  the  stars  shall  fall  from 
heaven,  and  the  powers  of  the 
heavens  shall  be  shaken.  And 
then  shall  appear  the  sign  of 
the  Son  of  Man  in  heaven  :  and 
then  shall  all  the  tribes  of  the 
earth  mourn,  and  they  shall  see 
the  Son  of  Man  coming  in  the 
clouds  of  heaven,  with  power 
and  great  glory.  And  he  shall 
send  his  angels  with  a  great 
sound  of  a  trumpet,  and  they 
shall  gather  together  his  elect 
from  the  four  winds,  from  one 
end  of  heaven  to  the  other. 
G2 


Y  Sul  a  ehvir  Septuagesima. 


Y  Sul  a  elwir  Septuagesima,  neu 

y  trydydd  Sul  cyn  y  Garawys. 

Y  Colec't. 

OArglwydd,  ni  a  attolygwn 
i  ti  wrando  yn  ddarbodus 
weddi'au  dy  bobl,  fel  y  byddo  i  ni, 
y  rhai  a  gospir  yn  gyfiawn  am  ein 
camweddau,  yn  drugarog  gael  ein 
hyinwared  gan  dy  ddaioni  di ;  er 
gogoniant  dy  Enw,  trwy  Iesu 
Grist  ein  Hiachawdwr,  yr  hwn 
sydd  yn  byw  ac  yn  teyrnasu  gyd 
â  thi  a'r  Yspryd  Glân,  byth  yn 
un  Duw  heb  drangc  na  gorphen. 
Amen. 

Yr  Epistol.    1  Cor.  ix.  24. 

ONI  vvyddoch  chwi  fod  y  rhai 
sydd  yn  rhedeg  mewn  gyrfa, 
i  gyd  yn  rhedeg,  ond  bod  un  yn 
derbyn  y  gamp  ?  Felly  rhedwch, 
fel  y  caffoch  afael.  Ac  y  mae 
pob  un  a'r  sydd  yn  ymdrechu, 
yn  ymgadw  ym  mhob  peth ;  a 
hwynt-hwy  yn  wir,  fel  y  derbyn- 
iont  goron  lygredig,  eithr  nyni, 
un  anllygredig.  Yr  wyf  fi  gan 
hynny  felly  yn  rhedeg,  nid  meg- 
is  ar  amcan  ;  felly  yr  wyf  yn 
ymdrechu,  nid  fel  un  yn  euro  yr 
awyr.  Ond  yr  wyf  fi  yn  cospi 
fy  nghorph,  ac  yn  ei  ddwyn  yn 
gaeth ;  rhag  i  mi  mewn  un  modd, 
wedi  i  mi  bregethu  i  eraill,  fod 
fy  hun  yn  anghymmeradwy. 

Yr  Efenqyl.  St.  Matth.  xx.  1. 
rpEỲRNAS  nefoedd  sy  deb- 
X  yg  i  wr  o  berchen  tv,  yr  hwn 
a  aeth  allan,  a  hi  yn  dyddhàu,  i 
gyflogi  gweithwŷr  i'w  winllan. 
Ac  wedi  cyttuno  a'r  gweithwvr 
er  ceiniog  y  dydd,  efe  a'u  hanfon- 
odd  hwy  i'w  winllan.  Ac  efe  a 
aeth  allan  ynghylch  y  drydedd 
awr,  ac  a  welodd  eraill  yn  sefyll 
yn  segur  yn  y  farchnadfa;  ac  a 
ddywedodd  wrfhynt.Ewch  chwi- 
thau  i'r  winllan,  a  pha  beth  byn- 
nag  a  f  yddo  cyfiawn,  mi  a'i  rhodd- 
af  i  chwi.  A  hwy  a  aethant  ym- 
aith.  Ac  efe  a  aeth  allan  drachefn 
ynghylch  y  chweched  a'r  nawfed 


The  Sunday  called  Septuagesima, 

or  the  third  Sunday  before  Lent. 

The  Collect. 

OLord,  we  beseech  thee 
favourably  to  hear  the 
prayers  of  thy  people ;  that 
we,  who  are  justly  punished 
for  our  offences,  may  be  mer- 
cifully delivered  by  thy  good- 
ness, for  the  glory  of  thy  Name ; 
through  Jesus  Christ  our  Sa- 
viour, who  liveth  and  reigneth 
with  thee  and  the  Holy  Ghost, 
ever  one  God,  world  without 
end.   Amen. 

The  Epistle.    1  Cor.  ix.  24. 

Í^NOW  ye  not,  that  they 
L  which  run  in  a  race  run 
all,  but  one  receiveth  the  prize  ? 
So  run  that  ye  may  obtain. 
And  every  man  that  striveth 
for  the  mastery  is  temperate 
in  all  things :  now  they  do  it 
to  obtain  a  corruptible  crown, 
but  we  an  incorruptible.  I 
therefore  so  run,  not  as  un- 
certainly ;  so  fight  I,  not  as 
one  that  beateth  the  air:  but 
I  keep  under  my  body,  and 
bring  it  into  subjection,  lest 
that  by  any  means,  when  I 
have  preached  to  others,  I  my- 
self should  be  a  cast-away. 

The  Gospel.  St.  Matth.  xx.  1. 
ri^HE  kingdom  of  heaven  is 
JL  like  unto  a  man  that  is 
an  housholder,  which  went  out 
early  in  the  morning  to  hire 
labourers  into  his  vineyard. 
And  when  he^had  agreed  with 
the  labourers  for  a  peny  a  day, 
he  sent  them  into  his  vine- 
yard. And  he  went  out  about 
the  third  hour,  and  saw  others 
standing  idle  in  the  market- 
place, and  said  unto  them,  Go 
ye  also  into  the  vineyard,  and 
whatsoever  is  right  I  will  give 
you.  And  they  went  their 
way.     Again    he  went   out    a- 


Y  Sul  a  elwir  Se. 


awr,  ac  a  wnaeth  yr  un  model. 
Ac  efe  a  aeth  allan  ynghylch  yr 
unfed  awr  ar  ddeg,  ac  a  gafodd 
eraill  yn  sefyll  yn  segur,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Paham  y  sefwch 
chwi  yma  ar  hyd  y  dydd  yn  se- 
gur ?  Dy  wedasant  wrtho,  Am  na 
chyflogodd  neb  nyni.  Dywed- 
odd  yntau  wrthynt,  Ewch  chwi- 
thau  i'r  winllan ;  a  pha  beth 
bynnag  fyddo  cyfiawn  chwi  a'i 
cewch.  A  phan  aeth  hi  yn  hwyr, 
arglwydd  y  winllan  a  ddy wedodd 
wrth  ei  oruchwyliwr,  Galw'r 
gweithwŷr,  a  dyro  iddynt  eu 
cyflog,  gan  ddechreu  o'r  rhai  di- 
weddaf  hyd  y  rhai  cyntaf.  A 
phan  ddaeth  y  rhai  a  gyflogasid 
ynghylch  yr  unfed  awr  ar  ddeg, 
hwy  a  gawsant  bob  un  geiniog. 
A  phan  ddaeth  y  rhai  cyntaf, 
hwy  a  dybiasant  y  caent  fwy  ; 
a  hwythau  a  gawsant  bob  un 
geiniog.  Ac  wedi  iddynt  gael, 
grwgnach  a  wnaethant  yn  erbyn 
gwr  y  tv,  gan  ddywedyd,  Un  awr 
y  gweithiodd  y  rhai  olaf  hyn,  a 
thi  a'u  gwnaethost  hwynt  yn 
gystal  â  ninnau,  y  rhai  a  ddyg- 
asom  bwys  y  dydd  a'r  gwres. 
Yntau  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrth  un  o  honynt,  Y  cyfaill, 
nid  ydwyf  yn  gwneuthur  cam  â 
thi :  onid  er  ceiniog  y  cyttunaist  â 
mi  ?  Cymmer  yr  hyn  sydd  eidd- 
ot,  a  dos  ymaith  :  yr  ydwyf  yn 
ewyllysio  rhoddi  i  r  olaf  hwn 
megis  i  tithau.  Ai  nid  cyfreith- 
lawn  i  mi  wneuthur  a  fynnwyf 
â'r  eiddoffyhun?  neuaydywdy 
lygad  di  yn  ddrwg,  am  fy  mod  i 
yn  dda  ?  Felly  y  rhai  olaf  fydd- 
ant  yn  flaenaf,  a'r  rhai  blaenaf 
yn  olaf :  canys  llawer  sy  wedi  eu 
galw,  ac  ychydig  wedi  eu  dewis. 


Y  Sul  a  elwir  Sexagefiima,  neur 

ail  Sul  cyn  y  Garawys. 

Y  Colect. 

O  Arglwydd  Dduw,  yr  hwn  a 
weli  nad  ydym  ni  yn  ymddir- 


xagcsima. 

bout  the  sixth  and  ninth  hour, 
and  did  likewise.  And  about 
the  eleventh  hour  he  went  out, 
and  found  others  standing  idle, 
and  saith  unto  them,  Why 
stand  ye  here  all  the  day  idle  ? 
They  say  unto  him,  Because 
no  man  hath  hired  us.  He 
saith  unto  them,  Go  ye  also 
into  the  vineyard,  and  what- 
soever is  right,  that  shall  ye 
receive.  So  when  even  was 
come,  the  lord  of  the  vine- 
yard saith  unto  his  steward, 
Call  the  labourers,  and  give 
them  their  hire,  beginning  from 
the  last  unto  the  first.  And 
when  they  came  that  were 
hired  about  the  eleventh  hour, 
they  received  every  man  a  peny. 
But  when  the  first  came,  they 
supposed  that  they  should  have 
received  more ;  and  they  like- 
wise received  every  man  a 
peny.  And  when  they  had 
received  it,  they  murmured 
against  the  goodman  of  the 
house,  saying,  These  last  have 
wrought  but  one  hour,  and 
thou  hast  made  them  equal 
unto  us,  which  have  borne  the 
burden  and  heat  of  the  day. 
But  he  answered  one  of  them, 
and  said,  Friend,  I  do  thee  no 
wrong ;    didst   not    thou    agree 


with    me    for 


peny 


?     Take 


that  thine  is,  and  go  thy  way; 
I  will  give  unto  this  last  even 
as  unto  thee.  Is  it  not  lawful 
for  me  to  do  what  I  will  with 
mine  own?  Is  thine  eye  evil, 
because  I  am  good  ?  So  the 
last  shall  be  first,  and  the  first 
last:  for  many  be  called,  but 
few  chosen. 


The  Sunday  called  Se.ragesima,  or 
the  second  Sunday  before  Lent. 
The  Collect. 
Lord  God,  who  seest  that 
we  put  not  our  trust  in  any 


o 


¥  Sid  a  elrnir  Sexai 


ied  mewn  un  weithrecl  a  wnelom ; 
Caniattà  yn  drugarog  fod  i  ni, 
trvvy  dy  nerth,gael  ein  hamddiffyn 
rhag  pob  gwrthwyneb ;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yr  Epistol.    2  Cor.  xi.  19. 

YR  ydych  yn  goddef  ffyliaid 
yn  11a wen.,  gan  fod  eich  hun- 
ain  yn  synhwyrol.  Canys  yr  yd- 
ych yn  goddef  os  bydd  un  i'ch 
caethiwo,  os  bydd  un  i'ch  llwyr 
fwytta,  os  bydd  un  yn  cymmeryd 
gennych,  os  bydd  un  yn  ym- 
ddyrchafu,  os  bydd  un  yn  eich 
taro  chwi  ar  eich  wyneb.  Am  am- 
mharch  yr  ydwyf  yn  dywedyd, 
megis  pe  buasem  ni  weiniaid : 
eithr  yiu  mha  beth  bynnag  y  mae 
neb  yn  hỳ  (mewn  fFolineb  yr  wyf 
yn  dywedyd)  hy  wyf  finnau  hef- 
yd.  Ai  Hebreaid  ydynt  hwy  ? 
felly  finnau.  Ai  Israeliaid  ydynt 
hwy  ?  felly  finnau.  Ai  had  Ab- 
raham ydynt  hwy  ?  felly  finnau. 
Ai  gweinidogion  Crist  ydynt 
hwy?  (yr  ydwyf  yn  dywedyd  yn 
ffbl)  mwy  wyf  fi.  Mewn  blin- 
derau  yn  helaethach,  mewn  gwi'al- 
ennodiau  dros  fesur,  mewn  carch- 
arau  yn  amlach,  mewn  marwol- 
aethau  yn  fynych.  Gan  yr  Iudd- 
ewon  bumwaith  y  derbyniais 
ddeugain  gwi'alennod  onid  un. 
Teirgwaith  y'm  curwyd  à  gw'iail; 
unwaith  y'm  llabyddiwyd  ;  teir- 
gwaith ytorrodd  Hong  arnaf;  nos- 
waith  a  diwrnod  ybùm  yn  ydyfn- 
for :  mewn  teithiau  yn  fynych, 
ym  mheryglon  llif-ddyfroedd ; 
ym  ndieryglon  lladron;  ym  mher- 
yglon gan  fy  nghenedl  fy  hun ;  ym 
mheryglon  gan  y  cenhedloedd;  ym 
mheryglon  yn  y  ddinas;  ym  mher- 
yglon yn  yr  anialwch ;  ym  mher- 
yglon ar  y  môr  ;  ym  mheryglon 
ym  mhlith  brodyr  gau :  mewn 
llafur  a  lludded,  mewn  anhunedd 
yn  fynych;  mewn  newyna  syched; 
mewn  ymprydiau  yn  fynych  ; 
mewn  anwyd  a  noethni.  Heblaw 
y  pethau  sydd  yn  digwydd  oddi 


thing  that  we  do ;  Mercifully 
grant  that  by  thy  power  we 
may  be  defended  against  all 
adversity;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    2  Cor.  xi.  19. 

YE  suffer  fools  gladly,  seeing 
ye  yourselves  are  wise. 
For  ye  suffer  if  a  man  bring 
you  into  bondage,  if  a  man  de- 
vour you,  if  a  man  take  of 
you,  if  a  man  exalt  himself, 
if  a  man  smite  you  on  the 
face.  I  speak  as  concerning 
reproach,  as  though  we  had 
been  weak  :  howbeit,  wherein- 
soever any  is  bold,  (I  speak 
foolishly,)  I  am  bold  also.  Are 
they  Hebrews  ?  so  am  I.  Are 
they  Israelites  ?  so  am  I.  Are 
they  the  seed  of  Abraham  ?  so 
am  I.  Are  they  ministers  of 
Christ?  (I  speak  as  a  fool,)  I 
am  more  :  in  labours  more 
abundant ;  in  stripes  above 
measure ;  in  prisons  more  fre- 
quent ;  in  deaths  oft.  Of  the 
Jews  five  times  received  1  for- 
ty stripes  save  one  ;  thrice  was 
I  beaten  with  rods  ;  once  was 
I  stoned ;  thrice  I  suffered  ship- 
wreck ;  a  night  and  a  day  I 
have  been  in  the  deep ;  in 
journeying  often  ;  in  perils  of 
waters ;  in  perils  of  robbers ; 
in  perils  by  mine  own  country- 
men ;  in  perils  by  the  hea- 
then ;  in  perils  in  the  city ; 
in  perils  in  the  wilderness ; 
in  perils  in  the  sea ;  in  perils 
among  false  brethren  ;  in  weari- 
ness and  painfulness  ;  in  watch- 
ings  often;  in  hunger  and  thirst; 
in  fastings  often  ;  in  cold  and 
nakedness;  besides  those  things 
that  are  without,  that  which 
cometh  upon  me  daily,  the  care 
of  all  the  churches.  Who  is 
weak,  and  I  am  not  weak  ?  who 
is   offended,   and    I   burn   not  ? 


Y  Sid  a  eltvir  Sexagesima. 


allan,  yr  ymosod  yr  hwn  sydd  ar- 
naf  beunydd,  y  gofal  dros  yr  holl 
eglwysi.  Pwy  sy  wan,  nad  wyf 
finnau  wan  ?  pwy  a  dramgwyddir, 
nad  wyf  finnau  yn  llosgi?  Os 
rhaid  ymfFrostio,  mi  a  ymffrostiaf 
am  y  pethau  sydd  yn  perthyn  i'm 
gwendid.  Duw  a  Thad  ein  Har- 
glwydd  ni  Iesu  Grist,  yr  hwn  sy 
fendigedig  yn  oes  oesoedd,  a  ŵyr 
nad  wyf  yn  dywedyd  celwydd. 
Yr  Efenqyl.    St.  Luc  viii.  4. 

GWÈDÌ  i  lawer  o  bobl  ym- 
gynnull  ynghyd,  a  chyrchu 
atto  o  bob  dinas,  efe  a  ddywed- 
odd  ar  ddammeg:  Yr  hauwr  a 
aeth  allan  i  hau  ei  had:  ac  wrth 
hau,  peth  a  syrthiodd  ar  ymyl  y 
ffordd,  ac  a  fathrwyd,  ac  ehed- 
iaid  y  nef  a'i  bwyttaodd.  A 
pheth  arall  a  syrthiodd  ar  y 
graig  ;  a  phan  eginodd,  y  gwyw- 
odd,  am  nad  oedd  iddo  wlybwr. 
A  pheth  arall  a  syrthiodd  ym 
mysg  drain ;  a'r  drain  a  gyd- 
dyfasant,  ac  a'i  tagasant  ef.  A 
pheth  arall  a  syrthiodd  ar  dir 
da,  ac  a  eginodd,  ac  a  ddug 
ffrwyth  ar  ei  ganfed.  Wrth 
ddywedyd  y  pethau  hyn  efe  a 
lefodd,  Y  neb  sydd  â  chlustiau 
ganddo  i  wrando,  gwrandawed. 
A'i  ddisgyblion  a  ofynasant  iddo, 
gan  ddywedyd,  Pa  ddammeg 
oedd  hon  ?  Yntau  a  ddywedodd, 
I  chwi  y  rhoddwyd  gwybod  dir- 
geloedd  teyrnas  Dduw:  eithr  i 
eraill  ar  ddamhegion ;  fel  yn  gwel- 
ed  na  welant,  ac  yn  clywed  na 
ddeallant.  A  dyma'r  ddammeg  ; 
Yr  had  yw  gair  Uuw ;  a'r  rhai 
ar  ymyl  y  ffordd,  ydyw  y  rhai 
sydd  yn  gwrando  ;  wedi  hynny 
y  mae  diafol  yn  dyfod,  ac  yn 
dwyn  ymaith  y  gair  o'u  calon 
hwynt,  rhag  iddynt  gredu,  a  bod 
yn  gadwedig.  A'r  rhai  ar  y  graig 
yw  y  rhai,  pan  glywant,  a  dder- 
byniant  y  gair  yn  llawen ;  a'r 
rhai  hyn  nid  oes  ganddynt 
wreiddyn,  y  rhai  sydd  yn  credu 


If  I  must  needs  glory,  I  will 
glory  of  the  things  which  con- 
cern mine  infirmities.  The 
God  and  Father  of  our  Lord 
Jesus  Christ,  which  is  blessed 
for  evermore,  knoweth  that  I 
he  not. 


The  Gospel.    St.  Luke  viii.  4. 

WHEN  much  people  were 
gathered  together,  and 
were  come  to  him  out  of  every 
city,  he  spake  by  a  parable :  A 
sower  went  out  to  sow  his  seed  ; 
and  as  he  sowed,  some  fell  by 
the  way-side,  and  it  was  trod- 
den down,  and  the  fowls  of  the 
air  devoured  it.  And  some  fell 
upon  a  rock,  and  as  soon  as  it 
was  sprung  up,  it  withered  a- 
way,  because  it  lacked  moisture. 
And  some  fell  among  thorns, 
and  the  thorns  sprang  up  with 
it,  and  choked  it.  And  other 
fell  on  good  ground,  and  sprang 
up,  and  bare  fruit  an  hundred- 
fold. And  when  he  had  said 
these  things,  he  cried,  He  that 
hath  ears  to  hear,  let  him  hear. 
And  his  disciples  asked  him, 
saying,  What  might  this  para- 
ble be  ?  And  he  said,  Unto  you 
it  is  given  to  know  the  myste- 
ries of  the  kingdom  of  God :  but 
to  others  in  parables ;  that  see- 
ing they  might  not  see,  and 
hearing  they  might  not  under- 
stand. Now  the  parable  is  this  : 
The  seed  is  the  Word  of  God. 
Those  by  the  way-side  are  they 
that  hear;  then  cometh  the 
devil,  and  taketh  away  the  word 
out  of  their  hearts,  lest  they 
should  believe,  and  be  saved. 
They  on  the  rock  are  they, 
which,  when  they  hear,  receive 
the  word  with  joy ;  and  these 
have  no  root,  which  for  a  while 


Y  Sul  a  eltvir  Cn 


dros  amser,  ac  yn  amser  profed- 
igaeth  yn  cilio.  A'r  hwn  a  syrth- 
iodd  ym  mysg  drain,  yw  y  rhai 
a  wrandawsant,  ac  wedi  iddynt 
fyned  ymaith,  hwy  a  dagwyd 
gan  ofalon,  a  golnd,  a  meluswedd 
buchedd,  ac  nid  ydynt  yn  dvvyn 
ffrwyth  i  berffeithrwydd.  A'r 
hwn  ar  y  tir  da  yw  y  rhai  hyn, 
y  rhai  â  chalon  hawddgar  a  da, 
ydynt  yn  gwrando'r  gair,  ac  yn 
ei  gadw,  ac  yn  dwyn  ffrwyth 
trwy  amynedd. 


o 


Y  Sul  a  elwir  Cwincwagesima, 
neu'r  Sul  nesaf  o  flaen  y  Ga- 
rawys. 

Y  Colect. 
Arglwydd,  yr  hwn  a'n  dysg- 
aist,  na  thai  dim  ein  noil 
weithredoedd  a  wnelom,  heb 
gariad  perffaith  ;  Anfon  dy  Ys- 
pryd  Glân,  a  thywallt  yn  ein 
calonnau  ragorol  ddawn  cariad 
perffaith,  gwir  rwymyn  tangnef- 
edd  a  boll  rinweddau  da,  heb 
yr  hwn  pwy  bynnag  sydd  yn 
byw,  a  gyfrifir  yn  farw  ger  dy 
iron  di :  Caniattâ  hyn  er  mwyn 
dy  un  Mab  Iesu  Grist.  Amen. 
Yr  Epistol.    1  Cor.  xiii.  1. 

PE  llefàrwn  â  thafodau  dynion 
ac  angylion,  ac  heb  f'od  gen- 
nyf  gariad,  yr  wyf  fel  efydd  yn 
seinio,  neu  symbal  yn  tin^cian. 
A  phe  byddai  gennyf  brophwyd- 
oliaeth,  a  gwybod  o  honof  y  dir- 
gelion  oil,  a  phob  gwybodaeth  ; 
a  phe  bai  gennyf  yr  holl  ffydd, 
fel  y  gallwn  symmudo  mynydd- 
oedd,  ac  heb  gennyf  gariad,  nid 
wyf  fi  ddim.  A  phe  porthwn 
y  tlodion  â'm  holl  ddà,  a  phe 
rhoddwn  fy  nghorph  i'm  llosgi, 
ac  heb  gariad  gennyf,  nid  yw 
ddim  llesàd  i  mi.  Y  mae  cariad 
yn  hir-ymaros,  yn  gymmwyn- 
asgar ;  cariad  nid  y w  yn  cynfig- 
ennu,  nid  yw  cariad  yn  ymffrost- 
io,  nid  yw  yn  ymchwyddo,  nid 
yw  yn   gwneuthur  yn  anwedd 


nncrvagesima. 

believe,  and  in  time  of  tempta- 
tion fall  away.  And  that  which 
fell  among  thorns,  are  they, 
which,  when  they  have  heard, 
go  forth,  and  are  choaked  with 
cares,  and  riches,  and  pleasures 
of  this  life,  and  bring  no  fruit 
to  perfection.  But  that  on  the 
good  ground,  are  they,  which 
in  an  honest  and  good  heart, 
having  heard  the  word,  keep 
it,  and  bring  forth  fruit  with 
patience. 


The  Sunday  culled  Quinquage- 
sima,  or  the  next  Sunday  be- 
fore Lent. 

The  Collect. 

OLord,  who  hast  taught 
us  that  all  our  doings 
without  charity  are  nothing 
worth ;  Send  thy  Holy  Ghost, 
and  pour  into  our  hearts  that 
most  excellent  gift  of  charity, 
the  very  bond  of  peace  and  of 
all  virtues,  without  which  who- 
soever liveth  is  counted  dead 
before  thee  :  Grant  this  for 
thine  only  Son  Jesus  Christ's 
sake.    Amen. 

The  Epistle.    1  Cor.  xiii.  I. 

THOUGH  I  speak  with  the 
tongues  of  men  and  of 
angels,  and  have  not  charity,  I 
am  become  as  sounding  brass, 
or  a  tinkling  cymbal.  And 
though  I  have  the  gift  of  pro- 
phecy, and  understand  all  mys- 
teries, and  all  knowledge  ;  and 
though  I  have  all  faith,  so  that 
I  could  remove  mountains,  and 
have  no  charity,  I  am  nothing. 
And  though  I  bestow  all  my 
goods  to  feed  the  poor,  and 
though  I  give  my  body  to  be 
burned,  and  have  not  charity,  it 
profiteth  me  nothing.  Charity 
suffereth  long,  and  is  kind  ; 
charity  envieth  not ;  charity 
vaunteth  not  itself,  is  not  puffed 
up,  doth  not  behave  itself  un- 


Y  Sid  a  elwir  Cwincrvasesima. 


aidd,  nid  yw  yn  ceisio  yr  eiddo 
ei  hun,  ni  chythruddir,  ni  feddwl 
ddrwg,  nid  yw  lawen  am  ang- 
hyfiawnder,  ond  cyd-lawenhàu 
y  mae  à'r  gwirionedd;  y  mae  yn 
dioddef  pob  dim,  yn  credu  pob 
dim,  yn  gobeithio  pob  dim,  yn 
ymaros  à  pbob  dim.  Cariad  byth 
ni  chwymp  ymaitb  :  eithr  pa  un 
bynnag  ai  prophwydoliaethau, 
hwy  a  ballant ;  ai  tafodau,  hvvy 
a  beidiant ;  ai  gwybodaeth,  hi 
a  ddiflanna.  Canys  o  ran  y 
gwyddom,  ac  o  ran  yr  ydym  yn 
prophwydo.  Eithr  pan  ddelo  yr 
hyn  sy  berfiaith,  yna  yr  hyn 
sŷdd  o  ran,  a  ddilëir.  Pan  oedd- 
wn  fachgen,  fel  bachgen  y  llef- 
arwn,  fel  bachgen  y  dealhvn,  fel 
bachgen  y  meddyliwn ;  ond  pan 
aethum  yn  wr,  mi  a  rois  heibio 
bethau  bachgennaidd.  Canys 
gweled  yr  ydym  yr  awrhon  trwy 
ddrych  mewn  dammeg ;  ond  yna, 
wyneb  yn  wyneb :  yn  awr  yr 
adwaen  o  ran  ;  ond  yna  yr  ad- 
nabyddaf  megis  y'm  hadwaenir. 
Yr  awrhon  y  mae  yn  aros  ffydd, 
gobaith,  cariad,  y  tri  hyn  ;  a'r 
mwyaf  o'r  rhai  hyn  y w  cariad. 
Yr  Efengyl.   St.  Luc  xviii.  31. 

YNA  lesu  a  gymmerodd  y 
deuddeg  atto,  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Wele,  yr  ydym  ni 
yn  myned  i  fynu  i  Jerusalem  ;  a 
chyflawnir  pob  peth  a'r  sydd  yn 
ysgrifenedig  trwy  'r  prophwydi 
am  Fab  y  dyn.  Canys  efe  a 
draddodir  i'r  Cenhedloedd,  ac  a 
watwerir,  ac  a  ammherchir,  ac 
a  boerir  arno :  ac  wedi  iddynt 
ei  fflangellu,  y  lladdant  ef ;  a'r 
trydydd  dydd  efe  a  adgyfyd.  A 
hwy  ni  ddeallasant  ddim  o'r 
pethau  hyn  :  a'r  gair  hwn  oedd 
gnddiedig  oddi  wrthynt,  ac  ni 
wybuant  y  pethau  a  ddywedwyd. 
A  bu,  ac  efe  yn  nesâu  at  Jericho, 
i  ryw  ddyn  dall  fod  yn  eistedd 
yn  ymyl  y  ffordd,  yn  cardotta. 
A  phan  glybu  efe  y  dyrfa  yn 


seemly,  seeketh  not  her  own,  is 
not  easily  provoked,  thinketh  no 
evil,  rejoiceth  not  in  iniquity, 
but  rejoiceth  in  the  truth  ;  bear- 
eth  all  things,  believeth  all 
things,  hopeth  all  things,  en- 
dureth  all  things.  Charity  never 
faileth :  but  whether  there  be 
prophecies,  they  shall  fail ;  whe- 
ther there  be  tongues,  they  shall 
cease;  whether  there  be  know- 
ledge, it  shall  vanish  away.  For 
we  know  in  part,  and  we  pro- 
phesy in  part.  But  when  that 
which  is  perfect  is  come,  then 
that  which  is  in  part  shall  be 
done  away.  When  I  was  a  child, 
I  spake  as  a  child,  I  understood 
as  a  child,  1  thought  as  a  child ; 
but  when  I  became  a  man,  I  put 
away  childish  things.  For  now 
we  see  through  a  glass  darkly ; 
but  then  face  to  face  :  now  I 
know  in  part ;  but  then  shall  I 
know  even  as  also  I  am  known. 
And  now  abideth  faith,  hope, 
charity,  these  three ;  but  the 
greatest  of  these  is  charity. 

The  Gospel.    St.  Luke  xviii.  31. 
rf^HEN  Jesus  took  unto  him 

JL  the  twelve,  and  said  unto 
them,  Behold,  we  go  up  to  Je- 
rusalem, and  all  things  that  are 
written  by  the  prophets  con- 
cerning the  Son  of  Man  shall 
be  accomplished.  For  he  shall 
be  delivered  unto  the  Gentiles, 
and  shall  be  mocked,  and  spite- 
fully entreated,  and  spitted  on: 
and  they  shall  scourge  him,  and 
put  him  to  death  ;  and  the  third 
day  he  shall  rise  again.  And 
they  understood  none  of  these 
things :  and  this  saying  was  hid 
from  them,  neither  knew  they 
the  things  which  were  spoken. 
And  it  came  to  pass,  that  as  he 
was  come  nigh  unto  Jericho,  a 
certain  blind  man  sat  by  the 
way-side  begging:  and  hearing 
the  multitude  pass  by,  he  asked 


Dydd  Merchur  y  Lludw. 


rayned  heibio,  efe  a  ofynodd  pa 
beth  oedd  hyn.  A  hwy  a  ddy- 
wedasant  iddo,  mai  Iesu  o  Na- 
zareth oedd  yn  myned  heibio. 
Ac  efe  a  lefodd,  gan  ddywedyd, 
Iesu  fab  Dafydd,  trugarhâ  wrth- 
yf.  A'r  rhai  oedd  yn  myned  o'r 
blaen  a'i  ceryddasant  ef  i  dewi : 
eithr  efe  a  lefodd  yn  fwy  o  lawer, 
Mab  Dafydd,  trugarhà  wrthyf. 
A'r  Iesu  a  safodd,  ac  a  orchym- 
ynodd  ei  ddwyn  ef  atto.  A  phan 
ddaeth  yn  agos,  efe  a  ofynodd 
iddo,  gan  ddywedyd,  Pa  beth  a 
fynni  di  i  mi  ei  wneuthur  i  ti? 
Yntau  a  ddywedodd,  Arglwydd, 
cael  o  honof  fy  ngolwg.  A'r  Ie- 
su a  ddywedodd  wrtho,  Cymmer 
dy  olwg ;  dy  fFydd  a'th  iachaodd. 
Ac  allan  o  law  y  cafodd  efe  ei 
olwg,  ac  a'i  canlynodd  ef,  gan  o- 
goneddu  Duw :  a'r  holl  bobl,  pan 
welsant,  a  roisant  foliant  i  Dduw. 


Y  Dydd  cyntaf  o'r  Garawys,  yr 
hwn  a  elwir  yn  gyffredin,  Dydd 
Merchur  y  Lludw, 
Y  Colect. 

HOLL-gyfoethog  a  thragy- 
wyddol  Dduw,  yr  hwn  ni 
chasêi  ddim  a'r  a  wnaethost,  ac 
a  faddeui  bechodau  pawb  y  sydd 
edifeiriol ;  Crëa  a  gwna  ynom 
newydd  a  drylliedig  galonnau ; 
fel  y  bo  i  ni,  gan  ddyledus  ddol- 
urio  am  ein  pechodau,  a  chyf- 
addef  ein  trueni,  gaffael  gennyt 
ti,  Dduw'r  holl  drugaredd,  gwbl 
faddeuant  a  gollyngdod ;  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 

1  Y  Cokct  hwn  a  ddarllenir  bob  dydd 
o'r  Garawys,  ar  ol  y  Colect  a  os- 
odir  iV  diwrnod. 
Yn  He  yr  Epistol.   Joel  ii.  12. 

DYCHWELWCH  attaf  fi 
(medd  yr  Arglwydd)  â'ch 
holl  galon,  âg  ympryd  hefyd, 
ac  âg  wylofain,  ac  à  galar.  A 
rhwygwch  eich  calon,  ac  nid  eich 
dillad,  ac  ymchwelwch  at  yr  Ar- 
glwydd eich  Duw :   o  herwydd 


what  it  meant.  And  they  told 
him,  that  Jesus  of  Nazareth 
passeth  by.  And  he  cried,  say- 
ing, Jesus,  thou  Son  of  David, 
have  mercy  on  me.  And  they 
which  went  before  rebuked  him, 
that  he  should  hold  his  peace : 
but  he  cried  so  much  the  more, 
Thou  Son  of  David,  have  mercy 
on  me.  And  Jesus  stood,  and 
commanded  him  to  be  brought 
unto  him :  and  when  he  was 
come  near,  he  asked  him,  say- 
ing, What  wilt  thou  that  I 
should  do  unto  thee  ?  And  he 
said,  Lord,  that  I  may  receive 
my  sight.  And  Jesus  said  unto 
him,  Receive  thy  sight ;  thy  faith 
hath  saved  thee.  And  immedi- 
ately he  received  his  sight,  and 
followed  him,  glorifying  God : 
and  all  the  people,  when  they 
saw  it,  gave  praise  unto  God. 


The  first  Day  of  Lent,  commonly 

called  Ash-Wednesday. 

The  Collect. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  who  hatest  nothing 
that  thou  hast  made,  and  dost 
forgive  the  sins  of  all  them  that 
are  penitent ;  Create  and  make 
in  us  new  and  contrite  hearts, 
that  we  worthily  lamenting  our 
sins,  and  acknowledging  our 
wretchedness,  may  obtain  of 
thee,  the  God  of  all  mercy,  per- 
fect remission  and  forgiveness ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

f  This    Collect   is  to   be  read  every 
day  in  Lent  after  the  Collect  ap- 
pointed for  /he  Day. 
For  the  Epistle.    Joel  ii.  12. 

TURN  ye  even  to  me,  saith 
the  Lord,  with  all  your 
heart,  and  with  fasting,  and 
with  weeping,  and  with  mourn- 
ing. And  rend  your  heart,  and 
not  your  garments,  and  turn 
unto  the  Lord  your  God :  for  he 


Dydd  Merckury  Lluchv. 


graslawn  a  thrugarog  yw  efe, 
hwvrfrydig  i  ddigofaint,  a  mawr 
ei  drugaredd,  ac  edifeiriol  am 
ddrwg.  Pwy  a  ŵyr  a  dry  efe, 
ac  edifarhâu,  a  gweddill  bendith 
ar  ei  ol ;  sef  bwyd  -  offrwm,  a 
diod-offrwm  i'r  Arglwydd  eich 
Duw?  Cenwch  udgorn  yn  Sion, 
cyssegrwch  ympryd,  gelwch  gym- 
manfa,  cesglwch  y  bobl,  cyssegr- 
wch y  gynnulleidfa,  cynhullwch 
yr  henuriaid,  cesglwch  y  plant, 
a'r  rbai  yn  sugno  bronnau :  deu- 
ed  y  pri'od-fab  allan  o'i  ystafell, 
a'r  briod-fereh  allan  o  ystafell  ei 
gwely :  wyledyroffeiriaid,gwein- 
idogion  yr  Arglwydd,  rhwng 
y  porth  a'r  allor;  a  dywedant, 
Arbed  dy  bobl,  O  Arglwydd,  ac 
na  ddyro  dy  etifeddiaeth  i  warth, 
i  lywodraethu  o'r  cenhedloedd 
arnynt.  Paham  y  dywedent  ym 
inhlith  y  bobloed'd,  Pa  le  y  mae 
eu  Duw  hwynt? 

Yr  Efengyl    St  Matth.  vi.  16. 

PAN  ymprydioch,  na  fyddwch 
fel  y  rhagrithwyr,  yn  wyneb 
drist:  canysanffurrfo  euhwyneb- 
au  y  maent,  fel  yr  ymddangosont 
i  ddynion  eu  bod  yn  ymprydio. 
Yn  wir  meddaf  i  cfiwi,  Y  maent 
yn  derbyn  eu  gwobr.  Eithr  pan 
ymprydiech  di,  enneinia  dy  ben, 
a  golch  dy  wyneb  ;  fel  na'd  ym- 
ddangosech  i  ddynion  dy  fod  yn 
ymprydio,  ond  i'th  Dad  yr  hwn 
sydd  yn  y  dirgel :  a'th  Dad,  yr 
hwn  sydd  yn  gweled  yn  y  dirgel, 
a  dâl  i  ti  yn  yr  amlwg.  Na 
thrysorwch  iwch'  drysorau  ar  y 
ddaear,  lie  y  mae  gwyfyn  a  rhwd 
yn  llygru,  a  lie  y  mae  lladron 
yn  cloddio  trwodd,  ac  yn  llad- 
ratta.  Eithr  trysorwch  iwch' 
drysorau  yn  y  nef ;  lie  nid  oes 
na  gwyfyn  na  rhwd  yn  llygru,  a 
lie  ni's  cloddia  lladron  trwodd, 
ac  ni's  lladrattânt.  Canys  He 
y  mae  eich  trysor,  yno  y  bydd 
eich  calon  hefyd. 


is  gracious  and  merciful,  slow 
to  anger,  and  of  great  kindness. 
and  repenteth  him  of  the  evil 
Who  knoweth  if  he  will  return, 
and  repent,  and  leave  a  blessing 
behind  him,  even  a  meat-offer- 
ing and  a  drink-offering  unto 
the  Lord  your  God  ?  Blow  the 
trumpet  in  Zion,  sanctify  a  fast, 
call  a  solemn  assembly,  gather 
the  people,  sanctify  the  congrega- 
tion, assemble  the  elders,  gather 
the  children,  and  those  that  suck 
the  breasts ;  let  the  bridegroom 
go  forth  of  his  chamber,  and 
the  bride  out  of  her  closet;  let 
the  priests,  the  ministers  of  the 
Lord,  weep  between  the  porch 
and  the  altar,  and  let  them  say, 
Spare  thy  people,  O  Lord,  arid 
give  not  thine  heritage  to  re- 
proach, that  the  heathen  should 
rule  over  them  :  wherefore  should 
they  say  among  the  people, 
Where  is  their  God  ? 

The  Gospel.    St  Matth.  vi.  16. 

WHEN  ye  fast,  be  not  as 
the  hypocrites,  of  a  sad 
countenance :  for  they  disfigure 
their  faces,  that  they  may  ap- 
pear unto  men  to  fast.  Ŷerily 
I  say  unto  you,  They  have 
their  reward.  But  thou,  when 
thou  fastest,  anoint  thine  head, 
and  wash  thy  face,  that  thou 
appear  not  unto  men  to  fast, 
but  unto  thy  Father  which  is 
in  secret ;  and  thy  Father,  which 
seeth  in  secret,  shall  reward 
thee  openly.  Lay  not  up  for 
yourselves  treasures  upon  earth, 
where  moth  and  rust  doth  cor- 
rupt, and  where  thieves  break 
through  and  steal  :  but  lay  up 
for  yourselves  treasures  in  hea- 
ven, where  neither  moth  nor 
rust  doth  corrupt,  and  where 
thieves  do  not  break  through 
nor  steal :  for  where  your  trea- 
sure is,  there  will  your  heart 
be  also. 


Y  Sul  cyniaf  yn  y  Gararvys. 


Y  Sul  cyniaf  yn  y  Garawys. 
Y  Colect. 

OArglwydd,  yr  hwn  er  ein 
mwyn  a  ymprydiaist  ddeu- 
fain  niwrnod  a  deugain  nos  ; 
)yro  i  ni  ras  i  ymarfer  â  chyfry  w 
ddirwest,  fel,  wedi  gostwng  ein 
cnawd  i'r  Yspryd,  y  gallom  fyth 
ufuddhâu  i'th  dduwiol  annog- 
aethau  mewn  cyfiawnder  a  gwir 
sancteiddrwydd,  i'th  anrhydedd 
a'th  ogoniant,  yr  hwn  wyt  yn 
byw  ac  yn  teyrnasu  gyd  â'r  Tad, 
a'r  Yspryd  Glân,  yn  un  Duw, 
heb  drangc  na  gorphen.  Amen. 
Yr  Epistol.    2  Cor.  vi.  1. 

NYNI,  gan  gyd-weithio,  yd- 
ym  yn  attolwg  i  chwi,  na 
dderbynioch  ras  Duw  yn  ofer. 
(Canys  y  mae  efe  yn  dywedyd, 
Alewn  amser  cymmeradwy  y'th 
wrandewais :  ac  yn  nydd  iach- 
awdwriaeth  y'th  gynnorthwyais : 
wele,  yn  awr  yr  amser  cymmer- 
adwy  ;  wele,  yn  awr  ddydd  yr 
iachawdwriaeth.)  Heb  roddi  dim 
achos  tramgwydd  mewn  dim,  fel 
na  feier  ar  y  weinidogaeth  :  eithr 
gan  ein  dangos  ein  hunain  ym 
mhob  peth  fel  gweinidogion 
Duw,  mewn  amynedd  mawr, 
mewn  cystuddiau,mewn  anghen- 
ion,  mewn  cyfyngderau,  mewn 
gwi'alennodiau,  mewn  carcharau, 
mewn  terfysgau,  mewn  poenau, 
mewn  gwyliadwriaethau,  mewn 
ymprydiau,  mewn  purdeb,  mewn 
gwybodaeth,  mewn  hir  ymaros, 
mewn  tiriondeb  yn  yr  Yspryd 
Glân ;  mewn  cariad  diragrith, 
yngair  y  gwir  ion  edd,  yn  nerth 
Duw,  trwy  arfau  cyfiawnder  ar 
ddehau  ac  ar  aswy,  trwy  barch  ac 
ammharch,  trwy  anglod  a  chlod; 
megis  twyllwýr,  ac  er  hynny  yn 
eirwir;  megis  anadnabyddus,  ac 
er  hynny  yn  adnabyddus ;  megis 
yn  meirw,  ac  wele  byw  ydym ; 
megis  wedi  ein  ceryddu,  ac  heb 
ein  lladd;  megis  wedi  ein  tristâu, 
ond  yn  wastad  yn  llawen ;  megis 


The  first  Sunday  in  Lent. 
The  Collect. 

OLord,  who  for  our  sake 
didst  fast  forty  days  and 
forty  nights ;  Give  us  grace  to 
use  such  abstinence,  that,  our 
flesh  being  subdued  to  the 
Spirit,  we  may  ever  obey  thy 
godly  motions  in  righteousness, 
and  true  holiness,  to  thy  ho- 
nour and  glory,  who  livest  and 
reignest  with  the  Father  and 
the  Holy  Ghost,  one  God,  world 
without  end.    Amen. 

The  Epistle.   2  Cor.  vi.  1. 

WE  then,  as  workers  toge- 
ther with  him,  beseech 
you  also,  that  ye  receive  not 
the  grace  of  God  in  vain  ;  (foi 
he  saith,  I  have  heard  thee 
in  a  time  accepted,  and  in  the 
day  of  salvation  have  I  suc- 
coured thee :  behold,  now  is 
the  accepted  time ;  behold,  now 
is  the  clay  of  salvation ;)  giv- 
ing no  offence  in  any  thing,  that 
the  ministry  be  not  blamed  ; 
but  in  all  things  approving 
ourselves  as  the  ministers  of 
God,  in  much  patience,  in  af- 
flictions, in  necessities,  in  dis- 
tresses, in  stripes,  in  imprison- 
ments, in  tumults,  in  labours, 
in  watchings,  in  fastings ;  by 
pureness,  by  knowledge,  by 
long-suffering,  by  kindness,  by 
the  holy  Ghost,  by  love  un- 
feigned, by  the  word  of  truth, 
by  the  power  of  God,  by  the 
armour  of  righteousness  on  the 
right  hand  and  on  the  left, 
by  honour  and  dishonour,  by 
evil  report  and  good  report;  as 
deceivers,  and  yet  true;  as  un- 
known, and  yet  well  known  ; 
as  dying,  and  behold,  we  live ; 
as  chastened,  and  not  killed ; 
as  sorrowful,  yet  alway  rejoic- 
ing; as  poor,  yet  making  many 


Yr  ail  Sul  yn  y  Garuwys. 


vn  dlodion,   ond   yn   cyfoethogi 

llawer ;  megis  heb  ddim  gennym, 

ond  etto  yn  meddiannu  pob  peth. 

Yr  Efengyl.   St.  Matth.  iv.  1. 

YNA  yr  Iesu  a  arweiniwyd  i 
fynu  i'r  anialwch  gan  yr 
yspryd,  i'w  demtio  gan  ddiafol. 
Ac  wedi  iddo  ymprydio  ddeugain 
niwrnod  a  deugain  nos,  ar  ol 
hynny  efe  a  newynodd.  A'r 
temtiwr,  pan  ddaeth  atto,  a  ddy- 
wedodd, Os  Mab  Duw  wyt  ti, 
arch  i'r  cerrig  hyn  fod  yn  fara. 
Ac  yntau  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd, Ysgrifenwyd,  Nid  trwy 
fara  yn  unig  y  bydd  byw  dyn, 
ond  trwy  bob  gair  a  ddaw  allan 
o  enau  l)uw.  Yna  y  cymmerth 
diafol  ef  i'r  ddinas  sanctaidd, 
ac  a'i  gosododd  ef  ar  binacl  y 
deml ;  ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Os  Mab  Duw  wyt  ti,  bwrw  dy 
hun  i  lawr:  canys  ysgrifen- 
wyd, y  rhydd  efe  orchymyn  i'w 
angylion  am  danat,  a  "hwy  a'th 
ddygant  yn  eu  dwylaw,  rhag 
taro  o  honot  un  amser  dy  droed 
wrth  garreg.  Yr  Iesu  a  ddy- 
wedodd wrtho,  ysgrifenwyd 
drachefn,  Na  themtia  'r  Ar- 
glwydd  dy  Dduw.  Trachefn 
y  cymmerth  diafol  ef  i  fynydd 
tra  uchel,  ac  a  ddangosodd  iddo 
holl  deyrnasoedd  y  byd,  a'u  go- 
goniant ;  ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Hyn  oil  a  roddaf  i  ti,  os  syrthi  i 
lawr  a'm  haddoli  i.  Yna  yr  Iesu 
a  ddywedodd  wrtho,  Ymaith, 
Satan :  canys  ysgrifenwyd,  Yr 
Arglwydd  dy  Dduw  a  addoli,  ac 
ef  yn  unig  a  wasanaethi.  Yna 
y  gadawodd  diafol  ef ;  ac  wele, 
angylion  a  ddaethant  ac  a  wein- 
iasant  iddo. 


Yr  ail  Sul  yn  y  Garau-ys. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
wyt  yn  gweled  nad  oes 
gennym  o'n  nerth  ein  hunain 
ddim  meddiant  i'n  cymmorth  ein 


rich ;    as    having    nothing,   and 
yet  possessing  all  things. 

The  Gospel.    St.  Matth.  iv.  1. 

THEN  was  Jesus  led  up  of  the 
Spirit  into  the  wilderness, 
to  be  tempted  of  the  devil.  And 
when  he  had  fasted  forty  days 
and  forty  nights,  he  was  after- 
i  ward  an-hungred.  And  when  the 
!  tempter  came  to  him,  he  said,  If 
j  thou  be  the  Son  of  God,  com- 
Í  mand  that  these  stones  be  made 
bread.  But  he  answered  and 
said,  It  is  written,  Man  shall 
not  live  by  bread  alone,  but  by 
every  word  that  proceedeth  out 
of  the  mouth  of  God.  Then  the 
devil  taketh  him  up  into  the 
holy  city,  and  setteth  him  on  a 
pinnacle  of  the  temple,  and  saith 
unto  him,  If  thou  be  the  Son  of 
God,  cast  thyself  down  ;  for  it  is 
written,  He  shall  give  his  angels 
j  charge  concerning  thee,  and  in 
their  hands  they  shall  bear  thee 
up,  lest  at  any  time  thou  dash 
thy  foot  against  a  stone.  Jesus 
said  unto  him,  It  is  written  a- 
gain,  Thou  shalt  not  tempt  the 
Lord  thy  God.  Again,  the  devil 
taketh  him  up  into  an  exceeding 
high  mountain,  and  sheweth  him 
all  the  kingdoms  of  the  world, 
and  the  glory  of  them ;  and 
saith  unto  him,  All  these  things 
will  I  give  thee,  if  thou  wilt  fall 
down  and  worship  me.  Then 
saith  Jesus  unto  him,  Get  thee 
hence,  Satan ;  for  it  is  written, 
Thou  shalt  worship  the  Lord  thy 
God,  and  him  only  shalt  thou 
serve.  Then  the  devil  leaveth 
him,  and  behold,  angels  came 
and  ministered  unto  him. 


The  second  Sunday  in  Lent. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who  seest 
that  we  have  no  power  of 
ourselves  to  help  ourselves ;  Keep 


Yr  ail  Sid  y 7i  y  Garawys. 


hunain  ;  Cadw  di  ni  oddi  fewn 
ac  oddi  allan,  sef  enaid  a  chorph  ; 
fel  yr  avnddiffyner  ni  rhag  pob 
gwrthwyneb  a  ddigwyddo  i'r 
corph,  a  rhag  pob  drwg  feddwl 
a  wna  niweid  na  chynnwrf  i'r 
enaid  ;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    1  Thess.  iv.  1. 

YM  mhellach  gan  hynny, 
frodyr,  yr  ydym  yn  attolwg 
i  chwi,  ac  yn  deisyf  yn  yr  Ar- 
glwydd Iesu,  megis  y  derbynias- 
och  gennym  pa  fodd  y  dylech 
rodio,  aboddloni  Duvv,  ar  i  chwi 
gynnyddu  fwyfwy.  Canys  chwi 
a  wyddoch  pa  orchymynion  a 
roddasom  i  chwi  trwy'r  Arglwydd 
Iesu.  Canys  hyn  yw  ewyllys 
Duwj  sef  eich  sancteiddiad  chwi, 
ar  ymgadw  o  honoch  rhag  god- 
ineb  ;  ar  fedru  o  bob  un  o  honoch 
feddiannu  ei  lestr  ei  hun  mewn 
sancteiddrwydd,  a  pharch ;  nid 
mewn  gwŷn  trachwant,  megis 
y  Cenhedloedd,  y  rhai  nid  ad- 
waenant  Dduw :  na  byddo  i  neb 
orthrymmu  na  thwyllo  ei  frawd 
mewn  dim  :  canys  di'alydd  yw'r 
Arglwydd  ar  y  rhai  hyn  oil,  megis 
y  dywedasom  i  chwi  o'r  blaen,  ac 
y  tystiasom.  Canys  ni  alwodd 
Duw  nyni  i  aflendid,  ond  i  sanct- 
eiddrwydd. Am  hynny  y  neb 
sydd  yn  dirmygu,  nid  dyn  y 
mae  yn  ei  ddirmygu,  ond  I)uw, 
yr  hwrn  hefyd  a  roddes  ei  Ys- 
pryd  Glàn  i  ni. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xv.  21. 

A'R  Iesu  a  aeth  oddi  yno,  ac 
a  giliotld  i  dueddau  Tyrus 
a  Sidon.  Ac  wele,  gwraig  o 
Canaan  a  ddaeth  o'r  parthau 
hynny,  ac  a  lefodd,  gan  ddy- 
wedyd  wrtho,  Trugarhà  wrthyf, 
O  Arglwydd,  fab  Dafydd :  y 
mae  fy  merch  yn  ddrwg  ei  hwyl 
gan  gythraul.  Eithr  nid  atteb- 
odd  efe  iddi  un  gair.  A  daetli 
ei  ddisgyblion  atto,  ac  a  attolyg- 
asant  iddo,  gan  ddywedyd,  Go- 


us  both  outwardly  in  our  bodies, 
and  inwardly  in  our  souls  ;  that 
we  may  be  defended  from  all 
adversities  which  may  happen 
to  the  body,  and  from  all  evil 
thoughts  which  may  assault  and 
hurt  the  soul ;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    1  Thess.  iv.  1. 

WE  beseech  you,  brethren, 
and  exhort  you  by  the 
Lord  Jesus,  that  as  ye  have  re- 
ceived of  us  how  ye  ought  to 
walk,  and  to  please  God,  so 
ye  would  abound  more  and 
more.  For  ye  know  what  com- 
mandments we  gave  you  by 
the  Lord  Jesus.  For  this  is  the 
will  of  God,  even  your  sancti- 
fication,  that  ye  should  abstain 
from  fornication  ;  that  every 
one  of  you  should  know  how 
to  possess  his  vessel  in  sancti- 
fication  and  honour ;  not  in 
the  lust  of  concupiscence,  even 
as  the  Gentiles  which  know 
not  God ;  that  no  man  go  be- 
yond and  defraud  his  brother 
in  any  matter ;  because  that 
the  Lord  is  the  avenger  of  all 
such,  as  we  also  have  fore- 
warned you,  and  testified.  For 
God  hath  not  called  us  unto 
uncleanness,  but  unto  holiness. 
He  therefore  that  despiseth  de- 
spiseth  not  man,  but  God,  who 
hath  also  given  unto  us  his 
holy  Spirit. 
The  Gospel.    St.  Matth.  xv.  21. 

JESUS  went  thence,  and  de- 
parted into  the  coasts  of  Tyre 
and  Sidon.  And  behold,  a  wo- 
man of  Canaan  came  out  of 
the  same  coasts,  and  cried  unto 
him,  saying,  Have  mercy  on 
me,  O  Lord,  thou  Son  of  Da- 
vid ;  my  daughter  is  grievously 
vexed  with  a  devil.  But  he 
answered  her  not  a.  word.  And 
his  disciples  came  and  be- 
sought  him,   saying,    Send    her 


Y  trydydd  Sul  yn  y  Garaivys. 


ilwng  hi  ymaith ;  canys  y  mae  hi 
yn  llefain  ar  ein  hoi.  Ac  efe  a 
attebodd  ac  a  ddywedodd,  Ni'm 
danfonwyd  i  ond  at  ddefaid  coll- 
edig  tŷ  Israel.  Ond  hi  a  ddaeth 
ac  a'i  haddolodd  ef,  gan  ddywed- 
yd,  Arglwydd,  cymmorth  fi.  Ac 
éfe  a  attebodd  ac  a  ddywedodd, 
Nid  da  cymmeryd  bara'r  plant, 
a'i  fwrw  i'r  cwn.  Hithau  a  ddy- 
wedodd, Gwir  yw,  Arglwydd : 
canys  y  mae'r  cwn  yn  bwytta  o'r 
briwsion  sy'n  syrthio  oddi  ar 
fwrdd  eu  harglwyddi.  Yna  'r 
attebodd  yr  Iesu,  ac  a  ddywed- 
odd  wrthi,  Ha  wraig,  mawr  yw 
dy  ffydd :  bydded  i  ti  fel  yr 
wyt  yn  ewylîysio.  A'i  merch  a 
iachawyd  o'r  awr  honno  allan. 


Y  trydydd  Sul  yn  y  Garawys. 
Y  Colect. 
"VJYNI  a  attolygwn  i  ti,  Holl- 
x\  alluog  Dduw,  edrych  o 
honot  ar  ddeisyfiadau  diffuant 
dy  ufudd  weision,  ac  estyn  de- 
heulaw  dy  Fawredd  i  fod  yn 
ymwared  i  ni  yn  erbyn  ein  holl 
elynion  ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    Ephes.  v.  1. 

BYDDWCH  gan  hynny  ddi- 
lynwvr  Duw,  fel  plant  an- 
wyl ;  a  rhodiwch  mewn  cariad, 
megis  y  carodd  Crist  ninnau,  ac 
a'i  rhoddodd  ei  hun  drosom  ni, 
yn  ofFrwm  ac  yn  aberth  i  Dduw, 
o  arogl  peraidd.  Eithr  godineb, 
a  phob  aflendid,  neugybydd-dra, 
na  enwer  chwaith  yn  eich  plith, 
megis  y  gweddai  i  saint,  na  serth- 
edd,  nac  ymadrodd  fFol,  na  choeg 
ddigrifwch,  pethau  nid  ydynt 
weddus:  eithr  yn  hytrach,  rhoddi 
di'olch.  Canys  yr  ydych  chwi  yn 
gwybod  hyn,  am  bob  puttein- 
iwr,  neu  aflan,  neu  gybydd,  yr 
hwn  sy  ddelw-addolwr,  nad  oes 
iddvnt  etifeddiaeth  yn  nheyrn- 
as  Crist  a  Duw.     Na  thwylled 


away;  for  she  crieth  after  us. 
But  he  answered  and  said,  I 
am  not  sent,  but  unto  the  lost 
sheep  of  the  house  of  Israel. 
Then  came  she  and  worship- 
ped him,  saying,  Lord,  help 
me.  But  he  answered  and  said, 
It  is  not  meet  to  take  the 
children's  bread,  and  to  cast 
it  to  dogs.  And  she  said, 
Truth,  Lord  ;  yet  the  dogs  eat 
of  the  crumbs  which  fall  from 
their  master's  table.  Then  Je- 
sus answered  and  said  unto  her, 
O  woman,  great  is  thy  faith  : 
he  it  unto  thee  even  as  thou 
wilt.  And  her  daughter  was 
made  whole  from  that  very 
hour. 


The  third  Sunday  in  Lent. 
The  Collect. 

WE  beseech  thee,  Almighty 
God,  look  upon  the  hear- 
ty desires  of  thy  humble  ser- 
vants, and  stretch  forth  the  right 
hand  of  thy  Majesty,  to  be  our 
defence  against  all  our  enemies  ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    Ephes.  v.  1. 

BE  ye  therefore  followers  of 
God,  as  dear  children ;  and 
walk  in  love,  as  Christ  also  hath 
loved  us,  and  hath  given  him- 
self for  us,  an  offering  and  a 
sacrifice  to  God  for  a  sweet- 
smelling  savour.  But  fornica- 
tion, and  all  uncleanness,  or  co- 
vetousness,  let  it  not  be  once 
named  amongst  you,  as  becom- 
eth  saints ;  neither  filthiness, 
nor  foolish- talking,  nor  jesting, 
which  are  not  convenient ;  but 
rather  giving  of  thanks :  for 
this  ye  know,  that  no  whore- 
monger, nor  unclean  person, 
nor  covetous  man,  who  is  an 
idolater,  hath  any  inheritance 
in  the  kingdom  of  Christ,  and 


Y  trydydd  Sul  yn  y  Garawys. 


neb  chwi  â  geiriau  ofer:  canys 
oblegid  y  pethau  hyn  y  mae  dig- 
ol'aint  Duvv  yn  dyfod  ar  blant  yr 
anufudd-dod.  Na  fyddwch  gan 
hynny  gyfrannogion  à  hwynt: 
canys  yr  oeddych  chwi  gynt 
yn  dywyllwch,  ond  yr  awrhon 
goleuni  ydych  yn  yr  Arghvydd. 
Rhodiwch  fel  plant  y  goleuni ; 
(canys  ffrwyth  yr  Yspryd  sydd 
ym  mhob  daioni,  a  chyfiawnder, 
a  gwirionedd)  gan  brofi  beth 
sy  gymmeradwy  gan  yr  Ar- 
ghvydd. Ac  na  fydded  i  chwi 
gyd-gyfeillach  à  gweithredoedd 
anffrwythlawn  y  ty wyllwch ;  eithr 
yn  hytrach  argyoeddwch  hwynt  : 
canys  brwnt  y  w  adrodd  y  pethau 
a  wneir  ganddynt  hwy  yn  ddir- 
gel.  Eithr  pob  peth,  wedi'r  ar- 
gyoedder,a  eglurir  gan  y  goleuni : 
canys  beth  bynnag  sydd  yn  eg- 
luro,  goleuni  yw.  O  herwydd 
paham  y  mae  efe  yn  dywedyd, 
Deffro  di  yr  hwn  wyt  yn  cysgu, 
a  chyfod  oddi  wrth  y  meirw ;  a 
Christ  a  oleua  i  ti. 

Yr  Efcngyl.  St.  Luc  xi.  14. 
R  oedd  yr  Iesu  yn  bwrw  all- 
an  gythraul,  a  hwnnw  oedd 
fud.  A  bu,  wedi  i'r  cythraul 
fyned  allan,  i'r  raudan  lefaru:  a'r 
bobloedd  a  ryfeddasant.  Eithr 
rhai  o  honynt  a  ddywedasant, 
Trwy  Beelzebub,  pennaeth  y 
cythreuliaid,  y  mae  efe  yn  bwrw 
allan  gythreuliaid.  Ac  eraill, 
ganei  demtio,  ageisiasantganddo 
arwydd  o'r  nef.  Yntau,  yn  gwy- 
bod  eu  meddyliau  hwynt,  a  ddy- 
Avedodd  wrthynt,  Pob  teyrnas 
wedi  ymrannu  yn  ei  herbyn  ei 
hun,  a  anghyfanneddir ;  a  thŷ 
yn  erbyn  tŷ,  a  syrth.  Ac  os 
Satan  hefyd  sy  wedi  ymrannu 
yn  ei  erbyn  ei  hun,  pa  fodd  y 
saif  ei  deyrnas  ef  ?  gan  eich  bod 
yn  dywedyd,  mai  trwy  Beelze- 
bub yr  wyf  fi  yn  bwrw  allan 
gythreuliaid.  Ac  os  trwy  Beel- 
zebub yr  wyf  fi  yn  bwrw  allan 


Y 


of  God.  Let  no  man  deceive 
you  with  vain  words :  for  be- 
cause of  these  things  cometh 
the  wrath  of  God  upon  the 
children  of  disobedience.  Be 
not  ye  therefore  partakers  with 
them :  for  ye  were  sometimes 
darkness,  but  now  are  ye  light 
in  the  Lord :  walk  as  children 
of  light;  (for  the  fruit  of  the 
Spirit  is  in  all  goodness,  and 
righteousness,  and  truth;)  prov- 
ing what  is  acceptable  unto  the 
Lord.  And  have  no  fellowship 
with  the  unfruitful  works  of 
darkness,  but  rather  reprove 
them  :  for  it  is  a  shame  even 
to  speak  of  those  things  which 
are  done  of  them  in  secret. 
But  all  things  that  are  re- 
proved are  made  manifest  by 
the  light:  for  whatsoever  doth 
make  manifest  is  light.  Where- 
fore he  saith,  Awake,  thou  that 
sleepest,  and  arise  from  the 
dead,  and  Christ  shall  give 
thee  light. 

The  Gospel.    St.  Luke  xi.  14. 

JESUS  was  casting  out  a 
devil,  and  it  was  dumb. 
And  it  came  to  pass,  when  the 
devil  was  gone  out,  the  dumb 
spake;  and  the  people  won- 
dered. But  some  of  them  said, 
He  casteth  out  devils  through 
Beelzebub,  the  chief  of  the 
devils.  And  others,  tempting 
him,  sought  of  him  a  sign 
from  heaven.  But  he,  know- 
ing their  thoughts,  said  unto 
them,  Every  kingdom  divided 
against  itself  is  brought  to  de- 
solation ;  and  a  house  divided 
against  a  house  falleth.  If  Sa- 
tan also  be  divided  against  him- 
self, how  shall  his  kingdom 
stand  ?  because  ye  say,  that  I 
cast  out  devils  through  Beelze- 
bub. And  if  I  by  Beelzebub 
cast  out  devils,  by  whom  do 
your  sons  cast  them  out  ?  there- 


Y pedtverydd  Sul  yn  y  Garawys. 


gythreuliaid,  trwy  bwy  y  mae 
eich  plant  chwi  yn  eu  bwrw 
hwynt  allan?  am  hynny  y  bydd- 
anthwy  yn  farnwŷr  arnoch  chwi. 
Eithr  os  myfi  trwy  fys  Duw  yd- 
wyf  yn  bwrw  allan  gythreuliaid, 
di'ammeu  ddyfod  teyrnas  Dduw 
attoch  chwi.  Pan  fyddo  un  cryf 
arfog  yn  cadw  ei  neuadd,  y  mae 
yr  hyn  sy  ganddo  mewn  nedd- 
wch:  ond  pan  ddêl  un  cryfach 
nag  ef  arno,  a'i  orchfygu,  efe  a 
ddwg  ymaith  ei  holl  arfogaeth 
ef,  yn  yr  hon  yr  oedd  yn  ym- 
ddiried,  ac  a  ran  ei  anrhaith  ef. 
Y  neb  nid  yw  gyd  â  mi,  sydd 
yn  fy  erbyn :  a'r  neb  nid  yw  yn 
casglu  gyd  â  mi,  sydd  yn  gwas- 
garu.  Pan  êl  yr  yspryd  aflan 
allan  o  ddyn,  efe  a  rodia  mewn 
lleoedd  sychion,  gan  geisio  gor- 
phwysdra ;  a  phryd  na  chaffo, 
efe  a  ddywed,  Mi  a  ddychwelaf 
i'm  tŷ  o'r  lie  y  daethum  allan. 
A  phan  ddêl,  y  mae  yn  ei  gael 
wedi  ei  ysgubo  a'i  drefnu.  Yna 
yr  â  ef  ac  y  cymmer  atto  saith 
yspryd  eraill,  gwaeth  nag  ef  ei 
bun ;  a  hwy  a  ant  i  mewn,  ac  a 
arhosant  yno :  a  diwedd  y  dyn 
hwnnw  fydd  gwaeth  nâ'i  dde- 
chreuad.  A  bu  fel  yr  oedd  efe 
yn  dywedyd  hyn,  rhyw  wraig  o'r 
dyrfa  a  gododd  ei  lief,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Gwỳn  fyd  y  groth 
a'th  ddug  di,  a'r  bronnau  a  sugn- 
aist.  Ond  efe  a  ddywedodd,  Yn 
hytrach  gwyn  fyd  y  rhai  sydd  yn 
gwrando  gair  Duw,  ac  yn  ei  gadw. 


Y  pedwerydd  Sul  yn  y  Garawys. 
Y  Colect. 

CANIATTA,  ni  a  attolygwn 
i  ti,  Holl-alluog  Dduw,  fod 
i  ni  y  rhai  yn  gyfiawn  a  haedd- 
asom  gael  ein  poeni  am  ein  drwg 
weithredoedd,  trwy  ddiddanwcn 
dy  ras  di  allu  yn  drugarog  gael 
esmwythàd  ;  trwy  ein  Harglwydd 
a'n  Iachawdwr  Iesu  Grist.  Amen. 


fore  shall  they  be  your  judges. 
But  if  I  with  the  finger  of 
God  cast  out  devils,  no  doubt 
the  kingdom  of  God  is  come 
upon  you.  When  a  strong 
man  armed  keepeth  his  pa- 
lace, his  goods  are  in  peace  ; 
but  when  a  stronger  than  he 
shall  come  upon  him,  and  over- 
come him,  he  taketh  from  him 
all  his  armour  wherein  he  trust- 
ed, and  divideth  his  spoils. 
He  that  is  not  with  me  is  a- 
gainst  me:  and  he  that  ga- 
thereth  not  with  me  scattereth. 
When  the  unclean  spirit  is 
gone  out  of  a  man,  he  walketh 
through  dry  places,  seeking  rest  ; 
and  finding  none,  he  saith,  I 
will  return  unto  my  house 
whence  I  came  out.  And  when 
he  cometh,  he  findeth  it  swept 
and  garnished.  Then  goeth  he 
and  taketh  to  him  seven  other 
spirits  more  wicked  than  him- 
self, and  they  enter  in,  and 
dwell  there;  and  the  last  state 
of  that  man  is  worse  than  the 
first.  And  it  came  to  pass,  as 
he  spake  these  things,  a  certain 
woman  of  the  company  lift  up 
her  voice,  and  said  unto  him, 
Blessed  is  the  womb  that  bare 
thee,  and  the  paps  which  thou 
hast  sucked.  But  he  said,  Yea 
rather,  blessed  are  they  that 
hear  the  Word  of  God,  and 
keep  it. 


The  fourth  Sunday  in  Lent. 
The  Collect. 

GRANT,  we  beseech  thee, 
Almighty  God,  that  we, 
who  for  our  evil  deeds  do  wor- 
thily deserve  to  be  punished,  by 
the  comfort  of  thy  grace  may 
mercifully  be  relieved;  through 
our  Lord  and  Saviour  Jesus 
Christ.    Amen. 

H 


Y  pedwerydd  Sid  yn  y  Garawys. 


Yr  Epistol.    Gal.  iv.  21. 

DYWEDWCH  i  mi,  y  rhai 
yclych  yn  chwennych  bod 
dan  y  ddeddf,  onid  ydych  chwi 
yn  clywed  y  ddeddf ?  Canys  y 
mae  yn  ysgrifenedig,  fod  i  Abra- 
ham ddau  fab ;  un  o'r  wasanaeth- 
ferch,  ac  un  o'r  wraig  rŷdd. 
Eithr  yr  hwn  oedd  o'r  wasan- 
aeth-ferch, a  aned  yn  ol  y  cnawd ; 
a'r  hwn  oedd  o'r  wraig  rŷdd, 
trwy'r  addewid.  Yr  hyn  betbau 
ydynt  mewn  alegori :  canys  y 
rhai  hyn  y  w  y  ddau  destament ; 
un  yn  dd'iau  o  fynydd  Sina,  yn 
cenhedlu  i  gaethiwed,  yr  hon  yw 
Agar.  Canys  yr  Agar  yma  yw 
mynydd  Sina  yn  Arabia,  ac  y 
mae  yn  cyfatteb  i'r  Jerusalem 
sydd  yn  awr,  ac  y  mae  yn  gaeth 
hi  a'i  phlant.  Eithr  y  Jerusalem 
honno  uchod,  sy  rŷdd,  yr  hon 
yw  ein  mam  ni  oil.  Canys  ys- 
grifenedig yw,  Llawenhâ,  di  yr 
ammhlantadwy,  yr  hon  nid  wyt 
yn  eppilio ;  tor  allan  a  llefa,  yr 
hon  nid  wyt  yn  esgor  :  canys  i'r 
unig  y  mae  llawer  mwy  o  blant 
nag  i'r  hon  y  mae  iddi  wr.  A 
ninnau,  frodyr,  megis  yr  oedd 
Isaac,  ydym  blant  yr  addewid. 
Eithr  megis  y  pryd  hwnnw,  yr 
hwn  a  anwyd  yn  ol  y  cnawd,  a 
erlidiai  yr  hwn  a  anwyd  yn  ol 
yr  yspryd  ;  felly  yr  awrhon  hef- 
yd.  Ond  beth  y  mae'r  ysgrythyr 
yn  ei  ddywedyd  ?  Bwrw  allan  y 
wasanaeth-ferch,  a'i  mab ;  canys 
ni  chaiffiriab  y  wasanaeth-ferch 
etifeddu  gyd  â  mab  y  wraig  rýdd. 
Felly,  frodyr,  nid  plant  i'r  was- 
anaeth-ferch ydym,  ond  i'r  wraig 
rŷdd. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  vi.  1. 

YR  Iesu  a  aeth  tros  for  Gali- 
lea,  hwnnw  yw  môr  Tibe- 
rias. A  thyrfa  fawr  a'i  canlyn- 
odd  ef ;  canys  hwy  a  welsent  ei 
arwyddion  y  rhai  a  wnaethai  efe 
ar  y  cleifion.  A'r  Iesu  a  aeth  i 
fynu  i'r  mynydd,  ac  a  eisteddodd 


The  Epistle.    Gal.  iv.  21. 

TELL  me,  ye  that  desire  to 
be  under  the  law,  do  ye 
not  hear  the  law?  For  it  is 
written,  that  Abraham  had  two 
sons,  the  one  by  a  bond-maid, 
the  other  by  a  free-woman. 
But  he  who  was  of  the  bond- 
woman was  born  after  the  flesh ; 
but  he  of  the  free-woman  was 
by  promise.  Which  things 
are  an  allegory :  for  these  are 
the  two  covenants ;  the  one 
from  the  mount  Sinai,  which 
gendereth  to  bondage,  which  is 
Agar.  For  this  Agar  is  mount 
Sinai  in  Arabia,  and  answer- 
eth  to  Jerusalem  which  now  is, 
and  is  in  bondage  with  her 
children.  But  Jerusalem  which 
is  above  is  free;  which  is  the 
mother  of  us  all.  For  it  is 
written,  Rejoice,  thou  barren 
that  bearest  not ;  break  forth 
and  cry,  thou  that  travailest 
not  :  for  the  desolate  hath 
many  more  children  than  she 
which  hath  an  husband.  Now 
we,  brethren,  as  Isaac  was, 
are  the  children  of  promise. 
But  as  then  he  that  was  born 
after  the  flesh  persecuted  him 
that  was  born  after  the  Spirit  ; 
even  so  it  is  now.  Neverthe- 
less, what  saith  the  Scripture? 
Cast  out  the  bond-woman  and 
her  son  ;  for  the  son  of  the 
bond-woman  shall  not  be  heir 
with  the  son  of  the  free-woman. 
So  then,  brethren,  we  are  not 
children  of  the  bond-woman, 
but  of  the  free. 

The  Gospel.    St.  John  vi.  1. 

JESUS  went  over  the  sea  of 
Galilee,  which  is  the  sea  of 
Tiberias.  And  a  great  multitude 
followed  him,  because  they  saw 
his  miracles  which  he  did  on 
them  that  were  diseased.  And 
Jesus  went  up  into  a  mountain. 


Y  pummed  Sid  yn  y  Garawys. 


yno  gyd  â'i  ddisgyblion.  A'r  pasg, 
gwyl  yr  Iuddewon,  oedd  yn  agos. 
Yna'r  Iesu  a  ddyrchafodd  ei  lyg- 
aid,  ac  a  welodd  fod  tyrfa  fawr 
yn  dyfod  atto ;  ac  a  ddywedodd 
\vrth  Phylip,  O  ba  le  y  prynwn 
ni  fara,  fel  y  caffo  y  rhai  hyn 
fwytta?  (A  hyn  a  ddy  wedodd  efe 
i'w  brofi  ef :  canys  efe  a  wydd- 
ai  beth  yr  oedd  efe  ar  feclr  ei 
wneuthur.)  Phylip  a'i  hattebodd 
ef,  Gwerth  dau  can  ceiniog  o  fara 
nid  yw  ddigon  iddynt  hwy,  fel 
y  gaUo  pob  un  o  honynt  gym- 
meryd  ychydig.  Un  o'i  ddisgybl- 
ion a  ddywedodd  wrtho,  An- 
dreas, brawd  Simon  Petr,  Y  mae 
yma  ryw  fachgennyn,  a  chanddo 
bum  torth  haidd,  a  dau  bysgod- 
yn ;  ond  beth  yw  hynny  rhwng 
cynnifer?  A'r  Iesu  a  ddywed- 
odd, Perwch  i'r  dynion  eistedd 
i  lawr.  Ac  yr  oedd  glaswellt 
lawer  yn  y  fan  honno.  Felly  y 
gwỳr  a  eisteddasant  i  lawr, 
ynghylch  pum  mil  o  nifer.  A'r 
Iesu  a  gymmerth  y  torthau,  ac 
wedi  iddo  ddi'oleh,  efe  a'u  rhan- 
nodd  i'r  disgyblion,  a'r  disgybl- 
ion  i'r  rhai  oedd  yn  eistedd  ; 
felly  hefyd  o'r  pysgod  cvmmaint 
ag  a  fynnasant.  Ac  wedi  eu 
digoni  hwynt,  efe  a  ddywedodd 
wrth  ei  ddisgyblion,  Cesglwch 
y  briwfwyd  gweddill,  fel  na 
choller  dim.  Am  hynny  hwy 
a'i  casglasant,  ac  a  lanwasant 
ddeuddeg  basgedaid  o'r  briw- 
fwyd, o'r  pum  torth  haidd  a 
weddillasai  gan  y  rhai  a  fwyttas- 
ent.  Yna  y  dynion,  pan  welsant 
yr  arwydd  a  wnaethai'r  Iesu,  a 
ddywedasant,  Hwn  yn  ddi'au 
yw  y  Prophwyd  oedd  ar  ddyfod 
i'r  byd. 


Y pujnmed  Sid  yn  y  Garawys. 

Y  Colect. 

~Vf"I  a  attolygwn   i   ti,    Holl- 

-1A     alluog    Dduw,    edrych    o 

honot  yn  drugarog  ar  dy  bobl  ; 


and  there  he  sat  with  his  dis- 
ciples. And  the  Passover,  a. 
feast  of  the  Jews,  was  nigh. 
When  Jesus  then  lift  up  his 
eyes,  and  saw  a  great  company 
come  unto  him,  he  saith  unto 
Philip,  Whence  shall  we  buy 
bread,  that  these  may  eat  ?  (And 
this  he  said  to  prove  him;  for 
he  himself  knew  what  he  would 
do.)  Philip  answered  him,  Two 
hundred  peny-worth  of  bread 
is  not  sufficient  for  them,  that 
every  one  of  them  may  take  a 
little.  One  of  his  disciples,  An- 
drew, Simon  Peter's  brother, 
saith  unto  him,  There  is  a  lad 
here,  which  hath  five  barley- 
loaves,  and  two  small  fishes  : 
but  what  are  they  among  so 
many?  And  Jesus  said,  Make 
the  men  sit  down.  Now  there 
was  much  grass  in  the  place. 
So  the  men  sat  down,  in  num- 
ber about  five  thousand.  And 
Jesus  took  the  loaves,  and  when 
he  had  given  thanks  he  distri- 
buted to  the  disciples,  and  the 
disciples  to  them  that  were  set 
down  ;  and  likewise  of  the  fishes 
as  much  as  they  would.  When 
they  were  filled,  he  said  unto 
his  disciples,  Gather  up  the 
fragments  that  remain,  that  no- 
thing be  lost.  Therefore  they 
gathered  them  together,  and 
filled  twelve  baskets  with  the 
fragments  of  the  five  barley- 
loaves,  which  remained  over  and 
above  unto  them  that  had  eaten. 
Then  those  men,  when  they  had 
seen  the  miracle  that  Jesus  did, 
said,  This  is  of  a  truth  that 
Prophet  that  should  come  into 
the  world. 


The  fifth  Sunday  in  Lent. 

The  Collect. 

TTTE  beseech  thee,  Almighty 

>  V      God,   mercifully  to   look 

upon  thy  people ;    that  by  thy 

H  2 


Y pummed  Sul  yn  y  Garawys. 


fel  y  bo  iddynt,  tnvy  dy  fawr 
ddaioni,  gael  byth  eu  llywodr- 
aethu  a'u  cadw  mewn  enaid  a 
chorph ;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
ghvydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    Heb.  ix.  11. 

CRIST,  wedi  dyfod  yn  Arch- 
off'eiriad  y  daionus  bethau 
a  fyddent,  trwy  dabernacl  mwy 
a  pherfFeithiach,  nid  o  waith 
Haw,  hynny  yw,  nid  o'r  adeil- 
adaeth  yma,  nid  chwaith  trwy 
waed  geifr  a  lloi,  eithr  trwy  ei 
waed  ei  hun,  a  aeth  unwaith  i 
mewn  i'r  cyssegr,  gan  gael  i  ni 
dragywyddol  ryddhâd.  Oblegid 
os  ydyw  gwaed  teirw  a  geifr,  a 
lludw  anner  wedi  ei  daenellu  ar 
y  rhai  a  halogwyd,  yn  sanct- 
eiddio  i  bureiddiad  y  cnawd ; 
pa  faint  mwy  y  bydd  i  waed 
Crist,  yr  hwn  trwy  yr  yspryd 
tragywyddol  a'i  hoffrymmodd 
ei  hun  yn  ddifai  i  Dduw, 
buro  eich  cydwybod  chwi  oddi 
wrth  weithredoedd  meirwon  i 
wasanaethu  y  Duw  byw  ?  Ac 
am  hynny  y  mae  efe  yn  Gyf- 
ryngwr  y  cyfammod  newydd, 
megis  trwy  fod  marwolaeth  yn 
ymwared  oddi  wrth  y  troseddau 
oedd  dan  y  cyfammod  cyntaf, 
y  cai  y  rhai  a  alwyd  dderbyn 
addewid  yr  etifeddiaeth  dragy- 
wyddol. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  viii.  46. 

IESU  a  ddy  wedodd,  Pwy  o  hon- 
och  a'm  hargyoedda  i  o  bech- 
od?  ac  od  wyf  fi  yn  dywedyd  y 
gwir,  paham  nad  ydych  yn  credu 
i  mi?  Y  mae  yr  hwn  sydd  o 
Dduw,  yn  gwrando  geiriau  Duw  : 
am  hynny  nid  ydych  chwi  yn  eu 
gwrando,  am  nad  ydych  o  Dduw. 
Yna'r  attebodd  yr  Iuddewon,  ac 
y  dywedasant  wrt.no  erj  Onid  da 
yr  ydym  ni  yn  dywedyd,  mai 
Samaritan  wyt  ti,  a  bod  gennyt 
gythraul?  Yr  Iesu  a  attebodd, 
Nid  oes  gennyf  gythraul ;  ond 
yr  wyf  fiyn  anrhydeddu  fy  Nhad, 


great  goodness  they  may  be 
governed  and  preserved  ever- 
more, both  in  body  and  soul; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    Heb.  ix.  11. 

CHRIST  being  come  an 
High  Priest  of  good  things 
to  come,  by  a  greater  and  more 
perfect  tabernacle,  not  made 
with  hands  ;  that  is  to  say,  not 
of  this  building ;  neither  by  the 
blood  of  goats  and  calves ;  but 
by  his  own  blood  he  entered 
in  once  into  the  holy  place, 
having  obtained  eternal  redemp- 
tion for  us.  For  if  the  blood 
of  bulls  and  of  goats,  and  the 
ashes  of  an  heifer  sprinkling 
the  unclean,  sanctineth  to  the 
purifying  of  the  flesh ;  how 
much  more  shall  the  blood  of 
Christ,  who,  through  the  eter- 
nal Spirit,  offered  himself  with- 
out spot  to  God,  purge  your 
conscience  from  dead  works  to 
serve  the  living  God  ?  And  for 
this  cause  he  is  the  Mediator 
of  the  new  testament,  that  by 
means  of  death,  for  the  redemp- 
tion of  the  transgressions  that 
were  under  the  first  testament, 
they  which  are  called  might 
receive  the  promise  of  eternal 
inheritance. 

The  Gospel.    St.  John  viii.  46. 

JESUS  said,  Which  of  you 
convinceth  me  of  sin?  and 
if  I  say  the  truth,  why  do  ye 
not  believe  me  ?  He  that  is 
of  God  heareth  God's  words; 
ye  therefore  hear  them  not,  be- 
cause ye  are  not  of  God.  Then 
answered  the  Jews,  and  said 
unto  him,  Say  we  not  well, 
that  thou  art  a  Samaritan,  and 
hast  a  devil  ?  Jesus  answer- 
ed, I  have  not  a  devil ;  but 
I  honour  my  Father,  and  ye 
do  dishonour  me.    And  I  seek 


Y  Sul  nesafojlaen  y  Pasg. 


ac  yr  ydych  chwithau  yn  fy  ni- 
anrnydeddu  innau.  Ac  nid  wyf 
fi  yn  ceisio  fy  ngogoniant  fy  hun ; 
y  mae  a'i  cais,  ac  a  farn.  Yn 
wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi,  Os 
ceidw  neb  fy  ymadrodd  i,  ni  wêl 
efe  farwolaeth  yn  dragywydd. 
Yna  y  dywedodd  yr  Iuddewon 
wrtho, Yr  awr  hon  y  gwyddom  fod 
gennyt  gythraul.  Bu  Abraham 
iarw,  a'r  prophwydi ;  ac  meddi 
di,  Os  ceidw  neb  fy  ymadrodd  i, 
nid  archwaetha  efe  farwolaeth  yn 
dragywydd.  Ai  mwy  wyt  ti  nag 
Abraham  ein  tad  ni,  yr  hwn  a  fu 
farw?  a'r  prophwydi  a  fuant 
feirw:  pwy  yr  wyt  ti  yn  dy 
wneuthur  dy  hun?  Yr  Iesu  a 
attebodd,  Os  wyf  fi  yn  fy  ngo- 
goneddu  fy  hun,  fy  ngogoniant  i 
nid  yw  ddim :  fy  Nhad  y w'r  hwn 
sydd  yn  fy  ngogoneddu  i,  yr  hwn 
yr  ydych  chwi  yn  dywedyd  mai 
eich  Duw  chwi  yw.  Ond  nid 
adnabuoch  chwi  ef ;  eithr  myfi  a'i 
hadwaen  ef :  ac  os  dywedaf  nad 
adwaen  ef,  myfi  a  fyddaf  debyg  i 
chwi,  yn  gelwyddog:  ond  mi  a'i 
hadwaen  ef,  ac  yr  wyf  yn  cadw  ei 
ymadrodd  ef.  Gorfoledd  oedd 
gan  eich  tad  Abraham  weled  fy 
nydd  i ;  ac  efe  a'i  gwelodd  hefycf, 
ac  a  lawenychodd.  Yna  y  dy- 
wedodd yr  Iuddewon  wrtho,  Nid 
wyt  ti  ddengmlwydd  a  deugain 
etto,  ac  a  welaist  ti  Abraham? 
Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrthynt, 
Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi, 
Cyn  bod  Abraham,  yr  wyf  fi. 
Yna  hwy  a  godasant  gerrig  i'w 
taflu  atto  ef.  A'r  Iesu  a  ymgudd- 
iodd,  ac  a  aeth  allan  o'r  deml. 

Y  Sul  nesafojlaen  y  Pasg. 
YColect. 

HOLL-gyfoethog  a  thragy- 
wyddol  Dduw,  yr  hwn 
o'th  garedigol  serch  ar  ddyn,  a 
ddanfonaist  dy  Fab  ein  Hiach- 
awdwr  Iesu  Grist,  i  gymmeryd 
arno  ein  cnawd,  ac  i  ddioddef 


not  mine  own  glory ;  there  is 
one  that  seeketh  and  judgeth. 
Verily,  verily,  I  say  unto  you, 
If  a  man  keep  my  saying,  he 
shall  never  see  death.  Then 
said  the  Jews  unto  him,  Now 
we  know  that  thou  hast  a  de- 
vil :  Abraham  is  dead,  and  the 
prophets;  and  thou  sayest,  If 
a  man  keep  my  saying,  he  shall 
never  taste  of  death.  Art  thou 
greater  than  our  father  Abra- 
ham, which  is  dead  ?  and  the 
prophets  are  dead  :  whom  mak- 
est  thou  thyself?  Jesus  an- 
swered, If  I  honour  myself, 
my  honour  is  nothing;  it  is 
my  Father  that  honoureth  me, 
of   whom    ye   say,    that    he    is 

Íour  God :  yet  ye  have  not 
nown  him  ;  but  I  know  him : 
and  if  I  should  say,  I  know 
him  not,  I  shall  be  a  liar  like 
unto  you ;  but  I  know  him, 
and  keep  his  saying.  Your 
father  Abraham  rejoiced  to  see 
my  day,  and  he  saw  it,  and 
was  glad.  Then  said  the  Jews 
unto  him,  Thou  art  not  yet 
fifty  years  old,  and  hast  thou 
seen  Abraham?  Jesus  said  un- 
to them,  Verily,  verily,  I  say 
unto  you,  before  Abraham  was, 
I  am.  Then  took  they  up 
stones  to  cast  at  him :  but  Je- 
sus hid  himself,  and  went  out 
of  the  temple. 


The  Sunday  next  before  Easter. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  who,  of  thy  tender 
love  towards  mankind,  hast 
sent  thy  Son,  our  Saviour  Jesus 
Christ,  to  take  upon  him  our 
flesh,  and  to  suffer  death  upon 


Y  Sul  ncsaf  o  fiaen  y  Pasg. 


angau  ar  y  groes,  fel  y  gallai  pob 
rhyw  ddyn  ddilyn  esampl  ei  fawr 
ostyngeiddrwydd  ef ;  Caniattâ 
o'th  drugaredd  fod  i  ni  ganlyn 
esampl  ei  ddi'oddefgarwch,  a  bod 
hefyd  yn  gyfrannogion  o'i  adgyf- 
odiad ;  trwy  yr  unrhy  w  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    Phil.  ii.  5. 

BYDDED  ynoch  y  meddwl 
yma,  yr  hwn  oedd  hefyd 
yng  Nghrist  Iesu :  yr  hwn,  ac 
efe  yn  ffurf  Duw,  ni  thybiodd 
yn  drais  fod  yn  ogyfuwch  â 
Duw :  eithr  efe  a'i  dibrisiodd  ei 
hun,  gan  gymmeryd  arno  ag- 
wedd  gwas,  ac  a  wnaed  mewn 
cyffelybiaeth  dynion :  a'i  gael 
mewn  dull  fel  dyn,  efe  a'i  dar- 
ostyngodd  ei  hun,  gan  fod  yn 
ufudd  hyd  angau,  i'e,  angau'r 
groes.  O  herwydd  paham,  Duw 
a'i  tra-dyrchafodd  yntau,  ac  a 
roddes  iddo  Enw,  yr  hwn  sy  gor- 
uwch  pob  enw:  fel  yn  Enw'r 
Iesu  y  plygai  pob  glin  o'r  nef- 
olion,  a'r  daearolion,  a  than- 
ddaearolion  bethau ;  ac  y  cy- 
ff'esai  pob  tafod  fod  Iesu  Grist 
yn  Arglwydd,  er  gogoniant  Duw 
Dad. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xxvii.  1. 

APhan  ddaeth  y  bore,  cyd- 
ymgynghorodd  yr  holl  arch- 
ofFeiriaid  a  henuriaid  y  bobl  yn 
erbyn  yr  Iesu,  fel  y  rhoddent 
ef  l  farwolaeth.  Ac  wedi  idd- 
ynt  ei  rwymo,  hwy  a'i  dygasant 
ef  ymaith,  ac  a'i  traddodasant 
ef  i  Pontius  Pilat  y  rhaglaw. 
Yna  pan  welodd  Judas,  yr  hwn 
a'i  bradychodd  ef,  ddarfod  ei 
gondemnio  ef,  bu  edifar  ganddo ; 
ac  a  ddug  drachefn  y  deg  ar 
hugain  arian  i'r  arch-offeiriaid 
a'r  henuriaid,  gan  ddywedyd, 
Pechais,  gan  fradychu  gwaed 
gAvirion  Hvvythau  a  ddywed- 
asant,  Pa  beth  yw  hyr.ny  i  ni  ? 
edrych  di.    Ac  wedi  iddo  daflu'r 


the  cross,  that  all  mankind 
should  follow  the  example  of 
his  great  humility;  Mercifully 
grant,  that  we  may  both  follow 
the  example  of  his  patience,  and 
also  be  made  partakers  of  his 
resurrection ;  through  the  same 
Jesus  Christ  our  Lord.  Amen. 
The  Epistle.    Phil.  ii.  5. 

LET  this  mind  be  in  you, 
which  was  also  in  Christ 
Jesus :  who,  being  in  the  form 
of  God,  thought  it  not  robbery 
to  be  equal  with  God;  but 
made  himself  of  no  reputation, 
and  took  upon  him  the  form  of 
a  servant,  and  was  made  in  the 
likeness  of  men  :  and  being 
found  in  fashion  as  a  man,  he 
humbled  himself,  and  became 
obedient  unto  death,  even  the 
death  of  the  cross.  Wherefore 
God  also  hath  highly  exalted 
him,  and  given  him  a  Name 
which  is  above  every  name ; 
that  at  the  Name  of  Jesus  every 
knee  should  bow,  of  things  in 
heaven,  and  things  in  earth,  and 
things  under  the  earth ;  and 
that  every  tongue  should  confess 
that  Jesus  Christ  is  Lord,  to  the 
glory  of  God  the  Father. 

The  Gospel.    St.  Matth.  xxvii.  1. 

WHEN  the  morning  was 
come,  all  the  chief  priests 
and  elders  of  the  people  took 
counsel  against  Jesus,  to  put 
him  to  death.  And  when  they 
had  bound  him,  they  led  him 
away,  and  delivered  him  to 
Pontius  Pilate  the  governour. 
Then  Judas  who  had  betrayed 
him,  when  he  saw  that  he  was 
condemned,  repented  himself, 
and  brought  again  the  thirty 
pieces  of  silver  to  the  chief 
priests  and  elders,  saying,  I 
have  sinned,  in  that  I  have  be- 
trayed the  innocent  blood.  And 
they  said,  AVliat  is  that  to  us? 


Y  Sul  nesaf  o  Jlaen  y  Pasg. 


arian  yn  y  deml,  efe  a  ymad- 
awodd,  ac  a  aeth  ac  a  ymgrog- 
odd.  A'r  arch-oiFeiriaid  a  gym- 
merasant  yr  arian,  ac  a  ddywed- 
asant,  Nid  cyfreithlawn  i  ni  eu 
bwrw  hwynt  yn  y  drysorfa ; 
canys  gwerth  gwaed  ydyw.  Ac 
wedi  iddynt  gyd-ymgynghori, 
hwy  a  brynasant  â  hwynt  faes 
y  crochenydd,  yn  gladdfa  d'ieithr- 
iaid.  Am  hynny  y  gahvyd  y 
maes  hwnnw,  Maes  y  gwaed, 
hyd  heddyw.  (Yna  y  cyflawn- 
wyd  yr  hyn  a  ddywedwyd  trwy 
Jeremi'as  y  prophwyd,  gan  ddy- 
wedyd, A  hwy  a  gymmerasant 
y  deg  ar  hugain  arian,  pris  y 
prisiedig,  yr  hwn  a  brynasant 
gan  feibion  Israel,  ac  a'u  rhoi- 
sant  hwy  am  faes  y  crochenydd, 
megis  y  gosododd  yr  Arglwydcl 
i  mi.)  A'r  Iesu  a  safodd  ger 
bron  y  rhaglaw :  a'r  rhaglaw 
a  ofynodd  iddo,  gan  ddywedyd, 
Ai  ti  y w  Brenhin  yr  Iuddewon  ? 
A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
Yr  wyt  ti  yn  dywedyd.  A 
phan  gyhuddid  ef  gan  yr  arch- 
offeiriaid  a'r  henuriaid,  nid  at- 
tebodd  efe  ddim.  Yna  y  dy- 
wedodd  Pilat  wrtho,  Oni  chlywi 
di  faint  o  bethau  y  maent  hwy 
yn  eu  tystiolaethu  yn  dy  erbyn 
di?  Ac  nid  attebodd  efe  iddo  i 
un  gair;  fel  y  rhyfeddodd  y 
rhaglaw  yn  fawr.  Ac  ar  yr 
wyl  honno  yr  arferai  y  rhaglaw 
ollwng  yn  rhydd  i'r  bobl  un 
carcharor,  yr  hwn  a  fynnent. 
Ac  yna  yr  oedd  ganddynt  garch- 
aror  hynod,  a  elwid  Barabbas. 
Wedi  iddynt  gan  hynny  ym- 
gasglu  ynghŷd,  Pilat  a  ddywed- 
odd wrthynt,  Pa  un  a  fynnwch 
i  mi  ei  ollwng  yn  rhŷdd  i  chwi, 
Barabbas,  ai  yr  Iesu,  yr  hwn 
a  elwir  Crist  ?  canys  efe  a  wydd- 
ai  mai  o  gynfigen  y  traddod- 
asent  ef.  Ac  efe  yn  eistedd  ar 
yr  orseddfaingc,  ei  wraig  a  ddan- 
fonodd  atto,  gan  ddywedyd,  Na 


see  thou  to  that.  And  he  cast 
down  the  pieces  of  silver  in  the 
temple,  and  departed,  and  went 
and  hanged  himself.  And  the 
chief  priests  took  the  silver 
pieces,  and  said,  It  is  not  lawful 
for  to  put  them  into  the  trea- 
sury, because  it  is  the  price  of 
blood.  And  they  took  counsel, 
and  bought  with  them  the  pot- 
ter's field,  to  bury  strangers  in. 
Wherefore  that  field  was  called, 
The  field  of  blood,  unto  this 
day.  (Then  was  fulfilled  that 
which  was  spoken  by  Jeremy 
the  prophet,  saying,  And  they 
took  the  thirty  pieces  of  silver, 
the  price  of  him  that  was  va- 
lued, Avhom  they  of  the  children 
of  Israel  did  value,  and  gave 
them  for  the  potter's  field,  as 
the  Lord  appointed  me.)  And 
Jesus  stood  before  the  gover- 
nour;  and  the  governour  asked 
him,  saying,  Art  thou  the  King 
of  the  Jews  ?  And  Jesus  said 
unto  him,  Thou  sayest.  And 
when  he  was  accused  of  the 
chief  priests  and  elders,  he  an- 
swered nothing.  Then  saith 
Pilate  unto  him,  Hearest  thou 
not  how  many  things  they  wit- 
ness against  thee  ?  And  he  an- 
swered him  to  never  a  word, 
insomuch  that  the  governour 
marvelled  greatly.  Now  at  that 
feast  the  governour  was  wont  to 
release  unto  the  people  a  pri- 
soner, whom  they  would.  And 
they  had  then  a  notable  pri- 
soner, called  Barabbas.  There- 
fore when  they  were  gathered 
together,  Pilate  said  unto  them, 
Whom  will  ye  that  I  release 
unto  you?  Barabbas,  or  Jesus 
which  is  called  Christ?  For  he 
knew  that  for  envy  they  had 
delivered  him.  When  he  was 
set  down  on  the  judgement- 
seat,  his  wife  sent  unto  him, 
saying,   Have  thou  nothing   to 


Y  Sul  nesaf  o  Jlaen  y  Pasg. 


fydded  i  ti  a  wnelych  â'r  cyf- 
iawn  hwnnw :  canys  goddefais 
lavver  heddyw  mewn  breu- 
ddwyd  o'i  achos  ef.  A'r  arch- 
offeiriaid  a'r  henuriaid  a  ber- 
swadiasant  y  bobl,  fel  y  gofynent 
Barabbas,  ac  y  difethent  yr  Iesu. 
A'r  rhaglaw  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Pa  un  o'r 
ddau  a  fynnwch  i  mi  ei  ollwng 
yn  rhŷdd  i  chwi  ?  Hwythau 
a  ddywedasant,  Barabbas.  Pi- 
lat  a  ddywedodd  wrthynt,  Pa 
beth  gan  hynny  a  wnaf  i'r  Iesu, 
yr  bvvn  a  elwir  Crist  ?  Hwythau 
oil  a  ddywedasant  wrtho,  Croes- 
hoelier  ef.  A'r  rhaglaw  a 
ddywedodd,,  Ond  pa  ddrwg 
a  wnaeth  efe  ?  Hwythau  a 
lefasant  yn  fvvy,  gan  ddywed- 
yd, Croeshoelier  ef.  A  Philat, 
pan  welodd  nad  oedd  dim 
yn  tycio,  ond  yn  hytrach  bod 
cynnwrf,  a  gymmerth  ddwfr, 
ac  a  olchodd  ei  ddwylaw  ger 
bron  y  bobl,  gan  ddywedyd, 
Dieuog  ydwyf  fi  oddi  wrth 
waed  y  cyfiawn  hwn:  edrych- 
wch  chwi.  A'r  holl  bobl  a  at- 
tebodd ac  a  ddywedodd,  Bydded 
ei  waed  ef  arnom  ni,  ac  ar  ein 
plant.  Yna  y  gollyngodd  efe  Ba- 
rabbas yn  rhŷdd  iddynt;  ond 
yr  Iesu  a  fflangellodd  efe,  ac 
a'i  rhoddes  i'w  groeshoelio. 
Yna  milwŷr  y  rhaglaw  a  gym- 
merasant  yr  Iesu  i'r  dadleudý, 
ac  a  gynnullasant  atto  yr  hòll 
fyddin.  A  hwy  a'i  di'osgasant 
ef,  ac  a  roisant  am  dano  fan  tell 
o  ysgarlad.  A  chwedi  iddynt 
blethu  coron  o  ddrain,  hwy  a'i 
gosodasant  ar  ei  ben  ef,  a  chorsen 
yn  ei  law  ddehau:  ac  a  blyg- 
asant  eu  gliniau  ger  ei  iron 
ef,  ac  a'i  gwatwarasant,  gan 
ddywedyd,  Henffych  well,  Bren- 
hin  yr  Iuddewon.  A  hwy  a 
boerasant  arno,  ac  a  gymmer- 
asant  y  gorsen,  ac  a'i  tarawsant 
ar  ei  ben.     Ac  wedi  iddynt  ei  | 


do  with  that  just  man  :  for  I 
have  suffered  many  things  this 
day  in  a  dream  because  of  him. 
But  the  chief  priests  and  elders 
persuaded  the  multitude  that 
they  should  ask  Barabbas,  and 
destroy  Jesus.  The  governour 
answered  and  said  unto  them, 
Whether  of  the  twain  will  ye 
that  I  release  unto  you?  They 
said,  Barabbas.  Pilate  saith 
unto  them,  What  shall  I  do 
then  with  Jesus,  which  is  called 
Christ  ?  They  all  say  unto  him, 
Let  him  be  crucified.  And  the 
governour  said,  Why,  what  evil 
hath  he  done?  But  they  cried 
out  the  more,  saying,  Let  him 
be  crucified.  When  Pilate  saw 
that  he  could  prevail  nothing, 
but  that  rather  a  tumult  was 
made,  he  took  water,  and  wash- 
ed his  hands  before  the  multi- 
tude, saying,  I  am  innocent  of 
the  blood  of  this  just  person  : 
see  ye  to  it.  Then  answered  all 
the  people,  and  said,  His  blood 
be  on  us,  and  on  our  children. 
Then  released  he  Barabbas 
unto  them :  and  when  he  had 
scourged  Jesus  he  delivered  him 
to  be  crucified.  Then  the  sol- 
diers of  the  governour  took  Je- 
sus into  the  common  hall,  and 
gathered  unto  him  the  whole 
band  of  soldiers.  And  they 
stripped  him,  and  put  on  him 
a  scarlet  robe.  And  when  they 
had  platted  a  crown  of  thorns 
they  put  it  upon  his  head,  and 
a  reed  in  his  right  hand  :  and 
they  bowed  the  knee  before 
him,  and  mocked  him,  saying, 
Hail,  King  of  the  Jews.  And 
they  spit  upon  him,  and  took 
the  reed,  and  smote  him  on  the 
head.  And  after  that  they  had 
mocked  him  they  took  the  robe 
off  from  him,  and  put  his  own 
raiment  on  him,  and  led  him 
away  to  crucify  him.    And  as 


Y  Sul  nesaf  o  jlaen  y  Pasg. 


watwar,  hwy  a'i  diosgasant  ef  o'r 
fantell,  ac  a'i  gwisgasant  â'i  ddill- 
ad  ei  hun,  ac  a'i  dygasant  ef  ym- 
aith  i'w  groeshoelio.  Ac  fel  yr 
oeddynt  yn  myned  allan,  hwy  a 
gawsant  ddyn  o  Cyrene,  a'i  enw 
Simon :  hwn  a  gymmellasant  i 
ddwyn  ei  groes  ef.  A  phan 
ddaethant  i  le  a  elwid  Golgotha, 
yr  hwn  a  elwir  Lle'r  benglog,hwy 
a  roisant  iddo  i'w  yfed  finegr  yn 
gymmysgedig  â  bustl.  Ac  wedi 
iddo  ei  brofi,  ni  fynnodd  efe  yfed. 
Ac  wedi  iddynt  ei  groeshoelio  ef, 
hwy  a  rannasant  ei  ddillad,  gan 
fwrw  coelbren;  er  cyflawni  y  peth 
a  ddywedwyd  trwy'r  prophwyd, 
Hwy  a  rannasant  fy  nillad  yn  en 
plith,  ac  ar  fy  ngwisg  y  bwrias- 
ant  goelbren.  A  chan  eistedd, 
hwy  a'i  gwyliasant  ef  yno.  A 
gosodasant  hefyd  uwch  ei  ben  ef 
ei  achos  yn  ysgrifenedig,  HWN 
YW  IESÜ  BRENHIN  YR 
IUDDEWON.  Yna  y  croes- 
hoeliwyd  gyd  âg  ef  ddau  leidr, 
un  ar  y  Haw  ddehau,  ac  un  ar 
yr  aswy.  A'r  rhai  oedd  yn 
myned  heibio  a'i  cablasant  ef, 
gan  ysgwyd  eu  pennau,  a  dy- 
wedyd,  Ti  yr  hwn  a  ddinystri'r 
deml,  ac  a'i  hadeiledi  mewn 
tridiau,  gwared  dy  hun  :  os  ti 
yw  Mab  Duw,  disgyn  oddi  ar 
y  groes.  A'r  un  modd  yr  arch- 
offeiriaid  hefyd,  gan  watwar, 
gyd  â'r  ysgrit'enyddion  a'r  hen- 
uriaid,  a  ddywedasant,  Efe  a 
waredodd  eraill,  ei  hunan  ni's 
gall  efe  ei  waredu:  os  Brenhin 
Israel  yw,  disgyned  yr  awrhon 
oddi  ar  y  groes,  ac  ni  a  gredwn 
iddo.  Ymddiriedodd  yn  Nuw; 
gwareded  efe  ef  yr  awrhon,  os 
efe  a'i  myn  ef :  canys  efe  a 
ddywedodd,  Mab  Duw  ydwyf. 
A'r  un  peth  hefyd  a  edliwiodd 
y  lladron  iddo,  y  rhai  a  groes- 
hoeliasid  gyd  âg  ef.  Ac  o'r 
chweched  awr  y  bu  tywyllwch 
ar  yr  holl  ddaear,  hyd  y  nawfed 


they  came  out  they  found  a 
man  of  Cyrene,  Simon  by  name ; 
him  they  compelled  to  bear  his 
cross.  And  when  they  were 
come  unto  a  place  called  Gol- 
gotha, that  is  to  say,  a  place  of 
a  scull,  they  gave  him  vinegar 
to  drink  mingled  with  gall  : 
and  when  he  had  tasted  there- 
of, he  would  not  drink.  And 
they  crucified  him,  and  parted 
his  garments,  casting  lots  :  that 
it  might  be  fulfilled,  which  was 
spoken  by  the  prophet,  They 
parted  my  garments  among 
them,  and  upon  my  vesture 
did  they  cast  lots.  And  sitting 
down  they  watched  him  there; 
and  set  up  over  his  head  his 
accusation  written,  THIS  IS 
JESUS  THE  KING  OF  THE 
JEWS.  Then  were  there  two 
thieves  crucified  with  him ;  one 
on  the  right  hand,  and  another 
on  the  left.  And  they  that 
passed  by  reviled  him,  wagging 
their  heads,  and  saying,  Thou 
that  destroyest  the  temple,  and 
buildest  it  in  three  days,  save 
thyself:  if  thou  be  the  Son  of 
God,  come  down  from  the  cross. 
Likewise  also  the  chief  priests 
mocking  him,  with  the  scribes 
and  elders,  said,  He  saved 
others,  himself  he  cannot  save: 
if  he  be  the  King  of  Israel,  let 
him  now  come  down  from  the 
cross,  and  we  will  believe  him. 
He  trusted  in  God ;  let  him  de- 
liver him  now,  if  he  will  have 
him :  for  he  said,  I  am  the  Son 
of  God.  The  thieves  also,  which 
were  crucified  with  him,  cast 
the  same  in  his  teeth.  Now 
from  the  sixth  hour  there  was 
darkness  over  all  the  land  unto 
the  ninth  hour.  And  about 
the  ninth  hour  Jesus  cried  with 
a  loud  voice,  saying,  Eli,  Eli, 
lama  sabachthani  £  that  is  to  say, 
My  God,    my  God,    why   hast 


Dydd  Linn  ojiaen  y  Pasg. 


awr.  Ac  ynghylch  y  nawfed 
awr  y  llefodd  yr  Iesu  â  lief 
uchel,  gan  ddywedyd,  Eli,  Eli, 
luma  sabachthani  ?  hynny  yw, 
Fy  Nuw,  fy  Nuw,  paham  y'm 
gadewaist?  A  rhai  o'r  sawl 
oedd  yn  sefyll  yno,  pan  glyw- 
sant,  a  ddywedasant,  Y  mae  hwn 
yn  galw  am  El'ias.  Ac  yn  y 
fan  un  o  honynt  a  redodd  ac  a 
gymmerth  yspwng,  ac  a'i  llan- 
wodd  o  finegr,  ac  a'i  rhoddes 
ar  gorsen,  ac  a'i  di'ododd  ef. 
A'r  lleill  a  ddywedasant,  Paid  ; 
edrychwn  a  ddaw  El'ias  i'w 
waredu  ef.  A'r  Iesu,  wedi  llef- 
ain  drachefn  à  Uef  uchel,  a 
ymadawodd  â'r  yspryd.  Ac 
wele,  lien  y  deml  a  rwygwyd 
yn  ddau,  oddi  fynu  hyd  i  waered, 
a'r  ddaear  a  grynodd,  a'r  meini 
a  holltwyd  ;  a'r  beddau  a  agor- 
wyd,  a  llawer  o  gyrph  y  saint 
a  hunasent  a  gyfodasant,  ac  a 
ddaethant  allan  o'r  beddau,  ar 
ol  ei  gyfodiad  ef,  ac  a  aetbant 
i  mewn  i'r  ddinas  sanctaidd,  ac 
a  ymddangosasant  i  lawer.  Ond 
y  canwriad,  a'r  rhai  oedd  gyd 
âg  ef  yn  gwylied  yr  Iesu,  wedi 
gweled  y  ddaear-gryn,  a'r  pethau 
a  wnaethid,  a  ofnasant  yn  fawr, 

fan    ddywedyd,    Yn   wir    Mab 
)uw  ydoedd  hwn. 


Dydd  Llun  o  flaen  y  Pasg. 
Yn  lie  yr  Epistol.    Esay  lxiii.  1. 

PWY  yw  hwn  yn  dyfod  o  E- 
dom,  yn  goch  ei  ddillad  o 
Bozrah  ?  hwn  sydd  hardd  yn  ei 
wisg,  yn  ymdaith  yn  amlder  ei 
rym?  Myfi,  yr  hwn  a  lefaraf 
mewn  cyfiawnder,  ac  wyf  gadarn 
i  iachàu.  Paham  yr  ydwyt  yn 
goch  dy  ddillad,  a'th  wisgoedd  fel 
yr  hwn  a  sathrai  mewn  gwin- 
wrŷf  ?  Sethrais  y  gwin-wrŷf  fy 
hunan,  ac  o'r  bobl  nid  oedd  un 
gyd  â  mi:  canys  mi  a'u  sathraf 
hwynt  yn  fy  nig,  ac  a'u  mathraf 


thou  forsaken  me?  Some  of 
them  that  stood  there,  when 
they  heard  that,  said,  This  man 
calleth  for  Elias.  And  straight- 
way one  of  them  ran,  and  took 
a  spunge,  and  filled  it  with  vine- 
gar, and  put  it  on  a  reed,  and 
gave  him  to  drink.  The  rest 
said,  Let  be,  let  us  see  whether 
Elias  will  come  to  save  him. 
Jesus,  when  he  had  cried  again 
with  a  loud  voice,  yielded  up 
the  ghost.  And  behold,  the 
vail  of  the  temple  was  rent  in 
twain  from  the  top  to  the  bot- 
tom, and  the  earth  did  quake, 
and  the  rocks  rent,  and  the 
graves  were  opened,  and  many 
bodies  of  saints  which  slept 
arose,  and  came  out  of  the 
graves  after  his  resurrection,  and 
went  into  the  holy  city,  and  ap- 
peared unto  many.  Now  when 
the  centurion,  and  they  that 
were  with  him,  watching  Jesus, 
saw  the  earthquake,  and  those 
things  that  were  done,  they 
feared  greatly,  saying,  Truly  this 
was  the  Son  of  God. 


Monday  before  Easter. 
For  the  Epistle.    Isai.  lxiii.  1. 

WHO  is  this  that  cometh 
from  Edom,  with  dyed 
garments  from  Bozrah  ?  this  that 
is  glorious  in  his  apparel,  tra- 
velling in  the  greatness  of  his 
strength?  I  that  speak  in  righte- 
ousness, mighty  to  save.  Where- 
fore art  thou  red  in  thine  apparel, 
and  thy  garments  like  him  that 
treadeth  in  the  wine-fat  ?  I  have 
trodden  the  wine-press  alone,  and 
of  the  people  there  was  none  with 
me :  for  I  will  tread  them  in  mine 


Dydd  Linn  o  Jlaen  y  Pasg. 


hwynt  yn  fy  llidiowgrwydd ;  a'u 
gwaed  hwynt  a  daenellir  ar  fy 
nillad,  a'm  holl  wisgoedd  a  lych- 
winaf.  Canys  dydd  dial  sydd 
yn  fy  nghalon,  a  blwyddyn  fy 
ngwaredigion  a  ddaeth.  Edrych- 
ais  hefyd,  ac  nid  oedd  gyn- 
northwywr ;  rhyfeddais  hefyd 
am  nad  oedd  gynhaliwr  :  yna  fy 
mraich  fy  hun  a'm  hachubodd, 
a'm  llidiowgrwydd  a'm  cynhal- 
iodd  ;  ac  mi  a  sathraf  y  bobl  yn 
fy  nig,  ac  a'u  meddwaf  hwynt 
yn  fy  llidiowgrwydd,  a'u  cadern- 
id  a  ddisgynaf  i'r  llawr.  Cofiaf 
drugareddau  yr  Arglwydd,  a 
moliant  Duw,  yn  ol  yr  hyn  oil 
a  roddodd  Duw  i  ni,  ac  amlder 
ei  ddaioni  i  dÿ  Israel,  yr  hyn  a 
roddodd  efe  iddynt,  yn  ol  ei 
dosturiaethau,  ac  yn  ol  amlder 
ei  drugareddau.  Canys  efe  a 
ddywedodd,  Di'au  fy  mhobl  yd- 
ynt  hwy,  meibion  ni  ddywedant 
gelwydd:  felly  efe  a  aeth  yn 
Iachawdwr  iddynt.  Yn  eu  holl 
gystudd  hwynt  efe  a  gystudd- 
iwyd,  ac  angel  ei  gyd-ddrychiol- 
deb  a'u  hachubodd  hwynt:  yn 
ei  gariad,  ac  yn  ei  drugaredd  y 
gwaredodd  efe  hwynt ;  efe  a'u 
dygodd  hwynt,  ac  a'u  harwein- 
iodd  yr  holl  ddyddiau  gynt. 
Hwythau  oeddynt  wrthryfelgar, 
ac  a  ofidiasant  ei  Yspryd  Sanct- 
aidd  ef :  am  hynny  y  trodd  efe 
yn  elyn  iddynt,  ac  yr  ymladd- 
odd  yn  eu  herbyn.  Yna  y  cofiodd 
efe  'r  dyddiau  gynt,  Moses  a'i 
bobl,  gan  ddywedyd,  Mae'r  hwn 
a'u  dygodd  hwynt  i  fynu  o'r 
môr,  gyd  â  bugail  ei  braidd  ? 
mae'r  hwn  a  osododd  ei  Yspryd 
Sanctaidd  o'i  fewn  ef  ?  yr  hwn 
a'u  tywysodd  hwynt  â  deheulaw 
Moses,  ac  â'i  ogoneddus  fraich, 
gan  hollti'r  dyfroedd  o'u  blaen 
hwynt,  i  wneuthur  iddo  ei  hun 
Enw  tragy wyddol  ?  yr  hwn  a'u 
harweiniodd  hwynt  trwy  y  dyfn- 
derau,  fel  march  yn  yr  anial- 


anger,  and  trample  them  in  my 
fury,  and  their  blood  shall  be 
sprinkled  upon  my  garments,  and 
I  will  stain  all  my  raiment.  For 
the  day  of  vengeance  is  in  mine 
heart,  and  the  year  of  my  redeem- 
ed is  come.  And  I  looked,  and 
there  was  none  to  help  ;  and  I 
wondered  that  there  was  none  to 
uphold  :  therefore  mine  own  arm 
brought  salvation  unto  me,  and 
my  fury  it  upheld  me.  And  I  will 
tread  down  the  people  in  mine 
anger,  and  make  them  drunk  in 
my  fury,  and  I  will  bring  down 
their  strength  to  the  earth.  I  will 
mention  the  loving-kindnesses  of 
the  Lord,  and  the  praises  of  the 
Lord,  according  to  all  that  the 
Lord  hath  bestowed  on  us,  and 
the  great  goodness  towards  the 
house  of  Israel,  which  he  hath 
bestowed  on  them,  according  to 
his  mercies,  and  according  to  the 
multitude  of  his  loving- kind- 
nesses. For  he  said,  Surely  they 
are  my  people,  children  that  will 
not  lie  :  so  he  was  their  Saviour. 
In  all  their  affliction  he  was  af- 
flicted, and  the  angel  of  his  pre- 
sence saved  them:  in  his  love,  and 
in  his  pity,  he  redeemed  them, 
and  he  bare  them,  and  carried 
them  all  the  days  of  old.  But 
they  rebelled,  and  vexed  his  Holy 
Spirit ;  therefore  he  was  turned 
to  be  their  enemy,  and  he  fought 
against  them.  Then  he  remem- 
bered the  days  of  old,  Moses  and 
his  people,  saying,  Where  is  he 
that  brought  them  up  out  of  the 
sea  with  the  shepherd  of  his  flock  ? 
where  is  he  that  put  his  Holy 
Spirit  within  him  ?  that  led  them 
by  the  right  hand  of  Moses,  with 
his  glorious  arm,  dividing  the  wa- 
ter before  them,  to  make  himself 
an  everlasting  Name?  that  led 
them  through  the  deep  as  an 
horse  in  the  wilderness,  that  they 
should  not  stumble  ?  As  a  beas't 


Dydd  Lhtn  ojlaen  y  Pasg. 


wch,  fel  na  thramgwyddynt  ? 
Fel  y  disgyn  anifail  i'r  dyffryn, 
y  gwna  ispryd  yr  Arglwydd 
iddo  orphwys :  felly  y  ty wysaist 
dy  bobl,  i  wneuthur  it'  Enw 
gogoneddus.  Edrych  o'r  nef- 
oedd,  a  gwel  o  armedd  dy  sanct- 
eiddrwydd,  a'th  ogoniant:  mae 
dy  zel  a'th  gadernid,  ll'iosowg- 
rwydd  dy  dosturiaethau,  a'th 
drugareddau  tu  ag  attaf  fi?  a 
ymattaliasant  ?  Canys  ti  yw  ein 
Tad  ni,  er  nad  edwyn  Abra- 
ham ni,  ac  na'n  cydnebydd  Is- 
rael :  ti,  Arglwydd,  yw  ein  Tad 
ni,  ein  gwaredydd ;  dy  Enw 
sydd  erioed.  Paham,  Arglwydd, 
y  gwnaethost  i  ni  gyfeiliorni 
allan  o'th  fFyrdd  ?  ac  y  caledaist 
ein  calonnau  oddi  wrth  dy  ofn  ? 
Dychwel,  er  mwyn  dy  weision, 
llwythau  dy  etifeddiaeth.  Dros 
ychydig  ennyd  y  meddiannodd 
ay  bobl  sanctaidd:  ein  gwrth- 
wynebwŷr  a  fathrasant  dy  gys- 
segr  di.  Nyni  ydym  eiddot  ti ; 
erioed  ni  buost  yn  arglwyddiaeth- 
u  arnynt  hwy,  ac  ni  elwid  dy 
Enw  arnynt. 

Yr  Efengyl.    St.  Marc  xiv.  1. 

AC  wedi  deuddydd  yr  oedd  y 
pasg,  gwyl  y  bara  croy w :  a'r 
arch-off'eiriaid  a'r  ysgrifenyddion 
a  geisiasant  pa  fodd  y  dalient  ef 
trwy  dwyll,  ac  y  lladdent  ef. 
Eithr  dy wedasant,  Nid  ar  yr  wyl, 
rhag  bod  cynnwrf  ym  mnlith  y 
bobl.  A  phan  oedd  efe  yn  Beth- 
ania,  yn  nhŷ  Simon  y  gwahan- 
glwyfus,  ac  efe  yn  eistedd  i 
fwytta,  daeth  gwraig  a  chanddi 
flwch  o  ennaint  o  nard  gwlyb 
gwerthfawr;  a  hi  a  dorrodd  y 
blwch,  ac  a'i  tywalltodd  ar  ei  ben 
ef.  Ac  yr  oedd  rhai  yn  anfodd- 
lon  ynddynt  eu  hunain,  ac  yn 
dywedyd,  I  ba  beth  y  gwnaeth- 
pwyd  y  golled  hon  o'r  ennaint  ? 
oblegid  fe  allasid  gwerthu  hwn 
uwch  law  tri  chan  ceiniog,  a'u 


goeth  down  into  the  valley,  the 
Spirit  of  the  Lord  caused  him 
to  rest :  so  didst  thou  lead  thy 
people,  to  make  thyself  a  glori- 
ous Name.  Look  down  from  hea- 
ven, and  behold  from  the  habi- 
tation of  thy  holiness,  and  of  thy 
glory:  where  is  thy  zeal,  and 
thy  strength,  the  sounding  of  thy 
bowels,  and  of  thy  mercies  to- 
wards me  ?  Are  they  restrained  ? 
Doubtless  thou  art"  our  Father, 
though  Abraham  be  ignorant  of 
us,  and  Israel  acknowledge  us 
not :  Thou,  O  Lord,  art  our  Fa- 
ther, our  Redeemer,  thy  Name 
is  from  everlasting.  O  Lord, 
why  hast  thou  made  us  to  err 
from  thy  ways?  and  hardened 
our  hearts  from  thy  fear?  Re- 
turn for  thy  servants'  sake,  the 
tribes  of  thine  inheritance.  The 
people  of  thy  holiness  have  pos- 
sessed it  but  a  little  while :  our 
adversaries  have  trodden  down 
thy  sanctuary.  We  are  thine  : 
thou  never  barest  rule  over 
them  ;  they  were  not  called  by 
thy  Name. 

The  Gospel.    St.  Mark  xiv.  1. 

AFTER  two  days  was  the 
feast  of  the  Passover,  and 
of  unleavened  bread:  and  the 
chief  priests  and  the  scribes 
sought  how  they  might  take 
him  by  craft,  and  put  him  to 
death.  But  they  said,  Not  on 
the  feast-day,  lest  there  be  an 
uproar  of  the  people.  And  be- 
ing in  Bethany,  in  the  house 
of  Simon  the  leper,  as  he  sat 
at  meat,  there  came  a  woman 
having  an  alabaster  box  of  oint- 
ment of  spikenard,  very  preci- 
ous ;  and  she  brake  the  box, 
and  poured  it  on  his  head.  And 
there  were  some  that  had  indig- 
nation within  themselves,  and 
said,  Why  was  this  waste  of  the 
ointment   made  ?    for  it  might 


Dydd  Linn  ojlaen  y  Pasg. 


rhocldi  i'r  tlodion :  a  hwy  a  fFrom- 
masant  yn  ei  herbyn  hi.  A'r  Iesu 
a  ddywedodd,  Gadêwch  iddi; 
paham  y  gwnewch  flinder  iddi  ? 
hi  a  wnaeth  weithred  dda  arnaf  fi. 
Canys  bob  amser  y  cewch  y  tlod- 
ion gyd  â  chwi,  aphan  fynnoch  y 
gellwch  wneuthur  da  iddynthwy : 
ond  myfi  ni  chewch  bob  amser. 
Hyn  a  allodd  hon,  hi  a'i  gwnaeth ; 
hi  a  achubodd  y  blaen  i  ermeinio 
f'y  nghorph  erbyn  y  claddedig- 
aeth.  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Pa 
le  bynnag  y  pregether  yr  efengyl 
hon  yn  yr  holl  fyd,  yr  hyn  a 
wnaeth  hon  hefyd,  a  adroddir  er 
coffa  am  dani.  A  Judas  Jscariot, 
un  o'r  deuddeg,  a  aeth  ymaith  at 
yr  arch-offeiriaid,  i'w  fradychu  ef 
iddynt.  A  phan  glywsant,  fe  fu 
lawen  ganddynt,  ac  a  addawsant 
roi  arian  iddo.  Yntau  a  geisiodd 
pa  fodd  y  gallai  yn  gymmwys  ei 
fradychu  ef.  A'r  dydd  cyntaf  o 
wyl  y  bara  croyw,  pan  aberthent 
y  pasg,  dywedodd  ei  ddisgyblion 
wrtho,  I  ba  le  yr  wyt  ti  yn  ewyll- 
ysio  i  ni  fyned  i  barottôi  i  ti,  i 
fwytta'r  pasg?  Ac  efe  a  anfon- 
odd  ddau  o'i  ddisgyblion,  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Ewch  i'r 
ddinas,  a  chyferfydd  â  chwi  ddyn 
yn  dwyn  ystenaid  o  ddwfr :  dilyn- 
wch  ef.  A  pha  le  bynnag  yr  êl  i 
mewn,  dywedwch  wrth  wr  y  tv, 
fod  yr  Athraw  yn  dywedyd,  Pale 
y  mae'r  Hetty,  lie  y  gallwyf,  mi 
a'm  disgyblion,  fwytta'r  pasg? 
Ac  efe  a  ddengys  i  chwi  oruwch- 
ystafell  fawr  wedi  ei  thaenu  yn 
barod :  yno  parottòwch  i  ni.  A'i 
ddisgyblion  a  aethant,  ac  a 
ddaethant  i'r  ddinas,  ac  a  gawsant 
megis  y  dywedasai  efe  wrthynt; 
ac  a  barottoisant  y  pasg.  A  phan 
aeth  hi  yn  hwyr,  efe  a  ddaeth  gyd 
â'r  deuddeg.  Ac  fel  yr  oeddynt 
yn  eistedd,  ac  yn  bwytta,  yr  Iesu 
a  ddywedodd,  Yn  wir  meddaf  i 
chwi,  Un  o  honoch,  yr  hwn  sydd 
yn  bwytta  gyd  à  myfi,  a'm  brad- 


have  been  sold  for  more  than 
three  hundred  pence,  and  have 
been  given  to  the  poor :  and 
they  murmured  against  her. 
And  Jesus  said,  Let  her  alone; 
why  trouble  ye  her?  she  hath 
wrought  a  good  work  on  me  : 
for  ye  have  the  poor  with  you 
always,  and  whensoever  ye  will 
ye  may  do  them  good ;  but  me 
ye  have  not  always.  She  hath 
done  what  she  could ;  she  is 
come  aforehand  to  anoint  my 
body  to  the  burying.  Verily 
I  say  unto  you,  Wheresoever 
this  Gospel  shall  be  preached 
throughout  the  whole  world., 
this  also  that  she  hath  done 
shall  be  spoken  of  for  a  memo- 
rial of  her.  And  Judas  Iscariot, 
one  of  the  twelve,  went  unto 
the  chief  priests  to  betray  him 
unto  them.  And  when  they 
heard  it  they  were  glad,  and 
promised  to  give  him  money. 
And  he  sought  how  he  might 
conveniently  betray  him.  And 
the  first  day  of  unleavened 
bread,  when  they  killed  the 
passover,  his  disciples  said  unto 
him,  Where  wilt  thou  that  we 
go  and  prepare,  that  thou  may- 
est  eat  the  passover  ?  And  he 
sendeth  forth  two  of  his  disci- 
ples, and  saith  unto  them,  Go 
ye  into  the  city,  and  there  shall 
meet  you  a  man  bearing  a  pitch- 
er of  water  ;  follow  him  :  And 
wheresoever  he  shall  go  in,  say 
ye  to  the  good-man  of  the  house, 
The  Master  saith,  "\Yhere  is  the 
guest-chamber,  where  I  shall 
eat  the  passover  with  my  dis- 
ciples? And  he  will  shew  you 
a  large  upper-room  furnished, 
and  prepared :  there  make  rea- 
dy for  us.  And  his  disciples 
went  forth,  and  came  into  the 
city,  and  found  as  he  had  said 
unto  them  :  and  they  made  rea- 
dy the   passover.     And  in    the 


Difdd  Llun  o  jiaen  y  Pasg. 


ycha  i.  Hwythau  a  ddechreu- 
asant  dristâu,  a  dywedyd  wrtho 
bob  yn  un  ac  un,  Ai  myfi  ?  ac 
arall,  Ai  myfi?  Ac  efe  a  attebodd 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Un  o'r 
deuddeg,  yrhvvn  sydd  yn  gwlych- 
u  gyd  â  mi  yn  y  ddysgl,  yw  efe. 
Mab  y  dyn  yn  wir  sydd  yn  myned 
ymaith,  fel  y  mae  yn  ysgnfen- 
edig  am  dano :  ond  gwae'r  dyn 
hwnnw  trwy'r  hwn  y  bradycnir 
Mab  y  dyn;  da  fuasai  i'r  dyn 
hwnnw  pe  na's  ganesid.  Ac  fel 
yr  oeddynt  yn  bwytta,  yr  Iesu  a 
gymmerodd  fara,  ac  a'i  bendith- 
iodd,  ac  a'i  torrodd,  ac  a'i  rhoddes 
iddynt,  ac  a  ddywedodd,  Cym- 
merwch,  bwyttêwch :  hwn  yw  fy 
nghorph.  Ac  wedi  iddo  gym- 
meryd  y  cwppan,  a  rhoi  d'folch, 
efe  a'i  rhoddes  iddynt :  a  hwynt 
oil  a  yfasant  o  hono.  Ac  efe  a 
ddywedodd  wrthynt,  Hwn  y w  fy 
ngwaed  i  o'r  testament  newydd, 
yr  hwn  a  dywelltir  dros  lawer. 
Yn  wiryr  wyf  yn  dywedyd  wrth- 
ych,  nad  yfaf  mwy  o  íFrwyth  y 
winwŷdden,  hyd  y  dydd  hwnnw 
pan  yfwyf  ef  yn  newydd  yn 
nheyrnas  Dduw.  Ac  wedi  idd- 
ynt ganu  mawl,  hwy  a  aethant 
allan  i  fynydd  yr  Olewydd.  A 
dywedodd  yr  Iesu  wrthynt,  Chwi 
a  rwystrir  oil  o'm  plegid  i  y  nos 
hon:  canysysgrifenedigyw,Tar- 
awaf  y  bugail,  a'r  defaid  a  was- 
gerir.  Eithr  wedi  i  mi  adgyfodi, 
mi  a  âf  o'ch  blaen  chwi  i  Galilea. 
Ond  Petr  a  ddywedodd  wrtho,  Pe 
byddai  bawb  wedi  eu  rhwystro, 
etto  ni  byddaf  fi.  A  dywedodd 
yr  Iesu  wrtho,  Yn  wir  yr  ydwyf 
yn  dywedyd  i  ti,  Heddyw,  o  fewn 
y  nos  hon,  cyn  canu  o'r  ceiliog 
ddwywaith,  y  gwêdi  fi  deir- 
gwaith.  Ond  efe  a  ddywedodd 
yn  helaethach  o  lawer,  Pe  gor- 
iyddai  i  mi  farw  gyd  à  thi,  ni'th 
wadaf  ddim.  A'r  un  modd  y 
dywedasant  oil.  A  hwy  a  ddaeth- 
ant  i  le  yr  oedd   ei  enw  Geth- 


evening  he  cometh  with  the 
twelve.  And  as  they  sat,  and 
did  eat,  Jesus  said,  Verily  I  say 
unto  you,  One  of  you  which 
eateth  with  me  shall  betray  me. 
And  they  began  to  be  sorrow- 
ful, and  to  say  unto  him  one  by 
one,  Is  it  I  ?  and  another  said, 
Is  it  I?  And  he  answered  and 
said  unto  them,  It  is  one  of  the 
twelve  that  dippeth  with  me  in 
the  dish.  The  Son  of  Man  in- 
deed goeth,  as  it  is  written  of 
him  :  but  wo  to  that  man  by 
whom  the  Son  of  Man  is  be- 
trayed :  good  were  it  for  that 
man  if  he  had  never  been  born. 
And  as  they  did  eat,  Jesus  took 
bread,  and  blessed,  and  brake 
it,  and  gave  to  them,  and  said, 
Take,  eat  :  this  is  my  body. 
Antl  he  took  the  cup,  and  when 
he  had  given  thanks  he  gave 
it  to  them :  and  they  all  drank 
of  it.  And  he  said  unto  them, 
This  is  my  blood  of  the  new 
testament,  which  is  shed  for 
many.  Verily  I  say  unto  you, 
I  will  drink  no  more  of  the 
fruit  of  the  vine,  until  that 
day  that  I  drink  it  new  in  the 
Kingdom  of  God.  And  when 
they  had  sung  an  hymn  they 
went  out  into  the  mount  of 
Olives.  And  Jesus  saith  unto 
them,  All  ye  shall  be  offend- 
ed because  of  me  this  night: 
for  it  is  written,  I  will  smite 
the  shepherd,  and  the  sheep 
shall  be  scattered.  But,  after 
that  I  am  risen,  I  will  go  be- 
fore you  into  Galilee.  But  Pe- 
ter said  unto  him,  Although 
all  shall  be  offended,  yet  will 
not  I.  And  Jesus  saith  unto 
him,  Verily  I  say  unto  thee, 
That  this  day,  even  in  this 
night,  before  the  cock  crow 
twice,  thou  shalt  deny  me 
thrice.  But  he  spake  the  more 
vehemently,    If    I    should    die 


Dgdd  Llun  o  flaen  y  Pasg. 


semane.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrth  ei  ddisgyblion,  Eisteddwch 
yma,  tra  fyddwyf  yn  gweddi'o. 
Ac  efe  a  gymmerth  gyd  âg  ef 
Petr,  ac  Iago,  ac  loan,  ac  a 
ddechreuodd  ymofidio  a  thristàu 
yn  ddirfawr ;  ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Y  mae  fy  enaid  yn  athrist 
hyd  angau:  arhoswch  yma,  a 
gwyliwcn.  Ac  efe  a  aeth  ychydig 
ym  mlaen,  ac  a  syrthiodd  ar  y 
ddaear,  ac  a  weddi'odd,  o  bai  bo- 
sibl,  ar  fyned  yr  awr  honno  oddi 
wrtho.  Ac  efe  a  ddywedodd, 
Abba,  Dad,  pob  peth  sy  bosibl 
i  ti,  tro  heibio  y  cwppan  hwn 
oddi  wrthyf:  eithr  nid  y  peth 
yr  ydwyf  fi  yn  ei  ewyllysio, 
ond  y  peth  yr  ydwyt  ti.  Ac  efe 
a  ddaeth,  ac  a'u  cafodd  hwy  yn 
cysgu ;  ac  a  ddywedodd  wrth 
Petr,  Simon,  ai  cysgu  yr  wyt  ti? 
oni  allit  wylio  un  awr?  Gwyliweh 
a  gwedd'iwch,  rhag  eich  myned  i 
brofedigaeth :  yr  ysprydyn  ddi'au 
sy  barod,  ond  y  cnawd  sydd 
wan.  Ac  wedi  iddo  fyned  ymaith 
drachefn,  efe  a  weddi'odd,  gan 
ddywedyd  yr  un  ymadrodd.  Ac 
wedi  iddo  ddychwelyd,  efe  a'u 
cafodd  hwynt  drachefn  yn  cysgu, 
(canys  yr  oedd  eu  Uygaid  hwynt 
wedi  trymhàu)  ac  ni  wydtlent 
beth  a  attebent  iddo.  Ac  efe  a 
ddaeth  y  drydedd  waith,  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Cysgwch 
wei'ihian,  a  gorphwyswch  :  digon 
y  w,  daeth  yr  awr ;  wele,  yr  ydys 
yn  bradychu  Mab  y  dyn  i  ddwy- 
law  pechaduriaid.  Cyfodwch, 
awn;  wele,  y  mae  yr  hwn  sydd  yn 
fy  mradychu  yn  agos.  Ac  yn  y 
man,  ac  efe  etto  yn  llefaru,  daeth 
Judas,  un  o'r  deuddeg,  a  chyd  ag 
ef  dyrfa  fawr  â  chleddyfau  a  ffyn, 
oddi  wrth  yr  arch-offeiriaid,  a'r 
ysgrifenyddion,  a'r  henuriaid. 
A'r  hwn  a'ibradychodd  ef  a  rodd- 
asai  arwydd  iddynt,  gan  ddywed- 

Íd,    Pwy  bynnag  a   gusanwyf, 
wnnw  yw;  dehwch  ef,  a  dyg- 


with  thee,  I  will  not  deny  thee 
in  any  wise.  Likewise  also  said 
they  all.  And  they  came  to  a 
place  which  was  named  Geth- 
semane :  and  he  saith  to  his 
disciples,  Sit  ye  here,  while  I 
shall  pray.  And  he  taketh  with 
him  Peter,  and  James,  and 
John,  and  began  to  be  sore 
amazed,  and  to  be  very  heavy, 
and  saith  unto  them,  My  soul  is 
exceeding  sorrowful  unto  death  ; 
tarry  ye  here,  and  watch.  And 
he  went  forward  a  little,  and 
fell  on  the  ground,  and  pray- 
ed, that,  if  it  were  possible, 
the  hour  might  pass  from  him. 
And  he  said,  Abba,  Father,  all 
things  are  possible  unto  thee; 
take  away  this  cup  from  me; 
nevertheless,  not  what  I  will, 
but  what  thou  wilt.  And  he 
cometh  and  findeth  them  sleep- 
ing, and  saith  unto  Peter,  Si- 
mon, sleepest  thou  ?  couldest 
not  thou  watch  one  hour  ? 
Watch  ye  and  pray,  lest  ye 
enter  into  temptation :  the  spi- 
rit truly  is  ready,  but  the  flesh 
is  weak.  And  again  he  went 
away,  and  prayed,  and  spake 
the  same  words.  And  when  he 
returned  he  found  them  asleep 
again,  (for  their  eyes  were  hea- 
vy,) neither  wist  they  what  to 
answer  him.  And  he  cometh 
the  third  time,  and  saith  unto 
them,  Sleep  on  now,  and  take 
your  rest :  it  is  enough,  the  hour 
is  come ;  behold,  the  Son  of  Man 
is  betrayed  into  the  hands  of  sin- 
ners. Rise  up,  let  us  go;  lo,  he 
that  betrayeth  me  is  at  hand, 
And  immediately,  while  he  yet 
spake,  cometh  Judas,  one  of  the 
twelve,  and  with  him  a  great  mul- 
titude with  swords  and  staves, 
from  the  chief  priests,  and  the 
scribes,  and  the  elders.  And  he 
that  betrayed  him  had  given 
them  a  token,  saying,  MTiomso- 


Dydd  Llun  o  jiaen  y  Pasg. 


wch  ymaith  yn  sicr.  A  phan 
ddaeth,  yn  ebrwydd  efe  a  aeth 
atto,  ac  a  ddywedodd,  Rabbi, 
Rabbi ;  ac  a'i  cusanodd  ef.  A 
hwythau  a  roisant  eu  dwylaw 
arno,  ac  a'i  daliasant  ef.  A  rhyw 
un  o'r  rhai  oedd  yn  sefyll  ger  Haw, 
a  dynnodd  ei  gleddyf,  ac  a  daraw- 
odd  was  yr  arch-offeiriad,  ac  a 
dorrodd  ymaith  ei  glust  ef.  A'r 
Iesu  a  attebodd  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  Ai  megis  at  leidr  y 
daethoch  allan,  â  chleddyfau  ac 
â  ffyn,  i'm  dala  i  ?  Yr  oeddwn  i 
beunydd  gyd  â  chwi  yn  athraw- 
iaethu  yn  y  deml,  ac  ni'm  dal- 
iasoch  :  ond  rhaid  yw  cyflawni'r 
ysgrythyrau.  A  hwynt  oil  a'i 
gadawsant  ef,  ac  a  ffoisant.  A 
rhyw  wr  ieuangc  oedd  yn  ei  ddi- 
lyn  ef,  wedi  ymwisgo  â  líîain  main 
ar  ei  gorph  noeth ;  a'r  gwŷr 
ieuaingc  a'i  daliasant  ef :  a  hwn  a 
adawodd  y  lli'ain,  ac  a  ffodd  oddi 
wrthynt  yn  noeth.  A  hwy  a 
ddygasant  yr  Iesu  at  yr  arch- 
offeiriad  :  a'r  holl  arch-offeiriaid, 
a'r  henuriaid,  a'r  ysgrifenyddion, 
a  ymgasglasant  gyd  âg  ef.  A 
Phetr  a'i  canlynodd  ef  o  hirbell, 
hyd  yn  llys  yr  arch-offeiriad :  ac 
yr  oedd  efe  yn  eistedd  gyd  â'r 
gwasanaethwŷr,  ac  yn  ymdwym- 
no  wrth  y  tân.  A'r  arch-offeir- 
iad, a'r  holl  gynghor,  a  geisiasant 
dystiolaeth  yn  erbyn  yr  Iesu,  i'w 
roi  ef  i  farwolaeth  ;  ac  ni  chaw- 
sant.  Canys  llawer  a  ddygasant 
gau  dystiolaeth  yn  ei  erbyn  ef, 
eithr  nid  oedd  eu  tystiolaethau 
hwy  yn  gysson.  A  rhai  a  gyfod- 
asant,  ac  a  ddygasant  gam-dyst- 
iolaeth  yn  ei  erbyn  ef,  gan  ddy- 
wedyd,  Ni  a'i  clywsom  ef  yn  dy- 
wedyd,  Mi  a  ddinystriaf  y  deml 
hon  o  waith  dwylaw,  ac  mewn 
iridiau  yr  adeiladaf  arall  heb  fod 
o  waith  Haw.  Ac  etto  nid  oedd  eu 
tystiolaeth  hwy  felly  yn  gyson. 
A  chyfododd  yr  arch-offeiriad  yn 
y  canol,  ac  a  ofynodd  i'r  Iesu  gan 


ever  I  shall  kiss,  that  same  is  he ; 
take  him,  and  lead  him  away 
safely.  And  as  soon  as  he  was 
come  he  goeth  straightway  to 
him,  and  saith,  Master,  master ; 
and  kissed  him.  And  they  laid 
their  hands  on  him,  and  took 
him.  And  one  of  them  that 
stood  by  drew  a  sword,  and  smote 
a  servant  of  the  high  priest,  and 
cut  off  his  ear.  And  Jesus  an- 
swered, and  said  unto  them,  Are 
ye  come  out  as  against  a  thief, 
with  swords  and  with  staves,  to 
take  me  ?  I  was  daily  with  you 
In  the  temple  teaching,  and  ye 
took  me  not :  but  the  Scriptures 
must  be  fulfilled.  And  they  all 
forsook  him,  and  fled.  And 
there  followed  him  a  certain 
young  man,  having  a  linen  cloth 
cast  about  his  naked  body ;  and 
the  young  men  laid  hold  on 
him  :  and  he  left  the  linen  cloth, 
and  fled  from  them  naked.  And 
they  led  Jesus  away  to  the  high 
priest :  and  with  him  were  as- 
sembled all  the  chief  priests, 
and  the  elders,  and  the  scribes. 
And  Peter  followed  him  afar 
off,  even  into  the  palace  of  the 
high  priest ;  and  he  sat  with 
the  servants,  and  warmed  him- 
self at  the  fire.  And  the  chief 
priests  and  all  the  council 
sought  for  witness  against  Je- 
sus to  put  him  to  death ;  and 
found  none.  For  many  bare 
false  witness  against  him,  but 
their  witness  agreed  not  toge- 
ther. And  there  arose  certain, 
and  bare  false  witness  against 
him,  saying,  We  heard  him  say, 
I  will  destroy  this  temple  that 
is  made  with  hands,  and  within 
three  days  I  will  build  another 
made  without  hands.  But  nei- 
ther so  did  their  witness  agree 
together.  And  the  high  priest 
stood  up  in  the  midst,  and 
asked  Jesus,  saying,  Answerest 


Di/dd  Llun  ojlaen  y  Pasg. 


ddywedyd,  Oni  attebi  di  ddim? 
beth  y  mae  y  rhai  hyn  yn  ei  dyst- 
iolaethu  yn  dy  erbyn  ?  Ac  efe  a 
dawodd,  ac  nid  attebodd  ddim. 
Drachefn  yrarch-ofFeiriad  a  ofyn- 
odd  iddo,  ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Ai  tydi  yw  Crist,  Mab  y  Bendig- 
edig?  A  r  Iesu  a  ddywedodd,  My- 
fi  yw :  a  chwi  a  gewch  weled  Mab 
y  dyn  yn  eistedd  ar  ddeheulaw 
y  gallu,  ac  yn  dyfod  ynghym- 
mylaü  y  nef.  Yna'r  areh-offeir- 
iad,  gan  rwygo  ei  ddillad,  a  ddy- 
wedodd, Pa  raid  i  ni  mwy  wrth 
dystion  ?  chwi  a  gly wsoch  y  gabl- 
edd  :  beth  dybygwch  chwi  ?  A 
hwynt  oil  a'i  condemniasant  ef, 
ei  ibd  yn  euog  o  farwolaeth.  A 
dechreuodd  rhai  boeri  arno,  a 
chuddio  ei  wvneb,  a'i  gernodio,  a 
dy wedyd  wrtho,  Prophwyda.  A'r 
gweinidogion  a'i  tarawsant  ef  â 
chledrau  eu  dwylaw.  Ac  fel  yr 
oedd  Petr  yn  y  llys  i  waered,  daeth 
un  o  forwynion  vr  arch-offeiriad ; 
a  phan  ganfu  hi  Petr  yn  ym- 
dwymno,  hi  a  edrychodd  arno,  ac 
a  ddywedodd,  Tithau  hefydoedd- 
it  gyd  â'r  Iesu  o  Nazareth.  Ac 
efe  a  wadodd,  gan  ddywedyd,  Nid 
adwaen  i,  ac  ni  wn  i  beth  yr  wyt 
yn  ei  ddywedyd.  Ac  efe  a  aeth 
allan  i'r  porth  ;  a'r  ceiliog  a  gan- 
odd.  A  phan  welodd  y  llangces 
ef  drachefn,  hi  a  ddechreuodd 
ddywedyd  wrth  y  rhai  oedd  yn 
sefyll  yno,  Y  mae  hwn  yn  un 
o  honynt.  Ac  efe  a  wadodd 
drachefn.  Ac  ychydig  wedi,  y 
rhai  oedd  yn  sefyll  ger  llaw  a 
ddy  wedasant  wrth  Petr  drachefn, 
Yn  wir  yr  wyt  ti  yn  un  o  honynt: 
canys  Galilead  wyt,  a'th  lefer- 
ydd  sy  debyg.  Ond  efe  a  ddech- 
reuodd regu  a  thyngu,  Nid 
adwaen  i  y  dyn  yma  yr  ydych 
chwi  yn  dywedyd  am  dano.  A'r 
ceiliog  a  ganodd  yr  ail  waith.  A 
Phetr  a  gofiodd  y  gair  a  ddy- 
wedasai'r  Iesu  wrtho,  Cyn  canu 
o'r   ceiliog   ddwywaith,    ti    am 


thou  nothing  ?  what  is  it  which 
these  witness  against  thee  ?  But 
he  held  his  peace,  and  answered 
nothing.  Again  the  high  priest 
asked  him,  and  said  unto  him, 
Art  thou  the  Christ,  the  Son  of 
the  Blessed  ?  And  Jesus  said,  I 
am ;  and  ye  shall  see  the  Son 
of  Man  sitting  on  the  right 
hand  of  power,  and  coming  in 
the  clouds  of  heaven.  Then 
the  high  priest  rent  his  clothes, 
and  saith,  AVhat  need  we  any 
further  witnesses  ?  ye  have 
heard  the  blasphemy :  what 
think  ye?  And  they  all  con- 
demned him  to  be  guilty  of 
death.  And  some  began  to  spit 
on  him,  and  to  cover  his  face, 
and  to  buffet  him,  and  to  say 
unto  him,  Prophesy:  and  the 
servants  did  strike  him  with  the 
palms  of  their  hands.  And  as 
Peter  was  beneath  in  the  palace 
there  cometh  one  of  the  maids 
of  the  high  priest;  and  when 
she  saw  Peter  warming  himself 
she  looked  upon  him,  and  said, 
And  thou  also  wast  with  Jesus 
of  Nazareth.  But  he  denied, 
saying,  I  know  not,  neither  un- 
derstand I  what  thou  sayest. 
And  he  went  out  into  the 
porch ;  and  the  cock  crew.  And 
a  maid  saw  him  again,  and  be- 
gan to  say  to  them  that  stood 
by,  This  is  one  of  them.  And 
he  denied  it  again.  And  a  little 
after,  they  that  stood  by  said 
again  to  Peter,  Surely  thou  art 
one  of  them  ;  for  thou  art 
a  Galilean,  and  thy  speech 
agreeth  thereto.  But  he  be- 
gan to  curse  and  to  swear, 
saying,  I  know  not  this  man 
of  whom  ye  speak.  And  the 
second  time  the  cock  crew. 
And  Peter  called  to  mind  the 
word  that  Jesus  said  unto  him, 
Before  the  cock  crow  twice, 
thou    shalt    deny    me     thrice. 


Dydd  Mcuvrth  o  fiaen  y  Pasg. 


gwêdi  deirgwaith.    A  chan  ys- 
tyried  hynny,  efe  a  wylodd. 

Dydd  Mawrth  oflaen  y  Pasg. 
Yn  lie  yr  Epistol.    Esay  1.  5. 

YR  Arglwydd  Dduw  a  agor- 
odd  fy  nghlust,  a  minnau 
ni  wrthwynebais,  ac  ni  chiliais 
yn  fy  ol.  Fy  nghorph  a  roddais 
i'r  curwyr,  a'm  cernau  i'r  rhai 
a  dynnai'r  blew:  ni  chuddiais 
fy  wyneb  oddi  wrth  waradwydd 
a  phoeredd.  O  herwydd  yr 
Arglwydd  Dduw  a'm  cymmorth, 
am  hynny  ni'm  cywilyddir  ; 
am  hynny  gosodais  fy  wyneb 
fel  eallestr,  a  gwn  na'm  cy- 
wilyddir. Agos  yw'r  hwn  a'm 
cyfiawnhâ  :  pwy  a  ymryson  â 
mi?  safwn  ynghŷd  ;  pwy  yw 
fy  ngwrthwynebwr  ?  nesàed  at- 
taf.  Wele'r  Arglwydd  Dduw 
a'm  cynnorthwya  ;  pwy  yw'r 
hwn  a'm  bwrw  yn  euog  ?  AV'ele, 
hwynt  oil  a  heneiddiant  fel 
dilledyn;  y  gwyfyn  a'u  hysa 
hwynt.  Pwy  yn  eich  mysg 
sydd  yn  ofni  'r  Arglwydd,  yn 
gwrando  ar  lais  ei  was  ef,  yn 
rhodio  mewn  tywyllwch,  ac  heb 
lewyrch  iddo?  gobeithied  yn 
Enw'r  Arglwydd,  ac  ymddiried- 
ed  yn  ei  Dduw.  Wele,  chwi  oil 
y  rhai  ydych  yn  cynneu  tan,  ac 
yn  eich  amgylchu  eich  hunain 
â  gwreichion;  rhodiwch  wrth 
lewyrch  eich  tân,  ac  wrth  y 
gwreichion  a  gynneuasoch.  O'm 
llaw  i  y  bydd  hyn  i  chwi ;  mewn 
gofid  y  gorweddwch. 

Yr  Efengyl.    St.  Marc  xv.  1. 

AC  yn  y  fan  y  bore,  yr  ymgyng- 
.  horodd  yr  arch-offeiriaid  gyd 
à'r  henuriaid,  a'r  ysgrifenyddion, 
a'r  holl  gynghor ;  ac  wedi  iddynt 
rwymo'r  Iesu,  hwy  a'i  dygasant 
ef  ymaith,  ac  a'i  traddodasant  at 
Pilat.  A  gofynodd  Pilat  iddo,  Ai 
ti  yw  Brenhin  yr  Iuddewon  ? 
Yntau  a  attebodd  ac  a  ddy  wedodd 


And  when  he  thought  thereon, 
he  wept. 


Tuesday  before  Easter. 
For  the  Epistle.    Isai.  1.  5. 

THE  Lord  God  hath  opened 
mine  ear,  and  I  was  not 
rebellious,  neither  turned  away 
back.  I  gave  my  back  to  the 
smiters,  and  my  cheeks  to  them 
that  plucked  off  the  hair :  I  hid 
not  my  face  from  shame  and 
spitting.  For  the  Lord  God  will 
help  me,  therefore  shall  I  not 
be  confounded:  therefore  have 
I  set  my  face  like  a  flint,  and 
I  know  that  I  shall  not  be 
ashamed.  He  is  near  that  jus- 
tifieth  me;  who  will  contend 
with  me  ?  Let  us  stand  toge- 
ther ;  who  is  mine  adversary  ? 
let  him  come  near  to  me.  Be- 
hold, the  Lord  God  will  help 
me ;  who  is  he  that  shall  con- 
demn me?  Lo,  they  all  shall 
wax  old  as  a  garment :  the 
moth  shall  eat  them  up.  Who 
is  among  you  that  feareth  the 
Lord,  that  obeyeth  the  voice  of 
his  servant,  that  walketh  in  dark- 
ness, and  hath  no  light  ?  let  him 
trust  in  the  Name  of  the  Lord, 
and  stay  upon  his  God.  Be- 
hold, all  ye  that  kindle  a  fire, 
that  compass  yourselves  about 
with  sparks ;  walk  in  the  light 
of  your  fire,  and  in  the  sparks 
that  ye  have  kindled.  This  shall 
ye  have  of  mine  hand,  ye  shall 
lie  down  in  sorrow. 

The  Gospel.    St.  Mark  xv.  1. 

AND  straightway  in  the 
morning  the  chief  priests 
held  a  consultation  with  the  eld- 
ers, and  scribes,  and  the  whole 
council,  and  bound  Jesus,  and 
carried  him  away,  and  delivered 
him  to  Pilate.  And  Pilate  asked 
him,  Art  thou  the  King  of  the 
Jews?   And  he  answering  said 


Dydd  Matvrth  ojlaen  y  Pasg. 


wrtho,  Yr  wyt  ti  yn  dywedyd. 
A'r  arch-offeiriaid  a'i  cyhuddas- 
ant  ef  o  lawer  o  bethau ;  eithr  nid 
attebodd  efe  ddim.  A  Philat 
drachefn  a  ofynodd  iddo,  gan 
ddywedyd,  Onid  attebi  di  ddim  ? 
wele  faint  o  bethau  y  maent  yn  eu 
tystiolaethu  yn  dy  erbyn.  Ond 
yr  Iesu  etto  nid  attebodd  ddim  ; 
iel  y  rbyfeddodd  Pilat.  Ac  ar  yr 
wyl  honno  y  gollyngai  efe  yn 
rhỳdd  iddynt  un  earcharor,  yr 
hwn  a  ofynent  iddo.  Ac  yr  oedd 
un  a  elwid  Barabbas,  yr  hwn  oedd 
yn  rhwym  gyd  â'i  gyd-derfysg- 
wŷr,  y  rhai  yn  yderfysg  a  wnaeth- 
ent  lofruddiaeth.  A  'r  dyrfa, 
gan  groch-lefain,  a  ddechreuodd 
ddeisyf  arno  wneuthur  fel  y 
gwnaethai  bob  amser  iddynt.  A 
Philat  a  attebodd  iddynt,  gan 
ddywedyd,  A  fynnwch  chwi  i  mi 
ollwng  yn  rhýdd  i  chwi  Frenhin 
yr  Iuddewon  ?  (canys  efe  a  wydd- 
ai  mai  o  gynfigen  y  traddodasai 
yr  arch-offeiriaid  ef.)  A'r  arch- 
offeiriaid  a  gynhyrfasent  y  bobl, 
fel  y  gollyngai  efe  yn  hytrach  Ba- 
rabbas  yn  rhŷdd  iddynt.  A  Phi- 
lat a  attebodd,  ac  a  ddywedodd 
drachefn  wrthynt,  Beth  gan  hyn- 
ny  a  fynnwch  i  mi  ei  wneuthur 
i'r  hwn  yr  ydych  yn  ei  alw  Bren- 
hin  yr  Iuddewon  ?  A  hwythau 
a  lefasant  drachefn,  Croeshoelia 
ef.  Yna  Pilat  a  ddywedodd  wrth- 
ynt, Ond  pa  ddrwg  a  wnaeth  efe  ? 
A  hwythau  a  lefasant  fwyfwy, 
Croeshoelia  ef.  A  Philat,  yn 
chwennych  boddloni  'r  bobl,  a  o- 
llyngodd  yn  rhŷdd  iddynt  Barab- 
bas  ;  a'r  Iesu,  wedi  iddo  ei  fflan- 
gellu,  a  draddododd  efe  i'w  groes- 
hoelio.  A'r  milwŷr  a'i  dygasant 
ef  i  fewn  y  llys  à  elwir  Pretor- 
ium :  a  hwy  a  alwasant  ynghyd  yr 
holl  fyddin.  Ac  a'i  gwisgasant  ef 
â  phorphor,  ac  a  blethasant  goron 
o  ddrain,  ac  a'i  dodasant  am  ei 
ben ;  ac  a  ddechreuasant  gyfarch 
iddo,  Hanfrych  well,  Brenhin  yr 


unto  him,  Thou  sayest  it.  And 
the  chief  priests  accused  him  of 
many  things  :  but  he  answered 
nothing.  And  Pilate  asked  him 
again,  saying,  Answerest  thou 
nothing  ?  behold  how  many 
things  they  witness  against  thee. 
But  Jesus  yet  answered  nothing  : 
so  that  Pilate  marvelled.  Now 
at  that  feast  he  released  unto 
them  one  prisoner,  whomsoever 
they  desired.  And  there  was 
one  named  Barabbas,  which  lay 
bound  with  them  that  had  made 
insurrection  with  him,  who  had 
committed  murder  in  the  in- 
surrection. And  the  multitude, 
crying  aloud,  began  to  desire 
him  to  do  as  he  had  ever  done 
unto  them.  But  Pilate  answer- 
ed them,  saying,  Will  ye  that  I 
release  unto  you  the  King  of 
the  Jews  ?  For  he  knew  that 
the  chief  priests  had  delivered 
him  for  envy.  But  the  chief 
priests  moved  the  people,  that 
he  should  rather  release  Barab- 
bas unto  them.  And  Pilate  an- 
swered, and  said  again  unto 
them,  What  will  ye  then  that  I 
shall  do  unto  him  whom  ye  call 
the  King  of  the  Jews  ?  And  they 
cried  out  again,  Crucify  him. 
Then  Pilate  said  unto  them, 
Why,  what  evil  hath  he  done  ? 
And  they  cried  out  the  more 
exceedingly,  Crucify  him.  And 
so  Pilate,  willing  to  content  the 
people,  released  Barabbas  unto 
them,  and  delivered  Jesus,  when 
he  had  scourged  him,  to  be  cru- 
cified. And  the  soldiers  led  him 
away  into  the  hall,  called  Prre- 
torium;  and  they  call  together 
the  whole  band.  And  they 
clothed  him  with  purple,  and 
platted  a  crown  of  thorns,  and 
put  it  about  his  head :  and  be- 
gan to  salute  him,  Hail,  King 
of  the  Jews.  And  they  smote 
him  on  the  head  with  a  reed, 
12 


Dydd  Mawrth  ojiaen  y  Pasg, 


Iuddewon.  A  hwy  a  gurasant  ei 
ben  ef  â  chorsen,  ac  a  boerasant 
arno ;  a  cban  ddodi  eu  gliniau  i 
lawr,  a'i  haddolasant  ef.  Ac 
wedi  iddynt  ei  watwar  ef,  hwy  a 
ddi'osgasant  y  porphor  oddi  am 
dano,  ac  a'i  gwisgasant  ef  â'i 
ddillad  ei  hun,  ac  a'i  dygasant 
allan  i'w  groeshoelio.  A  hwy  a 
gymmellasant  un  Simon  o  Gy- 
rene, yr  hwn  oedd  yn  myned 
heibio,  wrth  ddyfod  o'r  wlad,  sef 
tad  Alexander  a  Ruffus,  i  ddwyn 
ei  groes  ef.  A  hwy  a'i  harweinias- 
ant  ef  i  le  a  elwid  Golgotha ;  yr 
hyn  o'i  gyfieithu,  yw,  Lle'r  ben- 
glog.  Ac  a  roisant  iddo  i'w  yfed 
win  royrllyd :  eithr  efe  ni's  cym- 
merth.  Ac  wedi  iddynt  ei  groes- 
hoelio, hwy  a  rannasant  ei  ddillad 
ef,  gan  fwrw  coelbren  arnynt,  beth 
a  gai  bob  un.  A'r  drydedd  awr 
oedd  hi,  a  hwy  a'i  croeshoelias- 
ant  ef.  Ac  yr  oedd  ysgrifen  ei 
achos  ef  wedi  ei  nargraphu, 
BRENHIN  YR  IUDDEWON. 
A  hwy  a  groeshoeliasant  gyd  âg 
ef  ddau  leidr  ;  un  ar  y  Haw  dde- 
heu,  ac  un  ar  yr  aswy  iddo.  A'r 
ysgrythyr  a  gyflawnwyd,  yr  hon 
a  ddywed,  Ac  efe  a  gyfrifwyd 
gyd  â'r  rhai  anwir.  A'r  rhai  oedd 
yn  myned  heibio  a'i  cablasant  ef, 
gan  ysgwyd  eu  pennau,  a  dy wed- 
yd,  Och,  tydi  yr  hwn  wyt  yn 
dinystrio'r  deml,  ac  yn  ei  hadeil- 
adu  mewn  tridiau,  gwared  dy 
hun,  a  disgyn  oddi  ar  y  groes. 
Yr  un  ffunud  yr  arch-offeiriaid 
hefyd  yn  gwatwar,  a  ddywedas- 
ant  wrth  eu  gilydd,  gyd  â'r  ysgrif- 
enyddion,  Eraill  a  waredodd,  ei 
hun  ni's  gall  ei  wared.  Disgyned 
Crist,  Brenhin  yr  Israel,  yr  awr 
hon  oddi  ar  y  groes,  fel  y  gwelom, 
ac  y  credom.  A'r  rhai  a  groes- 
hoeliasid  gyd  âg  ef,  a'i  difenwas- 
ant  ef.  A  phan  ddaeth  y  chwech- 
ed  awr,  y  bu  tywyllwch  ar  yr 
boll  ddaear,  hyd  y  nawfed  awr. 
Ac  ar  y  nawfed  awr  y  dolefodd  yr 


and  did  spit  upon  him,  and 
bowing  their  knees  worshipped 
him.  And  when  they  had  mock- 
ed him  they  took  off  the  pur- 
ple from  him,  and  put  his  own 
clothes  on  him,  and  led  him  out 
to  crucify  him.  And  they  com- 
pel one  Simon  a  Cyrenian,  who 
passed  by,  coming  out  of  the 
country,  the  father  of  Alexan- 
der and  Rufus,  to  bear  his  cross. 
And  they  bring  him  unto  the 
place  Golgotha,  which  is,  being 
interpreted,  The  place  of  a  scull. 
And  they  gave  him  to  drink 
wine  mingled  with  myrrh ;  but 
he  received  it  not.  And  when 
they  had  crucified  him  they 
parted  his  garments,  casting  lots 
upon  them,  what  every  man 
should  take.  And  it  was  the 
third  hour,  and  they  crucified 
him.  And  the  superscription 
of  his  accusation  was  written 
over,  THE  KING  OF  THE 
JEWS.  And  with  him  they 
crucify  two  thieves,  the  one  on 
his  right  hand,  and  the  other  on 
his  left.  And  the  scripture  was 
fulfilled,  which  saith,  And  he 
was  numbered  with  the  trans- 
gressors. And  they  that  passed 
by  railed  on  him,  wagging  their 
heads,  and  saying,  Ah,  thou 
that  destroyest  the  temple,  and 
buildest  it  in  three  days,  save 
thyself,  and  come  down  from 
the  cross.  Likewise  also  the 
chief  priests  mocking  said  a- 
mong  themselves,  with  the 
scribes,  He  saved  others;  him- 
self he  cannot  save.  Let  Christ 
the  King  of  Israel  descend  now 
from  the  cross,  that  we  may 
see  and  believe.  And  they  tha"t 
were  crucified  with  him  reviled 
him.  And  when  the  sixth  hour 
was  come,  there  was  darkness 
over  the  whole  land  until  the 
ninth  hour.  And  at  the  ninth 
hour   Jesus   cried  with   a  loud 


Dydd  Merckur  ojlaen  i/  Vasg, 


Iesu  â  lief  uchel,  gan  ddywedyd, 
Eloi,  Eloi,  lama  sabachthani?  yr 
hyn  o'i  gyfieithu  y  w,  Fy  Nuw,  fy 
Nuw,  pahara  y'm  gadewaist?  A 
rhai  or  rhai  a  safent ger  Haw, pan 
glywsant,  a  ddy wedasant,Wele,  y 
mae  efe  yn  galw  ar  Ellas.  Ac  un 
a  redodd,  ac  a  lanwodd  yspwng 
yn  llawn  o  finegr,  ac  a'i  dododd 
ar  gorsen,  ac  a'i  diododd  ef,  gan 
ddywedyd,  Peidiwch ;  edrychwn 
a  ddaw  El'ias  i'w  dynnu  ef  i  lawr. 
A'r  Iesu  a  lefodd  à  lief  uchel,  ac 
a  ymadawodd  à'r  yspryd.  A  lien 
y  deml  a  rwygwyd  yn  ddwy, 
oddi  fynu  hyd  i  waered.  A  phan 
welodd  y  camvriad,  yr  hwn  oedd 
yn  sefyÜ  ger  Haw  gyferbyn  âg 
ef,  ddarfod  iddo,  yn  llefain  felly, 
ymado  â'r  yspryd,  efe  a  ddy- 
wedodd,  Yn  wir  Mab  Duw  oedd 
y  dyn  hwn. 


Dydd  Merckur  ojlaen  y  Pasg. 
Yr  Epistol.    Heb.  is.  16. 

LLE  byddo  testament,  rhaid 
yw  digwyddo  marwolaeth 
y  testamentwr.  Canys  wedi 
marw  dynion  y  mae  testament 
raewn  grym  :  oblegid  nid  oes 
etto  nerth  ynddo,  tra  fyddo  y 
testamentwr  yn  fyw.  O  ba 
achos  ni  chyssegrwyd  y  cyntaf 
heb  waed.  Canys  wedi  i  Mo- 
ses adrodd  yr  holl  orchymyn, 
yn  ol  y  gyfraith,  wrth  yr  holl 
bobl,  efe  a  gymmerodd  waed 
lloi  a  geifr,  gyd  à  dwfr,  a  gwlan 
porphor,  ac  isop,  ac  a'i  taen- 
ellodd  ar  y  llyfr,  a'r  bobl  oil  ; 
gan  ddywedyd,  Hwn  yw  gwaed  y 
testament  a  orchymynodd  Duw 
i  chwi.  Y  tabernacl  hefyd,  a 
holl  lestri  y  gwasanaetb,  a  daen- 
ellodd  efe  à  gwaed,  yr  un  modd. 
A  chan  mwyaf  trwy  waed  y 
purir  pob  peth  wrth  y  gyfraith  ; 
ac  heb  ollwng  gwaed  nid  oes 
maddeuant.  Rhaid  oedd  gan 
hynny  i    bortreiadau    y  pethau 


voice,  saying,  Eloi,  Eloi,  lama 
sabachthani  ?  which  is,  being 
interpreted,  My  God,  my  God, 
why  hast  thou  forsaken  me  ? 
And  some  of  them  that  stood 
by,  when  they  heard  it,  said, 
Behold,  he  calleth  Elias.  And 
one  ran  and  filled  a  spunge  full 
of  vinegar,  and  put  it  on  a  reed, 
and  gave  him  to  drink,  saying, 
Let  alone;  let  us  see  whether 
Elias  will  come  to  take  him 
down.  And  Jesus  cried  with  a 
loud  voice,  and  gave  up  the 
ghost.  And  the  vail  of  the 
temple  was  rent  in  twain  from 
the  top  to  the  bottom.  And 
when  the  centurion,  which 
stood  over  against  him,  saw 
that  he  so  cried  out,  and  gave 
up  the  ghost,  he  said,  Truly 
this  man  was  the  Son  of  God. 


before  Easter. 
The  Epistle.    Heb.  ix.  16. 

WHERE  a  testament  is, 
there  must  also  of  neces- 
sity be  the  death  of  the  testator  : 
for  a  testament  is  of  force  after 
men  are  dead;  otherwise  it  is 
of  no  strength  at  all  whilst  the 
testator  liveth.  Whereupon,  nei- 
ther the  first  testament  was  de- 
dicated without  blood :  for  when 
Moses  had  spoken  every  precept 
to  all  the  people,  according  to 
the  law,  he  took  the  blood  of 
calves  and  of  goats,  with  water, 
and  scarlet  wool,  and  hyssop, 
and  sprinkled  both  the  book, 
and  all  the  people,  saying,  This 
is  the  blood  of  the  testament, 
which  God  hath  enjoined  unto 
you.  Moreover,  he  sprinkled 
with  blood  both  the  tabernacle, 
and  all  the  vessels  of  the  min- 
istry. And  almost  all  things  are 
by  the  law  purged  with  blood; 
and  without  shedding  of  blood  is 
no  remission.    It  was  therefore 


Dijdd  Mercian-  o  flacn  y  Pasq. 


sydd  yn  y  nefoedd  gael  eu  puro 
â'r  pethau  liyn ;  a'r  pethau  nefol 
eu  hunain  âg  aberthau  gwell 
nâ'r  rhai  hyn.  Canys  nid  i'r 
cyssegr  o  waith  Haw,  portreiad 
y  gwir  gyssegr,  yr  aeth  Crist  i 
mewn,  ond  i'r  nef  ei  hun,  i 
ymddarigos  yn  awr  ger  bron 
Duw  trosom  ni ;  nac  fel  vr 
offrymmai  efe  ei  hun  yn  fynych, 
megis  y  mae  yr  arch-offeiriad 
yn  myned  i  mewn  i'r  cyssegr 
bob  blwyddyn,  à  gwaed  arall : 
oblegid  yna  rhaid  fuasai  iddo  yn 
fynych  ddi'oddef  er  dechreuad 
y  byd  ;  eithr  yr  awrhon  unwaith 
yn  niwedd  y  byd  yr  ymddang- 
osodd  efe,  i  ddilëu  pechod,  trwy 
ei  aberthu  ei  hun.  Ac  megis 
y  gosodwyd  i  ddynion  farw  un- 
waith, ac  wedi  hynny  bod  barn  : 
felly  Crist  hefyd,  wedi  ei  offrym- 
mu  unwaith  i  ddwyn  ymaith 
bechodau  llavver,  a  ymddengys 
yr  ail  waith  heb  bechod,  i'r 
rhai  sydd  yn  ei  ddisgwyl  er 
iachawdwriaeth. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  xxii.  1. 

ANesaodd  gwyl  y  bara  croyw, 
yr  hon  a  elwir  y  Pasg.  A'r 
arch-offeiriaid  a'r  ysgrifenyddion 
a  geisiasant  pa  fodd  y  difethent 
ef :  oblegid  yr  oedd  arnynt  ofn 
y  bobl.  A  Satan  a  aeth  i  mewn 
i  Judas,  yr  hwn  a  gyfenwid  Is- 
cariot,  yr  hwn  oedd  o  rifedi'r 
deuddeg.  Ac  efe  a  aeth  ymaith, 
ac  a  ymddiddanodd  â'r  arch-ofF- 
eiriaid, a'r  blaenoriaid,  pa  fodd 
y  bradycbai  efe  ef  iddynt.  Ac  yr 
oedd  yn  llawen  ganddynt ;  a  hwy 
a  gyttunasant  ar  roddi  arian 
iddo.  Ac  efe  a  addawodd,  ac  a 
geisiodd  amser  cyfaddas  i'w  frad- 
ychu  ef  iddynt,  yn  absen  y  bobl. 
A  daeth  dydd  y  bara  croyw,  ar  yr 
hwn  yr  oedd  rhaid  lladd  y  pasg. 
Ac  efe  a  anfonodd  Petr  ac  loan, 
gan  ddywedyd,  Ewch,  parottò- 
wch  i  ni'r  pasg,  fel  y  bwyttaom. 


necessary  that  the  patterns  cf 
things  in  the  heavens  should  be 
purified  with  these ;  but  the  hea- 
venly things  themselves  with 
better  sacrifices  than  these.  For 
Christ  is  not  entered  into  the 
holy  places  made  with  hands, 
which  are  the  figures  of  the  true, 
but  into  heaven  itself,  now  to 
appear  in  the  presence  of  God 
for  us;  nor  yet  that  he  should 
offer  himself  often,  as  the  high 
priest  entereth  into  the  holy 
place  every  year  with  blood  of 
others :  for  then  must  he  often 
have  suffered  since  the  founda- 
tion of  the  world ;  but  now  once 
in  the  end  of  the  world  hath  he 
appeared  to  put  away  sin  by  the 
sacrifice  of  himself.  And  as  it 
is  appointed  unto  men  once  to 
die,  but  after  this  the  judge- 
ment: so  Christ  was  once  offer- 
ed to  bear  the  sins  of  many; 
and  unto  them  that  look  for  him 
shall  he  appear  the  second  time 
without  sin  unto  salvation. 

The  Gospel.    St.  Luke  xxii.  1. 

NOW  the  feast  of  unleaven- 
ed bread  drew  nigh,  which 
is  called  the  Passover.  And 
the  chief  priests  and  scribes 
sought  how  they  might  kill 
him;  for  they  feared  the  peo- 
ple. Then  entered  Satan  into 
Judas  surnamed  Iscariot,  being 
of  the  number  of  the  twelve. 
And  he  went  his  way,  and  com- 
muned with  the  chief  priests 
and  captains,  how  he  might  be- 
tray him  unto  them.  And  they 
were  glad,  and  covenanted  to 
give  him  money.  And  he  pro- 
mised, and  sought  opportunity 
to  betray  him  unto  them  in  the 
absence  of  the  multitude.  Then 
came  the  day  of  unleavened 
bread,  when  the  passover  must 
be  killed.  And  he  sent  Peter 
and  John,  saying,  Go  and  pre- 


Dydd  Merchur  ojlaen  y  Pasg. 


A  hwy  a  ddywedasant  wrtho,  pa 
le  y  mynni  barottôi  o  honom  ?  Ac 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,Welej 
pan  ddeloch  i  raewn  i'r  ddinas, 
cvferfydd  à  chwi  ddyn  yn  dwyn 
ystenaid  o  ddwfr ;  canlynwch  ef 
i'r  tŷ  lie  yr  êl  efe  i  raewn.  A  dy- 
wedwch  wrth  wr  y  tŷ,  Y  mae'r 
Atliraw  yn  dywedyd  wrthyt,  Pa 
le  y  mae'r  lletty,  lie  y  gallwyf 
f  wy  tta'r  pasg  gyd  â'm  disgyblion  ? 
Ac  efe  a  ddengys  i  chwi  oruwch- 
ystafell  fawr,  wedi  ei  thaenu  ; 
ŷno  parottôwch.  A  hwy  a  aeth- 
ant,  ac  a  gawsant  fel  y  dywedasai 
efe  wrthynt;  ac  a  barottoisant  y 
pasg.  A  phan  ddaeth  yr  awr,  efe 
a  eisteddodd  i  lawr,  a'r  deuddeg 
apostolgyd  âgef.  Ac  efe  a  ddywed- 
odd wrthynt,  Mi  a  chwennych- 
ais  yn  fawr  fwytta'r  pasg  hwn 
gyd  â  chwi,  cyn  di'oddef  o  honof. 
Canys  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i 
chwi,  Ni  fwyttâf  fi  mwyach  o 
bono,  hyd  oni  chyflawner  yn 
nheyrnas  Dduw.  Ac  wedi  iddo 
gymmeryd  y  cwppan,  a  rhoddi 
di'olch,  efe  a  ddywedodd,  Cym- 
merwch  hwn,  a  rhennwch  yn  eich 
plith.  Canys  yr  ydwyf  yn  dywed- 
yd i  chwi,  nad  yfaf  o  íFrwyth  y 
winwýdden,  hyd  oni  ddél  teyrnas 
Dduw.  Ac  wedi  iddo  gymmeryd 
bara,  a  rhoi  di'olch,  efe  a'i  tor- 
rodd,  ac  a'i  rhoddes  iddynt,  gan 
ddywedyd,  Hwn  yw  fy  nghorph, 
yr  hwn  yr  ydys  yn  ei  roddi  dros- 
och:  gwnewch  hyn  er  coffa  am 
danaf.  Yr  un  modd  y  cwppan  hef- 
yd  wedi  swpperu,  gan  ddywedyd, 
Y  cwppan  hwn  yw'r  testament 
newydd  yn  fy  ngwaed  i,  yr  hwn 
yr  ydys  yn  ei  dywallt  drosoch. 
Eithr  wele  law'r  hwn  sydd  yn  fy 
mradychu,  gyd  â  mi  ar  y  bwrdd. 
Ac  yn  wir,  y  mae  Mab  y  dyn  yn 
myned,  megis  y  mae  wedi  ei  lun- 
iaethu :  eithr  gwae  r  dyn  hwnnw 
trwy'r  hwn  y  bradychir  ef. 
Hwythau  a  ddechreuasant  ymo- 
fyn  yn  eu  plith  eu  hunain,  pwy  o 


pare  us  the  passover,  that  we 
may  eat.  And  they  said  unto 
him,  Where  wilt  thou  that  we 
prepare  ?  And  he  said  unto 
them,  Behold,  when  ye  are  en- 
tered into  the  city,  there  shall 
a  man  meet  you,  bearing  a 
pitcher  of  water;  follow  him 
into  the  house  where  he  en- 
tereth  in.  And  ye  shall  say 
unto  the  good-man  of  the  house, 
The  Master  saith  unto  thee, 
Where  is  the  guest-chamber, 
where  I  shall  eat  the  passover 
with  rny  disciples  ?  And  he  shall 
shew  you  a  large  upper  room 
furnished;  there  make  ready. 
And  they  went,  and  found  as 
he  had  said  unto  them :  and 
they  made  ready  the  passover. 
And  when  the  hour  was  come 
he  sat  down,  and  the  twelve 
Apostles  with  him.  And  he 
said  unto  them,  With  desire  I 
have  desired  to  eat  this  pass- 
over  with  you  before  I  suffer: 
for  I  say  unto  you,  I  will  not 
any  more  eat  thereof,  until  it 
be  fulfilled  in  the  Kingdom  of 
God.  And  he  took  the  cup, 
and  gave  thanks,  and  said, 
Take  this,  and  divide  it  a- 
mong  yourselves.  For  T  say 
unto  you,  I  will  not  think  of 
the  fruit  of  the  vine,  until  the 
Kingdom  of  God  shall  come. 
And  he  took  bread,  and  gave 
thanks,  and  brake  it,  and  gave 
unto  them,  saying,  This  is  my 
body,  which  is  given  for  you  : 
this  do  in  remembrance  of  me. 
Likewise  also  the  cup  after 
supper,  saying,  This  cup  is  the 
new  testament  in  my  blood, 
which  is  shed  for  you.  But 
behold,  the  hand  of  him  that 
betrayeth  me  is  with  me  on 
the  table.  And  truly  the  Son 
of  Man  goeth  as  it  was  deter- 
mined; but  wo  unto  that  man 
by  whom  he  is  betrayed.    And 


Di/dd  Merchm 

honynt  oedd  yr  hwn  a  wnai  hyn- 
ny.  A  bu  ymryson  yn  eu  plith, 
pwy  o  honynt  a  dybygid  ei  fod 
yn  fwyaf.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Y  mae  brenhinoedd  y 
Cenhedlcedd  yn  arghvyddiaethu 
arnynt :  a'r  rhai  sy  mewn  aw- 
durdod  arnynt,  a  ehvir  yn  ben- 
defigion.  Ond  na  fyddwch  chwi 
felly;  eithr  y  mwyaf  yn  eich  plith 
chwi,  bydded  megis  yr  ieuangaf ; 
a'r  pennaf,  megis  yr  hwn  sydd 
yn  gweini.  Canys  pa  un  fwyaf, 
ai'r  hwn  sydd  yn  eistedd  ar  y 
bwrdd,  ai'r  hwn  sydd  yn  gwas- 
anaethu  ?  onid  yr  hwn  sydd  yn 
eistedd  ar  y  bwrdd  ?  eithr  yr 
ydwyf  fi  yn  eich  mysg  fel  un  yn 
gwasanaethu.  A  chwychwi  yw 
y  rhai  a  arhosasoch  gyd  â  mi  yn 
fy  mhrofedigaethau.  Ac  yr  wyf 
fi  yn  ordeinio  i  chwi  deyrnas, 
megis  yr  ordeiniodd  fy  Nhad  i 
minnau ;  fel  y  bwyttaoch  ac  yr  yf- 
och  ar  fy  mwrdd  i  yn  fy  nheyrn- 
as,  ac  yr  eisteddoch  ar  orsedd- 
feydd,  yn  barnu  deuddeg  llwyth 
Israel.  A'r  Arglwydd  a  ddywed- 
odd, Simon,  Simon,  wele,  Satan 
a'ch  ceisicdd  chwi,  i'ch  nithio  fel 
gwenith ;  eithr  mi  a  wedd'iais 
drosot,  na  ddiffygiai  dy  ffydd  di : 
tithau  pan  y'th  droër,  cadarnhà 
dy  frodyr.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrtho,  Arglwydd,  yr  ydwyf  fi  yn 
barod  i  fyned  gyd  à  thi  i  garchar 
ac  i  angau.  Yntau  a  ddywedodd, 
Yr  wyf  yn  dywedyd  i  ti,  Petr, 
Na  chân  y  ceiliog  heddyw,  nes  i 
ti  wadu  dair  gwaith  yr  adweini 
fi.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Pan  y'ch  anfonais  heb  na  phwrs, 
na  chod,  nac  esgidiau,  a  fu  ar- 
noch  eisiau  dim  ?  A  hwy  a  ddy- 
wedasant,  Na  ddo  ddim.  Yna  y 
dywedodd  wrthynt,  Ond  yn  awr 
y  neb  sy  ganddo  bwrs,  cym- 
mered;  a'r  un  rnodd  god  :  a'r  neb 
nid  oes  ganddo,  gwerthed  ei  bais, 
a  phryned  gleddyf.  Canys  yr 
wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  fod  yn 


ojiaen  y  Pasg. 

they  began  to  enquire  among 
themselves,  which  of  them  it 
was  that  should  do  this  thing. 
And  there  was  also  a  strife 
among  them,  which  of  them 
should  be  accounted  the  great- 
est. And  he  said  unto  them, 
The  kings  of  the  Gentiles  ex- 
ercise lordship  over  them,  and 
they  that  exercise  authority 
upon  them  arc  called  bene- 
factors. But  ye  shall  not  be 
so  :  but  he  that  is  greatest  a- 
mong  you,  let  him  be  as  the 
younger  ;  and  he  that  is  chief, 
as  he  that  doth  serve.  For  whe- 
ther is  greater,  he  that  sitteth 
at  meat,  or  he  that  serveth  ? 
is  not  he  that  sitteth  at  meat? 
but  I  am  among  you  as  he  that 
serveth.  Ye  are  they  which 
have  continued  with  me  in  my 
temptations.  And  I  appoint  un- 
to you  a  kingdom,  as  my  Fa- 
ther hath  appointed  unto  me; 
that  ye  may  eat  and  drink  at 
my  table  in  my  kingdom,  and 
sit  on  thrones,  judging  the 
twelve  tribes  of  Israel.  And 
the  Lord  said,  Simon,  Simon, 
behold,  Satan  hath  desired  to 
have  you,  that  he  may  sift  you 
as  wheat :  but  I  have  prayed 
for  thee,  that  thy  faith  fail  not ; 
and  when  thou  art  converted,. 
strengthen  thy  brethren.  Ana 
he  said  unto  him,  Lord,  I  am 
ready  to  go  with  thee  both  into 
prison  and  to  death.  And  he 
said,  I  tell  thee,  Peter,  the  cock 
shall  not  crow  this  day,  before 
that  thou  shalt  thrice  deny  that 
thou  knowest  me.  And  he  said 
unto  them,  When  I  sent  you 
without  purse,  and  scrip,  and 
shoes,  lacked  ye  any  thing? 
And  they  said,  Nothing.  Then 
said  he  unto  them,  But  now, 
he  that  hath  a  purse,  let  him 
take  it,  and  likewise  his  scrip: 
and    he    that   hath    no    sword, 


Dijdd  Merchur  ojlaen  y  Pasg. 


rhaid  etto  gyfiawni  ynof  fi  y  peth 
hwn  a  ysgrifenwyd,  sef,  A  chyd 
â'r  anwir  y  cyfrifwyd  ef.  Canys  y 
mae  diben  i'r  pethau  am  danaf  íì. 
Ahwy  a  ddywedasant,  Arglwydd, 
wele  ddau  gleddyf  yma.  Ac  efe 
a  ddywedodd  wrthynt,  üigon  y  w. 
Ac  wedi  iddo  fyned  allan,  efe  a 
aeth,  yn  ol  ei  arfer,  i  fynydd  yr 
Olewỳdd;  a'i  ddisgyblion  hefyd 
a'i  canlynasant  ef.  A  pban  ddaeth 
efe  i'r  fan,  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Gweddi'wch  nad  eloch 
mewn  profedigaeth.  Ac  efe  a  dyn- 
nodd  oddi  wrthynt  tu  ag  ergyd 
carreg ;  ac  wedi  iddo  fyned  ar  ei 
liniau,  efe  a  wedd'iodd,  gan  ddy- 
wedyd,  O  Dad,  os  ewyllysi  droi 
heibio  y  cwppan  hwn  oddi  wrth- 
yf :  er  hynny  nid  fy  ewyllys  i, 
ond  yr  eiddot  ti  a  wneler.  Ac  ang- 
el o'r  nef  a  ymddangosodd  idd- 
o,  yn  ei  nerthu  ef.  Ac  efe  mewn 
ymdrech  meddwl,  a  wedd'iodd 
yn  ddyfalach  ;  a'i  chwŷs  ef  oedd 
fel  defnynnau  gwaed,  yn  disgyn 
ar  y  ddaear.  A  pban  gododd  efe 
o'i  weddi,  a  dyfod  at  ei  ddis- 
gyblion, efe  a'u  cafodd  hwynt  yn 
cysgu  gan  dristwch ;  ac  a  ddy- 
wedodd wrtbynt,  Paham  yr  yd- 
ych  yn  cysgu?  codwcb,  a  gwedd'i- 
wch  nad  eloch  mewn  profedig- 
aeth. Ac  efe  etto  yn  llefaru, 
wele  dyrfa  ;  a'r  hwn  a  elwir  Ju- 
das, un  o'r  deuddeg,  oedd  yn 
myned  o'u  blaen  hwynt,  ac  a  nes- 
aodd  at  yr  Iesu,  i'w  gusanu  ef. 
A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
Judas,  ai  â  chusan  yr  wyt  ti  yn 
bradychu  Mab  y  dyn  ?  A  phan 
welodd  y  rhai  oedd  yn  ei  gylch 
ef  y  peth  oedd  ar  ddyfod,  hwy  a 
ddywedasant  wrtho,  Arglwydd,  a 
darâwn  ni  â  chleddyf  ?  A  rhyw 
un  o  honynt  a  darawodd  was  yr 
arch-offeiriad,  ac  a  dorrodd  ym- 
aith  ei  glust  ddehau  ef.  A'r  Ie- 
su a  attebodd  ac  a  ddywedodd, 
Goddefwch  hyd  yn  hyn.  Ac  efe 
a  gyffyrddodd    â'i   glust,  ac  a'i 


let  him  sell  his  garment,  and 
buy  one.  For  I  say  unto  you, 
That  this  that  is  written  must 
yet  be  accomplished  in  me, 
And  he  was  reckoned  among 
the  transgressors :  for  the  things 
concerning  me  have  an  end. 
And  they  said,  Lord,  behold, 
here  are  two  swords.  And  he 
said  unto  them.  It  is  enough. 
And  he  came  out,  and  went, 
as  he  was  wont,  to  the  mount 
of  Olives,  and  his  disciples  also 
followed  him.  And  when  he 
was  at  the  place,  he  said  unto 
them,  Pray,  that  ye  enter  not 
into  temptation.  And  he  was 
withdrawn  from  them  about  a 
stone's  cast,  and  kneeled  down 
and  prayed,  saying,  Father,  if 
thou  be  willing,  remove  this 
cup  from  me:  nevertheless,  not 
my  will,  but  thine  be  done. 
And  there  appeared  an  angel 
unto  him  from  heaven,  strength- 
ening him.  And  being  in  an 
agony,  he  prayed  more  earnest- 
ly; and  his  sweat  was  as  it 
were  great  drops  of  blood  fall- 
ing down  to  the  ground.  And 
when  he  rose  up  from  prayer, 
and  was  come  to  his  disciples, 
he  found  them  sleeping  for  sor- 
row, and  said  unto  them,  Why 
sleep  ye?  rise  and  pray,  lest  ye 
enter  into  temptation.  And 
while  he  yet  spake,  behold,  a 
multitude,  and  he  that  was 
called  Judas,  one  of  the  twelve, 
went  before  them,  and  drew 
near  unto  Jesus  to  kiss  him. 
But  Jesus  said  unto  him,  Ju- 
das, betrayest  thou  the  Son  of 
Man  with  a  kiss  ?  When  they 
who  were  about  him  saw  what 
would  follow,  they  said  unto 
him,  Lord,  shall  we  smite  with 
the  sword  ?  And  one  of  them 
smote  the  servant  of  the  high 
priest,  and  cut  off  his  right 
ear.    And  Jesus  answered  and 


JDydd  Merchur  oflaen  y  Vasg. 


hiachaodd  ef.  A'r  Iesu  a  ddywed- 
odd  wrth  yr  arch-offeiriaid,  a 
blaenoriaid  y  deml,  a'r  henuriaid, 
y  rhai  a  ddaethant  atto,  Ai  fel 
at  leidr  y  daethoch  chwi  allan  â 
chleddyfau,  ac  â  ffyn?  Pan  oedd- 
wn  beunydd  gyd  â  chwi  yn  y 
deml,  nid  estynasoch  ddwylaw 
i'm  herbyn :  eithr  hon  yw  eich 
awr  chwi,  a  gallu'r  ty  wyllwch.  A 
hwy  a'i  claliasant  ef,  ac  a'i  har- 
weiniasant,  ac  a'i  dygasant  i  raewn 
i  dý'r  arch-offeiriacl.  A  Phetr  a 
ganlynodd  o  hirbell.  Ac  wedi 
iddynt  gynneu  tân  ynghanol  y 
neuadd,  a  chyd-eistedd  o  honynt, 
eisteddodd  Petr  yntau  yn  eu 
plith  hwynt.  A  phan  ganfu  rhyw 
langces  ef  yn  eistedd  wrth  y  tân, 
a  dal  sulw  arno,  hi  a  ddy wedodd, 
Yr  oedd  hwn  hefyd  gyd  âg  ef. 
Yntau  a'i  gwadodd  ef,  gan  ddy- 
wedyd,  O  wraig,  nid  adwaen  i  ef. 
Ac  ychydig  wedi,  un  arall  a'i 
gwelodd  ef,  ac  a  ddywedodd,  Yr 
wyt  tithau  hefyd  yn  un  o  honynt. 
A"  Phetr  a  ddywedodd,  O  ddyn, 
nid  ydwyf.  Ac  ar  ol  megis  ys- 
paid  un  awr,  rhyw  un  arall  a 
daerodd,  gan  ddywedyd,  Mewn 
gwirionedd  yr  oedd  hwn  hefyd 
gyd  âg  ef ;  canys  Galilead  yw.  A 
Phetr  a  ddywedodd,  Y  dyn,  ni's 
gwn  beth  yr  wyt  yn  ei  ddywed- 
yd. Ac  yn  y  man,  ac  efe  etto  yn 
llefaru,  canodd  y  ceiliog.  A'r 
Arglwydd  a  drodd,  ac  a  edrych- 
odd  ar  Petr.  A  Phetr  a  gofiodd 
ymadrodd  yr  Arglwydd,  fel  y 
dywedasai  efe  wrtho,  Cyn  canu 
o'r  ceiliog,  y  gwêdi  fi  deir-gwaith. 
A  Phetr  a  aeth  allan,  ac  a  wyl- 
odd  yn  chwerw-dost.  A'r  gwŷr 
oedd  yn  dal  yr  Iesu,  a'i  gwatwar- 
asant  ef,  gan  ei  daro.  Ac  wedi 
iddynt  guddio  ei  lygaid  ef,  hwy 
a'i  tarawsant  ef  ar  ei  wyneb,  ac 
o  ofynasant  iddo,  gan  ddywed- 
yd, Prophwyda,  pwy  yw  'r  hwn 
a'th  darawodd  di  ?  A  llawer  o 
bethau  eraill,  gan  gablu,  a  ddy- 


said,  Suffer  ye  thus  far.  And 
he  touched  his  ear,  and  healed 
him.  Then  Jesus  said  unto  the 
chief  priests,  and  captains  of 
the  temple,  and  the  elders  who 
were  come  to  him,  Be  ye  come 
out  as  against  a  thief,  with 
swords  and  staves  ?  When  I  was 
daily  with  you  in  the  temple, 
ye  stretched  forth  no  hands  a- 
gainst  me  :  but  this  is  your 
hour,  and  the  power  of  dark- 
ness. Then  took  they  him,  and 
led  him,  and  brought  him  into 
the  high  priest's  house :  and 
Peter  followed  afar  off.  And 
when  they  had  kindled  a  fire 
in  the  midst  of  the  hall,  and 
were  set  down  together,  Peter 
sat  down  among  them.  But  a 
certain  maid  beheld  him,  as  he 
sat  by  the  fire,  and  earnestly 
looked  upon  him,  and  said, 
This  man  was  also  with  him. 
And  he  denied  him,  saying,  Wo- 
man, I  know  him  not.  And 
after  a  little  while  another  saw 
him,  and  said,  Thou  art  also  of 
them.  And  Peter  said,  Man,  I 
am  not.  And  about  the  space 
of  one  hour  after,  another  con- 
fidently affirmed,  saying,  Of  a 
truth  this  fellow  also  was  with 
him ;  for  he  is  a  Galilean.  And 
Peter  said,  Man,  I  know  not 
what  thou  sayest.  And  imme- 
diately, wddle  he  yet  spake,  the 
cock  crew.  And  the  Lord  turn- 
ed, and  looked  upon  Peter;  and 
Peter  remembered  the  word  of 
the  Lord,  how  he  had  said  unto 
him,  Before  the  cock  crow,  thou 
shalt  deny  me  thrice.  And  Pe- 
ter went  out,  and  wept  bitterly. 
And  the  men  that  held  Jesus 
mocked  him,  and  smote  him. 
And  when  they  had  blindfolded 
him,  they  struck  him  on  the 
face,  and  asked  him,  saying, 
Prophesy,  who  is  it  that  smote 
thee?    And  many  other  things 


Dydd  Iou  oflacn  y  Pasg. 


wedasant  yn  ei  erbyn  ef.  A  phan 
aeth  hi  yn  ddydd,  ymgynhullodd 
henuriaid  y  bobl,  a'r  arch-ofFeir- 
iaid,  a'r  ysgrifenyddion,  ac  a'i 
dygasant  ef  i'w  cynghor  hwynt, 
gan  ddywedyd,  Ai  ti  yw  Crist? 
dywed  i  ni.  Ac  et'e  a  ddywedodd 
wrthynt,  Os  dywedaf  i  chvvi,  ni 
chredwch  ddim ;  ac  os  gofynaf 
hefyd  i  chwi,  ni'm  hattebwch, 
ac  ni'm  gollyngwch  ymaith.  Ar 
ol  hyn  y  bydd  Mab  y  dyn  yn 
eistedd  ar  ddeheulaw  gallu  Duw. 
A  hvvy  oil  a  ddywedasant,  Ai 
Mab  Duw  gan  hynny  ydwyt  ti  ? 
Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Yr  ydych  chwi  yn  dywedyd  fy 
mod.  Hwythau  a  ddywedasant, 
Pa  raid  i  ni  mwyach  wrth  dyst- 
iolaeth  ?  canys  clyvvsom  ein 
hunain  o'i  enau  ef  ei  hun. 


Dydd  Iou  oflaen  y  Pasg. 
Yr  Epistol.     1  Cor.  xi.  17. 

WRTH  ddywedyd  hyn,  nid 
ydwyf  yn  eich  canmol ; 
eich  bod  yn  dyfod  ynghŷd,  nid 
er  gwell,  ond  er  gwaeth.  Canys 
yn  gyntaf,  pan  ddeloch  ynghŷd 
yn  yr  eglwys,  yr  ydwyf  yn  cly  wed 
fod  amrafaelion  yn  eich  mysg 
chwi;  ac  o  ran  yr  wyf  fi  yn  credu. 
Canys  rhaid  yw  bod  hefyd  here- 
siau  yn  eich  mysg ;  fel  y  byddo 
y  rhai  cymmeradwy  yn  eglur  yn 
eich  plith  chwi.  Pan  fyddoch 
chwi  gan  hynny  yn  dyfod  ynghýd 
i'r  un  lie,  nid  bwytta  swpper  yr 
Arglwydd  ydyw  hyn :  canys  y 
mae  pob  un  wrth  fwytta  yn  cym- 
meryd  ei  swpper  ei  hun  o'r  blaen  ; 
ac  un  sydd  â  newyn  arno,  ac  arall 
sydd  yn  feddw.  Onid  oes  gen- 
nych  dai  i  fwytta  ac  i  yfed?  ai 
dirmygu  yr  ydych  chwi  eglwys 
Dduw,  a  gwaradwyddo  y  rhai 
nid  oes  ganddynt?  Pa  beth  a 
ddywedaf  wrthych  ?  a  ganmolaf 
fi  chwi  yn  hyn?  Nid  wyf  yn  eich 
canmol.   Canys  myfi  a  dderbyn- 


blasphemously  spake  they  a- 
gainst  him.  And  as  soon  as  it 
was  day,  the  elders  of  the  peo- 
ple, and  the  chief  priests,  and 
the  scribes,  came  together,  and 
led  him  into  their  council,  say- 
ing, Art  thou  the  Christ?  tell 
us.  And  he  said  unto  them,  If 
I  tell  you,  ye  will  not  believe  : 
and  if  I  also  ask  you,  ye  will 
not  answer  me,  nor  let  me  go. 
Hereafter  shall  the  Son  of  Man 
sit  on  the  right  hand  of  the 
power  of  God.  Then  said  they 
all,  Art  thou  then  the  Son  of 
God?  And  he  said  unto  them, 
Ye  say  that  I  am.  And  they 
said,  What  need  we  any  further 
witness?  for  we  ourselves  have 
heard  of  his  own  mouth. 


Thursday  before  Easter. 
The  Epistle.    1  Cor.  xi.  17. 

IN  this  that  I  declare  unto 
you,  I  praise  you  not;  that 
ye  come  together  not  for  the 
better,  but  for  the  worse.  For 
first  of  all,  when  ye  come  toge- 
ther in  the  church,  I  hear  that 
there  be  divisions  among  you, 
and  I  partly  believe  it.  For 
there  must  be  also  heresies  a- 
mong  you,  that  they  who  are 
approved  may  be  made  manifest 
among  you.  When  ye  come 
together  therefore  into  one 
place,  this  is  not  to  eat  the 
Lord's  supper :  for  in  eating 
every  one  taketh  before  other 
his  own  supper ;  and  one  is 
hungry,  and  another  is  drunk- 
en. What,  have  ye  not  houses 
to  eat  and  to  drink  in  ?  or  de- 
spise ye  the  church  of  God, 
and  shame  them  that  have  not  ? 
What  shall  I  say  to  you  ?  shall 
I  praise  you  in  this?  I  praise 
you  not.  For  I  have  received 
of  the  Lord  that  which  also  I 


Dydd  Iou  ojlaen  y  Pasg. 


iais  gan  yr  Arglwydd  yr  hyn  hefyd 
a  draddodais  i  chwi ;  Bod  i'r  Ar- 
glwydd  Iesu,  y  nos  y  bradychwyd 
ef,  gymmeryd  bara  ;  ac  wedi  iddo 
ddiolch,  efe  a'i  torrodd,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Cymmerwcb,  bwyt- 
têwch;  hwn  yw  fy  nghorph,  yr 
hwn  a  dorrir  trosoch :  gwnewch 
hyn  er  coffa  am  danaf.  Yr  un 
modd  efe  a  gymmerodd  y  cwppan, 
wedi  swpperu,  gan  ddy  wedyd,  Y 
cwppan  hwn  yw  r  testament  new- 

ÎiûA  yn  fy  ngwaed :  gwnewch 
ìyn,  cynnifer  gwaith  bynnag  yr 
yfoch,  er  coffa  am  danaf.  Canys 
cynnifer  gwaith  bynnag  y  bwyt- 
taoch  y  bara  hwn,  ac  yr  yfoch  y 
cwppan  hwn,  y  dangoswch  farwol- 
aeth  yr  Arglwydd  hyd  oni  ddelo. 
Am  hynny,  pwy  bynnag  a  fwyt- 
tao  y  bara  hwn,  neu  a  yfo  gwppan 
yr  Arglwydd  yn  annheilwng,  euog 
fydd  o  gorpn  a  gwaed  yr  Ar- 
glwydd. Eithr  holed  dyn  ef  ei 
hun ;  ac  felly  bwyttàed  o'r  bara, 
ac  yfed  o'r  cwppan.  Canys  yr 
hwn  sydd  yn  bwytta  ac  yn  yfed 
yn  annheilwng,  sydd  yn  bwytta 
ac  yn  yfed  barnedigaeth  iddo  ei 
hun,  am  nad  yw  yn  iawn-farnu 
corph  yr  Arglwydd.  Oblegid  hyn 
y  mae  llawer  yn  weiniaid  ac  yn 
llesg  yn  eich  mysg,  a  llawer  yn 
huno.  Canys  pe  iawn  farnem  ni 
ein  hunain,  ni'n  bernid.  Eithr 
pan  y'n  bemir,  y'n  ceryddirgan  yr 
Arglwydd,  fel  na'n  damnier  gyd 
â'r  byd.  Am  hynny,  fy  mrodyr, 
pan  ddeloch  ynghỳd  i  fwytta, 
arhoswch  eich  gilydd.  Eithr  os 
bydd  newyn  ar  neb,  bwyttàed 
gartref ;  fel  na  ddeloch  ynghŷd  i 
farnedigaeth.  Ond  y  pethau  er- 
aill  mi  a'u  trefnaf  pan  ddelwyf. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  xxiii.  1. 

A'R  holl  li'aws  o  honynt  a  gyf- 
odasant,  ac  a'i  dygasant  ef 
at  Pilat.  Ac  a  ddechreuasant  ei 
gyhuddo  ef,  gan  ddywedyd,  Ni  a 
gawsom  hwn  yn  gŵyrdroi'r  bobl, 


delivered  unto  you,  That  the 
Lord  Jesus,  the  same  night  in 
which  he  was  betrayed,  took 
bread;  and  when  he  had  given 
thanks,  he  brake  it,  and  said, 
Take,  eat ;  this  is  my  body, 
which  is  broken  for  you :  this 
do  in  remembrance  of  me.  Af- 
ter the  same  manner  also  he  took 
the  cup,  when  he  had  supped, 
saying,  This  cup  is  the  new  tes- 
tament in  my  blood  :  this  do  ye, 
as  oft  as  ye  drink  it,  in  remem- 
brance of  me.  For  as  often  as 
ye  eat  this  bread,  and  drink 
this  cup,  ye  do  shew  the  Lord's 
death  till  he  come.  Wherefore, 
whosoever  shall  eat  this  bread, 
and  drink  this  cup  of  the  Lord, 
unworthily,  shall  be  guilty  of 
the  body  and  blood  of  the  Lord. 
But  let  a  man  examine  him- 
self, and  so  let  him  eat  of  that 
bread,  and  drink  of  that  cup. 
For  he  that  eateth  and  drink- 
eth  unworthily  eateth  and  drink- 
eth  damnation  to  himself,  not 
discerning  the  Lord's  body.  For 
this  cause  many  are  weak  and 
sickly  among  you,  and  many 
sleep.  For  if  we  would  judge 
ourselves,  we  should  not  be 
judged.  But  when  we  are  judg- 
ed, we  are  chastened  of  the 
Lord,  that  we  should  net  be 
condemned  with  the  world. 
'Wherefore,  my  brethren,  when 
ye  come  together  to  eat,  tarry 
one  for  another.  And  if  any 
man  hunger,  let  him  eat  at 
home ;  that  ye  come  not  toge- 
ther unto  condemnation.  And 
the  rest  will  I  set  in  order  when 
I  come. 

The  Gospel.  St.  Luke  xxiii.  1. 
rpHE  whole  multitude  of 
X  them  arose,  and  led  him 
unto  Pilate.  And  they  began  to 
accuse  him,  saying,  We  found 
this   fellow  perverting   the   na- 


Di/dd  Iou  ojlaeti  y  Pasg. 


ac  yn  gwahardd  rhoi  teyrn-ged  i 
Cesar ;  gan  ddy  wedyd,  mai  efe  ei 
bun  yvv  Crist  Frenhin.  A  Philat 
a  ofynodd  iddo,  gan  ddywedyd, 
Ai  ti  yw  Brenhin  yr  Iuddewon  ? 
Ac  efe  a  attebodd  iddo,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Yr  wyt  ti  yn  dywedyd. 
A  dywedodd  Pilat  wrth  yr  arch- 
ofFeiriaid  a'r  bobl,  Nid  wyf  fi  yn 
cael  dim  bai  ar  y  dyn  hwn-  A  hwy 
a  fuant  daerach,  gan  ddywed- 
yd, Y  mae  efe  yn  cyffrôi'r  bobl, 
gan  ddysgu  trwy  holl  Judea,  wedi 
dechreu  o  Galilea  hyd  yma.  A 
phan  glybu  Pilat  son  am  Galilea, 
efe  a  ofynodd  ai  Galilead  oedd  y 
dyn.  A  phan  wybu  efe  ei  fod  ef 
o  lywodraeth  Herod,  efe  a'i  han- 
fonodd  ef  at  Herod,  yr  hwn  oedd 
yntau  yn  Jerusalem  y  dyddiau  j 
hynny.  A  Herod,  pan  welodd  yr 
Iesu,  a  lawenychodd  yn  fawr : 
canys  yr  oedd  efe  yn  chwennych  j 
er  ys  talm  ei  weled  ef,  oblegid 
iddo  glywed  llawer  am  dano  ef, 
ac  yr  ydoedd  yn  gobeithio  cael 
gweled  gwneuthur  rhyw  arwydd 
ganddo  ef.  Ac  efe  a'i  holodd  ef 
mewn  llawer  o  eiriau :  eithr  efe 
nid  attebodd  ddim  iddo.  A'r 
arch-offeiriaid  a'r  ysgrifenyddion 
a  safasant,  gan  ei  gyhuddo  ef  yn 
haerllug.  A  Herod  a'i  filwýr,  wedi 
iddo  ei  ddi'ystyru  ef  a'i  watwar,  a'i 
wisgo  à  gwisg  glaerwen,  a'i  dan- 
fonodd  ef  drachefn  at  Pilat.  A'r 
dwthwn  hwnnw  yr  aeth  Pilat  a 
Herod  yn  gyfeillion :  canys  yr 
oeddynt  o'r  blaen  mewn  gelyn- 
iaeth  a  u  gilydd.  A  Philat,  wedi 
galw  ynghỳd  yr  arch-offeiriaid,a'r 
llywiawdwŷr,  a'r  bobl,  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Chwi  a  ddygasoch 
y  dyn  hwn  attaf  fi,  fel  un  a  fyddai 
yngŵyrdroi'rbobl:  acwele,  myfi 
a'i  holais  ef  yn  eich  gŵydd  chwi, 
ac  ni  chefais  yn  y  dyn  hwn  ddim 
bai  o  ran  y  pethau  yr  ydych  chwi 
yn  ei  gyhuddo  ef  am  danynt :  na 
Herod  chwaith:  canys  anfonais 
chwi  atto  ef;  ac  wele,  dim  yn 


tion,  and  forbidding  to  p;ive  tri- 
bute to  Csesar,  saying,  That  he 
himself  is  Christ  a  King.  And 
Pilate  asked  him,  saying,  Art 
thou  the  King  of  the  Jews  ? 
And  he  answered  him,  and  said, 
Thou  sayest  it.  Then  said  Pi- 
late to  the  chief  priests,  and  to 
the  people,  I  find  no  fault  in 
this  man.  And  they  were  the 
more  fierce,  saying,  He  stirreth 
up  the  people,  teaching  through- 
out all  Jewry,  beginning  from 
Galilee  to  this  place.  When  Pi- 
late heard  of  Galilee,  he  asked 
whether  the  man  were  a  Gali- 
lean. And  as  soon  as  he  knew 
that  he  belonged  unto  Herod's 
jurisdiction,  he  sent  him  to  He- 
rod, who  himself  was  also  at 
Jerusalem  at  that  time.  And 
when  Herod  saw  Jesus  he  was 
exceeding  glad ;  for  he  was  de- 
sirous to  see  him  of  a  long 
season,  because  he  had  heard 
many  things  of  him ;  and  he 
hoped  to  have  seen  some  mi- 
racle done  by  him.  Then  he 
questioned  with  him  in  many 
words ;  but  he  answered  him 
nothing.  And  the  chief  priests 
and  scribes  stood  and  vehe- 
mently accused  him.  And  He- 
rod with  his  men  of  war  set  him 
at  nought,  and  mocked  him, 
and  arrayed  him  in  a  gorgeous 
robe,  and  sent  him  again  to  Pi- 
late. And  the  same  day  Pilate 
and  Herod  were  made  friends 
together ;  for  before  they  were 
at  enmity  between  themselves. 
And  Pilate,  when  he  had  call- 
ed together  the  chief  priests, 
and  the  rulers,  and  the  people, 
said  unto  them,  Ye  have  brought 
this  man  unto  me,  as  one  that 
perverteth  the  people :  and  be- 
hold, I,  having  examined  him 
before  you,  have  found  no  fault 
in  this  man  touching  those 
things  whereof  ye  accuse  him : 


Dgdd  Iou  ojlaen  y  Pasg. 


haeddu  raarwolaeth  ni's  gwnaed 
iddo.  Am  hyrmy  mi  a'i  ceryddaf 
ef,  ac  a'i  gollyngaf  ymaith.  Canys 
yr  ydoedd  yn  rhaid  iddo  ollwng 
un  yn  rhýdd  iddynt  ar  yr  wyl. 
A'r  holl  haws  a  lefasant  ar  un- 
waith,  gan  ddywedyd,  Bwrw  hwn 
ymaith ;  a  gollwng  i  ni  Barabbas 
yn  rhŷdd :  (yr  hwn,  am  ryw  der- 
fysg  a  wnelsid  yn  y  ddinas,  a 
llofruddiaeth,  oedd  wedi  ei  daflu 
igarchar.)  Am  hynny  Pilat  a  ddy- 
wedodd  wrthynt  drachefn,gan  ew- 

Ìllysio  gollwng  yr  Iesu  yn  rhŷdd. 
lithr  hwy  a  lefasant  arno,  gan 
ddywedyd,  Croeshoelia,  croes- 
hoelia  ef.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt  y  drydedd  waith,  Canys 
pa  ddrwg  a  wnaeth  efe  ?  ni  chef- 
ais  i  ddim  achos  marwolaeth  yn- 
ddo:  am  hynny  mi  a'i  ceryddaf 
ef,  ac  a'i  gollyngaf  yn  rhydd, 
Hwythau  a  fuant  daerion  â  llef- 
au  uchel,  gan  ddeisyfu  ei  groes- 
hoelio  ef.  A'u  llefau  hwynt  a'r 
arch-offeiriaid  a  orfuant.  A  Philat 
a  farnodd  wneuthur  eu  deisyfiad 
hwynt.  Ac  efe  a  ollyngodd  yn 
rhydd  iddynt,  yrhwn  am  derfysg 
a  llofruddiaeth  afwriasid  ynghar- 
char,  yr  hwn  a  ofynasant:  eithr 
yr  Iesu  a  draddododd  efe  i'w  hew- 
yllys  hwynt.  Ac  fel  yr  oeddynt 
yn  ei  arwain  ef  ymaith  hwy  a 
ddaliasant  un  Simon  o  Cyrene,  yn 
dyfod  o'r  wlad,  ac  a  ddodasant  y 
groes  arno  ef,  i'w  dwyn  ar  ol  yr 
Iesu.  Ac  yr  oedd  yn  ei  ganlyn 
ef  haws  mawr  o  bobl,  ac  o  wrag- 
edd,  y  rhai  hefyd  oedd  vn  cwyn- 
fan  ac  yn  galaru  o'i  blegid  ef. 
A'r  Iesu,  wedi  troi  attynt,  a  ddy- 
wedodd, Merched  Jerusalem,  na 
wylwch  o'm  plegid  i ;  eithr  wyl- 
wch  o'ch  plegid  eich  hunain,  ac 
oblegid  eich  plant.  Canys  wele, 
y  mae'r  dyddiau  yn  dyfod  yn  y 
rhai  y  dywedant,  Gwỳn  eu  byd  y 
rhai  ammhlantadwy,  a'r  crothau 
ni  eppiliasant,  a'r  bronnau  ni 
roisant  sugn.  Yna  y  dechreuant 


No,  nor  yet  Herod:  for  I  sent 
you  to  him;  and  lo,  nothing 
worthy  of  death  is  done  unto 
him.  I  will  therefore  chastise 
him,  and  release  him.  For  of 
necessity  he  must  release  one 
unto  them  at  the  feast.  And 
they  cried  out  all  at  once,  say- 
ing, Away  with  this  man,  and 
release  unto  us  Barabbas  :  (who 
for  a  certain  sedition  made  in 
the  city,  and  for  murder,  was 
cast  into  prison.)  Pilate  there- 
fore, willing  to  release  Jesus, 
spake  again  to  them.  But  they 
cried,  saying,  Crucify  him,  cru- 
cify him.  And  he  said  unto 
them  the  third  time,  Why,  what 
evil  hath  he  done?  I  have 
found  no  cause  of  death  in 
him :  I  will  therefore  chastise 
him,  and  let  him  go.  And 
they  were  instant  with  loud 
voices,  requiring  that  he  might 
be  crucified :  and  the  voices  of 
them  and  of  the  chief  priests 
prevailed.  And  Pilate  gave  sen- 
tence that  it  should  be  as  they 
required.  And  he  released  un- 
to them  him  that  for  sedition 
and  murder  was  cast  into  pri- 
son, whom  they  had  desired ; 
but  he  delivered  Jesus  to  their 
will.  And  as  they  led  him 
away,  they  laid  hold  upon  one 
Simon  a  Cyrenian,  coming  out 
of  the  country,  and  on  him 
they  laid  the  cross,  that  he 
might  bear  it  after  Jesus.  And 
there  followed  him  a  great  com- 
pany of  people,  and  of  women, 
which  also  bewailed  and  la- 
mented him.  But  Jesus,  turn- 
ing unto  them,  said,  Daughters 
of  Jerusalem,  weep  not  for  me, 
but  weep  for  yourselves,  and 
for  your  children.  For  behold, 
the  days  are  coming,  in  the 
which  they  shall  say,  Blessed 
are  the  barren,  and  the  wombs 
that  never  bare,   and  the  paps 


Di/dd  Iou  ofiaen  y  Pasg. 


cklyweclytl  wrth  y  mynyddoedd, 
Syrthiwch  arnom ;  ac  wrth  y 
bryniau,  Cuddiwch  ni.  Canys 
os  gwnant  hyn  yn  y  pren  îr,  pa 
beth  a  wneir  yn  y  crin  ?  Ac  ar- 
weiniwyd  gyd  âg  ef  hefyd  ddau 
eraill,  drwg-weithredwŷr,  i'w 
rhoi  i'w  marwolaeth.  A  phan 
ddaethant  i'r  lie  a  elwir  Cal- 
faria,  yno  y  croeshoeliasant  ef,  a'r 
drwg-weithredwŷr ;  un  ar  y  Haw 
ddehau,  a'r  Hall  ar  yr  aswy.  A'r 
Iesu  addywedodd,  O  Dad,  madd- 
eu  iddynt;  canys  ni  wyddant  pa 
beth  y  maent  yn  ei  wneuthur.  A 
hwy  a  rannasant  ei  ddillad  ef,  ac 
a  fwriasant  goelbren.  A'r  bobl  a 
safodd  yn  edrych ;  a'r  pennaeth- 
iaid  hefyd  gyd  â  hwynt  a  watwar- 
asant,  gan  ddywedyd,  Eraill  a 
waredodd  efe,  gwareded  ef  ei 
hun,  os  hwn  yw  Crist,  Etholed- 
ig  Duw.  A'r  milwŷr  hefyd  a'i 
gwatwarasant  ef,  gan  ddyfod  atto, 
a  chynnyg  iddo  finegr,  a  dywed- 
yd,  Os  tydi  yw  Brenhin  yr 
Iuddewon,  gwared  dy  hun.  Ac 
yr  ydoedd  hefyd  arsgrifen  wedi  ei 
'sgrifenu  u  wch  ei  ben  ef ,  â  Hy  thyr- 
enau  Groeg,  a  Lladin,  ac  Hebr- 
aeg,  HWN  YW  BRENHIN 
YR  IUDDEWON.  Ac  un  o'r 
drwg-weithredwŷr  a  grogasid,  a'i 
cablodd  ef,  gan  ddywedyd,  Os 
tydi  yw  Crist,  gwared  dy  hun,  a 
ninnau.  Eithr  y  Hall  a  attebodd, 
ac  a'i  ceryddodd  ef,  gan  ddy- 
wedyd, Onid  wyt  ti  yn  ofni  Duw, 
gan  dy  fod  dan  yr  un  ddamnedig- 
aeth  ?  A  nyni  yn  wir  yn  gyfiawn  ; 
canys  yr  ydym  yn  derbyn  yr  hyn 
a  haeddai  y  pethau  a  wnaethom  : 
eithr  hwn  ni  wnaeth  ddim  allan 
o'i  le.  Ac  efe  a  ddy  wedodd  wrth 
yr  Iesu,  Arglwydd,  cofia  fi  pan 
ddelych  i'th  deyrnas.  A'r  Iesu 
a  ddywedodd  wrtho,  Yn  wir 
rneddaf  i  ti,  Heddyw  y  byddi 
gyd  â  mi  ym  mharadwys.  Ac  yr 
ydoedd  hi  ynghylch  y  chweched 
awr.    A  thywyllwch  a  fu  ar  yr 


which  never  gave  suck.  Then 
shall  they  begin  to  say  to  the 
mountains,  Fall  on  us ;  and 
to  the  hills,  Cover  us.  For  if 
they  do  these  things  in  a  green 
tree,  what  shall  be  done  in  the 
dry  ?  And  there  were  also  two 
other,  malefactors,  led  with  him 
to  be  put  to  death.  And  when 
they  were  come  to  the  place 
which  is  called  Calvary,  there 
they  crucified  him ;  and  the 
malefactors,  one  on  the  right 
hand,  and  the  other  on  the  left. 
Then  said  Jesus,  Father,  for- 
give them,  for  they  know  not 
what  they  do.  And  they  parted 
his  raiment,  and  cast  lots.  And 
the  people  stood  beholding ;  and 
the  rulers  also  with  them  de- 
rided him,  saying,  He  saved 
others ;  let  him  save  himself,  if 
he  be  Christ,  the  chosen  of  God. 
And  the  soldiers  also  mocked 
him,  coming  to  him,  and  offer- 
ing him  vinegar,  and  saying,  If 
thou  be  the  King  of  the  Jews, 
save  thyself.  And  a  superscrip- 
tion also  was  written  over  him 
in  letters  of  Greek,  and  Latin, 
and  Hebrew,  THIS  IS  THE 
KING  OF  THE  JEWS.  And 
one  of  the  malefactors,  which 
were  hanged,  railed  on  him, 
saying,  If  thou  be  Christ,  save 
thyself,  and  us.  But  the  other 
answering  rebuked  him,  saying, 
Dost  not  thou  fear  God,  seeing 
thou  art  in  the  same  condem- 
nation ?  And  we  indeed  justly  ; 
for  we  receive  the  due  reward 
of  our  deeds,  but  this  man  hath 
done  nothing  amiss.  And  he 
said  unto  Jesus,  Lord,  remem- 
ber me  when  thou  comest  into 
thy  kingdom.  And  Jesus  said 
unto  him,  Verily  I  say  unto 
thee,  To-day  shalt  thou  be  with 
me  in  paradise.  And  it  was 
about  the  sixth  hour  :  and  there 
was    a    darkness    over    all    the 


Dgdd  Gtvener  y  Croglith. 


holl  ddaear,  hyd  y  nawfed  awr. 
A'r  haul  a  dywylíwyd,  a  lien  y 
deml  a  rwygwyd  yn  ei  chanol. 
A'r  Iesu,  gan  lefain  â  lief  uchel,  a 
ddy  wedodd,  O  Dad,  i'th  ddwylaw 
di  y  gorchymynaf  fy  yspryd.  Ac 
wedi  iddo  ddywedyd  hyn,  efe 
a  drengodd.  A'r  canwriad,  pan 
welodd  y  peth  a  wnaethpwyd,  a 
ogoneddodd  Dduw,  gan  ddywed- 
yd, Yn  wir  yr  oedd  hwn  yn  wr 
cyfiawn.  A'r  holl  bobloedd,  y 
rhai  a  ddaethent  ynghŷd  i  edrych 
hyn,  wrth  weled  y  pethau  a 
wnaethpwyd,  a  ddychwelasant, 
gan  guro  eu  dwyfronnau.  A'i 
holl  gydnabod  ef  a  safasant  o 
hirbell,  a'r  gwragedd  y  rhai  a'i 
canlynasent  ef  o  Galilea,  yn  e- 
drych  ar  y  pethau  hyn. 


Dydd  Gwener  y  Croglith. 
Y  Colectau. 

HOLL-alluog  Dduw,  nyni 
a  attolygwn  i  ti  edrych  o 
honot  yn  rasusol  ar  dy  deulu  yma, 
dros  yr  hwn  y  bu  foddlon  gan 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist  gael 
ei  fradychu,  a'i  roddi  yn  nwylaw 
dynion  anwir,  a  dì'oddef  angau  ar 
y  groes,  yr  hwn  sydd  yn  awr  yn 
byw  ac  yn  teyrnasu  gyd  â  thydi 
â'r  Yspryd  Glân,  by  th  yn  un  Duw, 
heb  drangc  na  gorphen.   Amen. 

HOLL-alluog  a  thragywyddol 
Dduw,  trwy  Yspryd  pa  un 
y  Uywodraethir  ac  y  sancteiddir 
holl  gorph  yr  Eglwys;  Derbyn 
ein  herfynion  a'n  gwedd'íau,  y 
rhai  yr  ydym  ni  yn  eu  hofFrwm 
ger  dy  fron  dros  bob  gradd  o 
ddynion  yn  dy  sanctaidd  Eg- 
lwys ;  fel  y  gallo  pob  aelod  o  honi, 
yn  ei  alwedigaeth  a'i  wasanaeth, 
yn  gywir  ac  yn  dduwiol  dy  was- 
anaethu  di ;  trwy  ein  Harglwydd 
a'n  Hiachawdwr  Iesu  Grist.  Amen. 

ODrugarog  Dduw,  yr  hwn  a 
wnaethost  bob   dyn,  ac  ni 
chasêi  ddim  a'r  a  wnaethost,  ac  ni 


earth  until  the  ninth  hour.  And 
the  sun  was  darkened,  and  the 
vail  of  the  temple  was  rent  in 
the  midst.  And  when  Jesus 
had  cried  with  a  loud  voice,  he 
said,  Father,  into  thy  hands  I 
commend  my  spirit :  and  hav- 
ing said  thus,  he  gave  up  the 
ghost.  Now  when  the  centu- 
rion saw  what  was  done,  he 
glorified  God,  saying,  Certainly 
this  was  a  righteous  man.  And 
all  the  people  that  came  toge- 
ther to  that  sight,  beholding  the 
things  that  were  done,  smote 
their  breasts,  and  returned.  And 
all  his  acquaintance,  and  the 
women  that  followed  him  from 
Galilee,  stood  afar  off,  behold- 
ing these  things. 


Good  Friday. 
The  Collects. 

ALMIGHTY  God,  we  be- 
seech thee  graciously  to  be- 
hold this  thy  family,  for  which 
our  Lord  Jesus  Christ  was  con- 
tented to  be  betrayed,  and  given 
up  into  the  hands  of  wicked 
men,  and  to  suffer  death  upon 
the  cross,  who  now  liveth  and 
reigneth  with  thee  and  the  Holy 
Ghost,  ever  one  God,  world  with- 
out end.   Amen. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  by  whose  Spirit  the 
whole  body  of  the  Church  is 
governed  and  sanctified;  Re- 
ceive our  supplications  and 
prayers,  which  we  offer  before 
thee  for  all  estates  of  men  in 
thy  holy  Church,  that  every 
member  of  the  same,  in  his  vo- 
cation and  ministry,  may  truly 
and  godly  serve  thee;  through 
our  Lord,  and  Saviour  Jesus 
Christ.    Amen. 

O    Merciful    God,   who   hast 
made   ail  men,  and  hatest 
nothing  that,  thou   hast   made, 


Dydd  Gwener  y  Croglitk. 


fynnit  farwolaeth  pechadur,  ond 
yn  hytrach  ymchwelyd  o  hono, 
a  by  w :  Trugarhâ  wrth  yr  holl 
Iuddewon,  Tyrciaid,  Anffydd- 
lonion,  a  Hereticiaid,  a  chymraer 
oddi  wrthynt  bob  anwybodaeth, 
caledwch  calon,  a  dirmyg  ar  dy 
air;  ac  felly  dwg  hwynt  adref, 
wvnfydedig  Argíwydd,  at  dy 
braidd,  fel  y  bônt  gadwedig  ym 
mhlitb  gweddillion  y  gwir  Israel- 
iaid,  a  bod  yn  un  gorlan  dan  yr 
un  bugail  íesu  Grist  ein  Har- 
glwydd,  yr  hwn  sydd  yn  byw 
ac  yn  teyrnasu  gyd  â  thydi  a'r 
Yspryd  Glàn,  byth  yn  un  Duw, 
heb  drangc  na  gorphen.  Amen. 
Yr  Epistol.    Heb.  x.  1. 

YGyfraith,  yr  hon  sy  gan- 
ddi  gysgod  daionus  bethau 
i  ddyfod,  ac  nid  gwir  ddelw  y 
pethau,  ni's  gall  trwy  yr  aberth- 
au  hynny,  y  rhai  y  maent  bob 
blwyddyn  yn  eu  hoffrymmu  yn 
wastadol,  byth  berffeithio  y  rhai 
a  ddêl  atti.  Oblegid  yna  hwy  a 
beidiasent  â'u  hoffrymmu,  ara  na 
buasai  gydwybod  pechod  mwy 
gan  y  rhai  a  addolasent,  wedi 
eu  glanhâu  unwaith.  Eithr  yn 
yr  aberthau  hynny  y  mae  adgoffa 
pechodau  bob  blwyddyn.  Canys 
ammhosibl  yw  i  waed  teirwa  geifr 
dynnu  ymaith  bechodau.  O  her- 
wydd  paham  y  mae  efe,  wrth  ddy- 
fod i'r  byd,  yn  dywedyd,  Aberth 
ac  offrwm  ni's  mynnaist ;  eithr 
corph  a  gymbwysaist  i  mi :  Off- 
rymmau  poeth,  a  thros  bechod, 
ni  buost  foddlon  iddynt.  Yna 
y  dywedais,  Wele  fi  yn  dyfod  (y 
mae  yn  ysgrifenedig  yn  nechreu 
'r  llyfr  am  danaf)  i  wneuthur  dy 
ewyllys  di,  O  Dduw.  Wedi  iddo 
ddywedyd  uchod,  Aberth,  ac  off- 
rwm, ac  oíFrymmau  poeth,  a 
thros  bechod,  ni's  rnynnaist,  ac 
nid  ymfoddlonaist  ynddynt,  y 
rhai  yn  ol  y  gyfraith  a  offrymmir  : 
yna  y  dywedodd,  Wele  fi  yn  dy- 
fod,  i  wneuthur  dy  ewyllys  di,  O 


nor  wouldest  the  death  of  a  sin- 
ner, but  rather  that  he  should 
be  converted  and  live ;  Have 
mercy  upon  all  Jews,  Turks,  In- 
fidels, and  Hereticks,  and  take 
from  them  all  ignorance,  hard- 
ness of  heart,  and  contempt  of 
thy  Word;  and  so  fetch  them 
home,  blessed  Lord,  to  thy  flock, 
that  they  may  be  saved  among 
the  remnant  of  the  true  Israel- 
ites, and  be  made  one  fold  un- 
der one  shepherd,  Jesus  Christ 
our  Lord,  who  liveth  and  reign- 
eth  with  thee  and  the  Holy  Spi- 
rit, one  God,  world  without  end. 
Amen. 

The  Epistle.    Heb.  x.  1. 

THE  law  having  a  shadow  of 
good  things  to  come,  and 
not  the  very  image  of  the  things, 
can  never  with  those  sacrifices, 
which  they  offered  year  by  year 
continually,  make  the  comers 
thereunto  perfect:  for  then  would 
they  not  have  ceased  to  be  offer- 
ed? because  that  the  worship- 
pers once  purged  should  have 
had  no  more  conscience  of  sins. 
But  in  those  sacrifices  there  is 
a  remembrance  again  made  of 
sins  every  year.  For  it  is  not 
possible  that  the  blood  of  bulls 
and  of  goats  should  take  away 
sins.  Wherefore,  when  he  com- 
eth  into  the  world,  he  saith,  Sa- 
crifice and  offering  thou  would- 
est not,  but  a  body  hast  thou 
prepared  me:  In  burnt-offerings 
and  sacrifices  for  sin  thou  hast 
had  no  pleasure:  Then  said  I, 
Lo,  I  come  (in  the  volume  of  the 
book  it  is  written  of  me)  to  do 
thy  will,  O  God.  Above,  when 
he  said,  Sacrifice  and  offering, 
and  burnt-offerings,  and  offering 
for  sin  thou  wouldest  not,  neither 
hadst  pleasure  therein,  which 
are  offered  by  the  Law :  then 
said  he,  Lo,  I  come  to  do  thy 
will,  O  God.  He  taketh  away  the 
K 


Dydd  Gtvener  y  Croglith. 


Dduw.  Y  mae  yn  tynnu  ymaith 
ycyntaf,  felygosodaiyrail.  Trwy 
yr  nwn  ewyllys  yr  ydym  ni  wedi 
ein  sancteiddio,  trwy  offrymmiad 
corph  Iesu  Grist  unwaith.  Ac 
y  mae  pob  offeiriad  yn  sefyll 
beunydd  yn  gwasanaethu,  ac  yn 
offrymmu  yn  fynych  yr un  aberth- 
au,  y  rhai  ni  allant  fyth  ddilëu 
pechodau.  Eithr  hwn,  wedi  off- 
rymmu un  aberth  dros  bechodau, 
yn  dragywydd  a  eisteddodd  ar 
ddeheulaw  Dduw;  o  hyn  allan  yn 
disgwyl  hyd  oni  osoder  ei  elynion 
ef  yn  droed-faingc  i'w  draed  ef. 
Canys  âg  un  offrwm  y  perffeith- 
iodd  efe  yn  dragywyddol  y  rhai 
sydd  wedi  eu  sancteiddio.  Ac  y 
mae  yr  Yspryd  Glàn  hefyd  yn 
tystiolaethu  i  ni:  canys  wedi  iddo 
ddywedyd  o'r  blaen,  Dyma  'r 
cyfammod,  yr  hwn  a  ammodaf  fi 
â  hwynt  ar  ol  y  dyddiau  hynny, 
medd  yr  Arglwydd,  Myfi  a  osodaf 
fy  nghyfreithiau  yn  eu  calonnau, 
ac  a'u  hysgrifenaf  yn  eu  meddyl- 
iau ;  a'u  pechodau,  a'u  hanwir- 
eddau,  ni  chofiaf  mwyach.  A 
lie  y  mae  maddeuant  am  y  rhai 
hyn,  nid  oes  mwyach  offrwm  dros 
bechod.  Am  hynny,  frodyr,  gan 
fod  i  ni  ryddid  i  fyned  i  mewn  i'r 
cyssegr  trwy  waed  Iesu,  ar  hyd 
ffordd  newydd  a  bywiol,  yr  hon 
a  gyssegrodd  efe  i  ni,  trwy'r 
lien,  sef  ei  gnawd  ef ;  a  bod  i 
ni  Offeiriad  mawr  ar  dŷ  Dduw  ; 
nesâwn  â  chalon  gywir,  mewn 
llawn  hyder  ffydd,  wedi  glanhâu 
ein  calonnau  oddi  wrth  gydwybod 
ddrwg,  a  golchi  ein  corph  â  dwfr 
glân.  Daliwn  gyffes  ein  gobaith 
yn  ddisigl  (canys  ffyddlon  yw'r 
hwn  a  addawodd)  a  chyd-ystyr- 
iwn  bawb  ein  gilydd,  i  ymannog 
igariad  agweithrecloedd  da;  heb 
esgeuluso  ein  cyd-gynhulliad  tin 
hunain,  megis  y  mae  arfer  rhai ; 
end  annog  bawb  ein  gilydd  :  a 
hynny  yn  fwy,  o  gymmaint  a'ch 
bod  yn  gweled  y  dydd  yn  nesâu. 


first,  that  he  may  establish  the 
second.  By  the  which  will  we 
are  sanctified,  through  the  offer- 
ing of  the  body  of  Jesus  Christ 
once  for  all.  And  every  priest 
standeth  daily  ministering,  and 
offering  oftentimes  the  same  sa- 
crifices, which  can  never  take 
away  sins.  But  this  man,  after 
he  had  offered  one  sacrifice  for 
sins,  for  ever  sat  down  on  the 
right  hand  of  God ;  from  hence- 
forth expecting  till  his  enemies 
be  made  his  foot-stool.  For  by 
one  offering  he  hath  perfected 
for  ever  them  that  are  sanctified : 
"Whereof  the  Holy  Ghost  also  is 
a  witness  to  us :  for  after  that  he 
had  said  before,  This  is  the  cove- 
nant that  I  will  make  with  them 
after  those  days,  saith  the  Lord, 
I  will  put  my  laws  into  their 
hearts,  and  in  their  minds  will  I 
write  them ;  and  their  sins  and  in- 
iquities will  I  remember  no  more. 
Now  where  remission  of  these 
is,  there  is  no  more  offering  for 
sin.  Having  therefore,  brethren, 
boldness  to  enter  into  the  ho- 
liest by  the  blood  of  Jesus,  by  a 
new  and  living  way,  which  he 
hath  consecrated  for  us,  through 
the  vail,  that  is  to  say,  his  flesh; 
and  having  an  High  Priest  over 
the  house  of  God ;  let  us  draw 
near  with  a  true  heart,  in  full 
assurance  of  faith,  having  our 
hearts  sprinkled  from  an  evil 
conscience,  and  our  bodies  wash- 
ed with  pure  water.  Let  us  hold 
fast  the  profession  of  our  faith 
without  wavering ;  (for  he  is 
faithful  that  promised  ;)  and  let 
us  consider  one  another  to  pro- 
voke unto  love,  and  to  good 
works ;  not  forsaking  the  assem- 
bling of  ourselves  together,  as 
the  manner  of  some  is;  but 
exhorting  one  another :  and  so 
much  the  more,  as  ye  see  the 
day  approaching. 


Dÿdd  Gwencr  y  Croçlith. 


Yr  Efengyl.  St.  loan  xix.  1. 
"V7"NA  gan  hynny  y  cymmer- 
X  odd  Pilat  yr  Iesu,  ac  a'i 
fflangellodd  ef.  A'r  milwŷr  a 
blethasant  goron  o  ddrain,  ac 
a'i  gosodasant  ar  ei  ben  ef,  ac  a 
roisant  wisg  o  borphor  am  dano  : 
ac  a  ddywedasant,  Henffych  \\e\l} 
Brenhin  yr  Iuddewon ;  ac  a 
roisant  iddo  gernodiau.  Pilat 
gan  hynny  a  aeth  allan  drachefn, 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Wele, 
yr  wyf  fi  yn  ei  ddwyn  ef  allan 
i  chwi,  fel  y  gwypoch  nad  wyf  fi 
yn  cael  ynddo  ef  un  bai.  Yna  y 
daeth  yr  Iesu  allan,  yn  arwain  y 
goron  ddrain,  a'r  wisg  borpbor. 
À  Philat  a  ddywedodd  wrthynt, 
Wele  y  dyn.  Yna  yr  arch-offeir- 
iaid  a'r  swyddogion,  pan  welsant 
ef,  a  lefasant,  gan  ddywedyd, 
Croeshoelia,  croeshoelia  ef.  Pi- 
lat a  ddywedodd  wrthynt,  Cym- 
merwch  chwi  ef,  a  chroeshoel- 
iwch:  canys  nid  wyf  fi  yn  cael 
dim  bai  ynddo.  Yr  Iuddewon  a 
attebasant  iddo,  Y  mae  gennym 
ni  gyfraith ;  ac  wrth  ein  cyfraith 
ni,  efe  a  ddylai  farw,  am  iddo  ei 
wneuthur  ei  hun  yn  Fab  Duw. 
A  pban  glybu  Pilat  yr  ymadrodd 
hwnnw,  efe  a  ofnodd  yn  fwy,  ac 
a  aeth  drachefn  i'r  dadleudŷ, 
ac  a  ddywedodd  wrth  yr  Iesu, 
O  ba  le  yr  wyt  ti  ?  Ond  ni  roes 
yr  Iesu  atteb  iddo.  Yna  Pilat  a 
ddywedodd  wrtho,  Oni  ddywedi 
di  wrthyf  fi  ?  Oni  wyddost  ti 
fod  gennyf  awdurdod  i'th  groes- 
hoelio  di,  a  bod  gennyf  awdurdod 
i'th  ollwng  yn  rhydd  ?  Yr  Iesu 
a  attebodd,  Ni  byddai  i  ti  ddim 
awdurdod  arnaf  fi,  oni  bai  ei  fod 
wedi  ei  roddi  i  ti  oddi  uchod : 
am  hynny  yr  hwn  am  traddodes 
i  ti  sy  fwy  ei  bechod.  O  hynny 
allan  y  ceisiodd  Pilat  ei  ollwng 
ef  yn  rhŷdd;  ond  yr  Iuddewon 
a  lefasant,  gan  ddywedyd,  Os 
gollyngi  di  hwn  yn  rhydd,  nid 
wyt  ti  yn  garedig  i  Cesar :   pwy 


The  Gospel.    St.  John  xix.  1. 

PILATE  therefore  took  Je- 
sus, and  scourged  him.  And 
the  soldiers  platted  a  crown  of 
thorns,  and  put  it  on  his  head, 
and  they  put  on  him  a  purple 
robe,  and  said,  Hail,  King  of 
the  Jews:  and  they  smote  him 
with  their  hands.  Pilate  there- 
fore went  forth  again,  and  saith 
unto  them,  Behold,  I  bring 
him  forth  to  you,  that  ye  may 
know  that  I  find  no  fault  in 
him.  Then  came  Jesus  forth, 
wearing  the  crown  of  thorns, 
and  the  purple  robe.  And  Pi- 
late saith  unto  them,  Behold  the 
man  !  When  the  chief  priests 
therefore  and  officers  saw  him, 
they  cried  out,  saying,  Crucify 
him,  crucify  him.  Pilate  saith 
unto  them,  Take  ye  him,  and 
crucify  him  :  for  I  find  no  fault 
in  him.  The  Jews  answered 
him,  We  have  a  law,  and  by 
our  law  he  ought  to  die,  be- 
cause he  made  himself  the  Son 
of  God.  When  Pilate  therefore 
heard  that  saying,  he  was  the 
more  afraid;  and  went  again 
into  the  judgement -hall,  and 
saith  unto  Jesus,  Whence  art 
thou  ?  But  Jesus  gave  him  no 
answer.  Then  saith  Pilate  un- 
to him,  Speakest  thou  not  unto 
me?  knowest  thou  not  that  I 
have  power  to  crucify  thee,  and 
have  power  to  release  thee  ? 
Jesus  answered,  Thou  couldest 
have  no  power  at  all  against 
me,  except  it  were  given  thee 
from  above :  therefore  he  that 
delivered  me  unto  thee  hath  the 
greater  sin.  And  from  thence- 
forth Pilate  sought  to  release 
him :  but  the  Jews  cried  out, 
saying,  If  thou  let  this  man  go 
thou  art  not  Caesar's  friend : 
whosoever  maketh  himself  a 
king  speaketh  against  Caesar. 
When  Pilate  therefore  heard  that 
K2 


Di/dd  Grvener  y  Croglith. 


bynnag  a'i  gwnelo  ei  hun  yn 
frenhin,  y  mae  yn  dywedyd  yn 
erbyn  Cesar.  Yna  Pilat,  pan 
glybu  yr  ymadrodd  hwn,  a  ddug 
allan  yr  Iesu,  ac  a  eisteddodd  ar 
yr  orsedd-faingc,  yn  y  lie  a  elwir 
y  Palmant ;  ac  yn  Hebraeg,  Gab- 
batha.  A  darpar-wyl  y  pasg  oedd 
hi,  ac  ynghylch  y  chweched  awr: 
ac  efe  a  ddywedodd  wrth  yr 
Iuddewon,  Wele  eich  Brenhin. 
Eithr  hwy  a  lefasant,  Ymaith  âg 
ef,  ymaith  âg  ef  ;  croeshoelia 
ef.  Pilat  a  ddywedodd  wrthynt, 
A  groeshoeliaf  fi  eich  Brenhin 
chwi  ?  A'r  arch-offeiriaid  a  atteb- 
asant,  Nid  oes  i  ni  frenhin  ond 
Cesar.  Yna  gan  hynny  efe  a'i 
traddodes  ef  iddynt  i'w  groes- 
hoelio.  A  hwy  a  gymmerasant  yr 
Iesu,  ac  a'i  dygasant  ymaith.  Ac 
efe,  gan  ddwyn  ei  groes,  a  ddaeth 
i  le  a  elwid  Lle'r  ben-glog ;  ac  a 
elwir  yn  Hebraeg,  Golgotha:  lie 
y  croeshoeliasant  ef,  a  dau  eraill 
gyd  àg  ef,  un  o  bob  tu,  a'r  Iesu 
yn  y  canol.  A  Philat  a  ysgrifenodd 
ditl,  ac  a'i  dododd  ar  y  groes. 
A'r  ysgrifen  oedd,  IESU  O 
NAZARETH  BRENHIN  YR 
IUDDEWON.  Y  titl  hwn  gan 
hynny  a  ddarllenodd  Uawer  o'r 
Iuddewon;  oblegidagos  i'rddinas 
oedd  y  fan  lie  y  croeshoeliwyd 
yr   Iesu :    ac   yr   oedd   wedi   ei 

Ísgrifenu  yn  Hebraeg,  Groeg,  a 
«ladin.  Yna  arch-offeiriaid  yr 
Iuddewon  a  ddywedasant  wrth 
Pilat,  Na  ysgrifena,  Brenhin  yr 
Iuddewon ;  eithr  dywedyd  o  hono 
ef,  Brenhin  yr  Iuddewon  ydwyf 
fi.  Pilat  a  attebodd,  Yr  hyn  a 
ysgrifenais,  a  ysgrifenais.  Yna'r 
milwýr,  wedi  iddynt  groeshoelio 
yr  Iesu,  a  gymmerasant  ei  ddillad 
ef  (ac  a  wnaethant  bedair  rhan,  i 
bob  milwr  ran)  a'i  bais  ef :  a'i 
bais  ef  oedd  ddiwni'ad,  wedi  ei 
gwau  o'r  cwr  uchaf  trwyddi  oil. 
Hwythau  a  ddywedasant  wrth 
eu  gilydd,  Na  thorrwn  hi,  ond 


saying,  he  brought  Jesus  forth, 
and  sat  down  in  the  judge- 
ment-seat, in  a  place  that  is 
called  the  Pavement,  but  in 
the  Hebrew,  Gabbatha.  And 
it  was  the  preparation  of  the 
passover,  and  about  the  sixth 
hour:  and  he  saith  unto  the 
Jews,  Behold  your  King !  But 
they  cried  out,  Away  with  him, 
away  with  him,  crucify  him. 
Pilate  saith  unto  them,  Shall  I 
crucify  your  King  ?  The  chief 
priests  answered,  We  have  no 
king  but  Cresar.  Then  deliver- 
ed he  him  therefore  unto  them 
to  be  crucified:  and  they  took 
Jesus,  and  led  him  away.  And 
he,  bearing  his  cross,  went  forth 
into  a  place  called  the  place  of 
a  scull,  which  is  called  in  the 
Hebrew,  Golgotha :  where  they 
crucified  him,  and  two  other 
with  him,  on  either  side  one, 
and  Jesus  in  the  midst.  And 
Pilate  wrote  a  title,  and  put  it 
on  the  cross ;  and  the  writing 
was,  JESUS  OF  NAZARETH 
THE  KING  OF  THE  JEWS. 
This  title  then  read  many  of 
the  Jews:  for  the  place  where 
Jesus  was  crucified  was  nigh 
to  the  city:  and  it  was  written 
in  Hebrew,  and  Greek,  and  La- 
tin. Then  said  the  chief  priests 
of  the  Jews  to  Pilate,  Write 
not,  The  King  of  the  Jews ;  but 
that  he  said,  I  am  the  King  of 
the  Jews.  Pilate  answered, 
What  I  have  written,  I  have 
written.  Then  the  soldiers, 
when  they  had  crucified  Jesus, 
took  his  gannents,  and  made 
four  parts,  to  every  soldier  a 
part ;  and  also  his  coat :  now 
the  coat  was  without  seam, 
woven  from  the  top  through- 
out. They  said  therefore  among 
themselves,  Let  us  not  rend  it, 
but  cast  lots  for  it,  whose  it 
shall    be:     that    the    Scripture 


Dydd  Gwener  y  Crogliik. 


bwriwn  goelbrennau  am  dani, 
eiddo  pwy  fydd  hi :  fel  y  cyf- 
lawnid  yr  ysgrythyr  sydd  yn 
dywedyd,  Rhannasant  fy  nillad 
yn  eu  mysg,  ac  am  fy  mhais 
y  bwriasant  goelbrennau.  A'r 
milwỳr  a  wnaethant  y  pethau 
hyn.  Ac  yr  oedd  yn  sefyll  wrth 
groes  yr  Iesu,  ei  fam  ef,  a  chwaer 
ei  fam  ef,  Mair  gwraig  Cleophas, 
a  Mair  Magdalen.  Yr  Iesu  gan 
hynny  pan  welodd  ei  fam,  a'r 
disgybl  yr  hwn  a  garai  efe,  yn 
sefyll  ger  Haw,  a  ddywedodd 
wrth  ei  fam,  O  wraig,  wele  dy 
fab.  Gwedi  hynny  y  dywedodd 
wrth  y  disgybl,  Ẃele  dy  fam. 
Ac  o'r  awr  honno  allan  y  cym- 
merodd  y  disgybl  hi  i'w  gartref. 
Wedi  hynny  yr  Iesu,  yn  gwybod 
fod  pob  peth  wedi  ei  orphen 
weithian,  fel  y  cyflawnid  yr  ys- 
grythyr, a  ddywedodd,  Y  mae 
syched  arnaf.  Yr  oedd  gan  hyn- 
ny lestr  wedi  ei  osod  yn  llawn  o 
finegr :  a  hwy  a  lanwasant  ys- 
pwng  o  finegr,  ac  a'i  rhoddasant 
ynghylch  isop,  ac  a'i  dodasant 
wrth  ei  enau  ef.  Yna  pan  gym- 
merodd  yr  Iesu  y  finegr,  efe  a 
ddywedodd,  Gorphenwyd:  achan 
ogwyddo  ei  ben,  efe  a  roddes  i 
fynu  yr  yspryd.  Yr  Iuddewon 
gan  hynny,  fel  nad  arhoai  y 
cyrph  ar  y  groes  ar  y  sabbath,  o 
herwydd  ei  bod  yn  ddarpar-wyl 
(canys  mawr  oedd  y  dydd  sab- 
bath hwnnw)  a  ddeisyfiasant  ar 
Pilat,  gael  torri  eu  hesgeiriau 
hwynt,  a'u  tynnu  i  lawr.  Yna  y 
milwyr  a  ddaethant,  ac  a  dorras- 
ant  esgeiriau  y  cyntaf,  a'r  Hall  yr 
hwn  a  groeshoeliasid  gvd  àg  ef. 
Eithr  wedi  iddynt  ddyibd  at  yr 
Iesu,  pan  welsant  ef  wedi  marw 
eisoes,  ni  thorrasant  ei  esgeiriau 
ef.  Ond  un  o'r  milwŷr  a  wan- 
odd  ei  ystlys  ef  â  gway wffon ;  ac 
yn  y  fan  daeth  allan  waed  a  dwfr. 
A'r  hwn  a'i  gwelodd  a  dystiol- 
aethodd;  agwirywei  dystiolaeth: 


might  be  fulfilled,  which  saith, 
They  parted  my  raiment  among 
them,  and  for  my  vesture  they 
did  cast  lots.  These  things 
therefore  the  soldiers  did.  Now 
there  stood  by  the  cross  of  Je- 
sus, his  mother,  and  his  mo- 
ther's sister,  Mary  the  wife  of 
Cleophas,  and  Mary  Magdalene. 
When  Jesus  therefore  saw  his 
mother,  and  the  disciple  stand- 
ing by,  whom  he  loved,  he 
saith  unto  his  mother,  Woman, 
behold  thy  son.  Then  saith 
he  to  the  disciple,  Behold  thy 
mother.  And  from  that  hour 
that  disciple  took  her  unto  his 
own  home.  After  this,  Jesus, 
knowing  that  all  things  were 
now  accomplished,  that  the 
Scripture  might  be  fulfilled, 
saith, .  I  thirst.  Now  there  was 
set  a  vessel  full  of  vinegar :  and 
they  filled  a  spunge  with  vine- 
gar, and  put  it  upon  hyssop, 
and  put  it  to  his  mouth.  When 
Jesus  therefore  had  received  the 
vinegar,  he  said,  It  is  finished: 
and  he  bowed  his  head,  and 
gave  up  the  ghost.  The  Jews 
therefore,  because  it  was  the 
preparation,  that  the  bodies 
should  not  remain  upon  the 
cross  on  the  sabbath-day,  (for 
that  sabbath-day  was  an  high- 
day,)  besought  Pilate  that 
their  legs  might  be  broken, 
and  that  they  might  be  taken 
away.  Then  came  the  soldiers, 
and  brake  the  legs  of  the 
first,  and  of  the  other  which 
was  crucified  with  him.  But 
when  they  came  to  Jesus,  and 
saw  that  he  was  dead  already, 
they  brake  not  his  legs.  But 
one  of  the  soldiers  with  a  spear 
pierced  his  side,  and  forthwith 
came  thereout  blood  and  water. 
And  he  that  saw  it  bare  re- 
cord, and  his  record  is  true: 
and  he  knoweth   that  he  saith 


Nos  Basg. 


ac  efe  a  ŵyr  ei  fod  yn  dywedyd 
gwir,  fel  y  credoch  chwi.  Canys 
y  pethau  hyn  a  wnaethpwyd, 
fel  y  cyflawnid  yr  ysgrythyr, 
Ni  thorrir  asgwrn  o  hono.  A 
thrachefn,  ysgrythyr  arall  sydd 
yn  dywedyd,  Hwy  a  edrychant 
ar  yr  hwn  a  wanasant. 


Nos  Basg. 
Y  Colect. 

CANIATTA,  O  Arglwydd, 
megis  y'n  bedyddir  i  farwol- 
aeth  dyfendigedigFab  ein  Hiach- 
awdwr  Iesu  Grist ;  fod  i  ni  felly, 
trwy  farwolaethu  yn  wastad  ein 
gwŷniau  llygredig,  gael  ein 
claddu  gyd  âg  ef ;  a  thrwy'r  bedd 
a  phorth  angau,  fyned  ym  mlaen 
i'n  hadgyfodiad  llawen,  trwy  ei 
haeddedigaethau  ef,  yr  hwn  a 
fu  farw,  ac  a  gladdwyd,^  ac  a 
ail-gyfododd  er  ein  mwyn  ;  set, 
dy  Fab  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Yr  Epistol.    1  St.  Petr  iii.  17. 

GWÉLL  ydyw,  os  ewyllys 
Duw  a'i  myn,  i  chwi  ddi- 
oddef  yn  gwneuthur  daioni,  nag 
yn  gwneuthur  drygioni.  Oblegid 
Crist  hefyd  unwaith  a  ddi'oddef- 
odd  dros  bechodau,  y  cyfiawn 
dros  yr  anghyfiawn,  fel  y  dygai  ni 
at  Dduw ;  wedi  ei  farwolaethu  yn 
y  cnawd,  eithr  ei  fywhâu  yn  yr 
Yspryd :  trwy'r  hwn  yr  aeth  efe 
hefyd  ac  a  bregethodd  i'r  ys- 
prydion  yngharchar  ;  y  rhai  a  fu 
gynt  anufudd,  pan  unwaith  yr 
oedd  hir-amynedd  Duw  yn  aros 
yn  nyddiau  Noa,  tra  y  darperid 
yr  arch  ;  yn  yr  hon  ychydig,  sef 
wyth  enaid,  a  achubwyd  trwy 
ddwfr.  Cyffelybiaeth  cyfattebol 
i'r  hwn  sydd  yr  awrhon  yn  ein 
hachub  ninnau,  sef,  bedydd  (nid 
bwrw  ymaith  fudreddi  'r  cnawd, 
sithr  ymatteb  cydwybod  dda  tu 
ag  at  Uduw)  trwy  adgyfodiad 
Iesu  Grist  :  yr  hwn  sydd  ar 
ddeheulaw  Dduw,  wedi  myned 


true,  that  ye  might  believe. 
For  these  things  were  done  that 
the  Scripture  should  be  fulfil- 
led, A  bone  of  him  shall  not 
be  broken.  And  again,  another 
Scripture  saith,  They  shall  look 
on  him  whom  they  pierced. 


Easter  Even. 
The  Collect. 

GRANT,  O  Lord,  that  as 
we  are  baptized  into  the 
death  of  thy  blessed  Son  our 
Saviour  Jesus  Christ,  so  by  con- 
tinual mortifying  our  corrupt 
affections  we  may  be  buried 
with  him  ;  and  that  through  the 
grave,  and  gate  of  death,  we 
may  pass  to  our  joyful  resurrec- 
tion ;  for  his  merits,  who  died, 
and  was  buried,  and  rose  again 
for  us,  thy  Son  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    1  S;.  Pet.  iii.  17- 

IT  is  better,  if  the  will  of 
God  be  so,  that  ye  suffer  for 
well-doing,  than  for  evil-doing. 
For  Christ  also  hath  once  suf- 
fered for  sins,  the  just  for  the 
unjust,  that  he  might  bring 
us  to  God,  being  put  to  death 
in  the  flesh,  but  quickened  by 
the  Spirit.  By  which  also  he 
went  and  preached  unto  the 
spirits  in  prison ;  which  some- 
time were  disobedient,  when 
once  the  long-suffering  of  God 
waited  in  the  days  of  Noah, 
while  the  ark  was  a  preparing ; 
wherein  few,  that  is,  eight  souls, 
were  saved  by  water.  The  like 
figure  whereunto,  even  bap- 
tism, doth  also  now  save  us, 
(not  the  putting  away  the  filth 
of  the  flesh,  but  the  answer  of  a 
good  conscience  towards  God,) 
by  the  resurrection  of  Jesus 
Christ :  who  is  gone  into  hea- 
ven, and  is  on   the  rierht  hand 


DYDD  PASG. 


i'r  nef;  ar  angylion,  a'r  awdur- 
dodau,    a'r  galluoedd,   wedi   eu 
darostwng  iddo. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xxvii.  57- 

WEDI  ei  myned  hi  yn  hwyr, 
daeth  gwr  goludog  o  Ari- 
mathea  a'i  enw  Joseph,  yr  hwn 
a  fuasai  yntau  yn  ddisgybl  i'r 
lesu.  Hwn  a  aeth  at  Pilat,  ac 
a  ofynodd  gorph  yr  lesu.  Yna 
y  gorchymynodd  Pilat  roddi'r 
corph.  A  Joseph,  wedi  cymmeryd 
y  corph,  a'i  hamdôdd  â  lli'ain 
glân  ;  ac  a'i  gosododd  ef  yn  ei 
fêdd  newydd  ei  hun,  yr  hwn  a 
dorrasai  efe  yn  y  graig:  ac  a 
dreiglodd  faen  mawr  wrth  ddrws 
y  bedd,  ac  a  aeth  ymaith.  Ac  yr 
oedd  yno  Mair  Magdalen,  a  Mair 
arall,  yn  eistedd  gyferbyn  â'r 
bedd.  A  thrannoeth,  yr  hwn 
sydd  ar  ol  y  darpar-wyl,  yr  ym- 
gynhullodd  yr  arch-offeiriaid  a'r 
Phariseaid  at  Pilat,  gan  ddywed- 
yd,  Arglwydd,   y  mae    yn   gof 

fennym  ddywedyd  o'r  twyllwi 
wnnw,  ac  efe  etto  yn  fyw, 
Wedi  tridiau  y  cyfodaf.  Gor- 
chymyn  gan  "hynny  gadw  'r 
bedd  yn  ddi'ogel  hyd  y  trydydd 
dydd;  rhagdyfod  eiddisgyblion  o 
hyd  nos,  a'i  ladratta  ef,  a  dywed- 
yd  wrth  y  bobl,  Efe  a  gyfododd  o 
feirw  :  a  bydd  yr  amryfusedd  di- 
weddaf  vn  waeth  nâ'r  cyntaf.  A 
dywedodd  Pilat  wrthynt,  Y  mae 
gennych  wyliadwriae'th ;  ewch, 
gwnewch  mor  ddi'ogel  ag  y  medr- 
och.  A  hwy  a  aethant  ac  a 
wnaethant  y  bedd  yn  ddi'ogel, 
ac  a  seliasant  y  maen,  gyd'â'r 
wyliadwriaeth. 

DYDD  PASG. 

If  Ar  Foreol  Weddi,  yn  IWr  Psalm, 
Deuwch,  canwn  i'r  Arglw}'dd, 
&c.  y  cenir,  neu  y  dywedir,  yr 
Anthemau  hyn. 

CHRIST  ein  Pasg  ni  a  aberth- 
J  wyd  drosora  ni  :  am  hynny 
cadwn  wyl; 


of  God,  angels  and  authorities 
and  powers  being  made  subject 
unto  him. 
The  Gospel.    St.  Matth.  xxvii.  57- 

WHEX  the  even  was  come, 
there  came  a  rich  man  of 
Arimathsa,  named  Joseph,  who 
also  himself  was  Jesus'  disciple. 
He  went  to  Pilate,  and  begged 
the  body  of  Jesus.  Then  Pilate 
commanded  the  body  to  be  de- 
livered. And  when  Joseph  had 
taken  the  body,  he  wrapped  it 
in  a  clean  linen  cloth,  and  laid 
it  in  his  own  new  tomb,  which 
he  had  hewn  out  in  the  rock; 
and  he  rolled  a  great  stone  to 
the  door  of  the  sepulchre,  and 
departed.  And  there  was  Mary 
Magdalene,  and  the  ether  Mary, 
sitting  over  against  the  sepul- 
chre. Now  the  next  day  that 
followed  the  day  of  the  prepa- 
ration, the  chief  priests  and 
Pharisees  came  together  unto 
Pilate,  saying,  Sir,  we  remem- 
ber that  that  deceiver  said, 
while  he  was  yet  alive,  After 
three  days  I  will  rise  again. 
Command  therefore  that  the 
sepulchre  be  made  sure  until 
the  third  day,  lest  his  disciples 
come  by  night  and  steal  him 
away,  and  say  unto  the  people, 
He  is  risen  from  the  dead:  so 
the  last  error  shall  be  worse 
than  the  first.  Pilate  said  unto 
them,  Ye  have  a  watch ;  go  your 
way,  make  it  as  sure  as  you 
can.  So  they  went  and  made 
the  sepulchre  sure,  sealing  the 
stone,  and  setting  a  watch. 


EASTER-DAY. 

If  At  Morning  Prayer,  instead  of  the 
Psalm,  O  come,  let  us  sing,  c|c 
these  Anthems  shall  be  sung  or 
said. 

CHRIST  our  passover  is  sa- 
crificed   for   us  :    therefore 
let  us  keep  the  feast ; 


BYDD  PASG. 


Nid  â  hên  lefain,  nac  â  lefain 
malais  a  drygioni  :  ond  â  bara 
croyw  purdeb  a  gwirionedd. 
1  Cor.  v.  7. 

CHRIST,  wedi  cyfodi  oddi  wrth 
J  y  meirw,  ni  bydd  marw 
mwyach  :  nid  arglwyddiaetha 
marwolaeth  arno  mwyach. 

Canys  fel  y  bu  efe  farw,  efe  a 
fu  farw  unwaith  i  bechod  :  ac 
fel  y  mae  yn  byw,  byw  y  mae  i 
Dduw. 

Felly  chwitbau  hefyd,  cyfrif- 
wch  eich  hunain  yn  feirw  i 
bechod  :  eithr  yn  fyw  i  Dduw, 
yng  Nghrist  Iesu  ein  Har- 
glwydd.    lihuf.  vi.  9. 

CRIST  a  gyfodwyd  oddi  wrth 
y  meirw  :  ac  a  wnaed  yn 
flaen-ífi  wyth  y  rhai  a  hunasant. 

Canys  gan  fod  marwolaeth 
trwy  ddyn  :  trwy  ddyn  hefyd  y 
mae  adgyfodiad  y  meirw. 

Oblegid,  megis  yn  Adda  y 
mae  pawb  yn  meirw  :  felly 
hefyd  yng  Nghrist  y  bywhéir 
pawb.     1  Cor.  xv.  20. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab: 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.   Amen,  j 

Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,vr  hwn, 
trwy  dy  unig-anedig  Fab 
Iesu  Grist,  a  orchfygaist  angau, 
ac  a  agoraist  i  ni  borth  y  bywyd 
tragywyddol;  Yn  ufudd  yr  attol- 
ygwn  i  ti,  megis  (trwy  dy  ras 
hyspysol  yn  ein  rhag-flaenu)  yr 
wyt  yn  peri  deisyfiadau  da  i'n 
meddyliau ;  felly,  trwy  dy  ddyfal 
gymmorth,  allu  o  honom  eu 
dwyn  i  berffeithrwydd  cyflawn, 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd; 
yr  hwn  sydd  yn  byw  ac  yn 
teyrnasu  gyd  â  thydi  a'r  Yspryd 
Glân,  byth  yn  un  Duw,  heb 
drangc  na  gorphen.   Amen. 


Not  with  the  old  leaven,  nor 
with  the  leaven  of  malice  and 
wickedness  :  but  with  the  un- 
leavened bread  of  sincerity  and 
truth.    1  Cor.  v.  7. 

CHRIST  being  raised  from 
the  dead  dieth  no  more  : 
death  hath  no  more  dominion 
over  him. 

For  in  that  he  died,  he  died 
unto  sin  once  :  but  in  that  he 
iiveth,  he  liveth  unto  God. 

Likewise  reckon  ye  also  your- 
selves to  be  dead  indeed  unto 
sin  :  but  alive  unto  God  through 
Jesus  Christ  our  Lord.  Rom. 
vi.  9. 

CHRIST  is  risen  from  the 
dead  :  and  become  the  first- 
fruits  of  them  that  slept. 

For  since  by  man  came  death  : 
by  man  came  also  the  resurrec- 
tion of  the  dead. 

For  as  in  Adam  all  die  :  even 
so  in  Christ  shall  all  be  made 
alive.    1  Cor.  xv.  20. 

Glory  be  to  the  Father,  and 
to  the  Son  :  and  to  the  Holv 
Ghost ; 

As  it  was  in  the  beginning, 
is  now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who 
through  thine  only-begot- 
ten Son  Jesus  Christ  hast  over- 
come death,  and  opened  unto 
us  the  gate  of  everlasting  life; 
We  humbly  beseech  thee,  that, 
as  by  thy  special  grace  prevent- 
ing us  thou  dost  put  into  our 
minds  good  desires,  so  by  thy 
continual  help  we  may  bring 
the  same  to  good  effect ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord,  who  liv- 
eth and  reigneth  with  thee  and 
the  Holy  Ghost,  ever  one  God, 
world  without  end.    Amen. 


DYDD  PASG. 


Yr  Epistol.    Col.  iii.  1. 

OS  cyd-gyfodasoch  gyd  â 
Christ,  ceisiwch  y  pethau 
sydd  uchod,  He  mae  Crist  yn  eis- 
tedd  ar  ddeheulaw  Duw.  Rhodd- 
wch  eich  serch  ar  bethau  sydd 
uchod,  nid  ar  bethau  sydd  ar 
y  ddaear:  canys  meirw  ydych, 
a'ch  bywyd  a  guddiwyd  gyd  â 
Christ  yn  Nuw.  Pan  ymddang- 
oso  Crist,  ein  bywyd  ni,  yna 
hefyd  yr  ymddangoswch  chwi- 
thau  gyd  âg  ef  mewn  gogoniant. 
Marwhéwch  gan  hynny  eich 
aelodau  y  rhai  sydd  ar  y  ddaear ; 
godineb,  aflendid,  gwŷn,  dryg- 
chwant,  a  chybydd-dod,  yr  hon 
sydd  eilun-addoliaeth :  o  achos 
yr  hyn  bethau  y  mae  digofaint 
Duw  yn  dyfod  ar  blant  yr 
anufudd-dod.  Yn  y  rhai  hefyd 
y  rhodiasoch  chwithau  gynt,  pan 
oeddych  yn  byw  ynddynt. 
Yr  Efengyl.    St.  loan  xx.  i. 

YUydd  cyntaf  o'r  wythnos 
Mair  Magdalen  a  ddaeth  y 
bore,  a  hi  etto  yn  dywyll,  at  y 
bedd ;  ac  a  welodd  y  maen  wedi 
ei  dynnu  ymaith  oddi  ar  y  bedd. 
Yna  y  rhedodd  hi,  ac  a  ddaeth 
at  Simon  Petr,  a'r  disgybl  arall 
yr  hwn  yr  oedd  yr  Iesu  yn  ei 
garu,  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Hwy  a  ddygasant  yr  Arglwydd 
ymaith  o'r  bedd,  ac  ni  wyddom 
ni  pa  le  y  dodasant  ef.  Yna 
Petr  a  aeth  allan,  a'r  disgybl 
arall,  a  hwy  a  ddaethant  at  y 
bedd  :  ac  a  redasant  ill  dau 
ynghýd  ;  a'r  disgybl  arall  a  red- 
odd  o'r  blaen  yn  gynt  nà  Phetr, 
ac  a  ddaeth  yn  gyntaf  at  y  bedd. 
Ac  wedi  iddo  grymmu,  efe  a 
ganfu  y  Ui'einiau  wedi  eu  gosod ; 
er  hynny  nid  aeth  efe  i  mewn. 
Yna  y  daeth  Simon  Petr  yn  ei 
ganlyn  ef ;  ac  a  aeth  i  mewn  i'r 
^bedd,  ac  a  ganfu  y  Ui'einiau  wedi 
eu  gosod ;  a'r  napcyn  a  fuasai  am 
ei  ben  ef,  wedi  ei  osod,  nid  gyd  â'r 
Ui'einiau,  ond  o'r  neilldu,  wedi  ei 


The  Epistle.    Col.  iii.  1. 

IF  ye  then  be  risen  with 
Christ,  seek  those  things 
which  are  above,  where  Christ 
sitteth  on  the  right  hand  of  God. 
Set  your  affection  on  things 
above,  not  on  things  on  the 
earth  :  For  ye  are  dead,  and 
your  life  is  hid  with  Christ  in 
God.  When  Christ,  who  is  our 
life,  shall  appear,  then  shall  ye 
also  appear  with  him  in  glory. 
Mortify  therefore  your  mem- 
bers which  are  upon  the  earth  ; 
fornication,  uncleanness,  inor- 
dinate affection,  evil  concupis- 
cence, and  covetousness,  which 
is  idolatry  :  For  which  things' 
sake  the  wrath  of  God  cometh 
on  the  children  of  disobedience. 
In  the  which  ye  also  walked 
some  time,  when  ye  lived  in 
them. 

The  Gospel.  St.  John  xx.  1. 
rpHE  first  day  of  the  week 
-L  cometh  Mary  Magdalene 
early,  when  it  was  yet  dark,  un- 
to the  sepulchre,  and  seeth  the 
stone  taken  away  from  the  se- 
pulchre. Then  she  runneth  and 
cometh  to  Simon  Peter,  and  to 
the  other  disciple  whom  Jesus 
loved,  and  saith  unto  them, 
They  have  taken  away  the  Lord 
out  of  the  sepulchre,  and  we 
know  not  where  they  have  laid 
him.  Peter  therefore  went 
forth,  and  that  other  disciple, 
and  came  to  the  sepulchre.  So 
they  ran  both  together;  and 
the  other  disciple  did  outrun 
Peter,  and  came  first  to  the  se- 
pulchre ;  and  he,  stooping  down 
and  looking  in,  saw  the  linen 
clothes  lying;  yet  went  he  not 
in.  Then  cometh  Simon  Peter 
following  him,  and  went  into 
the  sepulchre,  and  seeth  the 
linen  clothes  lie ;  and  the  nap- 
kin that  was  about  his  head, 
not  lying  with  the  linen  clothes, 


Dgdd  Lhin  Pasg. 


blygu,  mewn  lie  arall.  Yna  yr 
aeth  y  disgybl  arall  hefyd  i 
mewn,  yr  hwn  a  ddaethai  yn 
gyntaf  at  y  bedd ;  ac  a  welodd, 
ac  a  gredodd.  Canys  hyd  yn  hyn 
ni  wyddent  yr  ysgrythyr,  fod  yn 
rhaid  iddo  gyfodi  o  feirw.  Yna 
y  disgyblion  a  aethant  ymaitb 
drachefn  at  yr  eiddynt. 


Dydd  Llun  Pasg. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn, 
trwy  dy  unig-anedig  Fab 
Iesu  Grist,  a  orchfygaist  angau, 
ac  a  agoraist  i  ni  borth  y  bywyd 
tragywyddol ;  Yn  ufudd  yr  attol- 
ygwn  i  ti,  megis  (trwy  dy  ras 
hyspysol  yn  ein  rhag-flaenu)  yr 
wyt  yn  peri  deisynadau  da  i'n 
meddyliau;  felly,  trwy  dy  ddyfal 
gymmorth,  allu  o  honoin  eu  dwy n 
i  berfFeithrvvydd  cyflawn,  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd;  yr 
hwn  sydd  yn  byw  ac  yn  teyrnasu 
gyd  à  thydi  a'r  Yspryd  Glân, 
byth  yn  un  Duw,  heb  drangc  na 
gorphen.    Amen. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Act.  x.  34. 

PETR  a  agorodd  ei  enau,  ac  a 
ddy wedodd,  Yr  wyf  yn  deall 
mewn  gwirionedd,  nad  ydyw 
Duw  dderbyniwr  wyneb;  ond 
ym  mhob  cenhedl,  y  neb  sydd 
yn  ei  ofni  ef,  ac  yn  gweithredu 
cyfiawnder,  sy  gymmeradwy  gan- 
ddo  ef.  Y  gair  yr  hwn  a  an- 
fonodd  Duw  i  blant  Israel,  gan 
bregethu  tangnefedd  trwy  Iesu 
Grist :  (efe  y w  Arglwydd  pawb 
oil:)  chwychwi  a  wyddoch  y  gair 
a  fu  yn  noil  Judea,  gan  ddech- 
reu  o  Galilea,  wedi  y  bedydd  a 
bregethodd  loan :  y  modd  yr 
enneiniodd  Duw  Iesu  o  Nazareth 
à'r  Yspryd  Glàn,  ac  â  nerth ;  yr 
hwn  a  gerddodd  o  amgylch  gan 
wneuthur  daioni,  ac  iachâupawb 
a'r  oedd  wedi  eu  gorthrymmu 
gan  ddiafol  :  oblegid  yr  oedd 
Duw  gyd  âg  ef.  A  ninnau  ydym 


but  wrapped  together  in  a  place 
by  itself.  Then  went  in  also 
that  other  disciple  which  came 
first  to  the  sepulchre,  and  he 
saw,  and  believed.  For  as  yet 
they  knew  not  the  Scripture, 
that  he  must  rise  again  from  the 
dead.  Then  the  disciples  went 
away  again  unto  their  own  home. 


Monday  in  Easter-week. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who 
through  thy  cnly-begotten 
Son  Jesus  Christ  hast  overcome 
death,  and  opened  unto  us  the 
gate  of  everlasting  life;  We 
numbly  beseech  thee,  that,  as 
by  thy  special  grace  preventing 
us  thou  dost  put  into  our  minds 
good  desires,  so  by  thy  conti- 
nual help  we  may  bring  the 
same  to  good  effect  ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord,  who  liv- 
eth  and  reiirneth  with  thee  and 
the  Holy  Ghost,  ever  one  God, 
world  without  end.    Amen. 

For  the  Epistle.   Acts  x.  34. 

PETER  opened  his  mouth, 
and  said,  Of  a  truth  I  per- 
ceive that  God  is  no  respecter 
of  persons;  but  in  every  nation 
he  that  feareth  him,  and  work- 
eth  righteousness,  is  accepted 
with  him.  The  word  which 
God  sent  unto  the  children  of 
Israel,  preaching  peace  by  Jesus 
Christ ;  (he  is  Lord  of  all ;)  that 
word  (I  say)  ye  know,  which 
was  published  throughout  all 
Judaea,  and  began  from  Galilee, 
after  the  baptism  which  John  I 
preached  :  how  God  anointed 
Jesus  of  Nazareth  with  the 
Holy  Ghost,  and  with  power; 
who  went  about  doing  good, 
and  healing  all  that  were  op- 
pressed of  the  devil :  for  God 
was  with  him.  And  we  are 
witnesses    of  all    things    which 


Dydd  Llun  Pasg. 


dystion  o'r  pethau  oil  a  wnaeth 
efe,  yngwlàd  yr  Iuddewon,  ac  yn 
Jerusalem  ;  yr  hwn  a  laddasant, 
ac  a  groeshoeliasant  ar  bren  : 
hwn  a  gyfododd  Duw  y  tryd- 
ydd  dydd,  ac  a'i  rhoddes  ef  i'w 
wneuthur  yn  amlwg ;  nid  i'r  bobl 
oil,  eithr  i'r  tystion  etholedig  o'r 
blaen  gan  Dduw ;  set"  i  ni,  y  rhai 
a  fwyttasom  ac  a  yf'asom  gyd  âg 
ef  wedi  ei  adgyfodi  ef  o  feirw. 
Ac  efe  a  orchymynodd  i  ni 
bregethu  i'r  bobl,  a  thystiolaethu 
mai  efe  yw'r  hwn  a  ordeiniwyd 
gan  Dduw  yn  Farnwr  byw  a 
raeirw.  I  hwn  y  mae'r  holl 
brophwydi  yn  dwyn  tystiolaeth, 
y  derbyn  pawb  a  gredo  ynddo 
ef  faddeuant  pechodau,  trwy  ei 
Enw  ef. 
Yr  Efengyl.    St.  Luc  xxiv.  13. 

WELÉ,  dau  o  honynt  oedd 
yn  myned  y  dydd  hwnnw 
i  dref  a'i  henw  Emmäus,  yr 
hon  oedd  ynghylch  trugain  ystâd 
oddi  wrth  Jerusalem.  Ac  yr 
oeddynt  hwy  yn  ymddiddan  â'u 
gilydd  am  yr  holl  bethau  hyn  a 
ddigwyddasent.  A  bu,  fel  yr 
oeddynt  yn  ymddiddan,  ac  yn 
ymofyn  á'u  gilydd,  yr  Iesu  ei 
hun  hefyd  a  nesaodd,  ac  a  aeth 
gyd  à  hwynt  Eithr  eu  llygaid 
hwynt  a  attaliwyd,  fel  na's  ad- 
waenent  ef.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Pa  ryw  ymadroddion 
yw  y  rhai  hyn  yr  ydych  yn  eu 
bwrw  at  eu  gilydd,  dan  rodio, 
ac  yn  wyneb-drist  ?  Ac  un  o 
honynt,  a'i  enw  Cleopas,  gan 
atteb,  a  ddywedodd  wrtho,  A 
wyt  ti  yn  unig  yn  ymdeithydd 
yn  Jerusalem,  ac  ni  wybuost  y 
pethau  a  wnaethpwyd  ynddi  hi 
yn  y  dyddiau  hyn  ?  Ac  efe  a 
ddywedodd  wrthynt,  Pa  bethau? 
Hwythau  a  ddywedasant  WTtho, 
Y  pethau  ynghylch  Iesu  o  Na- 
zareth, yr  hwn  oedd  wr  o  bro- 
phwyd  galluog  mewn  gweithred 
a  gair,  ger  bron  Duw  a'r  holl 


B' 


he  did,  both  in  the  land  of 
the  Jews,  and  in  Jerusalem  ; 
whom  they  slew,  and  hanged 
on  a  tree :  Him  God  raised 
up  the  third  day,  and  shewed 
him  openly ;  not  to  all  the  peo- 
ple, but  unto  witnesses  chosen 
before  of  God,  even  to  us,  who 
did  eat  and  drink  with  him 
after  he  rose  from  the  dead. 
And  he  commanded  us  to  preach 
unto  the  people,  and  to  testify 
that  it  is  he  who  was  ordained 
of  God  to  be  the  Judge  of 
quick  and  dead.  To  him  give 
all  the  prophets  witness,  that 
through  his  Name  whosoever 
believeth  in  him  shall  receive 
remission  of  sins. 

The  Gospel.  St.  Luke  xxiv.  13. 
EHOLD,  two  of  his  disci- 
ples went  that  same  day 
to  a  village  called  Emmaus, 
which  was  from  Jerusalem  a- 
bout  threescore  furlongs.  And 
they  talked  together  of  all  these 
things  which  had  happened. 
And  it  came  to  pass,  that  while 
they  communed  together,  and 
reasoned,  Jesus  himself  drew 
near,  and  went  with  them.  But 
their  eyes  were  holden,  that 
they  should  not  know  him. 
And  he  said  unto  them,  What 
manner  of  communications  are 
these  that  ye  Have  one  to  an- 
other, as  ye  walk,  and  are  sad  ? 
And  the  one  of  them,  whose 
name  was  Cleopas,  answering, 
said  unto  him,  Art  thou  only 
a  stranger  in  Jerusalem,  and 
hast  not  known  the  things  which 
are  come  to  pass  there  in  these 
days  ?  And  he  said  unto  them, 
What  things?  And  they  said 
unto  him,  Concerning  Jesus  of 
Nazareth,  who  was  a  prophet 
mighty  in  deed  and  word,  be- 
fore God  and  all  the  people : 
And  how  the  chief  priests  and 


Dydd  Llun  Pasc/. 


bobl ;  a'r  modd  y  traddododd  yr 
arch-offeiriaid  a'n  llywodraeth- 
wŷr  ni  ef  i  farn  marwolaeth,  ac 
a'i  croeshoeliasant  ef.  Ond  yr 
oeddym  ni  yn  gobeithio  mai  efe 
oedd  yr  hwn  a  waredai'r  Israel : 
ac  heblaw  hyn  oil,  heddyw  yw'r 
trydydd  dydd,  er  pan  wnaeth- 
pwyd  y  pethau  byn.  A  hefyd, 
rhai  gwragedd  o  honom  ni  a'n 
dychrynasant  ni,  gwedi  iddynt 
fod  yn  fore  wrth  y  bedd ;  a  phan 
na  chawsant  ei  gorph  ef,  bwy  a 
ddaethant,  gan  ddywedyd,  weled 
o  bonynt  weledigaeth  o  angylion, 
y  rhai  a  ddywedent  ei  fod  ef  yn 
fyvv.  A  rhai  o'r  rhai  oedd  gyd  â 
nyni  a  aethant  at  y  bedd,  ac  a 
gawsant  felly  fel  y  dywedasai  y 
gwragedd  ;  ond  ef  ni's  gwelsant. 
Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  O 
ynfydion,  a  hwyrfrydig  o  galon 
i  gredu'r  holl  bethau  a  ddywed- 
odd y  prophwydi !  onid  oedd  raid 
i  Grist  dd'ioddef  y  pethau  hyn, 
a  myned  i  mewn  i'w  ogoniant? 
A  chan  ddechreu  ar  Moses,  a'r 
holl  brophwydi,  efe  a  esponiodd 
iddynt  yn  yr  holl  ysgrythyrau  y 
pethau  am  dano  ei  hun.  Ac  yr 
oeddynt  yn  nesâu  i'r  dref  lie  yr 
oeddynt  yn  myned;  ac  yntau  a 
gymmerth  arno  ei  fod  yn  myned 
ym  mhellach.  A  hwy  a'i  cym- 
mellasant  ef,  gan  ddywedyd, 
Aros  gyd  â  ni  ;  canys  y  mae  hi 
yn  hwyrhâu,  a'r  dydd  yn  dar- 
fod.  Ac  efe  a  aeth  i  mewn  i  aros 
gyd  â  hwynt.  A  darfu,  ac  efe  yn 
eistedd  gyd  â  hwynt,  efe  a  gym- 
merodd  fara,  ac  a'i  bendithiodd, 
ac  a'i  torrodd,  ac  a'i  rhoddes 
iddynt.  A'u  llygaid  hwynt  a 
agorwyd,  a  hwy  a'i  hadnabuant 
ef :  ac  efe  a  ddiflannodd  allan  o'u 
golwg  hwynt.  A  hwy  a  ddywed- 
asant  wrth  eu  gilydd,  Onid  oedd 
ein  calon  ni  yn  llosgi  ynom,  tra'r 
ydoedd  efe  yn  ymddiddan  â  ni 
ar  y  fFordd,  a  thra'r  ydoedd  efe 
yn  agoryd  i  ni'r  ysgrythyrau  ?  A 


our  rulers  delivered  him  to  be 
condemned  to  death,  and  have 
crucified  him.  But  we  trusted 
that  it  had  been  he  which 
should  have  redeemed  Israel  : 
and  besides  all  this,  to-day  is 
the  third  day  since  these  things 
were  done.  Yea,  and  certain 
women  also  of  our  company 
made  us  astonished,  which  were 
early  at  the  sepulchre;  and 
when  they  found  not  his  body, 
they  came,  saying,  that  they 
had  also  seen  a  vision  of  an- 
gels, which  said  that  he  was 
alive.  And  certain  of  them 
which  were  with  us  went  to 
the  sepulchre,  and  found  it 
even  so  as  the  women  had 
said ;  but  him  they  saw  not. 
Then  he  said  unto  them,  O 
fools,  and  slow  of  heart  to  be- 
lieve all  that  the  prophets  have 
spoken  :  ought  not  Christ  to 
have  suffered  these  things,  and 
to  enter  into  his  glory  ?  And 
beginning  at  Moses,  and  all  the 
prophets,  he  expounded  unto 
them  in  all  the  Scriptures 
the  things  concerning  himself. 
And  they  drew  nigh  unto 
the  village  whither  they  went ; 
and  he  made  as  though  he 
would  have  gone  further :  but 
they  constrained  him,  saying, 
Abide  with  us,  for  it  is  to- 
wards evening,  and  the  day  is 
far  spent.  And  he  went  in  to 
tarry  with  them.  And  it  came 
to  pass,  as  he  sat  at  meat  with 
them,  he  took  bread,  and  bless- 
ed it,  and  brake,  and  gave  to 
them.  And  their  eyes  were 
opened,  and  they  knew  him, 
and  he  vanished  out  of  their 
sight.  And  they  said  one  to 
another,  Did  not  our  heart  burn 
within  us,  while  he  talked  with 
us  by  the  way,  and  while  he 
opened  to  us  the  Scriptures? 
And    they    rose    up    the    same 


Dydd  Marvrih  Pasc/. 


hwy  a  godasant  yr  awr  honno, 
ac  a  ddychwelasant  i  Jerusalem, 
ac  a  gawsant  yr  un  ar  ddeg  wedi 
ymgasglu  ynghŷd,  a'r  sawl  oedd 
gyd  â  hwynt,  yn  dywedyd,  Yr 
Arglwydd  a  gyfododd  yn  wir, 
ac  a  ymddangosodd  i  Simon.  A 
hwythau  a  adroddasant  y  pethau 
a  wnaethesid  ar  y  ffbrdd,  a  pha 
fodd  yr  adnabuwyd  ef  ganddynt 
wrth  dorriad  y  bara. 


Dydd  Mawrth  Pasg. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn, 
trvvy  dy  unig-anedig  Fab 
Iesu  Grist,  a  orchfygaist  angau, 
ac  a  agoraist  i  ni  bortb  y  bywyd 
tragy wyddol ;  Yn  ufudd  yr  attol- 
ygwn  i  ti,  megis  (trwy  dy  ras 
hyspysol  yn  ein  rbag-flaenu)  yr 
wyt  yn  peri  deisyfiadau  da  i'n 
meddyliau;  felly,  trwy  dy  ddyfal 
gymmortb,  allu  o  honom  eudwyn 
i  berffeithrwydd  cyflawn,  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd  ;  yr 
hwn  sydd  yn  byw  ac  yn  teyrnasu 
gyd  â  thydi  a'r  Yspryd  Glàn, 
byth  yn  un  Duw,  heb  drangc  na 
gorphen.    Amen. 

Yn  lie  yr  Epistul.   Act.  xiii.  26. 

HA  wỳr  f'rodyr,  plant  o  genedl 
Abraham,  a'r  rhai  yn  eich 
plith  sydd  yn  ofni  Duw,  i  chwi 
y  danfonwyd  gair  yr  iachawdwr- 
iaeth  hon :  canys  y  rhai  oedd  yn 
preswylio  yn  Jerusalem,  a'u  ty- 
wysogion,  heb  adnabod  hwn,  na 
Ueferydd  y  prophwydi  y  rhai  a 
ddarllenid  bob  sabbath,  gan  ei 
farnu  ef,  a'u  cyflawn  asant.  Ac 
er  na  chawsant  ynddo  ddim  achos 
angau,  hwy  a  ddymunasant  ar 
Pilat  ei  ladd  ef.  Ac  wedi  iddynt 
gwblhâu  pob  peth  a'r  a  ysgrif'en- 
asid  am  dano  ef,  hwy  a'i  ciisgyn- 
asant  ef  oddi  ar  y  pren,  ac  a'i  dod- 
asant  mewn  bedd.  Eithr  Duw  a'i 
cyfododd  ef  oddi  wrth  y  meirw: 

ir  hwn  a  welwyd  dros  ddyddiau 
iwer  gan  y  rhai  a  ddaethenti  fynu 


hour,  and  returned  to  Jerusa- 
lem, and  found  the  eleven  ga- 
thered together,  and  them  that 
were  with  them,  saying,  The 
Lord  is  risen  indeed,  and  hath 
appeared  to  Simon.  And  they 
told  what  things  were  done 
in  the  way,  and  how  he  was 
known  of  them  in  breaking  of 
bread. 


Tuesday  in  Easter-week. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who 
through  thy  only  -  begotten 
Son  Jesus  Christ  hast  overcome 
death,  and  opened  unto  us  the 
gate  of  everlasting  life ;  We 
humbly  beseech  thee,  that,  as 
by  thy  special  grace  preventing 
us  thou  dost  put  into  our  minds 
good  desires,  so  by  thy  conti- 
nual help  we  may  bring  the 
same  to  good  effect ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord,  who  liv- 
eth  and  reigneth  with  thee  and 
the  Holy  Ghost,  ever  one  God, 
world  without  end.  Amen. 
For  the  Epistle.    Acts  xiii.  26. 

MEN  and  brethren,  children 
of  the  stock  of  Abraham, 
and  whosoever  among  you  fear- 
eth  God,  to  you  is  the  word  of 
this  salvation  sent.  For  they  that 
dwell  at  Jerusalem,  and  their 
rulers,  because  they  knew  him 
not,  nor  yet  the  voices  of  the 
prophets  which  are  read  every 
sabbath-day,  they  have  fulfilled 
them  in  condemning  him.  And 
though  they  found  no  cause  of 
death  in  him,  yet  desired  they 
Pilate  that  he  should  be  slain. 
And  when  they  had  fulfilled  all 
that  was  written  of  him,  they 
took  him  down  from  the  tree, 
and  laid  him  in  a  sepulchre.  But 
God  raised  him  from  the  dead : 
and  he  was  seen  many  days  of 
them  which  came  up  with  him 


Bydd  Mawrth  Pasg. 


gyd  àg  ef  o  Galilea  i  Jerusalem, 
y  rhai  sy  dystion  iddo  wrth  y 
bobl.  Ac  yr  ydym  ni  yn  efangylu 
i  chwi  yr  addewid  a  wnaed  i'r 
tadau,  ddarfod  i  Dduw  gyflawni 
hwn  i  ni  eu  plant  hwy,  gan  iddo 
adgyfodi'r  Iesu  :  megis  ag  yr 
ysgrifenwyd  yn  yr  ail  Psalm,  Fy 
Mab  i  ydwyt  ti;  myfi  heddyw 
a'th  genhedlais.  Ac  am  iddo  ei 
gyfodi  ef  o'r  meirw,  nid  i  ddy- 
chwelyd  mwy  i  lygredigaeth,  y 
dywedodd  fel  hyn ;  Rhoddaf  i 
chwi  sicr  drugareddau  Dafydd. 
Ac  am  hynny  y  mae  yn  dywedyd 
mewn  Psalm  arall,  Ni  adewi  i'th 
Sanct  weled  llygredigaeth.  Canys 
Dafydd,  wedi  iddo  wasanaethu 
ei  genhedlaeth  ei  hun  trwy  ew- 
yllys  Duw,  a  hunodd,  ac  a 
ddodwyd  at  ei  dadau,  ac  a  wel- 
odd  lygredigaeth.  Eithr  yr  hwn 
a  gyfododd  Duw,  ni  welodd  lygr- 
edigaeth. Am  hynny  bydded 
hyspys  i  chwi,  ha  wýr  frodyr, 
mai  trwy  hwn  yr  ydys  yn  preg- 
ethu  i  chwi  faddeuant  pechodau. 
A  thrwy  hwn  y  cyfiawnhéir  pob 
un  sydd  yn  credu,  oddi  wrth 
yr  holl  bethau  y  rhai  ni  allech 
trwy  gyfraith  Moses  gael  eich 
cyflawnhàu  oddi  wrthynt.  Gwyl- 
iwch  gan  hynny,  na  ddêl  arnoch 
y  peth  a  ddywedwyd  yn  y  pro- 
phwydi ;  Edrychwch,  O  ddir- 
mygwŷr,  a  rhyfeddwch,  a  diflen- 
nwch  :  canys  yr  wyfyn  gwneuth- 
ur  gweithred  yn  eich  dyddiau, 
gwaith  ni  chredwch  ddim,  er  i 
neb  ei  ddangos  i  chwi. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  xxiv.  36. 

YR  Iesu  ei  hun  a  safodd 
ynghanol  ei  ddisgyblion, 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Tang- 
nefedd  i  chwi.  Hwythau,  wedi 
brawychu,  ac  ofni,  a  dybiasant 
weled  o  honynt  yspryd.  Ac  efe  a 
ddywedodd  wrthynt,  Paham  y'ch 
trallodir  ?  a  phaham  y  mae  medd- 
yliau  yn  codi  yn  eich  calonnau  ? 


from  Galilee  to  Jerusalem,  who 
are  his  witnesses  unto  the  peo- 
ple. And  we  declare  unto  you 
glad  tidings,  how  that  the  pro- 
mise which  was  made  unto  the 
fathers,  God  hath  fulfilled  the 
same  unto  us  their  children,  in 
that  he  hath  raised  up  Jesus 
again  ;  as  it  is  also  written  in 
the  second  Psalm,  Thou  art  my 
Son,  this  day  have  I  begotten 
thee.  And  as  concerning  that 
he  raised  him  up  from  the  dead, 
now  no  more  to  return  to  cor- 
ruption, he  said  on  this  wise,  I 
will  give  you  the  sure  mercies 
of  David.  Wherefore  he  saith 
also  in  another  Psalm,  Thou 
shalt  not  suffer  thine  Holy  One 
to  see  corruption.  For  David, 
after  he  had  served  his  own  ge- 
neration by  the  will  of  God,  fell 
on  sleep,  and  was  laid  unto  his 
fathers,  and  saw  corruption :  But 
he  whom  God  raised  again  saw 
no  corruption.  Be  it  known  unto 
you  therefore,  men  and  brethren, 
that  through  this  man  is  preach- 
ed unto  you  the  forgiveness  of 
sins  :  and  by  him  all  that  be- 
lieve are  justified  from  all  things, 
from  which  ye  could  not  be  jus- 
tified by  the  law  of  Moses.  Be- 
ware therefore,  lest  that  come 
upon  you  which  is  spoken  of 
in  the  prophets  ;  Behold,  ye  de- 
spisers,  and  wonder,  and  perish  : 
for  I  work  a  work  in  your  days, 
a  work  which  ye  shall  in  no 
wise  believe,  though  a  man  de- 
clare it  unto  you. 
The  Gospel.    St.  Luke  xxiv.  36. 

JESUS  himself  stood  in  the 
midst  of  them,  and  saith 
unto  them,  Peace  be  unto  you. 
But  they  were  terrified  and 
affrighted,  and  supposed  that 
they  had  seen  a  spirit.  And  he 
said  unto  them,  Why  are  ye 
troubled,  and  why  do  thoughts 
arise  in   your  hearts  ?     Behold 


Y  Sul  cyntaf  gwedi'r  Pasg. 


Edrychwch  fy  nwylaw  a'm  traed, 
mai  myfi  fy  hun  ydy  w :  teimlwch 
fi,  a  gwelwch ;  canys  nid  oes  gan 
yspryd  gnawd  ac  esgyrn,  fel  y 
gwelwch  fod  gennyf  fi.  Ac  wedi 
iddo  ddywedyd  hyn,  efe  a  ddang- 
osodd  iddynt  ei  ddwylaw  a'i 
draed.  Ac,  a  hwy  etto  heb  gredu 
gan  lawenydd,  ac  yn  rhyfeddu, 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,  A  oes 
gennych  chwi  yma  ddim  bwyd? 
A  hwy  a  roisant  iddo  ddarn  o 
bysgodyn  wedi  ei  rostio,  ac  o 
ddil  mel.  Yntau  a'i  cymmerodd, 
ac  a'i  bwyttaodd  yn  eu  gŵydd 
hwynt.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Dyma'r  geiriau  a  ddy- 
wedais  i  wrthych,  pan  oeddwn 
etto  gyd  â  chwi,  bod  yn  rhaid 
cyflawni  pob  peth  a  ysgrifen- 
wyd  ynghyfraith  Moses,  a'r  Pro- 
phwydi,  a'r  Psalmau,  am  danaf 
fi.  Yna  yr  agorodd  efe  eu  deall 
hwynt,  fel  y  deallent  yr  ys- 
grythyrau.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Felly  yr  ysgrifenwyd, 
ac  felly  yr  oedd  raid  i  Grist 
ddi'oddef,  a  chyfodi  o  feirw  y 
trydydd  dydd;  a  phregethu  edi- 
feirwch  a  maddeuant  pechodau 
yn  ei  enw  ef  ym  mhlith  yr  holl 
genhedloedd,  gan  ddechreu  yn 
Jerusalem.  Ac  yr  ydych  chwi 
yn  dystion  o'r  pethau  hyn. 


Y  Sul  cyntaf  gwedi'r  Pasg. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dad,  yr  hwn  a 
roddaist  dy  un  Mab  i  farw 
dros  ein  pechodau,  ac  i  gyfodi 
drachefn  er  ein  cyfiawnhàd  ; 
Caniattà  i  ni  felly  fwrw  ymaith 
surdoes  drygioni  ac  an wi redd,  fel 
y  gallom  yn  wastad  dy  wasan- 
aethu  di  mewn  purdeb  buchedd 
a  gwirionedd  ;  trwy  haeddedig- 
aethau  dy  un  Mab  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    1  St.  loan  v.  4. 

BETH  bynnag  a aned  o Dduw, 
y  mae  yn  gorchfygu'r  byd  ; 


my  hands  and  my  feet,  that  it 
is  I  myself :  handle  me,  and 
see ;  for  a  spirit  hath  not  flesh 
and  bones,  as  ye  see  me  have. 
And  when  he  had  thus  spoken, 
he  shewed  them  his  hands  and 
his  feet.  And  while  they  yet 
believed  not  for  joy,  and  won- 
dered, he  said  unto  them,  Have 
ye  here  any  meat?  And  they 
gave  him  a  piece  of  a  broiled 
fish,  and  of  an  honey-comb. 
And  he  took  it,  and  did  eat  be- 
fore them.  And  he  said  unto 
them,  These  are  the  words 
which  I  spake  unto  you,  while 
I  was  yet  with  you,  that  all 
things  must  be  fulfilled  which 
were  written  in  the  law  of 
Moses,  and  in  the  Prophets, 
and  in  the  Psalms  concerning 
me.  Then  opened  he  their  un- 
derstanding, that  they  might 
understand  the  Scriptures,  and 
said  unto  them,  Thus  it  is 
written,  and  thus  it  behoved 
Christ  to  suffer,  and  to  rise 
from  the  dead  the  third  day ; 
and  that  repentance  and  remis- 
sion of  sins  should  be  preach- 
ed in  his  Name  among  all  na- 
tions, beginning  at  Jerusalem. 
And  ye  are  witnesses  of  these 
things. 

The  first  Sunday  after  Easter. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  Father,  who 
hast  given  thine  only  Son 
to  die  for  our  sins,  and  to  rise 
again  for  our  justification  ; 
Grant  us  so  to  put  away  the 
leaven  of  malice  and  wicked- 
ness, that  we  may  alway  serve 
thee  in  pureness  of  living  and 
truth ;  through  the  merits  of 
the  same  thy  Son  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    1  St.  John  v.  4. 
"HATSOEVER  is  born 
of  God   overcometh   the 


w 


Y  Sul  cyntaf  gwedi'r  Peng. 


a  hon  yw'r  oruchafiaeth  sydd  yn 
gorchfygu'r  byd,  sef  ein  ffydd  ni. 
Pwy  yw'r  hwn  sydd  yn  gorch- 
fygu'r byd,  ond  yr  hwn  sydd  yn 
credu  mai  Iesu  yw  Mab  Duw? 
Dyma  yr  hwn  a  ddaeth  trwy 
ddwfr  a  gwaed,  sef  Iesu  Grist; 
nid  trwy  ddwfr  yn  unig,  ond  trwy 
ddwfr  a  gwaed  :  a'r  Yspryd  yw'r 
hwn  sydd  yn  tystiolaethu;  oblegid 
yr  Yspryd  sydd  wirionedd.  O- 
blegid  y  mae  tri  yn  tystiolaethu 
yn  y  nef ;  y  Tad,  y  Gair,  a'r  Ys- 
pryd Glàn  :  a'r  tri  hyn  un  ydynt. 
Ac  y  mae  tri  yn  tystiolaethu  ar  y 
ddaear ;  yr  yspryd,  a'r  dwfr,  a'r 
gwaed :  a'r  tri  hyn,  yn  un  y  maent 
yn  cy ttuno.  Os  tystiolaeth  dynion 
yr  ydym  yn  ei  dderbyn,  y  mae 
tystiolaeth  Duw  yn  fwy  :  canys 
hyn  yw  tystiolaeth  Duw,  yr  hon 
a  dystiolaethodd  efe  am  ei  Fab. 
Yr  hwn  sydd  yn  credu  ym  Mab 
Duw,  sy  ganddo  y  dystiolaeth 
ynddo  ei  hun  :  yr  hwn  nid  y w  yn 
credu  i  Dduw,  a'i  gwnaeth  ef  yn 
gelwyddog  ;  oblegid  na  chredodd 
y  dystiolaeth  a  dystiolaethodd 
Duw  am  ei  Fab.  A  hon  yw'r 
dystiolaeth ;  Roddi  o  Dduw  i  ni 
fywyd  tragywyddol :  a'r  bywyd 
hwn  sydd  yn  ei  Fab  ef.  Yr  hwn 
y  mae  y  Mab  ganddo,  y  mae  y 
bywyd  ganddo ;  a'r  hwn  nid  yw 
ganddo  Fab  Duw,  nid  oes  ganddo 
fywyd. 

Yr  Efengyl.    St  loan  xx.  19. 

YNA,  a  hi  yn  hwyr,  y  dydd 
cyntaf  hwnnw  o'r  wythnos, 
a'r  drysau  yn  gauad,  lie  yr  oedd 

Ídisgyblion  wedi  ymgasglu  yng- 
ŷd  rhag  ofn  yr  Iuddewon,  daeth 
yr  Iesu,  ac  a  safodd  yn  y  canol, 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Tang- 
nefedd  i  chwi.  Ac  wedi  iddo  ddy- 
wedyd  hyn,  efe  a  ddangosodd 
iddynt  ei  ddwylaw  a'i  ystlys. 
Yna'r  disgyblion  a  lawenychas- 
ant,  pan  welsant  yr  Arglwydd. 
Yna  y  dywedodd  yr  Iesu  wrthynt 
drachefn,    Tangnefedd  i   chwi  : 


world ;  and  this  is  the  vic- 
tory that  overcometh  the  world, 
even  our  faith.  ^Yho  is  he 
that  overcometh  the  world,  but 
he  that  believeth  that  Jesus  is 
the  Son  of  God  ?  This  is  he 
that  came  by  water  and  blood, 
even  Jesus  Christ;  not  by  wa- 
ter only,  but  by  water  and 
blood :  and  it  is  the  Spirit  that 
beareth  witness,  because  the 
Spirit  is  truth.  For  there  are 
three  that  bear  record  in  hea- 
ven, the  Father,  the  Word, 
and  the  Holy  Ghost :  and  these 
three  are  one.  And  there  are 
three  that  bear  witness  in  earth, 
the  spirit,  and  the  water,  and 
the  blood :  and  these  three  a- 
gree  in  one.  If  we  receive  the 
witness  of  men,  the  witness  of 
God  is  greater :  for  this  is  the 
witness  of  God,  which  he  hath 
testified  of  his  Son.  He  that 
believeth  on  the  Son  of  God 
hath  the  witness  in  himself:  he 
that  believeth  not  God  hath 
made  him  a  liar,  because  he 
believeth  not  the  record  that 
God  gave  of  his  Son.  And  this 
is  the  record,  that  God  hath 
given  to  us  eternal  life ;  and 
this  life  is  in  his  Son.  He  that 
hath  the  Son  hath  life  ;  and  he 
that  hath  not  the  Son  hath  not 
life. 

The  Gospel.    St.  John  xx.  19. 

THE  same  day  at  evening, 
being  the  first  day  of  the 
week,  when  the  doors  were 
shut,  where  the  disciples  were 
assembled  for  fear  of  the  Jews, 
came  Jesus  and  stood  in  the 
midst,  and  saith  unto  them, 
Peace  be  unto  you.  And  when 
he  had  so  said,  he  shewed  un- 
to them  his  hands  and  his 
side.  Then  were  the  disciples 
glad  when  they  saw  the  Lord. 
Then  said  Jesus  to  them  again, 
Peace    be   unto    you  :    As   my 


Yr  ail  Sul  çwedi'r  Pass;. 


megis  y  danfonodd  y  Tad  fi,  yr 
wyf  finnau  yn  eich  ilanton  chwi. 
Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn, 
efe  a  anadlodd  arnynt,  ac  a  ddy- 
vvedodd  wrthynt,  Derbyniwch  yr 
Yspryd  Glân.  Pwy  bynnag  y 
maddeuoch  eu  pechodau,  madd- 
euir  iddynt;  a'r  eiddo  pwy  byn- 
nag a  attalioch,  hwy  a  attaliwyd. 


Yr  ail  Sul  gwedVr  Pasg. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  roddaist  dy  un  Mab  i  ni 
yn  aberth  dros  bechod,  ac  hefyd 
yn  esampl  o  fuchedd  dduwiol  ; 
Dyro  i  ni  ras,  fel  y  gallom  byth 
yn  ddi'olchgar  dderbyn  ei  an- 
nhraethol  lesâd  hynny;  ac  hefyd 
beunydd  ymrôi  i  ganlyn  bendig- 
edig  lwybrau  ei  wir  lanaf  fuch- 
edd ef ;  trwy  yr  un  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    1  St.  Petr  ii.  19. 

HYN  sy  rasol,  os  yw  neb 
o  herwydd  cydwybod  i 
Dduw  yn  dwyn  tristwch,  gan 
ddi'oddef  ar  gam.  Oblegid  pa 
glod  yw,  os  pan  bechoch,  a  chael 
eich  cernodio,  y  byddwch  dda 
eich  amynedd?  eithr  os,  a  chwi 
yn  gwneuthur  yn  dda,  ac  yn 
dioddef,  y  byddwch  dda  eich 
amynedd,  hyn  sy  rasol  ger  bron 
Duw.  Canys  i  hyn  y'ch  galwyd 
hefyd  ;  oblegid  Crist  yntau  a 
ddì'oddefodd  drosom  ni,  gan  adael 
i  ni  esampl,  fel  y  canlynech  ei  ol 
ef:  yr  hwn  ni  wnaeth  bechod, 
ac  ni  chaed  twyll  yn  ei  enau  :  yr 
hwn  pan  ddifenwyd,  ni  ddifen- 
wodd  drachefn ;  pan  ddioddefodd, 
nifygythiodd;  eithr  rhoddodd  ar 
y  neb  sydd  yn  barnu  yn  gyfiawn : 
yr  hwn  ei  hun  a  ddug  ein  pechod- 
au ni  yn  ei  gorph  ar  y  pren ;  fel, 
gwedi  ein  marw  i  bechodau,  y 
byddem  byw  i  gyfiawnder  :  trwy 
gleisiau  yr  n  wn  yr  iachawy  d  ch  wi . 
Canys  yr  oeddych  megis  defaid 
yn  myned  ar  gyfeiliorn ;  eithr 


Father  hath  sent  me,  even  so 
send  I  you.  And  when  he 
had  said  this,  he  breathed  on 
them,  and  saith  unto  them,  Re- 
ceive ye  the  holy  Ghost.  Whose- 
soever sins  ye  remit,  they  are 
remitted  unto  them  ;  and  whose- 
soever sins  ye  retain,  they  are 
retained. 


The  second  Sunday  after  Easter. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who  hast 
given  thine  only  Son  to  be 
unto  us  both  a  sacrifice  for  sin, 
and  also  an  ensample  of  godly 
life  ;  Give  us  grace  that  we  may 
always  most  thankfully  receive 
that  bis  inestimable  benefit,  and 
also  daily  endeavour  ourselves  to 
follow  the  blessed  steps  of  his 
most  holy  life;  through  the  same 
Jesus  Christ  our  Lord.  Amen. 
The  Epistle.    1  St.  Pet.  ii.  Ii). 

I^HIS  is  thank- worthy,  if  a 
.  man  for  conscience  toward 
God  endure  grief,  suffering 
wrongfully.  For  what  glory  is 
it,  if,  when  ye  be  buffeted  for 
your  faults,  ye  shall  take  it  pa- 
tiently ?  But  if,  when  ye  do 
well,  and  suffer  for  it,  ye  take 
it  patiently ;  this  is  acceptable 
with  God.  For  even  hereunto 
were  ye  called :  because  Christ 
also  suffered  for  us,  leaving  us 
an  example,  that  ye  should  fol- 
low his  steps :  who  did  no  sin, 
neither  was  guile  found  in  his 
mouth :  who,  when  he  was  re- 
viled, reviled  not  again;  when 
he  suffered,  he  threatened  not  ; 
but  committed  himself  to  him 
that  judgeth  righteously :  who 
his  own  self  bare  our  sins  in  his 
own  body  on  the  tree,  that  we, 
being  dead  to  sins,  should  live 
unto  righteousness :  by  whose 
stripes  ye  were  healed.  For  ye 
were  as  sheep  going  astray ; 
but  are  now  returned  unto  the 


Y  trydydd  Sul  gwedi'r  Pasg. 


yn  awr  chwi  a  ddychwelwyd  at 

Fugail  ac  Esgob  eich  eneidiau. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  x.  11. 

CRIST  a  ddywedodd,  Myfi 
yw'r  bugail  da :  y  bugail  da 
sydd  yn  rhoddi  ei  einioes  dros  y 
defaid.  Eithr  y  gwas  cyflog,  a'r 
hwn  nid  yw  fugail,  yr  hwn  nid 
eiddo  y  defaid,  sydd  yn  gweled 
y  blaidd  yn  dyfod,  ac  yn  gadael 
y  defaid,  ac  yn  ffoi;  a'r  blaidd 
sydd  yn  eu  bysglyfio  hwy,  ac  yn 
tarfu  'r  defaid.  Y  maer  gwas 
cyflog  yn  íFoi,  oblegid  mai  gwas 
cyflog  yw,  ac  nid  oes  ofal  arno  am 
y  defaid.  Myfi  yw'r  bugail  da ; 
ac  a  adwaen  yr  eiddof  fi,  ac  a'm 
hadweinir  gan  yr  eiddof  fi.  Fel 
yr  edwyn  y  Tad  fyfi,  felly  yr 
adwaen  innau  y  Tad :  ac  yr  yd- 
wyf  yn  rhoddi  fy  einioes  dros  y 
defaid.  A  defaid  eraill  sy  gennyf, 
y  rhai  nid  ỳnt  o'r  gorlan  hon  :  y 
rhai  hynny  hefyd  sy  raid  i  mi  eu 
cyrchu;  a'm  llais  i  a  wrandawant; 
a  bydd  un  gorlan,  ac  un  bugail. 


Y  trydydd  Sul  gwedi  V  Pasg. 
Y  Colcct. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
wyt  yn  dangos  i  r  sawl 
sydd  ar  gyfeiliorn,  lewyrch  dy 
wirionedd,  er  eu  dwyn  i  ffbrdd 
cyfiawnder  ;  Caniattà  i  bawb 
a  dderbynier  i  gymdeithas  Cref- 
ydd  Grist,  allu  o  honynt  ochelyd 
y  cyfryw  bethau  a'r  y  sydd 
wrthwyneb  i'w  profits,  a  chanlyn 
y  sawl  bethau  oil  a'r  a  fyddo 
yn  cyttuno  â'r  unrhyw;  trwy 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist.  A- 
men. 

Tr  Ep 
ANW1 
-tx.  attolwg  i  chwi,  megis 
di'eithriaid  a  phererinion,  ym- 
gedwch  oddi  wrth  chwantau 
cnawdol,  y  rhai  sydd  yn  rhyfela 
yn  erbyn  yr  enaid ;  gan  fod  à'ch 
ymarweddiad  yn  onest  ym  mysg 
y  Cenhedloedd ;  fel,  lie  maent  yn 


Yr  Epistol.    1  St.  Petr  ii.  11. 
NWYLYD,    yr    wyf    yn 


Shepherd  and  Bishop  of  your 
souls. 

The  Gospel.    St.  John  x.  11. 

JESUS  said,  I  am  the  good 
shepherd :  the  good  shep- 
herd giveth  his  life  for  the 
sheep.  But  he  that  is  an  hire- 
ling, and  not  the  shepherd, 
whose  own  the  sheep  are  not, 
seeth  the  wolf  coming,  and 
leaveth  the  sheep,  and  fleeth ; 
and  the  wolf  catcheth  them, 
and  scattereth  the  sheep.  The 
hireling  fleeth,  because  he  is  an 
hireling,  and  careth  not  for  the 
sheep.  I  am  the  good  shepherd, 
and  know  my  sheep,  and  am 
known  of  mine.  As  the  Father 
knoweth  me,  even  so  know  I 
the  Father :  and  I  lay  down  my 
life  for  the  sheep.  And  other 
sheep  I  have,  which  are  not  of 
this  fold ;  them  also  I  must 
bring,  and  they  shall  hear  my 
voice;  and  there  shall  be  one 
fold,  and  one  shepherd. 


Tlie  third  Sunday  after  Easter. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who 
shewest  to  them  that  be 
in  error  the  light  of  thy  truth, 
to  the  intent  that  they  may  re- 
turn into  the  way  of  righteous- 
ness; Grant  unto  all  them  that 
are  admitted  into  the  fellowship 
of  Christ's  Religion,  that  they 
may  eschew  those  things  that 
are  contrary  to  their  profession, 
and  follow  all  such  things  as  are 
agreeable  to  the  same;  through 
our  Lord  Jesus  Christ.  Amen. 
The  Epistle.    1  St.  Pet.  ii.  11. 

DEARLY  beloved,  I  beseech 
you  as  strangers  and  pil- 
grims, abstain  from  fleshly 
lusts,  which  war  against  the 
soul;  having  your  conversation 
honest  among  the  Gentiles  ; 
that,  whereas  they  speak  a- 
gainst  you  as  evil   doers,  they 


Y  trydydd  Sul  gwedi'r  Pasg. 


eich  goganu  megis  drwg-weith- 
redwŷr,  y  gallont,  o  herwydd  eich 
gweithredoedd  da  a  welant,  ogon- 
eddu  Duw  yn  nydd  yr  ymweliad. 
Yraddarostyngwch  oblegid  hyn  i 
bob  dynol  ordinhâd,  o  herwydd 
yr  Arglwydd :  pa  un  bynnag  ai 
i'r  brenhin,  megis  goruchaf ;  ai 
i'r  llywiawdwŷr,  megis  trwyddo 
ef  wedi  eu  danfon,  er  dial  ar  y 
drwg-weithredwỳr,  a  mawl  i'r 
gweithredwýr  da.  Canys  felly 
y  mae  ewylìys  Duw,  fod  i  chwi, 
trwy  wneuthur  daioni,  ostegu 
anwybcdaeth  dynion  ffolion  : 
megis  yn  rhyddion,  ac  nid  â 
rhyddiu  gennych  megis  cochl 
malais ;  eithr  fel  gwasanaethwŷr 
Duw.  Perchwch  bawb.  Cerwch 
y  brawdoliaeth.  Ofnwch  Dduw. 
Anrhydeddwch  y  brenhin. 
Yr  Efengyl.    St.  loan  xvi.  ]  6. 

YR  Iesu  a  ddywedodd  wrth  ei 
ddisgyblion,Ychydig  ennyd, 
ac  ni'm  gwelwch ;  a  thrachefn, 
ychydig  ermyd,  a  chwi  a'm  gwel- 
wch :  am  fy  mod  yn  myned  at  y 
Tad.  Amhynny  y  dywedodd  rhai 
o'i  ddisgyblion  wrth  eu  gilydd, 
Beth  yw  hyn  y  mae  efe  yn  ei  ddy- 
wedyd  wrthym,  Ychydig  ennyd, 
ac  ni'm  gwelwch;  a  thrachefn, 
ychydig  ennyd,  a  chwi  a'm  gwel- 
wch ;  ac,  Am  fy  mod  yn  myned  at 
y  Tad  ?  Am  hynny  hwy  a  ddy- 
wedasant,  Beth  y  w  hyn  y  mae  efe 
yneiddywedyd, Ychydig  ennyd? 
ni  wyddom  ni  beth  y  mae  efe  yn 
ei  ddy wedyd.  Yna  y  gwybu'r  Iesu 
eu  bod  hwy  yn  ewyllysio  gofyn 
iddo;  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Ai  ymofyn  yr  ydych  â'ch  gilydd 
am  hyn,  oblegid  i  mi  ddywedyd, 
Ychydig  ennyd,  ac  ni'm  gwel- 
wch ;  a  thrachefn,  ychydig  ennyd, 
a  chwi  a'm  gwelwch?  Yn  wir, 
yn  wir,  meddaf  i  chwi,  Chwi  a 
wylwch,  ac  a  alerwch ;  a'r  byd  a 
lawenycha:  eithr  chwi  a  fydd- 
wch  dristion,  ond  eich  tristwch  a 
droir  yn  llawenydd.  Gwraig  wrth 


may,  by  your  good  works  which 
they  shall  behold,  glorify  God 
in  the  day  of  visitation.  Sub- 
mit yourselves  to  every  ordi- 
nance of  man  for  the  Lord's 
sake;  whether  it  be  to  the 
King,  as  supreme;  or  unto  go- 
vernours,  as  unto  them  that  are 
sent  by  him,  for  the  punish- 
ment of  evil  doers,  and  for  the 
praise  of  them  that  do  well. 
For  so  is  the  will  of  God,  that 
with  well-doing  ye  may  put  to 
silence  the  ignorance  of  foolish 
men  :  as  free,  and  not  using 
your  liberty  for  a  cloke  of  ma- 
liciousness; but  as  the  servants 
of  God.  Honour  all  men.  Love 
the  brotherhood.  Fear  God. 
Honour  the  King. 

The  Gospel.    St.  John  xvi.  16. 

JESUS  said  to  his  disciples, 
A  little  while  and  ye  shall 
not  see  me;  and  again,  a  little 
while  and  ye  shall  see  me; 
because  I  go  to  the  Father. 
Then  said  some  of  his  disci- 
ples among  themselves,  What 
is  this  that  he  saith  unto  us, 
A  little  while  and  ye  shall  not 
see  me  ;  and  again,  a  little  while 
and  ye  shall  see  me;  and,  Be- 
cause I  go  to  the  Father  ?  They 
said  therefore,  What  is  this  that 
he  saith,  A  little  while?  we 
cannot  tell  what  he  saith.  Now 
Jesus  knew  that  they  were  de- 
sirous to  ask  him,  and  said 
unto  them,  Do  ye  enquire  a- 
mong  yourselves  of  that  I  said, 
A  little  while  and  ye  shall  not 
see  me ;  and  again,  a  little  while 
and  ye  shall  see  me?  Verily, 
verily  I  say  unto  you,  That 
ye  shall  weep  and  lament,  but 
the  world  shall  rejoice :  and  ye 
shall  be  sorrowful,  but  your  sor- 
row shall  be  turned  into  joy. 
A  woman,  when  she  is  in  tra- 
vail, hath  sorrow,  because  her 
L2 


Y  pedwerydd  Sul  gwedVr  Pasg. 

esgor  sydd  mewn  tristwch,  am 
ddyfod  ei  hawr  :  eithr  wedi  geni 
y  plentyn,  nid  yw  hi  yn  cofio 
ei  gofid  mwyach,  gan  lawenydd 
geni  dyn  i'r  byd.  A  chwithau 
am  hynny  ydych  yr  awrhon 
mewn  tristwch  :  eithr  mi  a  ym- 
welaf  â  chwi  drachefn  ;  a'ch 
calon  a  lawenycha,  a'ch  llawen- 
ydd  ni  ddwg  neb  oddi  arnoch. 


Y  pedwerydd  Sul  gwedVr  Pasg. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
yn  unig  bi'au  llywodraeth- 
u  afreolus  chwantau  a  gwŷniau 
dynion  pechadurus ;  Caniattâ  i'th 
bobl,  fod  iddynt  garu  yr  hyn  yr 
wyt  yn  ei  orchymyn,  a  deisyfu 
yr  hyn  yr  wyt  yn  ei  addaw ; 
fel,  ym  mhlith  amrywiol  ac  ami 
ddamweiniau  'r  byd,  y  gallo'n 
calonnau  gwbl  aros  yno  lie  y 
mae  gwir  lawenydd  i'w  gaffael ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Yr  Epistol.    St.  Iago  i.  17- 

POB  rhoddiad  daionus,  a  phob 
rhodd  berffaith,  oddi  uchod 
y  mae,  yn  disgyn  oddi  wrth  Dad 
y  goleuni,  gyd  â'r  hwn  nid  oes 
gyfnewidiad,  na  chysgod  tröed- 
igaeth.  O'i  wir  ewyllys  yr  yn- 
nillodd  efe  nyni,  trwy  air  y  gwir- 
ionedd,  fel  y  byddem  ryw  flaen- 
iFrwyth  o'i  greaduriaid  ef.  O 
achos  hyn,  fy  mrodyr  anwyl, 
bydded  pob  dyn  esgud  i  wrando, 
d'iog  i  lefaru,  di'og  i  ddigofaint. 
Canys  digofaint  gwr  nid  yw  yn 
cyflawni  cyfiawnder  Duw.  O  her- 
wydd  paham,  rhodd wch  heib- 
io  bob  budreddi,  a  helaeth- 
rwydd  malais  ;  a  thrwy  addfwyn- 
der  derbyniwch  yr  impiedig  air, 
yr  hwn  a  ddichon  gadw  eich 
eneidiau. 

Yr  Efengyl.    St.  loanxvi.  5. 

YR  Iesu  a  ddywedodd  wrth  ei 
ddisgyblion,  Yn  awr  yr  wyf 
yn  royned  at  yr  hwn  am  hanfon- 


hour  is  come :  but  as  soon  as 
she  is  delivered  of  the  child, 
she  remembereth  no  more  the 
anguish,  for  joy  that  a  man 
is  born  into  the  world.  And 
ye  now  therefore  have  sorrow  : 
but  I  will  see  you  again,  and 
your  heart  shall  rejoice,  and 
your  joy  no  man  taketh  from 
you. 


The  fourth  Sunday  after  Easte)-. 
The  Collect. 

O  Almighty  God,  who  alone 
canst  order  the  unruly  wills 
and  affections  of  sinful  men  ; 
Grant  unto  thy  people,  that 
they  may  love  the  thing  which 
thou  commandest,  and  desire 
that  which  thou  dost  promise ; 
that  so,  among  the  sundry  and 
manifold  changes  of  the  world, 
our  hearts  may  surely  there  be 
fixed,  where  true  joys  are  to  be 
found ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

The  Epistle.    St.  James  i.  17. 

EVERY  good  gift,  and  every 
perfect  gift  is  from  above, 
and  cometh  down  from  the  Fa- 
ther of  lights,  with  whom  is  no 
variableness,  neither  shadow  of 
turning.  Of  his  own  will  begat 
he  us  with  the  Word  of  truth, 
that  we  should  be  a  kind  of 
first-fruits  of  his  creatures. 
Wherefore,  my  beloved  bre- 
thren, let  every  man  be  swift 
to  hear,  slow  to  speak,  slow  to 
wrath ;  for  the  wrath  of  man 
worketh  not  the  righteousness 
of  God.  Wherefore  lay  apart 
all  filthiness  and  superfluity  of 
naughtiness,  and  receive  with 
meekness  the  engrafted  Word, 
which  is  able  to  save  your 
souls. 

The  Gospel.    St.  John  xvi.  5. 

JESUS  said  unto  his  disciples, 
Now  I  go  my  way  to  him 
that  sent  me,  and  none  of  you 


Y pummcd  Sul  gwedi'r  Pasg. 


odd ;  ac  nid  yw  neb  o  honoch  yn 
gofyn  i  mi,  I  ba  le  yr  wyt  ti  yn 
rayned  ?  eithr  am  i  mi  ddy wedyd 
y  pethau  hyn  i  chwi,  tristwch  a 
lanwodd  eich  calon.  Ond  yr  wyf 
fi  yn  dywedyd  gwirionedd  i  chwi ; 
Biiddiol  yw  i  chwi  fy  myned  i 
ymaith :  canys  onid  âf  fi,  ni 
ddaw  y  Diddanydd  attoch ;  eithr 
os  mi  a  âf,  mi  a'i  hanfonaf  ef 
attoch.  A  phan  ddêl,  efe  a  ar- 
gyoedda'r  byd  o  bechod,  ac  o 
gyfiawnder,  ac  o  farn :  o  bechod, 
am  nad  ydynt  yn  credu  ynof  fi  ; 
o  gyfiawnder,  am  fy  mod  yn 
myned  at  fy  Nhad,  ac  ni'm  gwel- 
wch  i  mwyach;  o  farn,  obleg- 
id  tywysog  y  byd  hwn  a  farn- 
wyd.  Y  mae  gennyf  etto  lawer 
o  bethau  i'w  dywedyd  i  chwi, 
ond  ni  ellwch  en  dwyn  yr  awrhon. 
Ond  pan  ddêl  efe,  sef  Yspryd  y 
gwirionedd,  efe  a'ch  tywys  chwi 
i  bob  gwirionedd :  canys  ni  lefara 
o  hono  ei  hun;  ond  pa  bethau 
bynnag  a  glywo,  a  lefara  efe,  a'r 
pethau  sydd  i  ddyfod  a  fynega  efe 
i  chwi.  Efe  a'm  gogonedda  i : 
canys  efe  a  gymmer  o'r  eiddof, 
ac  a'i  mynega  a  chwi.  Yr  holl 
bethau  sydd  eiddo'r  Tad,  ydynt 
eiddof  fi  :  o  herwydd  hyn  y 
dywedais,  mai  o'r  eiddof  fi  y 
cymmer,  ac  y  mynega  i  chwi. 


Ypummed  Sul  gwedi  V  Pasg. 
Y  Colect. 

OArglwydd,  oddi  wrth  ba  un 
_  y  daw  pob  daioni ;  Caniattâ 
i  ni,  dy  ufudd  weision,  allu  o 
honom,  trwy  dy  sanctaidd  ys- 
prydoliaeth  di,  ieddwl  y  pethau 
a  fo  union;  a  thrwy  dy  drugarog 
dywysiad  gyflawni  yr  unrhyw  ; 
trwy  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 
Amen. 

Yr  Epistol.    St.  Iago  i.  22. 

BYDDWCH  wneuthurwyr  y 
gair,  ac  nid  gwrandawŷr  yn 
unig,  gan  eich  twyllo  eich  hunain. 
Oblegid  os  yw  neb  yn  wrandâwr 


asketh  me,  Whither  goest  thou  ? 
But,  because  I  have  said  these 
things  unto  you,  sorrow  hath 
filled  your  heart.  Nevertheless, 
I  tell  you  the  truth ;  it  is  ex- 
pedient for  you  that  I  go  away : 
for  if  I  go  not  away,  the  Com- 
forter will  not  come  unto  you ; 
but  if  I  depart,  I  will  send  him 
unto  you.  And  when  he  is 
come,  he  will  reprove  the  world 
of  sin,  and  of  righteousness, 
and  of  judgement :  of  sin,  be- 
cause they  believe  not  on  me ; 
of  righteousness,  because  I  go 
to  my  Father,  and  ye  see  me 
no  more;  of  judgement,  because 
the  prince  of  this  world  is  judg- 
ed. I  have  yet  many  things  to 
say  unto  you,  but  ye  cannot 
bear  them  now.  Howbeit,  when 
he,  the  Spirit  of  truth,  is  come, 
he  will  guide  you  into  all  truth  : 
for  he  shall  not  speak  of  him- 
self; but  whatsoever  he  shall 
hear,  that  shall  he  speak  :  and 
he  will  shew  you  things  to  come. 
He  shall  glorify  me :  for  he  shall 
receive  of  mine,  and  shall  shew 
it  unto  you.  All  things  that  the 
Father  hath  are  mine :  there- 
fore said  I,  that  he  shall  take 
of  mine,  and  shall  shew  it  unto 
you. 


The  fifth  Sunday  after  Easter. 
The  Collect. 

OLord,  from  whom  all  good 
things  do  come;  Grant  to 
us  thy  humble  servants,  that 
by  thy  holy  inspiration  we 
may  think  those  things  that 
be  good,  and  by  thy  merciful 
guiding  may  perform  the  same  ; 
through  our  Lord  Jesus  Christ. 
Amen. 

The  Epistle.    St.  James  i.  22. 

BE  ye  doers  of  the  Word, 
and  not  hearers  only,  de- 
ceiving your  own  selves.  For  if 
any  be  a  hearer  of  the  Word, 


Y  pummed  Sul  gwedi'r  Pasg. 


y  gair,  ac  heb  fod  yn  wneuthurwr, 
y  mae  hwn  yn  debyg  i  wr  yn  ed- 
rycheiwynebpryd  naturiol  mewn 
drych.  Canys  efe  a'i  hedrychodd 
ei  hun,  ac  a  aeth  ymaith,  ac  yn  y 
man  efe  a  anghofiodd  pa  fath  yd- 
oedd.  Eithr  yr  hwn  a  edrych  ar 
berffaith  gyfraith  rhyddid,  ac  a 
barhao  ynddi,  hwn,  heb  fod 
yn  wrandâwr  anghofus,  ond 
gwneuthurwr  y  weithred,  efe  a 
fydd  dedwydd  yn  ei  weithred. 
Os  yw  neb  yn  eich  mysg  yn 
cymmeryd  arno  fod  yn  grefydd- 
ol,  heb  attal  ei  dafod,  ond  twyll- 
o  ei  galon  ei  hun,  ofer  yw  cref- 
ydd  hwn.  Crefydd  bur  a  dihal- 
ogedig  ger  bron  Duw  a'r  Tad,  yw 
hyn ;  Ymweled  â'r  amddifaid  a'r 
gwragedd  gweddwon  yn  eu  had- 
fyd,  a'i  gadw  ei  hun  yn  ddifrych- 
eulyd  oddi  wrth  y  byd. 

Yr  Efengyl.    St  loan  xvi.  23. 

YN  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  Pa  bethau  bynnag  a 
ofynoch  i'r  Tad  yn  fy  Enw,  efe 
a'u  rhydd  i  chwi.  Hyd  yn  hyn 
ni  ofynasoch  ddim  yn  fy  Enw  i : 
gofynwch,  a  chwi  a  gewch  ;  fel  y 
byddo  eich  llawenydd  yn  gyf- 
lawn.  Y  pethau  hyn  a  leferais 
wrthychmewn  damhegion :  eithr 
y  mae  yr  awr  yn  dyfod  pan  na 
leferwyf  wrthych  mewn  dam- 
hegion  mwyach,  eithr  y  myneg- 
af  i  chwi  yn  eglur  am  y  Tad. 
Y  dydd  hwnnw  y  gofynwch  yn 
fy  Enw :  ac  nid  wyf  yn  dy wedyd 
i  chwi  y  gweddi'af  fi  ar  y  Tad 
trosoch ;  canys  y  Tad  ei  hun  sydd 
yn  eich  caru  chwi,  am  i  chwi  fy 
ngharu  i,  a  chredu  fy  nyfod  i  allan 
oddi  wrth  Dduw.  Mi  a  ddaeth- 
um  allan  oddi  wrth  y  Tad,  ac  a 
ddaethum  i'r  byd:  trachefn,  yr 
wyf  yn  gadael  y  byd,  ac  yn  myned 
at  y  Tad.  Ei  ddisgyblion  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  Wele,  yr  wyt  ti 
yn  awr  yn  dywedyd  yn  eglur,  ac 
nid  wyt  yn  dywedyd  un  ddam- 
meg.     Yn    awr  y  gwyddom    y 


and  not  a  doer,  he  is  like  unto 
a  man  beholding  his  natural 
face  in  a  glass.  For  he  behold- 
eth  himself,  and  goeth  his  way, 
and  straightway  forgetteth  what 
manner  of  man  he  was.  But 
whoso  looketh  into  the  perfect 
law  of  liberty,  and  continueth 
therein,  he  being  not  a  forgetful 
hearer,  but  a  doer  of  the  work, 
this  man  shall  be  blessed  in 
his  deed.  If  any  man  among 
you  seem  to  be  religious,  and 
bridleth  not  his  tongue,  but 
deceiveth  his  own  heart,  this 
man's  religion  is  vain.  Pure 
religion,  and  undefiled  before 
God  and  the  Father,  is  this, 
To  visit  the  fatherless  and  wi- 
dows in  their  affliction,  and  to 
keep  himself  unspotted  from  the 
world. 

The  Gospel.    St.  John  xvi.  23. 

VERILY,  verily  I  say  unto 
you,  Whatsoever  ye  shall 
ask  the  Father  in  my  Name,  he 
will  give  it  you.  Hitherto  have 
ye  asked  nothing  in  my  Name : 
ask,  and  ye  shall  receive,  that 
your  joy  may  be  full.  These 
things  have  I  spoken  unto  you 
in  proverbs:  the  time  cometh 
when  I  shall  no  more  speak  un- 
to you  in  proverbs,  but  I  shall 
shew  you  plainly  of  the  Father. 
At  that  day  ye  shall  ask  in  my 
Name :  and  I  say  not  unto  you, 
that  I  will  pray  the  Father  for 
you;  for  the  Father  himself 
loveth  you,  because  ye  have 
loved  me,  and  have  believed 
that  I  came  out  from  God.  I 
came  forth  from  the  Father, 
and  am  come  into  the  world : 
again,  I  leave  the  world,  and  go 
to  the  Father.  His  disciples 
said  unto  him,  Lo,  now  speak- 
est  thou  plainly,  and  speakest 
no  proverb.  Now  are  we  sure 
that  thou  knowest  all  things, 
and  needest  not  that  any  man 


Dydd  Iou  y  Dyrchafacl. 


gwyddost  bob  peth,  ac  nid  rhaid 
it'  ymofyn  o  neb  â  tbi:  wrth  hyn 
yr  ydym  yn  credu  ddyfod  o  bonot 
allan  oddi  wrth  Dduw.  Yr  Iesu 
a'u  hattebodd  hwynt,  A  ydych 
chwi  yn  awT  yn  credu  ?  Wele,  y 
mae'r  awr  yn  dyfod,  ac  yr  awrhon 
hi  a  ddaeth,  y  gwasgerir  chwi 
bob  un  at  yr  eiddo,  ac  y  gadêwch 
fi  yn  unig :  ac  nid  wyf  yn  unig, 
oblegid  y  mae  y  Tad  gyd  â  myfi. 
Y  pethau  hyn  a  ddywedais 
wrthycb,  fel  y  caffech  dangnef- 
edd  ynof.  Yn  y  byd  gorthrym- 
der  a  gewch  ;  eithr  cymmerwch 
gysur,  myfi  a  orchfygais  y  byd. 


Dydd  Iou  y  Dyrchafael. 
Y  Colect. 

CANIATTA,  ni  a  attolygwn  i 
ti,  Holl-alluog  Dduw,  megis 
ag  yr  ŷm  ni  yn  credu  ddarfod 
i'th  unig-anedig  Fab  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist  ddyrchafael 
i'r  nefoedd  ;  felly  bod  i  ninnau  â 
meddylfryd  ein  calon  ymddyrch- 
afael  yno,  a  thrigo  yn  wastadol 
gyd  âg  ef,  yr  hwn  sy'n  byw  ac  yn 
teyrnasu  gyd  â  thi  a'r  Yspryd 
Glân,  yn  un  Duw,  heb  drangc 
na  gorphen.    Amen. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Act.  i.  1. 

YTraethawd  cyntaf  a  wnaeth- 
um,  O  Theophilus,  am  yr 
holl  bethau  a  ddechreuodd  yr 
Iesu  eu  gwneuthur  a'u  dysgu, 
hyd  y  dydd  y  derbyniwyd  ef  i 
fynu,  wedi  iddo  trwy  yr  Yspryd 
Glân  roddi  gorchymynion  i'r 
apostolion  a  etholasai.  I'r  rhai 
hefyd  yr  ymddangosodd  efe  yn 
fyw  wedi  iddo  ddi'oddef,  trwy 
lawer  o  arwyddion  sicr,  gan  fod 
yn  weledig  iddynt  tros  ddeugain 
niwrnod,  a  dywedyd  y  pethau  a 
berthynent  i  deyrnas  Dduw.  Ac 
wedi  ymgynnull  gyd  â  hwynt, 
efe  a  orchymynodd  iddynt,  nad 
ymadawent  o  Jerusalem,  eithr 
disgwyl  am  addewid  y  Tad,  yr 
hwn,eb  efe,  a  gly wsoch  gennyf  fi. 


should  ask  thee :  by  this  we  be- 
lieve that  thou  earnest  forth 
from  God.  Jesus  answered 
them,  Do  ye  now  believe  ?  Be- 
hold, the  hour  cometh,  yea,  is 
now  come,  that  ye  shall  be  scat- 
tered every  man  to  his  own, 
and  shall  leave  me  alone:  and 
yet  I  am  not  alone,  because  the 
"Father  is  with  me.  These 
things  I  have  spoken  unto  you, 
that    in     me    ye    might     have 

Eeace.  In  the  world  ye  shall 
ave  tribulation  ;  but  be  of 
good  cheer,  I  have  overcome 
the  world. 


The  Ascension-day. 
The  Collect. 

GRANT,  we  beseech  thee, 
Almighty  God,  that  like 
as  we  do  believe  thy  only- 
begotten  Son  our  Lord  Jesus 
Christ  to  have  ascended  into 
the  heavens;  so  we  may  also 
in  heart  and  mind  thither  as- 
cend, and  with  him  continu- 
ally dwell,  who  liveth  and 
reigneth  with  thee  and  the  Ho- 
ly Ghost,  one  God,  world  with- 
out end.    Amen. 

For  the  Epistle.    Acts  i.  1. 

THE  former  treatise  have  I 
made,  O  Theophilus,  of  all 
that  Jesus  began  both  to  do  and 
teach,  until  the  day  in  which 
he  was  taken  up,  after  that  he 
through  the  Holy  Ghost  had 
given  commandments  unto  the 
Apostles  whom  he  had  chosen  : 
to  whom  also  he  shewed  him- 
self alive  after  his  passion,  by 
many  infallible  proofs ;  being 
seen  of  them  forty  days,  and 
speaking  of  the  things  pertain- 
ing to  the  Kingdom  of  God  : 
and,  being  assembled  together 
with  them,  commanded  them 
that  they  should  not  depart 
from  Jerusalem,  but  wait  for  the 
promise  of  the  Father,  which, 


Dydd  Ion  y  Dyrchafael. 


Oblegid  loan  yn  dd'fau  a  fedydd- 
iodd  â  dwfr;  ond  chwi  a  fed- 
yddir  â'r  Yspryd  Glàn  cyn  nem- 
raawr  o  ddyddiau.  Gan  bynny 
wedi  eu  dyfod  hwy  ynghŷdj  bwy 
a  ofynasant  iddo,  gan  ddy  wedyd, 
ArglwydtL,  ai  'r  pryd  hwn  y 
rhoddi  drachefn  y  frenhiniaeth  i 
Israel  ?  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Ni  pherthyn  i  chwi 
wybod  yr  amseroedd,  na'r  pryd- 
iau,  y  rhai  a  osododd  y  Tad  yn  ei 
feddiant  ei  hun.  Eithr  chwi  a 
dderbyniwcb  nerth  yr  Yspryd 
Glân,  wedi  y  delo  efe  arnoch ;  ac 
a  fyddwch  dystion  i  mi  yn  Jeru- 
salem, ac  yn  boll  Judea,  a  Sa- 
maria, ac  byd  eithaf  y  ddaear. 
Ac  wedi  iddo  ddywedyd  y  petbau 
hyn,  a  hwynt-hwy  yn  edrych, 
efe  a  ddyrcbafwyd  i  fynu ;  a 
chwmmwl  a'i  derbyniodd  ef  all- 
an  o'u  golwg  hwynt.  Ac  fel  yr 
oeddynt  yn  edrycb  yn  ddyfal  tu- 
a'r  nef,  ac  efe  yn  myned  i  fynu, 
wele,  dau  wr  a  safodd  ger  Haw 
iddynt  mewn  gwisg  wen;  y  rhai 
hefyd  a  ddywedasant,  Chwi  wŷr 
o  Galilea,  paham  y  sefwch  yn 
edrych  tu  a'r  nef?  Yr  Iesu  hwn, 
yr  hwn  a  gymmerwyd  i  fynu 
oddi  wrthych  i'r  nef,  a  ddaw  felly 
yn  yr  un  modd  ag  y  gwelsoch  ef 
yn  myned  i'r  nef. 
Yr  Efengyl.    St.  Marc  xvi.  14. 

YR  Iesu  a  ymddangosodd  i'r 
un  ar  ddeg,  a  hwynt  yn 
eistedd  i  fwytta;  ac  a  ddannod- 
ocld  iddynt  eu  hanghrediniaeth 
a'u  calon-galedwch,  am  na  chred- 
asent  y  rhai  a'i  gwelsent  ef  wedi 
adgyfodi.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  Ewch  i'r  boll  fyd,  a 
phregethwch  yr  efengyl  i  bob 
creadur.  Y  neb  a  gredo,  ac  a 
fedyddier,  a  fydd  cadwedig ;  eithr 
y  neb  ni  chredo  a  gondemnir. 
A'r  arwyddion  hyn  a  ganlynant  y 
rhai  a  gredant ;  Yn  fy  enw  i  y 
bwriant  allan  gythreuliaid :  ac  â 
thafodau  newyddion  y  llefarant  ; 


saith  he,  ye  have  heard  of  me. 
For  Jobn  truly  baptized  with 
water,  but  ye  shall  be  baptized 
with  the  Holy  Ghost  not  many 
days  hence.  When  they  there- 
fore were  come  together,  they 
asked  of  him,  saying,  Lord,  wilt 
thou  at  this  time  restore  again 
the  kingdom  to  Israel?  And  he 
said  unto  them,  It  is  not  for  you 
to  know  the  times  or  the  sea- 
sons, which  the  Father  hath  put 
in  his  own  power.  But  ye  shall 
receive  power  after  that  the 
Holy  Ghost  is  come  upon  you; 
and  ye  shall  be  witnesses  unto 
me,  both  in  Jerusalem,  and  in 
all  Judrea,  and  in  Samaria,  and 
unto  the  uttermost  part  of  the 
earth.  And  when  he  had  spoken 
these  things,  while  they  beheld, 
he  was  taken  up,  and  a  cloud 
received  him  out  of  their  sight. 
And  while  they  looked  sted- 
fastly  toward  heaven,  as  he 
went  up,  behold,  two  men  stood 
by  them  in  white  apparel;  which 
also  said,  Ye  men  of  Galilee, 
why  stand  ye  gazing  up  into 
heaven  ?  This  same  Jesus,  which 
is  taken  up  from  you  into  hea- 
ven, shall  so  come,  in  like  man- 
ner as  ye  have  seen  him  go  into 
heaven. 

The  Gospel.    St.  Mark  xvi.  14. 

JESUS  appeared  unto  the  ele- 
ven as  they  sat  at  meat,  and 
upbraided  them  with  their  un- 
belief and  hardness  of  heart, 
because  they  believed  not  them 
which  had  seen  him  after  he 
was  risen.  And  he  said  unto 
them,  Go  ye  into  all  the  world, 
and  preach  the  Gospel  to  every 
creature.  He  that  believeth  and 
is  baptized  shall  be  saved  ;  but 
he  that  believeth  not  shall  be 
damned.  And  these  signs  shall 
follow  them  that  believe  :  In 
my  Name  shall  they  cast  out 
devils ;    they   shall   speak    with 


Y  Sul  ar  ol  Dydd  y  Dyrckqfael. 


seirph  a  godant  ymaith;  ac  os 
yfant  cldim  marwol,  ni  wna  idd- 
ynt  ddim  niweid ;  ar  y  cleifion  y 
rhoddant  eu  dwylaw,  a  hwy  a 
fyddant  iach.  Ac  felly  yr  Ar- 
glwydd,  wedi  llefaru  wrthynt, 
a  gymmerwyd  i  fynu  i'r  nef, 
ac  a  eisteddodd  ar  ddeheulaw 
Dduw.  A  hwythau  a  aethant 
allan,  ac  a  bregethasant  ym 
rahob  man,  a'r  Arglwydd  yn 
cyd-weithio,  ac  yn  cadarnhâu'r 
gair  trwy  arwyddion  y  rhai  oedd 
yn  canlyn. 


Y  Sul  ar  ol  Dydd  y  Dyrchafael. 
Y  Colect. 

ODduWj  Brenhin  y  gogoniant, 
yr  bun  a  ddyrchefaist  dy 
un  Mab  Iesu  Grist  â  mawr 
oruchafiaeth  i'tb  deyrnas  yn  y 
nef  oedd;  Attolwg  i  ti,  na  âd 
ni  yn  anniddan  ;  eithr  danfon 
i  ni  dy  Yspryd  Glân  i'n  diddanu, 
a  dyrcha  ni  i'r  un  fan  lie  yr  aeth 
ein  Hiachawdwr  Crist  o'r  blaen  ; 
yr  hwn  sydd  yn  byw  ac  yn 
teyrnasu  gyd  â  thi  a'r  Yspryd 
Glân,  yn  un  Duw,  beb  drangc 
na  gorphen.    Amen. 

Yr  Epistol.    1  St.  Petr  iv.  7. 

DIWEDD  pob  peth  a  nesa- 
odd ;  am  hynny  byddwch 
sobr,  a  gwyliadwrus  i  weddîau. 
Eithr  o  flaen  pob  peth  bydded 
gennych  gariad  helaeth  tu  ag  at 
eich  gilydd:  canys  cariad  a 
gudcha  haws  o  bechodau.  Bydd- 
wch letteugar  y  naill  i'r  Hall 
heb  rwgnach.  Pob  un,  megis 
y  derbyniodd  rodd,  cyfrenmvch 
à'ch  gilydd,  fel  daionus  oruch- 
wylwŷr  amryw  ras  Duw.  Os 
llefaru  a  wna  neb,  llefared 
megis  geiriau  Duw  ;  os  gweini 
y  mae  neb,  gwnaed  megis  o'r 
gallu  y  mae  Duw  yn  ei  roddi  : 
fel  ym  mhob  peth  y  gogonedder 
Duw  trwy  Iesu  Grist ;  i'r  hwn 
y  byddo'r  gogoniant  a'r  gallu  yn 
oes  oesoedd.    Amen. 


new  tongues ;  they  shall  take 
up  serpents ;  and  if  they  drink 
any  deadly  thing,  it  shall  not 
hurt  them  ;  they  shall  lay  hands 
on  the  sick,  and  they  shall  re- 
cover. So  then  after  the  Lord 
had  spoken  unto  them,  he  was 
received  up  into  heaven,  and 
sat  on  the  right  hand  of  God. 
And  they  went  forth  and 
preached  every  where,  the  Lord 
working  with  them,  and  con- 
firming the  Word  with  signs 
following. 


Sunday  after  Ascension-day. 
The  Collect. 

OGod  the  King  of  glory, 
who  hast  exalted  thine 
only  Son  Jesus  Christ  with 
great  triumph  unto  thy  king- 
dom in  heaven ;  We  beseech 
thee,  leave  us  not  comfortless  ; 
but  send  to  us  thine  Holy  Ghost 
to  comfort  us,  and  exalt  us  unto 
the  same  place  whither  our  Sa- 
viour Christ  is  gone  before,  who 
liveth  and  reigneth  with  thee 
and  the  Holy  Ghost,  one  God, 
world  without  end.  Amen. 
The  Epistle.    1  St.  Pet.  iv.  7- 

THE  end  of  all  things  is  at 
hand ;  be  ye  therefore  sober, 
and  watch  unto  prayer.  And 
above  all  things  have  fervent 
charity  among  yourselves :  for 
charity  shall  cover  the  multitude 
of  sins.  Use  hospitality  one  to 
another  without  grudging.  As 
every  man  hath  received  the  gift, 
even  so  minister  the  same  one  to 
another,  as  good  stewards  of  the 
manifold  grace  of  God.  If  any 
man  speak,  let  him  speak  as  the 
oracles  of  God :  if  any  man  min- 
ister, let  him  do  it  as  of  the  abi- 
lity which  God  giveth ;  that 
God  in  all  things  may  be  glo- 
rified through  Jesus  Christ,  to 
whom  be  praise  and  dominion 
for  ever  and  ever.    Amen. 


Y  SULGIVYK 


Yr  Efengyl.  St.  loan  xv.  26.  a  rhan 
o'r  xvi.  Bennod. 

PAN  ddêl  y  Diddanydd,  yr 
hwn  a  anfonaf  i  chwi  oddi 
wrth  y  Tad  (sef  Yspryd  y 
gwirionedd,  yr  hwn  sydd  yn 
deilliaw  oddi  wrth  y  Tad)  efe 
a  dystiolaetha  am  danaf  fi.  A 
chwithau  hefyd  a  dystiolaeth- 
wch,  am  eich  bod  o'r  dechreuad 
gyd  â  mi.  Y  pethau  hyn  a  ddy- 
wedais  i  chwi,  fel  na  rwystrer 
chwi.  Hwy  a'ch  hwriant  chwi 
allan  o'r  synagogau :  ac  y  mae'r 
awr  yn  dyfod,  y  tybia  pwy 
bynnag  a' en  lladdo,  ei  fod  yn 
gwneuthur  gwasanaeth  i  Dduw. 
A'r  pethau  hyn  a  wnant  i  chwi, 
oblegid  nad  adnabuant  y  Tad, 
na  myfi.  Eithr  y  pethau  hyn 
a  ddywedais  i  chwi,  fel  pan 
ddêl  yr  awr,  y  cofioch  hwynt, 
ddarfod  i  mi  ddywedyd  i  chwi. 


Y  SULGWYN. 

Y  Colect. 

DUW,  yr  hwn  ar  gyfenw  i'r 
amser  yma  a  ddysgaist 
galonnau  dy  ffyddlonion,  gan 
anfon  iddynt  lewyrch  dy  Lân 
Yspryd  ;  Caniattà  i  nyni  trwy  yr 
unrhyw  Yspryd  feddiannu  barn 
gywir  ym  mhob  peth,  a  byth 
lawenychu  yn  ei  wỳnfydedig 
ddiddanwch  ef,  trwy  ryglyddau 
Iesu  Grist  ein  Hiachawdwr ;  yr 
hwn  sydd  yn  byw  ac  yn  teyrn- 
asu  gyd  â  thi,  yn  undeb  yr  un- 
rhyw Yspryd,  yn  un  Duw,  heb 
drangc  na  gorphen.  Amen. 
Yn  lie  yr  Epistol.    Act.  ii.  1. 

WEDI  dyfod  dydd  y  Pente- 
cost, yr  oeddynt  hwy  oil 
yn  gyttûn  yn  yr  un  lie.  Ac  yn 
ddisymmwth  y  daeth  swn  o'r 
nef,  megis  gwỳnt  nerthol  yn 
rhuthro,  ac  a  lanwodd  yr  holl  dý 
lie  yr  oeddynt  yn  eistedd.  Ac 
ymddangosodd  iddynt  dafodau 
gwahanedig,  megis  o  dan,  ac  efe 
a  eisteddodd.  ar  bob  un  o  honynt. 


The  Gospel.    St.  John  xv.  26.  and 
part  of  Chapter  xvi. 

WHEN  the  Comforter  is 
come,  whom  I  will  send 
unto  you  from  the  Father,  even 
the  Spirit  of  truth,  which  pro- 
ceedeth  from  the  Father,  he  shall 
testify  of  me.  And  ye  also  shall 
bear  witness,  because  ye  have 
been  with  me  from  the  beginning. 
These  things  have  I  spoken  unto 
you,  that  ye  should  not  be  of- 
fended. They  shall  put  you  out 
of  the  synagogues :  yea,  the  time 
cometh,  that  whosoever  killeth 
you  will  think  that  he  doeth  God 
service.  And  these  things  will 
they  do  unto  you,  because  they 
have  not  known  the  Father,  nor 
me.  But  these  things  have  I 
told  you,  that,  when  the  time 
shall  come,  ye  may  remember 
that  I  told  you  of  them. 


WHIT-SUNDAY. 

The  Collect. 

GOD,  who  as  at  this  time 
didst  teach  the  hearts  of 
thy  faithful  people,  by  the  send- 
ing to  them  the  light  of  thy 
Holy  Spirit ;  Grant  us  by  the 
same  Spirit  to  have  a  right 
judgement  in  all  things,  and 
evermore  to  rejoice  in  his  holy 
comfort ;  through  the  merits  of 
Christ  Jesus  our  Saviour,  who 
liveth  and  reigneth  with  thee, 
in  the  unity  of  the  same  Spirit, 
one  God,  world  without  end. 
Amen. 

For  the  Epistle.   Acts  ii.  1. 

WHEN  the  day  of  Pente- 
cost was  fully  come,  they 
were  all  with  one  accord  in  one 
place.  And  suddenly  there  came 
a  sound  from  heaven,  as  of  a 
rushing  mighty  wind,  and  it 
filled  all  the  house  where  they 
were  sitting.  And  there  appear- 
ed unto  them  cloven  tongues, 
like  as  of  fire,  and  it  sat  upon 


Y  SULGWYN. 


A  hwy  oil  a  lanwyd  â'r  Yspryd 
Glân,  ac  a  ddechreuasant  lefaru 
â  thafodau  eraill,  megis  y 
rhoddes  yr  Yspryd  iddynt  ym- 
adrodd.  Ac  yr  oedd  yn  trigo 
yn  Jerusalem,  Iuddewon,  gwyr 
bucheddol  o  bob  cenedl  dan  y 
nef.  Ac  wedi  myned  y  gair  o 
hyn,  daeth  y  lli'aws  ynghŷd,  ac 
a  drallodwyd,  o  herwydd  bod  pob 
un  yn  eu  clywed  hwy  yn  llefaru 
yn  ei  iaith  ei  bun.  Synnodd 
hefyd  ar  bawb,  a  rhyfeddu  a 
wnaethant,  gan  ddywedyd  wrth 
eu  gilydd,  Wele,  onid  Galileaid 
yw  y  rhai  hyn  oil  sydd  yn  llef- 
aru ?  a  pha  fodd  yr  ydym  ni  yn 
eu  clywed  hwynt  bob  un  yn  ein 
hiaith  ein  hun  yn  yr  hon  y'n 
ganed  ni  ?  Parthiaid,  a  Med- 
iaid,  ac  Elamitiaid,  a  thrigolion 
Mesopotamia,  a  Judea,  a  Chap- 
padocia,  Pontus  ac  Asia,  Phry- 
gia  a  Phamphylia,  yr  Aipht, 
a  pharthau  Libya,  yr  hon  sy 
ger  Haw  Cyrene,  a  d'feithriaid  o 
Rufeinwỳr,  Iuddewon  a  Phros- 
elytiaid,  Cretiaid  ac  Arabiaid; 
yr  ydym  ni  yn  eu  clywed  hwynt 
yn  llefaru  yn  ein  hiaith  ni  fawrion 
weithredoedd  Duw. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  xiv.  15. 

YR  Iesu  a  ddywedodd  wrth 
ei  dtlisgyblion,  O  cherwch  fi, 
cedwch  fy  ngorchymynion.  A 
mi  a  wedd'faf  ar  y  Tad,  ac  efe  a 
rydd  i  chwi  Ddiddanydd  arall, 
fel  yr  arhoso  gyd  â  chẅi  yn 
dragywyddol;  Yspryd  y  gwir- 
ionedd,  yr  hwn  ni  ddichon  y  byd 
ei  dderbyn,  am  nad  yw  yn  ei 
weled,  nac  yn  ei  adnabod  ef :  ond 
chwi  a'i  hadwaenoch  ef ;  o  her- 
wydd y  mae  yn  aros  gyd  â  chwi, 
ac  ynoch  y  bydd  efe.  Ni's  gad- 
awaf  chwi  yn  amddifaid:  mi  a 
ddeuaf  attoch  chwi.  Etto  ennyd 
bach,  a'r  byd  ni'm  gwel  mwy  ; 
eithr  chwi  a'm  gwelwch:  canys 
byw  wyf  fi,  a  byw  fyddwch 
chwithau  hefyd.  Y  dydd  hwnnw 


each  of  them :  and  they  were 
all  filled  with  the  Holy  Ghost, 
and  began  to  speak  with  other 
tongues,  as  the  Spirit  gave  them 
utterance.  And  there  were 
dwelling  at  Jerusalem  Jews, 
devout  men,  out  of  every  na- 
tion under  heaven.  Now  when 
this  was  noised  abroad,  the 
multitude  came  together,  and 
were  confounded,  because  that 
every  man  heard  them  speak  in 
his  own  language.  And  they 
were  all  amazed,  and  marvelled, 
saying  one  to  another,  Behold, 
are  not  all  these  which  speak 
Galileans?  And  how  hear  we 
every  man  in  our  own  tongue 
wherein  we  were  born?  Par- 
tisans, and  Medes,  and  Elam- 
ites,  and  the  dwellers  in  Me- 
sopotamia, and  in  Judaea,  and 
Cappadocia,  in  Pontus,  and 
Asia,  Phrygia,  and  Pamphylia, 
in  Egypt,  and  in  the  parts  of 
Libya  about  Cyrene,  and  stran- 
gers of  Rome,  Jews,  and  Prose- 
lytes, Cretes,  and  Arabians,  we 
do  hear  them  speak  in  our 
tongues  the  wonderful  works  of 
God. 

The  Gospel.    St.  John  xiv.  15. 

JESUS  said  unto  his  disci- 
ples, If  ye  love  me,  keep  my 
commandments.  And  I  will 
pray  the  Father,  and  he  shall 
give  you  another  Comforter, 
that  he  may  abide  with  you  for 
ever;  even  the  Spirit  of  truth, 
whom  the  world  cannot  receive, 
because  it  seeth  him  not,  nei- 
ther knoweth  him  :  but  ye 
know  him;  for  he  dwelleth 
with  you,  and  shall  be  in  you. 
I  will  not  leave  you  comfort- 
less; I  will  come  to  you.  Yet 
a  little  while,  and  the  world 
seeth  me  no  more;  but  ye 
see  me :  because  I  live,  ye 
shall    live    also.     At    that    day 


Y  SULGWYN. 


y  gwybyddwch  fy  mod  i  yn  fy 
Nhad,  a  chwithau  ynof  fi,  a 
minnau  ynoch  chwithau.  Yr 
hwn  sydd  â'm  gorchymynion  i 
ganddo,  ac  yn  eu  cadw  hwynt, 
efe  yw'r  hwn  sydd  yn  fy  ngharu 
i :  a'r  hwn  sydd  yn  fy  ngharu  i,  a 
gerir  gan  fy  Nhad  i ;  a  minnau  a'i 
caraf  ef,  ac  a'm  hegluraf  fy  hun 
iddo.  Dywedodd  Judas  wTrtho 
(nid  yr  Iscariot)  Arglwydd,  pa 
beth  yw'r  achos  yr  wyt  ar  fedr  dy 
eglurhâu  dy  hun  i  ni,  ac  nid  i  r 
byd?  Yr  Iesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Os  car  neb  fi, 
efe  a  geidw  fy  ngair  ;  a'm  Tad  a'i 
car  yntau,  a  nyni  a  ddeuwn  atto, 
ac  a  wnawn  ein  trigfa  gyd  âg  ef. 
Yr  hwn  nid  y  w  yn  fy  ngharu  i, 
nid  yw  yn  cadw  fy  ngeiriau  :  a'r 
gair  yr  ydych  yn  ei  glywed,  nid 
eiddof  fi  ydy w ;  ond  eiddo  y  Tad 
a'm  hanfonodd  i.  Y  pethau  hyn 
a  ddywedais  wrthych,  a  mi  yn 
aros  gyd  à  chwi.  Eithr  y  Diddan- 
ydd,  yr  Yspryd  Glân,  yr  hwn 
a  enfyn  y  Tad  yn  fy  enw  i,  efe  a 
ddysg  i  chwi  yr  holl  bethau,  ac 
a  ddwg  ar  gof  i  chwi  yr  holl 
bethau  a  ddywedais  i  chwi.  Yr 
wyf  yn  gadael  i  chwi  dangnef- 
edd ;  fy  nhangnefedd  yr  ydwyf  yn 
ei  roddi  i  chwi ;  nid  fel  y  mae 
y  byd  yn  rhoddi,  yr  wyf  fi  yn 
rhoddi  i  chwi.  Na  thralloder 
eich  calon,  ac  nac  ofned.  Clyw- 
soch  fel  y  dywedais  wrthych,  Yr 
wyf  yn  myned  ymaith,  ac  mi  a 
ddeuaf  attoch.  Pe  carech  fi, 
chwi  a  lawenhàech,  am  i  mi 
ddywedyd,  Yr  wyf  yn  myned  at 


y  Tad  :  canys  y  mae  fy  Nhad  yn 
fwy  nâ  myfi.  Ac  yr  awrhon  y 
dywedais  i  chwi  cyn  ei  ddyfod, 


fel  pan  ddél,  y  credoch.  Nid 
ymddiddanaf  â  chwi  nemmawr 
bellach :  canys  tywysog  y  byd 
hwn  sydd  yn  dyfod,  ac  nid  oes 
iddo  ddim  ynof  fi.  Ond  fel  y 
gwypo'r  byd  fy  mod  i  yn  caru 
y  Tad,  ac  megis  y  gorchymyn- 


ye  shall  know,  that  I  am  in 
my  Father,  and  ye  in  me,  and 
I  in  you.  He  that  hath  my 
commandments,  and  keepeth 
them,  he  it  is  that  loveth  me ; 
and  he  that  loveth  me  shall 
be  loved  of  my  Father,  and 
I  will  love  him,  and  will  ma- 
nifest myself  to  him.  Judas 
saith  unto  him,  (not  Iscariot,) 
Lord,  how  is  it  that  thou  wilt 
manifest  thyself  unto  us,'  and 
not  unto  the  world  ?  Jesus  an- 
swered and  said  unto  him,  If  a 
man  love  me,  he  will  keep  my 
words,  and  my  Father  will  love 
him,  and  we  will  come  unto 
him,  and  make  our  abode  with 
him.  He  that  loveth  me  not 
keepeth  not  my  sayings :  and 
the  word  which  ye  hear  is  not 
mine,  but  the  Father's  which 
sent  me.  These  things  have  I 
spoken  unto  you,  being  yet  pre- 
sent with  you.  But  the  Com- 
forter, which  is  the  Holy  Ghost, 
whom  the  Father  will  send  in 
my  Name,  he  shall  teach  you 
all  things,  and  bring  all  things 
to  your  remembrance,  whatso- 
ever I  have  said  unto  you. 
Peace  I  leave  with  you,  my 
peace  I  give  unto  you  :  not  as 
the  world  giveth,  give  I  unto 
you.  Let  not  your  heart  be 
troubled,  neither  let  it  be  afraid. 
Ye  have  heard  how  I  said  unto 
you,  I  go  away,  and  come  again 
unto  you.  It  ye  loved  me,  ye 
would  rejoice,  because  I  said,  I 
go  unto  the  Father :  for  my  Fa- 
ther is  greater  than  I.  And 
now  I  have  told  you  before  it 
come  to  pass,  that,  when  it  is 
come  to  pass,  ye  might  be- 
lieve. Hereafter  I  will  not  talk 
much  with  you :  for  the  prince 
of  this  world  cometh,  and  hath 
nothing  in  me.  But  that  the 
world  may  know  that  1  love 
the  Father  :  and  as  the  Father 


Di/dd  Llun  Sulgwyn. 


odd  y  Tad  i  mi,  felly  yr  wyf  yn 
gwneuthur. 


Llun  Sulgwyn. 
Y  Colect. 

DUW,  yr  hwn  ar  gyfenw  i'r 
amser  yma  a  ddysgaist 
galonnau  dy  ftyddlonion,  gan 
anfon  idtlynt  lewyrch  dy  Lan 
Yspryd ;  Caniattâ  i  nyni  trwy  yr 
unrhyw  Yspryd  feddiannu  barn 
gywir  ym  mhob  peth,  a  byth 
lawenychu  yn  ei  wỳnfydedig 
ddiddanwch  ef,  trwy  ryglyddau 
Iesu  Grist  ein  Hiachawdwr;  yr 
hwn  sydd  yn  byw  ac  yn  teyrn- 
asu  gyd  â  thi,  yn  undeb  yr  un- 
rhyw Yspryd,  yn  un  Duw,  heb 
drangc  na  gorpnen.  Amen. 
Yn  lie  yr  Epistol.    Act.  x.  34. 

PETR  a  agorodd  ei  enau,  ac 
a  ddywedodd,  Yr  wyf  yn 
deall  mewn  gwirionedd,  nad 
ydyw  Duw  dderbyniwr  wyn- 
eb ;  ond  ym  mhob  cenedl,  y 
neb  sydd  yn  ei  ofni  ef,  ac  yn 
gweithredu  cyfiawnder,  sy  gym- 
meradwy  ganddo  ef.  Y  gair  yr 
hwn  a  anfonodd  Duw  i  blant 
Israel,  gan  bregethu  tangnefedd 
trwy  Iesu  Grist:  (efe  yw  Ar- 
glwydd  pawb  oil:)  chwychwi  a 
wyddoch  y  gair  a  fu  yn  holl 
Judea,  gan  ddechreu  o  Galilea, 
wedi  y  bedydd  a  bregethodd 
loan :  y  modd  yr  enneiniodd 
Duw  Iesu  o  Nazareth  â'r  Ys- 
pryd Glân,  ac  â  nerth ;  yr 
hwn  a  gerddodd  o  amgylch, 
gan  wneuthur  daioni,  ac  iachâu 
pawb  a'r  oedd  wedi  eu  gor- 
thrymmu  gan  ddiafol:  oblegid 
yr  oedd  Duw  gyd  âg  ef.  A  nin- 
nau  ydym  dystion  o'r  pethau  oil  a 
wnaeth  efe,  yngwlâd  yr  Iuddew- 
on,  ac  yn  Jerusalem ;  yr  hwn  a 
laddasant,  ac  a  groeshoeliasant 
ar  bren :  hwn  a  gyfododd  Duw  y 
trydydd  dydd,  ac  a'i  rhoddes  ef 
i'w  wneuthur  yn  amlwg ;  nid  i'r 
bobl  oil,  eithr  i'r  tystion  ethol- 


gave    me    commandment,    even 
so  I  do. 


Monday  in  Whitsun-week. 
The  Collect. 

GOD,  who  as  at  this  time 
didst  teach  the  hearts  of 
thy  faithful  people,  by  the  send- 
ing to  them  the  light  of  thy 
Holy  Spirit ;  Grant  us  by  the 
same  Spirit  to  have  a  right 
judgement  in  all  things,  and 
evermore  to  rejoice  in  his  holy 
comfort ;  through  the  merits  of 
Christ  Jesus  our  Saviour,  who 
liveth  and  reigneth  with  thee, 
in  the  unity  of  the  same  Spirit, 
one  God,  world  without  end. 
Amen. 

For  the  Epistle.    Acts  x.  34. 

THEN  Peter  opened  his 
mouth,  and  said,  Of  a  truth 
I  perceive  that  God  is  no  re- 
specter of  persons ;  but  in  every 
nation  he  that  feareth  him, 
and  worketh  righteousness,  is 
accepted  with  him.  The  Word 
which  God  sent  unto  the  chil- 
dren of  Israel,  preaching  peace 
by  Jesus  Christ ;  (he  is  Lord 
of  all;)  that  Word,  I  say,  ye 
know,  which  was  published 
throughout  all  Judaea,  and  be- 
gan from  Galilee,  after  the  bap- 
tism which  John  preached  :  how 
God  anointed  Jesus  of  Naza- 
reth with  the  Holy  Ghost,  and 
with  power ;  who  went  about 
doing  good,  and  healing  all 
that  were  oppressed  of  the  de- 
vil :  for  God  was  with  him. 
And  we  are  witnesses  of  all 
things  which  he  did,  both  in 
the  land  of  the  Jews,  and  in 
Jerusalem ;  whom  they  slew, 
and  hanged  on  a  tree  :  Him 
God  raised  up  the  third  day, 
and  shewed  him  openly;  not 
to  all  the  people,  but  unto  wit- 
nesses chosen  before  of  God ; 
even   to   us  who   did  eat  and 


Di/dd  Llun  Sulgrvyn. 


edig  o'r  blaen  gan  Dduw;  sef 
i  ni,  y  rhai  a  fwyttasom  ac  a 
yfasom  gyd  âg  ef  wedi  ei  adgyfodi 
ef  o  feirw.  Ac  efe  a  orchymyn- 
odd  i  ni  bregethu  i'r  bobl,  a 
thystiolaethu  mai  efe  yw'r  hwn  a 
ordeiniwyd  gan  Dduw  yn  Farnwr 
byw  a  meirw.  I  hwn  y  mae'r 
holl  brophwydi  yn  dwyn  tyst- 
iolaeth,  y  derbyn  pawb  a  gredo 
ynddo  ef,  faddeuant  pechodau, 
trwy  ei  Enw  ef.  A  Phetr  etto 
yn  llefaru  'r  geiriau  hyn,  syrth- 
iodd  yr  Yspryd  Glân  ar  bawb  a 
oedd  yn  clywed  y  gair.  A'r  rhai 
o'r  enwaediad  a  oeddynt  yn  cred- 
u,  cynnifer  ag  a  ddaethant  gyd  â 
Phetr,  a  synnasant,  am  dywallt 
dawn  yr  Yspryd  Glân  ar  y  Cen- 
hedloedd  hefyd.  Canys  yr  oedd- 
ynt yn  eu  clywed  hwy  yn  llefaru 
â  thafodau,  ac  yn  mawrygu  Duw. 
Yna  yr  attebodd  Petr,  A  all  neb 
luddias  dwfr,  fel  na  fedyddier  y 
rhai  hyn,  y  rhai  a  dderbyniasant 
yr  Yspryd  Glân  fel  ninnau  ?  Ac 
efe  a  orchymynodd  eu  bedydd- 
io  hwynt  yn  Enw  yr  Arglwydd. 
Yna  y  deisyfiasant  arno  aros  dros 
ennyd  o  ddyddiau. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  iii.  16. 

FELLY  y  carodd  Duw  y  byd, 
fel  y  rhoddodd  efe  ei  unig- 
anedig  Fab,  fel  na  choller  pwy 
bynnag  a  gredo  ynddo  ef,  ond 
caffael  o  hono  fy wyd  tragywydd- 
ol.  Oblegid  ni  ddanfonodd  Duw 
ei  Fab  i'r  byd  i  ddamnio'r  byd, 
ond  fel  yr  achubid  y  byd  trwy- 
ddo  ef.  Yr  hwn  sydd  yn  credu 
vnddo  ef,  ni  ddemnir:  eithr  yr 
hwn  nid  yw  yn  credu,  a  ddamn- 
iwyd  eisoes ;  o  her wydd  na  chred- 
odd  yn  Enw  unig-anedig  Fab 
Duw.  A  hon  yw'r  ddamnedig- 
aeth ;  Ddyfod  goleuni  i'r  byd,  a 
charu  o  ddynion  y  tywyllwch 
yn  fwy  nâ'r  goleuni ;  canys  yr 
oedd  eu  gweithredoedd  hwy  yn 
ddrwg.  O  herwydd  pob  un  a'r 
sydd  yn  gwneuthur  drwg,  sydd 


drink  with  him  after  he  rose 
from  the  dead.  And  he  com- 
manded us  to  preach  unto  the 
people,  and  to  testify  that  it 
is  he  which  was  ordained  of 
God  to  be  the  Judge  of  quick 
and  dead.    To  him  give  all  the 

Ijrophets  witness,  that  through 
lis  Name  whosoever  believeth 
in  him  shall  receive  remission 
of  sins.  While  Peter  yet  spake 
these  words,  the  Holy  Ghost 
fell  on  all  them  which  heard 
the  word.  And  they  of  the 
circumcision,  which  believed, 
were  astonished,  as  many  as 
came  with  Peter,  because  that 
on  the  Gentiles  also  was  poured 
out  the  gift  of  the  Holy  Ghost. 
For  they  heard  them  speak 
with  tongues,  and  magnify  God. 
Then  answered  Peter,  Can  any 
man  forbid  water,  that  these 
should  not  be  baptized,  which 
have  received  the  Holy  Ghost 
as  well  as  we?  And  he  com- 
manded them  to  be  baptized  in 
the  Name  of  the  Lord.  Then 
prayed  they  him  to  tarry  cer- 
tain days. 

The  Gospel.    St.  John  iii.  16. 

GOD  so  loved  the  world, 
that  he  gave  his  only-be- 
gotten Son,  that  whosoever  be- 
lieveth in  him  should  not  pe- 
rish, but  have  everlasting  life. 
For  God  sent  not  his  Son  into 
the  world  to  condemn  the  world, 
but  that  the  world  through  him 
might  be  saved.  He  that  be- 
lieveth on  him  is  not  con- 
demned :  but  he  that  believeth 
not  is  condemned  already ;  be- 
cause he  hath  not  believed  in 
the  Name  of  the  only -begot- 
ten Son  of  God.  And  this  is 
the  condemnation,  that  light  is 
come  into  the  world,  and  men 
loved  darkness  rather  than  light, 
because  their  deeds  were  evil. 
For  every  one  that  doeth  evil 


Dydd  Maivrik  Sulgwyn. 


yn  casâu  y  goleuni,  ac  nid  yw 
yn  dyfod  i'r  goleuni,  fel  nad 
argyoedder  ei  weithredoedd  ef. 
Ond  yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur 
gwirionedd,  sydd  yn  dyfod  i'r 
goleuni,  fel  yr  eglurhâer  ei 
weithredoedd  ef,  mai  yn  Nuw 
y  gwnaed  hwynt. 


Dydd  Mawrth  Sulgwyn. 
Y  Colect. 

DUW,  yr  hwn  ar  gyfenw  i'r 
amser  )Tna  a  ddysgaist 
galonnau  dy  ffyddlonion,  gan 
anfon  iddyiit  lewyrch  dy  Lân 
Yspryd ;  Caniattâ  i  nyni  trwy  yr 
unrhyw  Yspryd  feddiannu  barn 
gywir  ym  mhob  peth,  a  byth 
lawenychu  yn  ei  wỳnfydedig 
ddiddanwch  ef,  trwy  ryglyddau 
Iesu  Grist  ein  Hiachawdwr ;  yr 
hwn  sydd  yn  byw  ac  yn  teyrn- 
asu  gyd  à  thi,  yn  undeb  yr  un- 
rhyw Yspryd,  yn  un  Duw,  heb 
drangc  na  gorpfien.  Amen. 
Yn  lie  yr  Epistol.    Act  viii.  14. 

PAN  glybu  'r  apostolion  yn 
Jerusalem,  dderbyn  o  Sama- 
ria air  Duw,  hwy  a  anfonasant 
attynt  Petr  ac  loan.  Y  rhai, 
wedi  eu  dyfod  i  waered,  a  wedd'i- 
asant  drostynt,  ar  iddynt  dder- 
byn yr  Yspryd  Glàn.  (Canys 
etto  nid  oedd  efe  wedi  syrthio 
ar  neb  o  honynt :  ond  yr  oedd- 
ynt  yn  unig  wedi  eu  bedyddio 
yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu.)  Yna 
hwy  a  ddodasant  eu  dwylaw 
arnynt,  a  hwy  a  dderbyniasant 
yr  Yspryd  Glân. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  x.  1. 

YN  wir,  ynwir,  meddafi  chwi, 
Yr  hwn  nid  yw  yn  myned 
i  mewn  trwy'r  drws  i  gorlan  y 
defaid,  eithr  sydd  yn  dringo 
íFordd  arall,  lleidr  ac  yspeiliwr 
yw.  Ond  yr  hwn  sydd  yn  myned 
i  mewn  trwy'r  drws,  bugail  y 
defaid  ydyw.  I  hwn  y  mae  y 
drysor  yn  agoryd,  ac  y  mae  y 
defaid  yn  gwrando  ar  ei  lais  ef; 


hateth  the  light,  neither  com- 
eth  to  the  light,  lest  his  deeds 
should  be  reproved.  But  he 
that  doeth  truth  cometh  to  the 
light,  that  his  deeds  may  be 
made  manifest,  that  they  are 
wrought  in  God. 


Tuesday  in  Whitsun-week. 
The  Collect. 

GOD,  who  as  at  this  time 
didst  teach  the  hearts  of 
thy  faithful  people,  by  the  send- 
ing to  them  the  light  of  thy 
Holy  Spirit;  Grant  us  by  the 
same  Spirit  to  have  a  right 
judgement  in  all  things,  and 
evermore  to  rejoice  in  his  holy 
comfort;  through  the  merits  of 
Christ  Jesus  our  Saviour,  who 
liveth  and  reigneth  with  thee, 
in  the  unity  of  the  same  Spi- 
rit, one  God,  Avorld  without  end. 
Amen. 

For  the  Epistle.   Acts  viii.  14. 

WHEN  the  Apostles,  which 
were  at  Jerusalem,  heard 
that  Samaria  had  received  the 
word  of  God,  they  sent  unto 
them  Peter  and  John ;  who, 
when  they  were  come  down, 
prayed  for  them,  that  they 
might  receive  the  Holy  Ghost : 
(for  as  yet  he  was  fallen  upon 
none  of  them ;  only  they  were 
baptized  in  the  Name  of  the 
Lord  Jesus.)  Then  laid  they 
their  hands  on  them,  and  they 
received  the  Holy  Ghost. 
The  Gospel.    St.  John  x.  1. 

VERILY,  verily  I  say  unto 
you,  He  that  enter eth  not 
by  the  door  into  the  sheep-fold, 
but  climbeth  up  some  other 
way,  the  same  is  a  thief  and 
a  robber.  But  he  that  enter- 
eth  in  by  the  door  is  the  shep- 
herd of  the  sheep:  to  him  the 
porter  openeth ;  and  the  sheep 
hear    his    voice,    and   he    call- 


SUL  Y  DRINDOD. 


ac  y  mae  efe  yn  galw  ei  ddefaid 
ei  hun  erbyn  eu  henw,  ac  yn  eu 
harwain  hwy  allan.  Ac  wedi  iddo 
yrru  allan  ei  ddefaid  ei  hun,  y 
mae  efe  yn  myned  o'u  blaen  hwy : 
a'r  defaid  sydd  yn  ei  ganlyn  ef ; 
oblegid  y  maent  yn  adnabod  ei 
lais  ef.  Ond  y  dieithr  ni's  canlyn- 
ant,  eithr  fFoant  oddi  wrtho:  o- 
blegid  nad  adwaenant  lais  di'eithr- 
iaid.  Y  ddamraeg  hon  a  ddy- 
wedodd  yr  Iesu  wrthynt :  ond 
hwy  ni  wybuant  pa  bethau  yd- 
oedd  y  rhai  yr  oedd  efe  yn  eu 
llefaru  wrthynt.  Am  hynny  yr 
Iesu  a  ddywedodd  wrthynt 
drachefn,  Yn  wir,  yn  wir,  medd- 
af  i  chwi,  Myfi  y w  drws  y  defaid. 
Cynnifer  oil  ag  a  ddaethant  o'm 
blaen  i,  lladron  ac  yspeilwŷr  ynt; 
eithr  ni  wrandawodd  y  defaid 
arnynt.  Myfi  yw  y  drws :  os  â 
neb  i  mewn  trwof  fi,  efe  a  fydd 
cadwedig ;  ac  efe  a  â  i  mewn  ac 
allan,  ac  a  gaiff  borfa.  Nid  yw 
lleidr  yn  dyfod  ond  i  ladratta, 
ac  i  ladd,  ac  i  ddistrywio :  myfi 
a  ddaethum  fel  y  caent  fywyd, 
ac  y  caent  ef  yn  tìelaethach. 


SUL  Y  DRINDOD. 

Y  Colect. 

HOLL-allucg  a  thragywyddol 
Dduw,  yr  hwn  a  roddaist 
i  ni  dy  weision  ras,  gan  gy- 
fFesu  ac  addef  y  wir  flydd,  i  ad- 
nabod gogoniant  y  dragywyddol 
Drindod,  ac  yn  nerth  y  Dwyfol 
Fawredd  i  addoli'r  Undod ;  Ny- 
ni  a  attolygwn  i  ti  ein  cadw  yn 
ddiysgog  yn  y  flydd  hon,  ac  byth 
ein  hamddiffyn  oddi  wrth  bob 
gwrthwyneb,  yr  hwn  wyt  yn 
byw  ac  yn  teyrnasu  yn  un 
Duw,  byth  heb  ddiwedd.  A- 
men. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Dat  iv.  1. 

AR  ol  y  pethau  hyn  yr  edrych- 
ais ;  ac  wele,  ddrws  wedi  ei 
agoryd  yn  y  nef :  a'r  Uais  cyntaf 
aglywais,oedd  fel  llais  udgorn  yn 


eth  his  own  sheep  by  name, 
and  leadeth  them  out.  And, 
when  he  putteth  forth  his  own 
sheep,  he  goeth  before  them, 
and  the  sheep  follow  him ;  for 
they  know  his  voice.  And  a 
stranger  will  they  not  follow; 
but  will  flee  from  him;  for 
they  know  not  the  voice  of 
strangers.  This  parable  spake 
Jesus  unto  them  :  but  they 
understood  not  what  things 
they  were  which  he  spake  un- 
to them.  Then  said  Jesus  un- 
to them  again ;  Verily,  verily 
I  say  unto  you,  I  am  the  door 
of  the  sheep.  All  that  ever 
came  before  me  are  thieves  and 
robbers;  but  the  sheep  did  not 
hear  them.  I  am  the  door  ; 
by  me  if  any  man  enter  in,  he 
shall  be  saved,  and  shall  go 
in  and  out,  and  find  pasture. 
The  thief  cometh  not  but  for 
to  steal,  and  to  kill,  and  to 
destroy  :  I  am  come  that  they 
might  have  life,  and  that  they 
might  have  it  more  abundant- 
ly- 


TRINITY-S  UNDA  Y. 

The  Collect. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  who  hast  given  unto 
us  thy  servants  grace  by  the 
confession  of  a  true  faith  to  ac- 
knowledge the  glory  of  the  eter- 
nal Trinity,  and  in  the  power 
of  the  Divine  Majesty  to  wor- 
ship the  Unity;  We  beseech 
thee,  that  thou  wouldest  keep 
us  stedfast  in  this  faith,  and 
evermore  defend  us  from  all  ad- 
versities, who  livest  and  reign- 
est,  one  God,  world  without  end. 
Amen. 


For  the  Epistle.    Rev.  iv.  1. 

FTER  this  I  looked,  and 
behold,  a  door  was  open- 


A 


ed   in    heaven  :    and    the   first 


SUL  Y  DRINDOD. 


ymddiddan  â  mi :  gan  ddy  wed- 
yd,  Dring  i  fynu  yma,  a  mi  a 
ddangosaf  i  ti  y  pethau  sy  raid  eu 
bod  ar  ol  hyn.  Ac  yn  y  man  yr 
oeddwn  yn  yr  Yspryd :  ac  wele, 
yr  oedd  gorsedd-iaingc  wedi  ei 
gosod  yn  y  nef,  ac  un  yn  eistedd 
ar  yr  orsedd-faingc.  A'r  hwn  oedd 
yn  eistedd,  oedd  yn  debyg  yr  ohvg 
arno  i  faen  iaspis,  a  sardin  :  ac  yr 
oedd  enfys  o  amgylch  yr  orsedd- 
faingc,  yn  debyg  yr  ohvg  arno  i 
smaragdus.  Ac  ynghylch  yr  or- 
sedd-faingc yr  oedd  pedair  gor- 
sedd-faingcarhugain :  ac  ar  y  gor- 
sedd-feingciau  y  gwelais  bedwar 
henuriad  ar  hugain  yn  eistedd, 
wedi  eu  gwisgo  mewn  dillad  gwỳn- 
ion ;  ac  yr  oedd  ganddynt  ar  eu 
pennau  goronau  aur.  Ac  yr  oedd 
yn  dyfod  allan  o'r  orsedd-faingc, 
fellt,  a  tharanau,  a  lleisiau.  Ac  yr 
oedd  saith  o  lampau  tàn  yn  llosgi 
ger  bron  yr  orsedd-faingc,  y  rhai 
y w  saith  Yspryd  Duvv.  Ac  o  flaen 
yr  orsedd-faingc  yr  ydoedd  mór 
o  wydr,  yn  debyg  i  grystal :  ac 
ynghanol  yr  orsedd-faingc,  ac 
ynghylch  yr  orsedd-faingc,  yr 
oedd  pedvvar  anifail  yn  llawn  o 
lygaid  o'r  tu  blaen,  ac  o'r  tu  ol. 
A'r  anifail  cyntaf  oedd  debyg  i 
lew,  a'r  ail  anifail  yn  debyg  i  lo, 
a'r  trydydd  anifail  oedd  ganddo 
wyneb  fel  dyn,  a'r  pedwerydd 
anifail  oedd  debyg  i  eryr  yn 
ehedeg.  A'r  pedvvar  anifail  oedd 
ganddynt,  bob  un  o  honynt, 
chwech  o  adenydd  o'u  hamgylch, 
ac  yr  oeddynt  oddi  fewn  yn  llawn 
llygaid :  ac  nid  oeddynt  yn  gor- 
phwys  ddydd  a  nos,  gan  ddy- 
wedyd,  Sanct,  sanct,  sanct,  Ar- 
glwydd  Dduw  Holl-alluog,  yr 
hwn  oedd,  a'r  hwn  sydd,  a'r  hwn 
sydd  i  ddyfod.  A  phan  fyddo  yr 
anifeiliaid  yn  rhoddi  gogoniant, 
ac  anrhydedd,  a  di'olch,  i'r  hwn 
oedd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd- 
faingc,  yr  hwn  sydd  yn  byw  yn 
oes  oesoedd,  y  mae  y  pedwar  hen- 


voice  which  I  heard  was  as 
it  were  of  a  trumpet  talking 
with  me ;  which  said,  Come  up 
hither,  and  I  will  shew  thee 
things  which  must  be  hereaf- 
ter. And  immediately  I  was 
in  the  Spirit ;  and  behold,  a 
throne  was  set  in  heaven,  and 
one  sat  on  the  throne  :  and 
he  that  sat  was  to  look  up- 
on like  a  jasper  and  a  sardine 
stone :  and  there  was  a  rain- 
bow round  about  the  throne, 
in  sight  like  unto  an  emerald. 
And  round  about  the  throne 
were  four  and  twenty  seats; 
and  upon  the  seats  I  saw  four 
and  twenty  elders  sitting,  cloth- 
ed in  white  raiment ;  and  they 
had  on  their  heads  crowns  of 
gold :  And  out  of  the  throne 
proceeded  lightnings,  and  thun- 
derings,  and  voices.  And  there 
were  seven  lamps  of  fire  burn- 
ing before  the  throne,  which 
are  the  seven  spirits  of  God. 
And  before  the  throne  there 
was  a  sea  of  glass  like  unto 
crystal :  and  in  the  midst  of 
the  throne,  and  round  about 
the  throne,  were  four  beasts 
full  of  eyes  before  and  behind. 
And  the  first  beast  was  like 
a  lion,  and  the  second  beast 
like  a  calf,  and  the  third  beast 
had  a  face  as  a  man,  and  the 
fourth  beast  was  like  a  flying 
eagle.  And  the  four  beasts 
had  each  of  them  six  wings  a- 
bout  him ;  and  they  were  full 
of  eyes  within :  and  they  rest 
not  day  and  night,  saying, 
Holy,  holy,  holy,  Lord  God 
Almighty,  which  was,  and  is, 
and  is  to  come.  And  when 
those  beasts  give  glory,  and  ho- 
nour, and  thanks,  to  him  that 
sat  on  the  tin-one,  who  liveth 
for  ever  and  ever,  the  four  and 
twenty  elders  fall  down  before 
him  that  sat  on  the  throne, 
M 


SULY  DRINDOD. 


uriad  ar  lragain  yn  syrthio  ger 
bron  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar 
yr  orsedd-faingc,  ac  yn  addoli  yr 
hwn  sydd  yn  byw  yn  oes  oesoedd, 
ac  yn  bwrw  eu  coronau  ger  bron 
yr  orsedd-faingc,  gan  ddywedyd, 
Teilwng  wyt,  O  Arglwydd,  idder- 
byn  gogoniant,  ac  anrhydedd,  a 
gallu :  canys  ti  a  greaist  bob 
peth,  ac  o  herwydd  dy  ewyllys 
di  y  maent,  ac  y  crevvyd  hwynt. 
Yr  Efengyl.    St.  loan  iii.  1. 

YR  oedd  dyn  o'r  Phariseaid, 
a'i  en  w  Nicodemus,  pennaeth 
yr  Iuddewon.  Hwn  a  ddaeth  at 
yr  Iesu  liw  nos,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Rabbi,  nyni  a  wyddom 
mai  dysgawdwr  ydwyt  ti  wedi 
dyfod  oddi  wrth  Dduw:  canys  ni 
allai  neb  wneuthur  y  gwyrthiau 
hyn  yr  wyt  ti  yn  eu  gwneuthur, 
oni  bai  fod  Duw  gyd  àg  ef.  Iesu 
a  attebodd  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
ti,  Oddi  eithr  geni  dyn  drachefn, 
ni  ddichon  efe  weled  teyrnas 
Dduw.  Nicodemus  a  ddywedodd 
wrtho,  Pa  fodd  y  dichon  dyn  ei 
eni,  ac  efe  yn  hen  ?  a  ddichon  efe 
fyned  i  groth  ei  fam  eilwaith,  a'i 
eni?  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd, Yn  wir,  yn  wir,  meddaf 
i  ti,  Oddi  eithr  geni  dyn  o  ddwfr, 
ac  o'r  Yspryd,  ni  ddichon  efe 
fyned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw. 
Yr  hyn  a  aned  o'r  cnawd,  sydd 
gnawd;  a'r  hyn  a  aned  o'r  Ys- 
pryd, sydd  yspryd.  Na  ryfedda 
ddywedyd  o  honof  fi  wrtiiyt,  Y 
mae  yn  rhaid  eich  geni  chwi 
drachefn.  Y  mae'r  gwyrnt  yn 
chwythu  lie  y  mynno  ;  a  thi  a 
glywi  ei  swn  ef,  ond  ni  wyddost 
o  ba  le  y  mae  yn  dyfod,  nac  i  ba 
le  y  mae  yn  myned :  felly  mae 
pob  un  a'r  a  aned  o'r  Yspryd.  Ni- 
codemus a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd wrtho,  Pa  fodd  y  dichon  y 
pethau  hyn  fod  ?  Iesu  a  attebodd 
ac  a  ddywedodd  wrtho,  A  wyt  ti 
yn  ddysgawdwr  yn  Israel,  ac  ni 


and  worship  him  that  liveth  for 
ever  and  ever,  and  cast  their 
crowns  before  the  throne,  say- 
ing, Thou  art  worthy,  O  Lord, 
to  receive  glory,  and  honour, 
and  power ;  for  thou  hast  cre- 
ated all  things,  and  for  thy 
pleasure  they  are  and  were 
created. 


The  Gospel.    St.  John  iii.  ]. 

THERE  was  a  man  of  the 
Pharisees,  named  Nicode- 
mus, a  ruler  of  the  Jews :  the 
same  came  to  Jesus  by  night, 
and  said  unto  him,  Rabbi,  we 
know  that  thou  art  a  teacher 
come  from  God  :  for  no  man 
can  do  these  miracles  that  thou 
doest,  except  God  be  with  him. 
Jesus  answered  and  said  un- 
to him,  Verily,  verily  I  say 
unto  thee,  Except  a  man  be 
born  again,  he  cannot  see  the 
Kingdom  of  God.  Nicodemus 
saith  unto  him,  How  can  a 
man  be  born  when  he  is  old  ? 
can  he  enter  the  second  time 
into  his  mother's  womb,  and 
be^born  ?  Jesus  answered,  Ve- 
rily, verily  I  say  unto  thee, 
Except  a  man  be  born  of  wa- 
ter, and  of  the  Spirit,  he  can- 
not enter  into  the  Kingdom  of 
God.  That  which  is  born  of 
the  flesh  is  flesh ;  and  that 
which  is  born  of  the  Spirit  is 
spirit.  Marvel  not  that  I  said 
unto  thee,  Ye  must  be  born  a- 
gain.  The  wind  bloweth  where 
it  listeth,  and  thou  hearest  the 
sound  thereof,  but  canst  not 
tell  whence  it  cometh,  and  whi- 
ther it  goeth  ;  so  is  every  one 
that  is  born  of  the  Spirit.  Ni- 
codemus answered  and  said  un- 
to him,  How  can  these  things 
be?  Jesus  answered  and  said 
unto  him,  Art  thou  a  master  of 
Israel,    and   knowest   not    these 


Y  Sul  cyntaf  gwedi'r  Drindod. 


wyddost  y  petliau  hyn  ?  Yn  wir, 
yn  wir,  meddaf  i  ti,  mai  yr  hyn 
a  wyddom  yr  ydym  yn  ei  lefaru, 
a'r  hyn  a  welsom  yr  ydym  yn  ei 
dystiolaethu ;  a'n  tystiolaeth  ni 
nid  ydych  yn  ei  derbyn.  Os  dy- 
wedais  i  chwi  bethau  daearol,  a 
chwithau  nid  ydych  yn  credu  ; 
pa  fodd,  os  dywedaf  i  chwi  beth- 
au nefol,  y  credwch  ?  Ac  ni 
esgynodd  neb  i'r  nef,  oddi  eithr 
yr  hwn  a  ddisgynodd  o'r  nef;  sef 
Mab  y  dyn,  yr  hwn  sydd  yn  y 
nef.  Ac  megis  y  dyrchafodd  Mo- 
ses y  sarph  yn  y  diiiaethwch,  felly 
y  mae  yn  rhaid  dyrchafu  Mab 
y  dyn ;  fel  na  choller  pwy  byn- 
nag  a  gredo  ynddo  ef,  ond  caffael 
o  hono  fywyd  tragywyddol. 


Y  Sul  cyntaf  gu-edi'r  Drindod. 
Y  Colect. 

ODduw,  yr  hwn  wyt  nerth 
pawboll  a'r  y  sy'nymddir- 
ied  ynot;  Yn  drugarog  derbyn 
ein  gweddi'au ;  a  chan  na  allwn 
o  ran  gwendid  ein  marwol  anian 
wneuthur  dim  da  hebot  ti, 
caniattâ  i  ni  gymmorth  dy 
ras;  fel  y  bo  i  ni,  gan  gadw 
dy  orchymynion,  ryngu  bodd 
i  ti  ar  ewyllys  a  gweithred  ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Yr  Episfol.    1  St.  loan  iv.  7- 

ANWYLYD,  carwn  ein  gil- 
ydd :  oblegid  cariad,  o  Dduw 
y  mae :  a  phob  un  a'r  sydd  yn 
cam,  o  Dduw  y  ganwyd  ef,  ac  y 
mae  efe  yn  adnabod  Duw.  Yr 
hwn  nid  yw  yn  caru,  nid  adnabu 
Dduw;  oblegid  Duw,  cariad  yw. 
Yn  hyn  yr  eglurwyd  cariad  Duw 
tu  ag  attom  ni,  oblegid  danfon  o 
Dduwei  unig-anedig  Fab  i'r  byd, 
fel  y  byddem  fyw  trwyddo  ef.  Yn 
hyn  y  mae  cariad  ;  nid  am  i  ni 
garu  Duw,  ond  am  iddo  ef  ein  caru 
ni,  ac  anfon  ei  Fab  i  fod  yn  iawn 
dros  ein  pechodau.  Amvylyd,  os 
felly  y  carodd  Duw  ni/ninnau 


things  ?  Verily,  verily  I  say 
unto  thee,  We  speak  that  we 
do  know,  and  testify  that  we 
have  seen  ;  and  ye  receive  not 
our  witness.  If  I  have  told 
you  earthly  things,  and  ye  be- 
lieve not;  how  shall  ye  be- 
lieve, if  I  tell  you  of  heavenly 
things  ?  And  no  man  hath  as- 
cended up  to  heaven,  but  he 
that  came  down  from  heaven, 
even  the  Son  of  man,  who  is 
in  heaven.  And  as  Moses  lift- 
ed up  the  serpent  in  the  wil- 
derness, even  so  must  the  Son 
of  man  be  lifted  up :  that  who- 
soever believeth  in  him  should 
not  perish,  but  have  eternal 
life. 


The  first  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

OGod,  the  strength  of  all 
them  that  put  their  trust 
in  thee,  mercifully  accept  our 
prayers ;  and  because  through 
the  weakness  of  our  mortal  na- 
ture we  can  do  no  good  thing 
without  thee,  grant  us  the  help 
of  thy  grace,  that  in  keeping 
of  thy  commandments  we  may 
please  thee,  both  in  will  and 
deed  ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

The  Epistle.    1  St.  John  iv.  7- 

BELOVED,  let  us  love  one 
another  :  for  love  is  of 
God,  and  every  one  that  lov- 
eth  is  born  of  God,  and  know- 
eth  God.  He  that  loveth  not 
knoweth  not  God;  for  God  is 
love.  In  this  was  manifested 
the  love  of  God  towards  us,  be- 
cause that  God  sent  his  only- 
begotten  Son  into  the  world, 
that  we  might  live  through 
him.  Herein  is  love,  not  that 
we  loved  God,  but  that  he  lov- 
ed us,  and  sent  his  Son  to  be 
the  propitiation  for  our  sins. 
Beloved,  if  God  so  loved  us. 
M2 


Y  Sul  cytüaj  gwedi'r  Drindod. 


hefyd  a  ddylem  garu  ein  gilydd. 
Ni  welodd  neb  Dduw  erioed.  Os 
carwn  ni  ein  gilydd,  y  mae  Duw 
yn  trigo  ynom,  ac  y  mae  ei  gar- 
iad  ef  yn  berffaith  ynom.  With 
hyn  y  gwyddom  ein  bod  yn  trigo 
ynddo  ef,  ac  yntau  ynom  ninnau, 
am  ddarfod  iddo  roddi  i  ni  o'i 
Yspryd.  A  ninnau  a  welsom,  ac 
ydym  yn  tystiolaethu,  ddarfod 
i'r  Tad  ddanfon  y  Mab  i  fod  yn 
lachawdwr  i'r  byd.  Pwy  bynnag 
a  gyfFeso  fod  Iesu  yn  Fab  Duw, 
y  mae  Duw  yn  aros  ynddo  ef,  ac 
yntau  yn  Nuw.  A  nyni  a  adna- 
buom  ac  a  gredasom,  y  cariad 
sy  gan  Dduw  tu  ag  attom  ni. 
Duw,  cariad  y w ;  a'r  hwn  sydd 
yn  aros  mewn  cariad,  sydd  yn 
aros  yn  Nuw,  a  Duw  ynddo  yntau. 
Yn  hyn  yperffeithiwyd  ein  cariad 
ni,  fel  y  caffom  hyder  ddydd  y 
farn  :  oblegid  megis  ag  y  mae  efe, 
yr  ydym  ninnau  hefyd  yn  y  byd 
hwn.  Nid  oes  ofn  mewn  cariad  ; 
eithr  y  mae  peiffaith  gariad  yn 
bwrw  allan  ofn  ;  oblegid  y  mae  i 
ofn  boenedigaeth  :  a'r  hwn  sydd 
yn  ofni,  ni  pherffeithiwyd  mewn 
cariad.  Yr  ydym  ni  yn  ei  garu  ef, 
am  iddo  ef  yn  gyntaf  ein  caru  ni. 
Os  dywed  neb,  Yr  wyf  yn  caru 
Duw,  ac  efe  yn  casâu  ei  frawd, 
celwyddog  yw :  canys  yr  hwn 
nid  yw  yn  caru  ei  frawd  yr  hwn 
a  welodd,  pa  fodd  y  gall  efe  garu 
Duw,  yr  hwn  ni's  gwelodd  ?  A'r 
gorchymyn  hwn  sydd  gennym 
oddi  wrtho  ef ;  Bod  i'r  hwn  sydd 
yn  caru  Duw,  garu  ei  frawd  hefyd. 
Yr  Efengyl.    St.  Luc  xvi.  19. 

YR  oedd  rhy w  wr  goludog,  ac 
a  wisgid  â  phorphor  a  lli'ain 
main,  ac  yr  oedd  yn  cymmeryd 
byd  da  yn  helaethwych  beunydd. 
Yr  oedd  hefyd  ryw  gardottyn, 
a'i  enw  Lazarus,  yr  hwn  a  fwrid 
wrth  ei  borth  ef  yn  gornwydlyd, 
ac  yn  chwennychu  cael  ei  borthi 
â'r  briwsion  a  syrthiai  oddi  ar 
fwrdd  y  gwr  cyfoethog ;   ond  y 


we  ought  also  to  love  one  an- 
other. No  man  hath  seen  God 
at  any  time.  If  we  love  one 
another,  God  dwelleth  in  us, 
and  his  love  is  perfected  in 
us.  Hereby  know  we  that  we 
dwell  in  him,  and  he  in  us ; 
because  he  hath  given  us  of 
his  Spirit.  And  we  have  seen, 
and  do  testify,  that  the  Fa- 
ther sent  the  Son  to  be  the  Sa- 
viour of  the  world.  Whoso- 
ever shall  confess  that  Jesus  is 
the  Son  of  God,  God  dwell- 
eth in  him,  and  he  in  God. 
And  we  have  known  and  be- 
lieved the  love  that  God  hath 
to  us.  God  is  love;  and  he 
that  dwelleth  in  love  dwell- 
eth in  God,  and  God  in  him. 
Herein  is  our  love  made  per- 
fect, that  we  may  have  bold- 
ness in  the  day  of  judgement  ; 
because  as  he  is,  so  are  we  in 
this  world.  There  is  no  fear 
in  love;  but  perfect  love  cast- 
eth  out  fear ;  because  fear  hath 
torment :  He  that  feareth  is 
not  made  perfect  in  love.  We 
love  him,  because  he  first  lov- 
ed us.  If  a  man  say,  I  love 
God,  and  hateth  his  brother, 
he  is  a  liar:  for  he  that  lov- 
eth  not  his  brother,  whom  he 
hath  seen,  how  can  he  love 
God,  whom  he  hath  not  seen  ? 
And  this  commandment  have 
we  from  him,  That  he  who 
loveth  God  love  his  brother 
also. 

The  Gospel.    St.  Luke  xvi.  19. 

THERE  was  a  certain  rich 
man,  which  was  clothed  in 
purple,  and  fine  linen,  and  far- 
ed sumptuously  every  day.  And 
there  was  a  certain  beggar  nam- 
ed Lazarus,  which  was  laid  at 
his  gate  full  of  sores,  and  desir- 
ing to  be  fed  with  the  crumbs, 
which  fell  from  the  rich  man's 
table :   moreover,  the  dogs  came 


Yr  ail  Sul  swedi'r  Drindod. 


cwn  a  ddaethant,  ac  a  lyfasant 
ci  gornwydydd  ef.  A  bu,  i'r 
cardottyn  farw,  a'i  ddwyn  gan 
yr  angylion  i  fynwes  Abraham : 
a'r  goludog  hefyd  a  fu  farw,  ac  a 
gladdwyd.  Ac  yn  uffern  efe  a 
gododd  ei  olwg,  ac  efe  mewn 
poenau;  ac  a  ganfu  Abraham  o 
hirbell,  a  Lazarus  yn  ei  fynwes. 
Ac  efe  a  lefodd,  ac  a  ddywed- 
odd,  O  dad  Abraham,  trugarhà 
wrthyf,  a  danfon  Lazarus  i  drochi 
pen  ei  fys  mewn  dwfr,  ac  i  oeri 
t'y  nhafod;  canys  fe  a'm  poenir 
yn  y  fflam  hon.  Ac  Abraham  a 
ddywedodd,  Ha  fab,  coffa  i  ti 
dderbyn  dy  wỳnfyd  yn  dy  fywyd, 
ac  felly  Lazarus  ei  adfyd;  ac  yn 
awr  y  diddenir  ef,  ac  y  poenir 
dithau.  Ac  heb  law  hyn  oil, 
rhyngom  ni  a  chwithau  y  sicr- 
hawyd  agendor  mawr ;  fel  na 
alio  y  rhai  a  fynnent,  dramwy 
oddi  yma  attoch  chwi ;  na'r  rhai 
oddi  yna,  dramwy  attorn  ni.  Ac 
efe  a  ddywedodd,  Yr  wyf  yn 
attolwg  i  ti  gan  hynny,  O  dad, 
ddanfon  o  honot  ef  i  dŷ  fy  nhad : 
canys  y  mae  i  mi  bump  o  frodyr ; 
fel  y  tystiolaetho  iddynt  hwy, 
rhag  dyfod  o  honynt  hwythau 
hefyd  i'r  lie  poenus  hwn.  Ab- 
raham a  ddywedodd  wrtho, 
Y  mae  ganddynt  Moses  a'r 
prophwydi ;  gwrandawant  arn- 
ynt  hwy.  Yntau  a  ddywed- 
odd, Nag  ê,  y  tad  Abraham ; 
eithr  os  â  un  oddi  wrth  y  meirw 
attynt,  hwy  a  edifarhànt.  Yna 
Abraham  a  ddywedodd  wrtho, 
Oni  wrandawant  ar  Moses  a'r 
prophwydi,  ni  chredant  chwaith 
pe  codai  un  oddi  wrth  y  meirw. 


Yr  ail  Sul  gvedi'r  Drindod. 
V  Colect. 

OArglwydd,  yr  hwn  ni  phelli 
byth  gynnorthwyo  a  llyw- 
odraetiiu  y  ruai  yr  yuvvyt  yn  eu 
meithrin  yn  dy  ddilys  ofn  a'th 
gariad;    Cadw  ni,  nyni   a  atto- 


and  licked  his  sores.  And  it 
came  to  pass,  that  the  beggar 
died,  and  was  carried  by  the  an- 
gels into  Abraham's  bosom.  The 
rich  man  also  died,  and  was  bu- 
ried :  and  in  hell  he  lift  up  his 
eyes  being  in  torments,  and  seeth 
Abraham  afar  off,  and  Lazarus 
in  his  bosom.  And  he  cried 
and  said,  Father  Abraham,  have 
mercy  on  me,  and  send  Laza- 
rus, that  he  may  dip  the  tip  of 
his  finger  in  water,  and  cool  my 
tongue ;  for  I  am  tormented  in 
this  flame.  But  Abraham  said, 
Son,  remember  that  thou  in  thy 
life- time  receivedst  thy  good 
things,  and  likewise  Lazarus 
evil  things ;  but  now  he  is  com- 
forted, and  thou  art  tormented. 
And  besides  all  this,  between  us 
and  you  there  is  a  great  gulf 
fixed :  so  that  they  who  would 
pass  from  hence  to  you  cannot; 
neither  can  they  pass  to  us,  that 
would  come  from  thence.  Then 
he  said,  I  pray  thee  therefore, 
father,  that  thou  wouldest  send 
him  to  my  father's  house :  for 
I  have  five  brethren  ;  that  he 
may  testify  unto  them,  lest  they 
also  come  into  this  place  of 
torment.  Abraham  saith  unto 
him,  They  have  Moses  and  the 
prophets;  let  them  hear  them. 
And  he  said,  Nay,  father  Abra- 
ham ;  but  if  one  went  unto 
them  from  the  dead,  they  will 
repent.  And  he  said  unto  him, 
If  they  hear  not  Moses  and  the 
prophets,  neither  will  they  be 
persuaded,  though  one  rose  from 
the  dead. 


Tlie  second  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

OLord,  who  never  failest  to 
help  and  govern  them 
whom  thou  dost  bring  up  in 
thy  stedfast  fear  and  love ;  Keep 
us,  we  beseech  thee,  under  the 


Yr  ail  Sul  gwedi'r  Drindod. 


lygwn  i  ti,  dan  dy  ddarbodus 
nodded,  a  phar  i  ni  yn  ddibaid 
ofni  a  charu  dy  Enw  bendigedig  ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Yr  Epistol.    1  St.  loan  iii.  13. 

NA  ryfeddwch,  fy  mrodyr,  os 
yw'r  byd  yn  eich  casâu 
chwi.  Nyni  a  wyddom  ddarfod 
ein  symmud  ni  o  farwolaeth  i 
fy  wyd,  oblegid  ein  bod  yn  caru  'r 
brodyr.  Yr  hwn  nid  yw  yn  caru 
ei  frawd,  y  mae  yn  aros  ym  mar- 
wolaeth.  Pob  un  a'r  sydd  yn 
casâu  ei  frawd,  lleiddiad  dyn  y  w : 
a  chwi  a  wyddoch  nad  oes  i  un 
lleiddiad  dyn  fywyd  tragywydd- 
ol  yn  aros  ynddo.  Yn  hyn  yr 
adnabuom  gariad  Duw,  oblegid 
dodi  o  hono  ef  ei  einioes  drosom 
ni;  a  ninnau  a  ddylem  ddodi  ein 
heinioes  dros  y  brodyr.  Eithr  yr 
hwn  sydd  ganddo  ddá'r  byd  hwn, 
ac  a  welo  ei  frawd  mewn  eisiau, 
ac  a  gauo  ei  dosturi  oddi  wrtho ; 
pa  fodd  y  mae  cariad  Duw  yn 
aros  ynddo  ef?  Fy  mhlant 
bychain,  na  charwn  ar  air,  nac 
ar  dafod  yn  unig;  eithr  mewn 
gweithred  a  gwirionedd.  Ac  wrth 
hyn  y  gwyddom  ein  bod  o'r  gwir- 
ionedd, ac  y  sicrhâwn  ein  calon- 
nau  ger  ei  fron  ef.  Oblegid  os 
ein  calon  a'n  condemnia,  mwy 
yw  Duw  nâ'n  calon  ;  ac  efe  a  ŵyr 
bob  peth.  Anwylyd,  os  ein  calon 
ni'n  condemnia,  y  mae  gennym 
hyder  ar  Dduw.  A  pha  beth 
bynnag  a  ofynom,  yr  ydym  yn 
ei  dderbyn  ganddo  ef ;  oblegid  ein 
bod  yn  cadw  ei  orchyinynion  ef, 
ac  yn  gwneuthur  y  pethau  sydd 
yn  rhyngu  bodd  yn  ei  olwg  ef. 
A  hwn  y  w  ei  orchymyn  ef ; 
Gredu  o  honom  yn  enw  ei  Fab 
ef  Iesu  Grist,  a  charu  ein  gilydd, 
megis  y  rhoes  efe  orchymyn  i 
ni.  A'r  hwn  sydd  yn  cadw  ei 
orchymynion  ef,  sydd  yn  trigo 
ynddo  ef,  ac  yntau  ynddo  yntau: 
ac  wrth  hyn  y  gwyddom  ei  fod 


protection  of  thy  good  provi- 
dence, and  make  us  to  have  a 
perpetual  fear  and  love  of  thy 
holy  Name ;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.  Amen. 
The  Epistle.    1  St.  John  iii.  13. 

MARVEL  not,  my  bre- 
thren, if  the  world  hate 
you.  We  know  that  we  have 
passed  from  death  unto  life, 
because  we  love  the  brethren. 
He  that  loveth  not  his  brother 
abideth  in  death.  Whosoever 
hateth  his  brother  is  a  mur- 
derer :  and  ye  know  that  no 
murderer  hath  eternal  life  abid- 
ing in  him.  Hereby  perceive 
we  the  love  of  God,  because 
he  laid  down  his  life  for  us : 
and  we  ought  to  lay  down  our 
lives  for  the  brethren.  But  who- 
so hath  this  world's  good,  and 
seeth  his  brother  have  need, 
and  shutteth  up  his  bowels  of 
compassion  from  him  ;  how 
dwelleth  the  love  of  God  in 
him?  My  little  children,  let 
us  not  love  in  word,  neither  in 
tongue ;  but  in  deed,  and  in 
truth.  And  hereby  we  know 
that  we  are  of  the  truth,  and 
shall  assure  our  hearts  before 
him.  For  if  our  heart  con- 
demn us,  God  is  greater  than 
our  heart,  and  knoweth  all 
tilings.  Beloved,  if  our  heart 
condemn  us  not,  then  have  we 
confidence  towards  God.  And 
whatsoever  we  ask,  we  receive 
of  him,  because  we  keep  his 
commandments,  and  do  those 
things  that  are  pleasing  in  his 
sight.  And  this  is  his  com- 
mandment, That  we  should  be- 
lieve on  the  Name  of  his  Son 
Jesus  Christ,  and  love  one  an- 
other, as  he  gave  us  command- 
ment. And  he  that  keepeth  his 
commandments  dwelleth  in  him, 
and  he  in  him  :  and  hereby  we 
know  that  he  abideth  in  us,  bv 


Y  trydydd  Sid  gnedi'r  Drindod. 


ef  yn  aros  ynom,  sef  o'r  Yspryd 
a  roddes  efe  i  ni. 

Yr  Efenyyl.    St.  Luc  xiv.  16. 

RHFẄ  wr  a  wnaeth  swpper 
mavvr,  ac  a  wahoddodd  la- 
wer:  ac  a  ddanfonodd  ei  wasbryd 
swpper,  i  ddywedyd  wrth  y  rhai 
a  wahoddasid,  Deuwch;  canys 
weithian  y  mae  pob  peth  yn  bar- 
od.  A  hwy  oil  a  ddechreuasant 
yn  unfryd  ymesgusodi.  Y  cyntaf 
a  ddyẃedodd  wrtho,  Mi  a  bryn- 
ais  dyddyn,  ac  y  mae  yn  rbaid  i 
mi  fyned  a'i  weled  :  attolwg  i  ti, 
cymmer  fl  yn  esgusodol.  Ac  arall 
a  ddywedodd,  Mi  a  brynais  bum 
iau  o  ychen,  ac  yr  ydwyf  yn 
myned  i'w  profi  hwynt :  attolwg 
i  ti,  cymmer  fi  yn  esgusodol.  Ac 
arall  a  ddywedodd,  Mi  a  bri'odais 
wraig  ;  ac  am  hynny  ni's  gallaf  fi 
ddyfod.  A'r  gwas  hwnnw,  pan 
ddaeth  adref,  a  fynegodd  y  peth- 
au  byn  i'w  arglwydd.  Yna  gwr 
y  tŷ,  wedi  digio,  a  ddywedodd 
wrth  ei  was,  Dos  allan  ar  frys  i 
heolydd  ac  ystrydoedd  y  ddinas, 
a  dwg  i  mewn  yma  y  tlodion,  a'r 
anafus,  a'r  cloffion,  a'r  deillion. 
A'r  gwas  a  ddywedodd,  Ar- 
glwydd, gwnaethpwyd  fel  y 
gorchymynaist ;  ac  etto  y  mae 
lie.  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd 
wrth  y  gwas,  Dos  allan  i'r  prif- 
ffyrdd  a'r  caeau,  a  chymmell 
hwynt  i  ddyfod  i  mewn,  fel  y 
llanwer  fy  nhŷ.  Canys  yr  wyf 
yn  dywedyd  i  chwi,  na  cnaiff  yr 
un  o'r  gwýr  hynny  a  wahodd- 
wyd,  brofi  o'm  swpper  i. 


Y  trydydd  Sul  gwedi'r  Drindod. 
Y  Colect. 

O  Arglwydd,  ni  a  attolygwn  i 
ti  yn  drugarog  ein  gwrando ; 
a  megis  y  rhoddaist  i  ni  feddyl- 
fryd  calon  i  weddio,  caniattà, 
trwy  dy  fawr  nerth,  i  ni  gael 
ein  hamddiffyn  a'n  diddanu  ym 
mhob  perygl  ac  adfyd ;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 


the  Spirit  which  he  hath  given 
us. 
The  Gospel.    St.  Luke  xiv.  16. 

A  Certain  man  made  a  great 
supper,  and  bade  many ; 
and  sent  bis  servant  at  supper- 
time  to  say  to  them  that  were 
bidden,  Come,  for  all  things 
are  now  ready.  And  they  all 
with  one  consent  began  to  make 
excuse.  The  first  said  unto 
him,  I  have  bought  a  piece  of 
ground,  and  I  must  needs  go 
and  see  it ;  I  pray  thee  have 
me  excused.  And  another  said, 
I  have  bought  five  yoke  of  oxen, 
and  I  go  to  prove  them ;  I  pray 
thee  have  me  excused.  And 
another  said,  I  have  married  a 
wife,  and  therefore  I  cannot 
come.  So  that  servant  came,  and 
shewed  his  lord  these  things. 
Then  the  master  of  the  house 
being  angry  said  to  his  ser- 
vant, Go  out  quickly  into  the 
streets  and  lanes  of  the  city, 
and  bring  in  hither  the  poor, 
and  the  maimed,  and  the  halt, 
and  the  blind.  And  the  ser- 
vant said,  Lord,  it  is  done  as 
thou  hast  commanded,  and  yet 
there  is  room.  And  the  lord 
said  unto  the  servant,  Go  out 
into  the  high-ways  and  hedges, 
and  compel  them  to  come  in, 
that  my  house  may  be  filled. 
For  I  say  unto  you,  That  none 
of  those  men  which  were  bidden 
shall  taste  of  my  supper. 


The  third  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

OLord,  we  beseech  thee  mer- 
cifully to  hear  us ;  and  grant 
that  we,  to  whom  thou  hast 
given  an  hearty  desire  to  pray, 
may  by  thy  mighty  aid  be  de- 
fended and  comforted  in  all  dan- 
gers and  adversities ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.    Amen. 


Y  trydydd  Sid  grtiedi'r  Drindod. 


Yr  Epistol.    1  St.  Petr  v.  5. 

BYDDWCH  bawb  yn  ostyng- 
edig  i'ch  gilydd,  ac  ym- 
drwsiwch  oddi  fewn  â  gostyng- 
eiddrwydd :  oblegid  y  mae  Duw 
yn  gwrthwynebu  y  beilchion,  ac 
yn  rhoddi  gras  i'r  rhai  gostyng- 
edig.  Ymddarostyngwcb  ganhyn- 
ny  dan  alluog  law  Duw,  fel  v'ch 
dyrchafo  mewn  amser  cyfadcías  : 
gan  fwrw  eich  holl  ofal  arno  ef ; 
canys  y  mae  efe  yn  gófalu  drosoch 
chwi.  Byddwcb  sobr,  gwyliwch : 
oblegid  y  mae  eich  gwrthwyneb- 
wr  diafol,  megis  llewrhuadv/y,  yn 
rhoclio  oddi  amgylch,  gan  geisio 
y  neb  a  alio  ei  lyngcu.  Yr  hwn 
gwrthwynebwch  yn  gadarn  yn  y 
ffydd ;  gan  wybod  fod  yn  cyflawni 
yr  un  blinderau  yn  eich  brodyr, 
y  rhai  sydd  yn  y  byd.  A  Duw 
pob  gras,  yr  hwn  a'ch  galwodd 
chwi  i'w  dragywyddol  ogoniant 
trwy  Grist  Iesu,  wedi  i  chwi 
ddi'oddef  ychydig,  a'ch  periFeithio 
chwi,  a'ch  cadarnhao,  a'ch  cryf- 
hao,  a'ch  sefydlo.  Iddo  ef  y 
byddo  y  gogoniant  a'r  gallu,  yn 
oes  oesoedd.    Amen. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  xv.  1. 

AC  yr  oedd  yr  holl  bublicanod 
a'r  pechaduriaid  yn  nesâu 
atto  ef,  i  wrando  arno.  A'r 
Phariseaid  a'r  ysgrifenyddion  a 
rwgnachasant,  gan  ddywedyd,  Y 
mae  hwn  yn  derbyn  pechadur- 
iaid, ac  yn  bwytta  gyd  â  hwynt. 
Ac  efe  a  adroddodd  wrthynt  y 
ddammeg  hon,  gan  ddywedyd, 
Pa  ddyn  o  honoch  a  chanddo 
gant  o  ddefaid,  ac  os  cyll  un  o 
honynt,  nid  yw  yn  gadael  yr 
amyn  un  pum  ugain  yn  yr  an- 
ialwch,  ac  yn  myned  ar  ol  yr 
hon  a  gollwyd,  hyd  oni's  caffo 
efe  hi?  Ac  wedi  iddo  ei  chael, 
efe  a'i  dŷd  hi  ar  ei  ysgwyddau 
ei  hun,  yn  llawen.  A  phan  ddél 
i<dref,  efe  a  eilw  ynghŷd  ei  gyf- 
eiliiona'igymmydogion,gan  ddy- 
wedyd   wrthynt,    Llawenhèwch 


The  Epistle.    1  St.  Pet.  v.  5. 

ALL  of  you  be  subject  one 
to  another,  and  be  clothed 
with  humility :  for  God  resist- 
eth  the  proud,  and  giveth  grace 
to  the  humble.  Humble  your- 
selves therefore  under  the  migh- 
ty hand  of  God,  that  he  may 
exalt  you  in  due  time ;  cast- 
ing all  your  care  upon  him, 
for  he  careth  for  you.  Be  so- 
ber, be  vigilant;  because  your 
adversary  the  devil,  as  a  roar- 
ing lion,  walketh  about  seek- 
ing whom  he  may  devour : 
whom  resist  stedfast  in  the 
faith,  knowing  that  the  same 
afflictions  are  accomplished  in 
your  brethren  that  are  in  the 
world.  But  the  God  of  all 
grace,  who  hath  called  us  in- 
to his  eternal  glory  by  Christ 
Jesus,  after  that  ye  have  suf- 
fered a  while,  make  you  per- 
fect, stablish,  strengthen,  set- 
tle you.  To  him  be  glory  and 
dominion  for  ever  and  ever. 
Amen. 

The  Gospel.    St.  Luke  xv.  1. 

THEN  drew  near  unto  him 
all  the  Publicans  and  sin- 
ners for  to  hear  him.  And  the 
Pharisees  and  Scribes  murmur- 
ed, saying,  This  man  receiveth 
sinners,  and  eateth  with  them. 
And  he  spake  this  parable  unto 
them,  saying,  What  man  of 
you  having  an  hundred  sheep, 
if  he  lose  one  of  them,  doth 
not  leave  the  ninety  and  nine 
in  the  wilderness,  and  go  after 
that  which  is  lost,  until  he  find 
it?  And  when  he  hath  found 
it,  he  layeth  it  on  his  shoulders, 
rejoicing.  And  when  he  com- 
eth  home,  he  calleth  together 
his  friends  and  neighbours,  say- 
ing unto  them,  Rejoice  with 
me,  for  I  have  found  my  sheep 
which    was    lost.     I    say    unto 


Y pedrverydd  Sul  gwcdi'r  Drindod. 


gyd  â  mi  ;  canys  cefais  fy  na- 
iad a  gollasid.  Yr  wyf  yn  dy- 
wedyd  i  chwi,  mai  felly  y  bydd 
Uawenydd  yn  y  nef  am  un  pech- 
adur  a  edifarhao,  mwy  nag  am 
onid  un  pum  ugain  o  rai  cyfiawn 
y  rhai  nid  rhaid  iddynt  with 
edifeirwch.  Neu  pa  wraig,  a 
chanddi  ddeg  dryllo  arian,  os  cyll 
hi  un  dryll,  ni  oleu  ganwvll,  ac 
ysgubo'r  tŷ,  a  cheisio  yn  ddyfal, 
hyd  oni's  caffo  et'?  Ac  wedi  iddi 
ei  gael,  hi  a  eilw  ynghvd  ei  chyf- 
eillesau  a'i  chymmydogesau,  gan 
ddywedyd,  Cyd-lawenhéwch  â 
mi ;  canyscefaisy  dryllagollaswn. 
Felly  meddafi  chwi,  Y  mae  Uaw- 
enydd yngŵydd  angylion  Duw, 
am  un  pechadur  a  edifarhao. 


Ypedwerydd  Sulyu-edi  V  Drindod. 
Y  Colect. 

ODduw,  noddwr  pawb  oil  y 
sydd  yn  ymddiried  ynot, 
heb  ba  un  nid  oes  dim  nerthog, 
na  dim  sanctaidd ;  Ychwanega 
ac  amlhâ  arnom  dy  drugaredd, 
fel  y  gallom  (a  thi  yn  Lly  wiawdwr 
ac  yn  Dywysog  i  ni)  dreiddio 
trwy  bethau  tymhorol,  modd  na 
chollom  yn  y  diwedd  y  pethau 
tragywyddol.  Caniattâhyn,  nefol 
Dad,  er  mwyn  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    Rhuf.  viii.  18. 

YR  ydwyf  yn  cyfrif  nad  yw 
di'oddefiadau  yr  amser  pres- 
ennoHiwn,  yn  haeddu  eu  cyffel- 
ybu  i'r  gogoniant  a  ddatguddir  i 
ni.  Canys  awŷddfryd  y  creadur 
sydd  yn  disgwyl  am  ddatgudd- 
iad  meibion  Duw.  Canys  y 
creadur  sydd  wedi  ei  ddarostwng 
i  oferedd,  nid  o'i  fodd,  eithr 
oblegid  yr  hwn  a'i  darostyneodd 
dan  obaith:  oblegid  y  rhyddhêir 
y  creadur  yntau  hefyd  o  gaeth- 
iwed  llygredigaeth,  i  ryddid  go- 
goniant plant  Duw.  Canys  ni 
a  wyddom  fod  pob  creadur  yn 
eyd-ocheneidio,  ac  yn  cyd-ofidio 


you,  That  likewise  joy  shall 
be  in  heaven  over  one  sinner 
that  repenteth,  more  than  over 
ninety  and  nine  just  persons, 
which  need  no  repentance.  Ei- 
ther what  woman  having  ten 
pieces  of  silver,  if  she  lose  one 
piece,  doth  not  light  a  candle, 
and  sweep  the  house,  and  seek 
diligently  till  she  find  it  ?  And 
when  she  hath  found  it,  she 
calleth  her  friends  and  her 
neighbours  together,  saying, 
Rejoice  with  me,  for  I  have 
found  the  piece  which  I  had 
lost.  Likewise,  I  say  unto  you, 
There  is  joy  in  the  presence  of 
the  angels  of  God  over  one  sin- 
ner that  repenteth. 


The  fourth  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

OGod,  the  protector  of  all 
that  trust  in  thee,  with- 
out whom  nothing  is  strong, 
nothing  is  holy;  Increase  and 
multiply  upon  us  thy  mercy; 
that,  thou  being  our  ruler  and 
guide,  we  may  so  pass  through 
things  temporal,  that  we  final- 
ly lose  not  the  things  eternal : 
Grant  this,  O  heavenly  Father, 
for  Jesus  Christ's  sake  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    Rom.  viii.  IB. 

I  Reckon  that  the  sufferings 
of  this  present  time  are  not 
worthy  to  be  compared  with  the 
glory  which  shall  be  revealed 
in  us.  For  the  earnest  expecta- 
tion of  the  creature  waiteth  for 
the  manifestation  of  the  sons 
of  God.  For  the  creature  was 
made  subject  to  vanity,  not  will- 
ingly, but  by  reason  of  him 
who  hath  subjected  the  same  in 
hope :  because  the  creature  it- 
self also  shall  be  delivered  from 
the  bondage  of  corruption,  into 
the  glorious  liberty  of  the  chil- 
dren of  God.    For  we  know  that 


Ypummed  Sul  givedi'r  Drindod. 


hyd  y  pryd  hwn:  ac  nid  yn  unig 
y  creadur,  ond  ninnau  hefyd, 
y  rhai  sy  gennym  flaen-ffrwyth 
yr  Yspryd,  yr  ydym  ninnau 
ein  hunain  hefyd  yn  ocheneidio 
ynom  ein  hunain,  gan  ddisgwyl 
y  mabwysiad,  sef  prynedigaeth 
ein  corph. 

Yr  Efengyl.   St.  Luc  vi.  36. 

BYDDAVCH  gan  hynny 
drugarogion,  megis  ag  y 
mae  eich  Tad  yn  drugarog.  Ac 
na  fernwch,  ac  ni'ch  bernir :  na 
chondemniwch,  ac  ni'ch  con- 
demnir:  maddeuwch,  amaddeuir 
i  chwithau :  rhoddwch,  a  rhoddir 
i  chwi :  mesur  da,  dwysedig,  ac 
wedi  ei  ysgwyd,  ac  yn  myned 
trosodd,  a  roddant  yn  eich  myn- 
vves.  Canys  â'r  un  mesur  ag  y 
mesuroch,  y  mesurir  i  chwi 
drachefn.  Ac  efe  a  ddywedodd 
ddammeg  wrthynt ;  A  ddichon 
y  dall  dy wyso'r  dall  ?  oni  syrth- 
iant  ill  dau  yn  y  clawdd?  Nid 
yw'r  disgybl  uwch  law  ei  atbraw: 
eithr  pob  un  perffaith,  a  fydd  fel 
ei  athraw.  A  phaham  yr  wyt  ti 
yn  edrych  ar  y  brycheuyn  sydd 
yn  llygad  dy  frawd,  ac  nad 
ydwyt  yn  ystyried  y  trawst  sydd 
yn  dy  lygad  dy  bun?  Neu  pa 
fodd  y  gelli  di  ddywedyd  with 
dy  frawd,  Fy  mrawd,  gâd  i  mi 
dynnu  allan  y  brycheuyn  sydd 
yn  dy  lygad,  a  thithau  heb 
weled  y  trawst  sydd  yn  dy  lygad 
dy  hun  ?  O  ragrithiwr,  bwrw 
aílan  y  trawst  o'th  lygad  dy  hun 
yn  gyntaf,  ac  yna  y  gweli  yn 
eglur  dynnu  allan  y  brycheuyn 
sydd  yn  llygad  dy  frawd. 


Ypummed  Sul gwedi'r  Drindod. 
Y  Colect. 

CANIATTA,  Arglwydd,  ni  a 
attolygwn  i  ti,  fod  i  chwŷl 
y  byd  hwn,  trwy  dy  reolaeth  di, 
gael  ei  drei'nu  mor  dangnefedd- 
ol,  fel  y  gallo  dy  Eglwys  di  dy 
wasanaethu  yn  llawen  ym  mhob 


the  whole  creation  groaneth,  and 
travaileth  in  pain  together  until 
now.  And  not  only  they,  but 
ourselves  also,  which  have  the 
■first- fruits  of  the  Spirit,  even  we 
ourselves  groan  within  ourselves, 
waiting  for  the  adoption,  to  wit, 
the  redemption  of  our  body. 
The  Gospel.    St.  Luke  vi.  36. 

BE  ye  therefore  merciful,  as 
your  Father  also  is  merci- 
ful. Judge  not,  and  ye  shall  not 
be  judged:  condemn  not,  and  ye 
shall  not  be  condemned :  for- 
give, and  ye  shall  be  forgiven : 
give,  and  it  shall  be  given  un- 
to you ;  good  measure,  pressed 
down,  and  shaken  together,  and 
running  over,  shall  men  give 
into  your  bosom.  For  with  the 
same  measure  that  ye  mete  with- 
al, it  shall  be  measured  to  you 
again.  And  he  spake  a  parable 
unto  them,  Can  the  bhnd  lead 
the  blind?  shall  they  not  both 
fall  into  the  ditch  ?  The  disciple 
is  not  above  his  master ;  but 
every  one  that  is  perfect  shall 
be  as  his  master.  And  why  be- 
holdest  thou  the  mote  that  is  in 
thy  brother's  eye,  but  perceivest 
not  the  beam  that  is  in  thine 
own  eye  ?  Either  how  canst  thou 
say  to  thy  brother,  Brother,  let 
me  pull  out  the  mote  that  is  in 
thine  eye,  %vhen  thou  thyself  be- 
holdest  not  the  beam  that  is  in 
thine  own  eye  ?  Thou  hypocrite, 
cast  out  first  the  beam  out  of 
thine  own  eye,  and  then  shalt 
thou  see  clearly  to  pull  out  the 
mote  that  is  in  thy  brother's  eye. 

The  fifth  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

GRANT,  O  Lord,  we  beseech 
thee,  that  the  course  of 
this  world  may  be  so  peaceably 
ordered  by  thy  governance,  that 
thy  Church  may  joyfully  serve 
thee     in    all    godly    quietness; 


Y pummed  Sul  gwedi'r  Drindod. 


duwiol     heddwch ;     trwy    Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 
Yr  Epistol.    1  St.  Petr  iii.  8. 

BYDDWCH  oil  yn  unfryd, 
yn  cyd-oddef  â'ch  gilydd; 
yn  caru  fel  brodyr,  yn  drugar- 
ogion,  yn  fwynaidd :  nid  yn  talu 
drwg  am  ddrwg,  neu  sen  am 
sen;  eithr,  yngwrthwyneb,  yn 
bendithio;  gan  wybod  mai  i  hyn 
y'ch  galwyd,  fel  yr  etifeckloeh 
fendith.  Canys  y  neb  a  ewyllysio 
horn  bywyd,  a  gweled  dyddiau 
da,  attalied  ei  dafod  oddi  wrth 
ddrwg,  a'i  wefusau  rhag  adrodd 
twyll.  Gocheled  y  drwg,  a 
gwnaed  y  da  ;  ceisied  heddwch, 
a  dilyned  ef.  Canys  y  mae 
llygaid  yr  Arglwydd  ar  y  rhai 
cyfiawn,  a'i  glustiau  ef  tu  ag  at 
eu  gweddi  hwynt:  eithr  y  mae 
wyneb  yr  Arglwydd  yn  erbyn  y 
rhai  sy  'n  gwneuthur  drwg.  A 
phwy  a'ch  dryga  chwi,  os  bydd- 
wch  yn  dilyn  yr  hyn  sy  dda? 
Eithr  o  bydd  i  chwi  hefyd  ddi'o- 
ddef  o  herwydd  cyflawnder,  ded- 
wydd  ydych  :  ond  nac  ofnwch 
rhag  eu  hofn  hwynt,  ac  na'ch 
cynhyrfer;  eithr  sancteiddiwch 
yr  Arglwydd  Dduw  yn  eich 
calonnau. 

IV  Efengyl.    St.  Luc  v.  1. 

BU  hefyd,  a'r  bobl  yn  pwyso 
atto  i  wrando  gair  Duw,  yr 
oedd  yntau  yn  sefyll  yn  ymyl 
llyn  Genesaret.  Ac  efe  a  welai 
ddwy  long  yn  sefyll  wrth  y  llyn; 
a'r  pysgodwŷr  a  aethant  allan 
o  honynt,  ac  oeddynt  yn  golchi 
eu  rhwydau.  Ac  efe  a  aeth  i 
mewn  i  un  o'r  llongau,  yr  hon 
oedd  eiddo  Simon,  ac  a  ddy- 
munodd  arno  wthio  ychydig 
oddi  wrth  y  tir.  Ac  efe  a  eistedd- 
odd,  ac  a  ddysgodd  y  bobloedd 
allan  o'r  Hong.  A  phan  beidiodd 
â  llefaru,  efe  a  ddywedodd  wrth 
Simon,  Gwthia  i'r  dwfn,  a  bwr- 
iwch  eich  rhwydau  am  helfa.  A 
Simon  a  attebodd  ac  a  ddywed- 


through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    1  St.  Pet.  iii.  8. 

BE  ye  all  of  one  mind,  hav- 
ing compassion  one  of  an- 
other, love  as  brethren,  be  piti- 
ful, be  courteous ;  not  render- 
ing evil  for  evil,  or  railing  for 
railing;  but  contrariwise  bless- 
ing; knowing  that  ye  are  there- 
unto called,  that  ye  should  in- 
herit a  blessing.  For  lie  that 
will  love  life,  and  see  good 
days,  let  him  refrain  his  tongue 
from  evil,  and  his  lips  that 
they  speak  no  guile  :  let  him 
eschew  evil,  and  do  good ;  let 
him  seek  peace,  and  ensue  it. 
For  the  eyes  of  the  Lord  are 
over  the  righteous,  and  his  ears 
are  open  unto  their  prayers  : 
but  the  face  of  the  Lord  is 
against  them  that  do  evil.  And 
who  is  he  that  will  harm  you, 
if  ye  be  followers  of  that  which 
is  good  ?  But  and  if  ye  suffer 
for  righteousness'  sake,  happy 
are  ye  :  and  be  not  afraid  of 
their  terror,  neither  be  trou- 
bled ;  but  sanctify  the  Lord 
God  in  your  hearts. 

The  Gospel.    St.  Luke  v.  1. 

IT  came  to  pass,  that  as  the 
people  pressed  upon  him  to 
hear  the  Word  of  God,  he  stood 
by  the  lake  of  Gennesareth,  and 
saw  two  ships  standing  by  the 
lake ;  but  the  fishermen  were 
gone  out  of  them,  and  were 
washing  their  nets.  And  he 
entered  into  one  of  the  ships, 
which  was  Simon's,  and  prayed 
him  that  he  would  thrust  out  a 
little  from  the  land :  and  he  sat 
down,  and  taught  the  people 
out  of  the  ship.  Now  when  he 
had  left  speaking,  he  said  unto 
Simon,  Launch  out  into  the 
deep,  and  let  down  your  nets 
for  a  draught.    And  Simon  an- 


Y  chweched  Sul  gwedi'r  Drindod. 


odd  wrtho,  O  feistr,  er  i  ni  boeni 
ar  hŷd  y  nos,  ni  ddaliasom  ni 
ddim :  etto  ar  dy  air  di  mi  a 
fvvriaf  y  rhwyd.  Ac  wedi  iddynt 
wneuthur  hynny,  hwy  a  ddalias- 
ant  l'iaws  mawr  o  bysgod :  a'u 
rhwyd  hwynt  a'  rwygodd.  A 
hwy  a  amneidiasant  ar  eu  cyf- 
eiilion  oedd  yn  y  Hong  arall,  i 
ddyfod  i'w  cynnorthwyo  hwynt. 
A  hwy  a  ddaethant ;  a  llanwasant 
y  ddwy  long,  onid  oeddynt  hwy 
ar  soddi.  A  Simon  Petr,  pan 
welodd  hynny,  a  syrthiodd  wrth 
liniau  *r  Iesu,  gan  ddywedyd, 
Dos  ymaith  odd'i  wrthyf ;  canys 
dyn  pechadurus  wyf  fi,  O  Ar- 
glwydd.  Oblegid  braw  a  ddaeth- 
ai  arno  ef,  a'r  rhai  oil  oedd 
gyd  âg  ef,  o  herwydd  yr  helfa 
bysgod  a  ddaliasent  hwy  :  a'r  un 
ffunud  ar  I  ago  ac  loan  hefyd, 
meibion  Zebedeus,  y  rhai  oedd 
gyfrannogion  â  Simon.  A  dy- 
"wedodd  yr  Iesu  wrth  Simon, 
Nac  ofna  :  o  hyn  allan  y  dèli 
ddynion.  Ac  wedi  iddynt  ddwyn 
y  llongau  i  dir,  hwy  a  adawsant 
bob  peth,  ac  a'i  dilynasant  ef. 


Y  chweched  Sid  gwedi'r  Drindod. 
Y  Colect. 

ODduw,  yr  hwn  a  arlwyaist  i'r 
rhai  a'th  garant  gyfryw  beth- 
an  daionus  a'r  y  sydd  uwch  ben 
pob  deall  dyn  ;  Ty  walk  i'n  calon- 
nau  gyfryw  serch  arnat,  fel  y 
byddo  i  ni,  gan  dy  garu  uwch  law 
pob  dim,  allu  mwynhâu  dy  adde- 
widion.  y  rhai  sy  fwy  rhagorol  nâ 
dim  a  fedrom  ni  ei  ddeisyf ;  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yr  Epistol.    Rhuf.  vi.  3. 

ONI  wyddoch  chwi,  am  gyn- 
nifer  o  honom  ag  a  fedydd- 
iwyd  i  Grist  Iesu,  ein  bedyddio  ni 
i'w  farwolaeth  ef  ?  Claddwyd  ni 
gan  hynny  gyd  âg  ef  trwy  fedydd 
i  farwolaeth :  fel  megis  ag  y  cyf- 
odwyd  Crist  o  feirw  trwy  ogon- 
iant  y  Tad,  felly  y  rhodiom  nin- 


swering  said  unto  him,  Master, 
we  have  toiled  all  the  night, 
and  have  taken  nothing ;  ne- 
vertheless, at  thy  word  I  will  let 
down  the  net.  And  when  they 
had  this  done,  they  inclosed  a 
great  multitude  of  fishes,  and 
their  net  brake.  And  they 
beckoned  unto  their  partners 
which  were  in  the  other  ship, 
that  they  should  come  and  help 
them.  And  they  came,  and 
filled  both  the  ships,  so  that 
they  began  to  sink.  When  Si- 
mon Peter  saw  it,  he  fell  down 
at  Jesus'  knees,  saying,  Depart 
from  me,  for  I  am  a  sinful  man 
O  Lord.  For  he  was  astonished, 
and  all  that  were  with  him,  at 
the  draught  of  the  fishes  which 
they  had  taken ;  and  so  was 
also  James,  and  John,  the  sons 
of  Zebedee,  which  were  part- 
ners with  Simon.  And  Jesus 
said  unto  Simon,  Fear  not,  from 
henceforth  thou  shalt  catch  men. 
And  when  they  had  brought 
their  ships  to  land,  they  forsook 
all,  and  followed  him. 


The  sixth  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

OGod,  who  hast  prepared 
for  them  that  love  thee 
such  good  things  as  pass  man's 
understanding ;  Pour  into  our 
hearts  such  love  toward  thee, 
that  we,  loving  thee  above  all 
things,  may  obtain  thy  pro- 
mises, which  exceed  all  that 
we  can  desire ;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    Rom.  vi.  3. 

KNOW  ye  not,  that  so  many 
of  us  as  were  baptized  in- 
to Jesus  Christ  were  baptized 
into  his  death  ?  Therefore  we 
are  buried  with  him  by  bap- 
tism into  death  ;  that  like  as 
Christ  was  raised  up  from  the 
dead  bv  the    glory  of  the    Fa- 


Y  chwechcd  Sid  srvedi'r  Drindod. 


nau  hefyd  mewn  newydd-deb 
buchedd.  Canys  os  gwnaed  ni 
yn  gyd-blanhigion  i  gyffelyb- 
iaeth  ei  farwolaeth  ef,  felly  y 
byddwn  i  gyffelybiaeth  ei  adgyf- 
odiad  ef :  gan  wybod  byn,  ddar- 
fod  croesboelio  ein  hen  ddyn  ni 
gyd  âg  ef,  er  mwyn  dirymmu 
corph  pechod,  fel  rhagllaw  na 
wasanaethom  bechod.  Canys  y 
mae  yr  hwn  a  fu  farw,  wedi  ei 
ryddbâu  oddi  wrth  bechod.  Ac 
os  buom  feirw  gyd  â  Christ,  yr 
ydym  ni  yn  credu  y  byddwn  fy w 
hefyd  gyd  âg  ef :  gan  wybod  nad 
yw  Crist,  yr  hwn  a  gyfodwyd 
oddi  wrth  y  rneirw,  yn  marw 
rawyach  ;  nad  arglwyddiaetha 
raarwolaeth  arno  mwyach.  Canys 
fel  y  bu  efe  farw,  efe  a  fu  farw 
unwaith  i  bechod  ;  ac  fel  y  mae 
yn  byw,  byw  y  mae  i  Dduw. 
Felly  chwithau  hefyd,  cyfrifwch 
eich  hunain  yn  feirw  i  bechod ; 
eithr  yn  fyw  i  Dduw,  yng 
Nghrist  Iesu  ein  Harglwydd. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  v.  20. 

YR  Iesu  a  ddywedodd  wrth 
ei  ddisgyblion,  Oni  bydd 
eich  cyfiawnder  yn  helaethach 
nâ  chyfiawnder  yr  ysgrifenydd- 
ion  a'r  Phariseaid,  nid  ewch  i 
mewn  i  deyrnas  nefoedd.  Clyw- 
soch  ddywedyd  gan  y  rhai  gynt, 
Na  ladd  ;  a  phwy  bynnag  a 
laddo,  euog  fydd  o  farn  :  eithr 
yr  ydwyf  fi  yn  dywedyd  i  chwi, 
Pob  un  a  ddigio  wrth  ei  frawd 
heb  ystyr,  a  fydd  euog  o  farn  : 
a  phwy  bynnag  a  ddywedo  wrth 
ei  frawd,  Raca,  a  fydd  euog  o 
gyngor ;  a  phwy  bynnag  a  ddy- 
wedo, O  ynfyd,  a  fydd  euog  o 
dân  uffern.  Gan  hynny,  os  dygi 
dy  rodd  i'r  allor,  ac  yno  dyfod 
i'th  gof  fod  gan  dy  frawd  ddim 
yn  dy  erbyn ;  gâd  yno  dy  rodd 
ger  bron  yr  allor,  a  dos  ymaith  :  I 
yn  gyntaf  cymmoder  di  â'th  i 
frawd,  ac  yna  tyred  ac  ofFrwm  I 


ther,  even  so  we  also  should 
walk  in  newness  of  life.  For 
if  we  have  been  planted  toge- 
ther in  the  likeness  of  his  death, 
we  shall  be  also  in  the  like- 
ness of  his  resurrection :  know- 
ing this,  that  our  old  man  is 
crucified  with  him,  that  the  bo- 
dy of  sin  might  be  destroyed, 
that  henceforth  we  should  not 
serve  sin.  For  he  that  is  dead 
is  freed  from  sin.  Now  if  we 
be  dead  with  Christ,  we  be- 
lieve that  we  shall  also  live 
with  him ;  knowing  that  Christ 
being  raised  from  the  dead  di- 
eth  no  more ;  death  hath  no 
more  dominion  over  him.  For 
in  that  he  died,  he  died  unto 
sin  once ;  but  in  that  he  liveth, 
he  liveth  unto  God.  Likewise 
reckon  ye  also  yourselves  to  be 
dead  indeed  unto  sin,  but  alive 
unto  God  through  Jesus  Christ 
our  Lord. 

The  Gospel.    St  Matth.  v.  20. 

JESUS  said  unto  his  disciples, 
Except  your  righteousness 
shall  exceed  the  righteousness  of 
the  Scribes  and  Pharisees,  ye 
shall  in  no  case  enter  into  the 
Kingdom  of  heaven.  Ye  have 
heard  that  it  was  said  by  them 
of  old  time,  Thou  shalt  not  kill  : 
and  whosoever  shall  kill,  shall 
be  in  danger  of  the  judgement. 
But  I  say  unto  you,  that  who- 
soever is  angry  with  his  brother 
without  a  cause  shall  be  in  dan- 
ger of  the  judgement :  and  who- 
soever shall  say  to  his  brother, 
Raca,  shall  be  in  danger  of  the 
council :  but  whosoever  shall  say, 
Thou  fool,  shall  be  in  danger  of 
hell-fire.  Therefore  if  thou  bring 
thy  gift  to  the  altar,  and  there 
rememberest  that  thy  brother 
hath  ought  against  thee;  leave 
there  thy  gift  before  the  altar, 
and  go  thy  way,  first  be  recon- 


Y  seithfed  Sul  gwedi'r  Drindod. 


dy  rodd.  Cyttuna  â'th  wrth- 
wynebwr  ar  frys,  tra  fyddech 
ar  y  ffordd  gyd  âg  ef;  rhag 
un  amser  i'th  wrthwynebwr  dy 
roddi  di  yn  llaw'r  barnwr,  ac  i'r 
barnwr  dy  roddi  at  y  swyddog, 
a'th  daflu  yngharchar.  Yn  wir 
meddaf  i  ti,  Ni  ddeui  di  allan 
oddi  yno,  hyd  oni  thalech  y  ffyr- 
ling  eithaf. 


Y  seithfed  Sul  gwedi'r  Drindod. 
V  Colect. 

ARGLWYDD  yr  holl  nerth 
a'r  cadernid,  yr  hwn  wyt 
awdwr  a  rhoddwr  pob  daioni ; 
Planna  yn  ein  calonnau  gariad 
dy  Enw;  ychwanega  ynom  wir 
grefydd;  maetha  nyni  â  phob 
daioni,  ac  o'th  fawr  drugaredd 
cadw  ni  yn  yr  unrhyw;  trwy  Ie- 
su  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yr  Epistol.    Rhuf.  vi.  19. 

YN  ol  dull  dynol  yr  ydwyf  yn 
dywedyd,  oblegid  gwendid 
eich  cnawd  chwi :  canys  megis 
ag  y  rhoddasoch  eich  aelodau  yn 
weision  i  aflendid  ac  anwiredd, 
i  anwiredd ;  felly  yr  awrhon 
rhoddwch  eich  aelodau  yn  weis- 
ion i  gyfiawnder,  i  sancteidd- 
rwydd.  Canys  pan  oeddych  yn 
weision  pechod,  rhyddion  oedd- 
ych oddi  wrth  gyfiawnder.  Pa 
fFrwyth  gan  hynny  oedd  i  chwi  y 
pryd  hwnnw  o'r  pethau  y  mae 
arnoch  yr  awrhon  gywilydd  o'u 
plegid?  canys  diwedd  y  pethau 
hynny  yw  inarwolaeth.  Ac  yr 
awrhon,  wedi  eich  rhyddhâu  oddi 
wrth  bechod,  a'ch  gwneuthur  yn 
weision  i  Dduw,  y  mae  i  chwi  eich 
fFrwyth  yn  sancteiddrwydd,  a'r 
diwedd  yn  fywyd  tragywyddol. 
Canys  cyflog  pechod  yw  mar- 
wolaeth :  eithr  dawn  Duw  yw 
bywyd  tragywyddol,  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd. 


ciled  to  thy  brother,  and  then 
come  and  offer  thy  gift.  Agree 
with  thine  adversary  quickly, 
whiles  thou  art  in  the  way  with 
him  ;  lest  at  any  time  the  adver- 
sary deliver  thee  to  the  judge, 
and  the  judge  deliver  thee  to  the 
officer,  and  thou  be  cast  into 
prison.  Verily  I  say  unto  thee, 
Thou  shalt  by  no  means  come 
out  thence,  till  thou  hast  paid 
the  uttermost  farthing. 


The  seventh  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

LORD  of  all  power  and 
might,  who  art  the  author 
and  giver  of  all  good  things ; 
Graft  in  our  hearts  the  love  of 
thy  Name,  increase  in  us  true 
religion,  nourish  us  with  all 
goodness,  and  of  thy  great  mer- 
cy keep  us  in  the  same ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    Rom.  vi.  19. 

I  Speak  after  the  manner  of 
men,  because  of  the  infir- 
mity of  your  flesh :  for  as  ye 
have  yielded  your  members 
servants  to  uncleanness,  and 
to  iniquity,  unto  iniquity;  even 
so  now  yield  your  members  ser- 
vants to  righteousness,  unto 
holiness.  For  when  ye  were 
the  servants  of  sin,  ye  were 
free  from  righteousness.  What 
fruit  had  ye  then  in  those 
things  whereof  ye  are  now 
ashamed  ?  for  the  end  of  those 
things  is  death.  But  now  be- 
ing made  free  from  sin,  and 
become  servants  to  God,  ye 
have  your  fruit  unto  holiness, 
and  the  end  everlasting  life. 
For  the  wages  of  sin  is  death  : 
but  the  gift  of  God  is  eternal 
life,  through  Jesus  Christ  our 
Lord. 


Yr  wythfed  Sid  gwedi'r  Drindod. 


Yr  Efengyl.    St.  Marc  viii.  1. 

YN  y  dyddiau  hynny,  pan 
oedd  y  dyrfa  yn  fawr  iawn, 
ac  heb  ganddynt  ddim  i'w  fwytta, 
y  galwodd  yr  Iesu  ei  ddisgyblion 
atto,  ac  a  ddy  wedodd  wrthynt,  Yr 
wyf  fi  yn  tosturio  wrth  y  dyrfa  ; 
oblegid  y  maent  hwy  dridiau 
weithian  yn  aros  gyd  â  mi,  ac  nid 
oes  ganddynt  ddim  i'w  fwytta: 
ac  os  gollyngaf  hwynt  ymaith  ar 
eu  cytnlwng  i'w  teiau  eu  hunain, 
hwy  a  lewygant  ar  y  fFordd  : 
cariys  rhai  o  honynt  a  ddaeth  o 
bell.  A'i  ddisgyblion  ef  a'i  hatteb- 
asant,  O  ba  le  y  gall  neb  ddigoni 
y  rhai  hyn  â  bara  yma  yn  yr  an- 
ialwch?  Ac  efe  a  ofynodd  iddynt, 
Pa  sawl  torth  sy  gennych  ?  A 
hwy  a  ddywedasant,  Saith.  Ac 
efe  a  orchymynodd  i'r  dyrfa 
eistedd  ar  y  llawr :  ac  a  gymmer- 
odd  y  saith  dorth,  ac  a  ddi'olch- 
odd,  ac  a'u  torrodd  hwynt,  ac  a'u 
rhoddes  i'w  ddisgyblion,  fel  y 
gosodent  hwynt  ger  eu  bronnau; 
a  gosodasant  hwynt  ger  bron  y 
bobl.  Ac  yroedd  ganddynt  ychyd- 
ig  bysgod  bychain  :  ac  wedi  iddo 
fendithio,  tie  a  barodd  ddodi  y 
rhai  hynny  hefyd  ger  eu  bronnau 
hwynt.  A  hwy  a  fwyttasant,  ac  a 
ddigonwyd :  a  hwy  a  godasant  o'r 
briwfwyd  gweddill,  saith  fasg- 
edaid.  A'r  rhai  a  fwyttasent  oedd 
ynghylch  pedair  mil :  ac  efe  a'u 
gollyngodd  hwynt  ymaith. 


Yr  wythfed  Sul  gwedi'r  Drindod. 
Y  Colect. 

ODcluw,  yr  hwn  trwy  dy 
ddiball  ragluniaeth  wyt  yn 
ilywodraethu  pob  peth  yn  y 
nef  a'r  ddaear;  Yn  ufudd  ni  a 
attolygwn  i  ti  fwrw  oddi  wrthym 
bob  peth  niweidiol,  a  rhoddi  o 
ho  not  i  ni  bob  peth  a  fyddo  da 
er  ein  lies ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 


The  Gospel.    St.  Mark  viii.  1. 

IN  those  days  the  multitude 
being  very  great,  and  hav- 
ing nothing  to  eat,  Jesus  call- 
ed his  disciples  unto  him,  and 
saith  unto  them,  I  have  com- 
passion on  the  multitude,  be- 
cause they  have  now  been  with 
me  three  days,  and  have  no- 
thing to  eat  :  and  if  I  send 
them  away  fasting  to  their  own 
houses,  they  will  faint  by  the 
way  ;  for  divers  of  them  came 
from  far.  And  his  disciples  an- 
swered him,  From  whence  can 
a  man  satisfy  these  men  with 
bread  here  in  the  wilderness? 
And  he  asked  them,  How  many 
loaves  have  ye?  And  they  said, 
Seven.  And  he  commanded 
the  people  to  sit  down  on  the 
ground.  And  he  took  the  seven 
loaves,  and  gave  thanks,  and 
brake,  and  gave  to  his  disci- 
ples to  set  before  them  ;  and 
they  did  set  them  before  the 
people.  And  they  had  a  few 
small  fishes ;  and  he  blessed, 
and  commanded  to  set  them 
also  before  them.  So  they  did 
eat,  and  were  filled  :  and  they 
took  up  of  the  broken  meat  that 
was  left  seven  baskets.  And 
they  that  had  eaten  were  about 
four  thousand.  And  he  sent 
them  away. 


The  eighth  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

OGOD,  whose  never-failing 
providence  ordereth  all 
things  both  in  heaven  and 
earth  ;  We  humbly  beseech 
thee  to  put  away  from  us  all 
hurtful  things,  and  to  give  us 
those  things  which  be  profitable 
for  us ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 


Yr  wythfed  Sul  g/vedi'r  Drindod. 


Yr  Epistol.    Rhuf.  viii.  12. 

YBrodyr,  dyledwŷr  ydym, 
nid  i'r  cnawd,  i  fyw  yn  ol  y 
cnawd.  Canys  os  byw  yr  ydych 
yn  ol  y  cnawd,  meirw  fyddwch : 
eithr  os  ydych  yn  marweiddio 
gweithredoedd  y  corph  trwy'r 
Yspryd,   byw   fyddwch.    Canys 

Lsawl  a  arweinir  gan  Yspryd 
uw,  y  rhai  hyn  sy  blant  i 
Dduw.  Canys  ni  dderbyniasoch 
yspryd  caethiwed  drachefn  i  beri 
ofn;  eithr  derbyniasoch  Yspryd 
mabwysiad,  trwy'r  hwn  yr  ydym 
yn  llefain,  Abba,  Dad.  Y  mae  yr 
Yspryd  hwn  yn  cyd-dystiolaethu 
â'n  hyspryd  ni,  ein  bod  ni  yn 
blant  i  Dduw.  Ac  os  plant, 
etifeddion  hefyd  ;  sef  etifeddion 
i  Dduw,  a  chyd- etifeddion  à 
Christ :  os  ydym  yn  cyd  -  ddi- 
oddef  gyd  âg  ef,  fel  y'n  cyd- 
ogonedder  hefyd. 

Yr  Efengyl.   St.  Matth.  vii.  15. 

YMOGELWCH  rhag  gau- 
brophwydi,  y  rhai  a  ddeu- 
ant  attoch  yngwisgoedd  defaid, 
ond  oddi  raewn  bleiddiaidrheibus 
ydynt  hwy.  Wrth  eu  fFrwythau 
yr  adnabyddwch  hwynt.  A  ^asgl 
rhai  rawnwin  oddi  ar  ddrain, 
neu  ffigys  oddi  ar  ysgaîl  ?  Felly 
pob  pren  da  sydd  yn  dwyn 
fFrwythau  da ;  ond  y  pren  drwg 
sydd  yn  dwyn  fFrwythau  drwg. 
Ni  ddichon  pren  da  ddwyn 
fFrwythau  drwg;  na  phren  drwg 
ddwyn  firwythau  da.  Pob  pren 
heb  ddwyn  ffrwyth  da,  a  dorrir 
i  lawr,  ac  a  deflir  yn  tân.  O 
herwydd  paham,  wrth  eu  fFrwyth- 
au yr  adnabyddwch  hwynt.  Nid 
pob  un  a'r  sydd  yn  dywedyd 
wrthyf,  Arglwydd,  Arglwydd,  a 
ddaw  i  mewn  i  deyrnas  nefoedd  ; 
ond  yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur 
ewyllys  fy  Nhad  yr  hwn  sydd 
yn  y  nefoedd. 


The  Epistle.    Rom.  viii.  12. 

BRETHREN,  we  are  debt- 
ors, not  to  the  flesh,  to  live 
after  the  flesh.  For  if  ye  live 
after  the  flesh,  ye  shall  die; 
but  if  ye  through  the  Spirit 
do  mortify  the  deeds  of  the 
body,  ye  shall  live.  For  as 
many  as  are  led  by  the  Spirit 
of  God,  they  are  the  sons  of 
God.  For  ye  have  not  received 
the  spirit  of  bondage  again  to 
fear;  but  ye  have  received  the 
spirit  of  adoption,  whereby  we 
cry,  Abba,  Father.  The  Spi- 
rit itself  beareth  witness  with 
our  spirit,  that  we  are  the  chil- 
dren of  God :  and  if  children, 
then  heirs;  heirs  of  God,  and 
joint -heirs  with  Christ  :  if  so 
be  that  we  suffer  with  him, 
that  we  may  be  also  glorified 
together. 

The  Gospel.    St.  Matth.  vii.  15. 

BEWARE  of  false  prophets, 
which  come  to  you  in 
sheep's  clothing,  but  inwardly 
they  are  ravening  wolves.  Ye 
shall  know  them  by  their  fruits  : 
do  men  gather  grapes  of  thorns, 
or  figs  of  thistles  ?  Even  so 
every  good  tree  bringeth  forth 
good  fruit ;  but  a  corrupt  tree 
bringeth  forth  evil  fruit.  A 
good  tree  cannot  bring  forth 
evil  fruit ;  neither  can  a  cor- 
rupt tree  bring  forth  good  fruit. 
Every  tree-  that  bringeth  not 
forth  good  fruit  is  hewn  down, 
and  cast  into  the  fire.  Where- 
fore by  their  fruits  ye  shall 
know  them.  Not  every  one  that 
saith  unto  me,  Lord,  Lord,  shall 
enter  into  the  Kingdom  of  hea- 
ven;  but  he  that  doeth  the 
will  of  my  Father  which  is  in 
heaven. 


Y  nawfed  Sid  givedi  'r  Drindod. 


Y  nawfed  Sid  gwedi  V  Drindod. 
Y  Colect. 

CANIATTA  i  ni,  Arglwydd, 
attolwg  i  ti,  yr  Yspryd  i 
feddwl  ac  i  wneuthur  byth  y 
cyfryw  bethau  ag  a  fo  cytìawn  ; 
fel  y  byddo  i  ni,  y  rhai  ni  allwn 
hebot  wneuthur  dim  sy  dda,  allu 
trwot  ti  fyw  yn  ol  dy  ewyllys; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Yr  Epistol.    1  Cor.  x.  1. 

NI  fynnwn  i  chwi  fod  heb 
wybod,  frodyr,  fod  ein  tad- 
au  oil  dan  y  cwmmwl,  a'u  myned 
oil  trwy  'r  môr ;  a'u  bedyddio 
hwy  oil  i  Moses  yn  y  cwmmwl, 
ac  yn  y  môr ;  a  bwytta  o  bawb 
o  honynt  yr  un  bwyd  ysprydol, 
ac  yfed  o  bawb  o  honynt  yr 
un  ddi'od  ysprydol :  (canys  hwy 
a  yfasant  o'r  Graig  ysprydol  a 
oedd  yn  canlyn  :  a'r  Graig  oedd 
Crist.)  Eithr  ni  bu  Dduw  fodd- 
lon  i'r  rhan  fwyaf  o  honynt : 
canys  cwympwyd  hwynt  yn  y 
diffaethwch.  A'r  pethau  hyn  a 
wnaed  yn  siamplau  i  ni,  fel  na 
chwennychem  ddrygioni,  megis 
ag  y  chwennychasant  hwy.  Ac 
na  fyddwch  eilun-addolwŷr, 
megis  rhai  o  honynt  hwy :  fel 
y  mae  yn  ysgrifenedig,  Eistedd- 
odd  y  bobl  i  fwytta  ac  i  yfed, 
ac  a  gyfodasant  i  chwareu.  Ac 
na  odinebwn,  fel  y  godinebodd 
rhai  o  honynt  hwy,  ac  y  syrth- 
iodd  mewn  un  dydd  dair  mil 
ar  hugain.  Ac  na  themtiwn 
Grist,  megis  ag  y  temtiodd  rhai 
o  honynt  hwy,  ac  a'u  distryw- 
iwyd  gan  seirph.  Ac  na  rwgn- 
echwch,  megis  y  grwgnachodd 
rhai  o  honynt  hwy,  ac  a'u 
distrywiwyd  gan  y  dinystrydd. 
A'r  pethau  hyn  oil  a  ddigwydd- 
asant  yn  siamplau  iddynt  hwy ; 
ac  a  ysgrifenwyd  yn  rhybudd  i 
ninnau,  ar  y  rhai  y  daeth  ter- 
fynau  yr  oesoedd.    Am  hynny. 


The  ninth  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

GRANT  to  us,  Lord,  we  be- 
seech thee,  the  spirit  to 
think  and  do  always  such  things 
as  be  rightful ;  that  we,  who 
cannot  do  any  thing  that  is 
good  without  thee,  may  by  thee 
be  enabled  to  live  according  to 
thy  will ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    1  Cor.  x.  1. 

BRETHREN,  I  would  not 
that  ye  should  be  igno- 
rant, how  that  all  our  fathers 
were  under  the  cloud,  and  all 
passed  through  the  sea ;  and 
were  all  baptized  unto  Moses  in 
the  cloud,  and  in  the  sea;  and 
did  all  eat  the  same  spiritual 
meat,  and  did  all  drink  the  same 
spiritual  drink  :  (for  they  drank 
of  that  spiritual  Rock  that  fol- 
lowed them;  and  that  Rock 
was  Christ.)  But  with  many  of 
them  God  was  not  well  pleased ; 
for  they  were  overthrown  in  the 
wilderness.  Now  these  things 
were  our  examples,  to  the  in- 
tent we  should  not  lust  after 
evil  things,  as  they  also  lusted. 
Neither  be  ye  idolaters,  as  were 
some  of  them ;  as  it  is  written, 
The  people  sat  down  to  eat  and 
drink,  and  rose  up  to  play. 
Neither  let  us  commit  forni- 
cation, as  some  of  them  com- 
mitted, and  fell  in  one  day  three 
and  twenty  thousand.  Neither 
let  us  tempt  Christ,  as  some 
of  them  also  tempted,  and  were 
destroyed  of  serpents.  Neither 
murmur  ye,  as  some  of  them 
also  murmured,  and  were  de- 
stroyed of  the  destroyer.  Now 
all  these  things  happened  unto 
them  for  ensamples  :  and  they 
are  written  for  our  admonition, 
upon  whom  the  ends  of  the 
world  are  come.  Wherefore  let 
N 


Y  narvfed  Sid  gwedi'r  Drindod. 


yr  hwn  sydd  yn  tybied  ei  fod 
yn  sefyll,  edryched  na  syrthio. 
Nid  ymaflodd  ynoch  demtasiwn, 
onid  un  dynol :  eithr  fFyddlon 
yw  Duw,  yr  hwn  ni  âd  eich 
temtio  uwch  law  yr  hyn  a  all- 
och ;  eithr  a  wna  ynghŷd  â'r 
temtasiwn  dd'íangfa  hefyd,  fel  y 
gallocli  ei  ddwyn. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  xvi.  1. 

A'R  Iesu  a  ddywedodd  wrth  ei 
ddisgyblion,  Yr  oedd  rhyw 
wr  goludog  yr  hwn  oedd  ganddo 
oruchwyliwr ;  a  hwn  a  gyhudd- 
wyd  wrtho,  ei  fod  efe  megis  yn 
afradloni  ei  ddâ  ef.  Ac  efe  a'i 
galwodd  ef,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Pa  beth  yw  hyn  yr  wyf 
yn  ei  gly  wed  am  danat  ?  dyro 
gyfrif  o  tn  oruchwyliaeth  :  canys 
ni  elli  fod  mwy  yn  oruchwyliwr. 
A'r  goruchwyliwr  a  ddywedodd 
ynddo  ei  hun,  Pa  beth  a  wnaf  ? 
canys  y  mae  fy  arglwydd  yn  dwyn 
yr  oruchwyliaeth  oddi  arnaf : 
cloddio  ni's  gallaf,  a  chartlotta 
sy  gywilyddus  gennyf.  Mi  a 
wn  beth  a  wnaf,  fel,  pan  y'm 
bwrier  allan  o'r  oruchwyliaeth,  y 
derbyniont  fi  i'w  tai.  Ac  wedi 
iddo  alw  atto  bob  un  o  ddyledwŷr 
ei  arglwydd,  efe  a  ddywedodd 
wrth  y  cyntaf,  Pa  faint  sydd 
arnat  ti  o  ddyled  i'm  harglwydd  ? 
Ac  efe  a  ddywedodd,  Can  raesur 
o  olew.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrtho,  Cymmer  dy  ysgrifen,  ac 
eistedd  ar  frys,  a  ysgrifena  ddeg 
a  deugain.  Yna  y  dywedodd 
wrth  un  arall,  A  pha  faint  o 
ddyled  sydd  arnat  tithau  ?  Ac 
efe  a  ddywedodd,  Can  mesur  o 
wenith.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrtho,  Cymmer  dy  ysgrifen,  ac 
ysgrifena  bedwar  ugain.  A'r  ar- 
glwydd a  ganmolodd  y  goruch- 
wyliwr anghyfiawn,  am  iddo 
wneuthur  yn  gall :  oblegid  y  mae 
plant  y  byd  hwn  yn  gallach  yn 
eu  cenhedlaeth  nâ  phlant  y  gol- 


him  that  thinketh  he  standeth 
take  heed  lest  he  fall.  There 
hath  no  temptation  taken  you, 
but  such  as  is  common  to  man : 
but  God  is  faithful,  who  will 
not  suffer  you  to  be  tempted 
above  that  ye  are  able ;  but  will 
with  the  temptation  also  make 
a  way  to  escape,  that  ye  may  be 
able  to  bear  it. 

The  Gospel.    St.  Luke  xvi.  1. 

JESUS  said  unto  his  disci- 
ples, There  was  a  certain 
rich  man  which  had  a  stew- 
ard; and  the  same  was  accused 
unto  him  that  he  had  wasted 
his  goods.  And  he  called  him, 
and  said  unto  him,  How  is  it 
that  I  hear  this  of  thee?  Give 
an  account  of  thy  stewardship; 
for  thou  mayest  be  no  longer 
steward.  Then  the  steward  said 
within  himself,  What  shall  I 
do?  for  my  lord  taketh  away 
from  me  the  stewardship :  I  can- 
not dig,  to  beg  I  am  ashamed. 
I  am  resolved  what  to  do,  that, 
when  I  am  put  out  of  the 
stewardship,  they  may  receive 
me  into  their  houses.  So  he 
called  every  one  of  his  lord's 
debtors  unto  him,  and  said  un- 
to the  first,  How  much  owest 
thou  unto  my  lord?  And  he 
said,  An  hundred  measures  of 
oil.  And  he  said  unto  him, 
Take  thy  bill,  and  sit  down 
quickly,  and  write  fifty.  Then 
said  he  to  another,  And  how 
much  owest  thou  ?  And  he 
said,  An  hundred  measures  of 
wheat.  And  he  said  unto  him, 
Take  thy  bill,  and  write  four- 
score. And  the  lord  commend- 
ed the  unjust  steward,  because 
he  had  done  wisely :  for  the 
children  of  this  world  are  in 
their  generation  wiser  than  the 
children  of  light.  And  I  say 
unto  you,    Make  to   you? selves 


Y  degfed  Sid  gtvedi'r  Drindod. 


euni.  Ac  yr  wyf  yn  dywetlyd  i 
chwi,  Gwnewch  i  chwi  gyfeillion 
o'r  Mammon  anghyfiawn ;  fel, 
pan  fo  eisiau  arnoch,  y'ch  der- 
byniont  i'r  tragywyddol  bebyll. 


Y  degfed  Sul  gu-edVr  Drindod. 
Y  Colect. 

BYDDED  dy  drugarogion 
glustiau,  O  Arglwydd,  yn 
agored  i  weddiau  dy  ufudd  weis- 
ion ;  ac  fel  y  bo  iddynt  gael  eu 
gofynion,  gwna  iddynt  erchi  y 
cyfryw  bethau  ag  a  ryngo  bodd 
i  ti;  trwy  Iesu  Grist  ein  H  ar- 
glwydd.   Amen. 

Yr  Epistol.    1  Cor.  xii.  1. 

AM  ysprydol  ddoniau,  frodyr, 
ni  fynnwn  i  chwi  fod  heb 
wybod.  Chwi  a  wyddoch  mai 
Cenhedloedd  oeddych,  yn  eich 
arwain  ymaith  at  yr  eilunod 
mudion,  fel  y'cb  tywysid.  Am 
hynny  yr  wyf  yn  hyspysu  i  chwi, 
nad  oes  neb"  yn  llefaru  trwy  Ys- 
pryd Duw,  yn  galw  yr  Iesu  yn 
ysgymmunbeth ;  ac  na  all  neb 
ddywedyd,  Yr  Arglwydd  Iesu, 
eithr  trwy  yr  Yspryd  Glân.  Ac 
y  mae  amryw  ddoniau,  eithr  yr 
un  Yspryd.  Ac  y  mae  amryw 
weinidogaethau,  eithr  yr  un  Ar- 
glwydd. Ac  y  mae  amryw 
weithrediadau,  ond  yr  un  yw 
Duw,  yr  hwn  sydd  yn  gweith- 
i-edu  pob  peth  ym  mhawb.  Eithr 
eglurhàd  yr  Yspryd  a  roddir 
i  bob  un  er  llesâd.  Canys  i 
un,  trwy  yr  Yspryd  y  rhoddir 
ymadrodd  doethineb ;  ac  i  arall, 
ymadrodd  gwybodaeth,  trwy  'r 
un  Yspryd  ;  ac  i  arall,  ffydd, 
trwy  'r  un  Yspryd  ;  ac  i  arall, 
ddawn  i  iachâu,  trwy  'r  un 
Yspryd ;  ac  i  arall,  wneuthur 
gwỳrthiau  ;  ac  i  arall,  brophwyd- 
ohaeth;  ac  i  arall,  wahaniaeth 
ysprydoedd ;  ac  i  arall,  amryw 
dafodau;  ac  i  arall,  gyfieithiad 
tafodau.  A'r  holl  bethau  hyn  y 
mae'r  un  a'r  unrhyw  Yspryd  yn 


friends  of  the  mammon  of  un- 
righteousness ;  that  when  ye 
fail,  they  may  receive  you  into 
everlasting  habitations. 


The  tenth  Sunday  after  Trinity. 
The  Collect. 

LET  thy  merciful  ears,  O 
Lord,  be  open  to  the  pray- 
ers of  thy  humble  servants ;  and 
that  they  may  obtain  their  pe- 
titions make  them  to  ask  such 
things  as  shall  please  thee ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    1  Cor.  xii.  1. 

CONCERNING  spiritual 
gifts,  brethren,  I  would  not 
have  you  ignorant.  Ye  know 
that  ye  were  Gentiles,  carried 
away  unto  these  dumb  idols, 
even  as  ye  were  led.  "Nliere- 
fore  I  give  you  to  understand, 
that  no  man  speaking  by  the 
Spirit  of  God  calleth  Jesus  ac- 
cursed ;  and  that  no  man  can 
say  that  Jesus  is  the  Lord,  but 
by  the  Holy  Ghost.  Now  there 
are  diversities  of  gifts,  but  the 
same  Spirit.  And  there  are 
differences  of  administrations, 
but  the  same  Lord.  And  there 
are  diversities  of  operations,  but 
it  is  the  same  God,  who  work- 
eth  all  in  all.  But  the  mani- 
festation of  the  Spirit  is  given 
to  every  man  to  profit  withal. 
For  to  one  is  given  by  the  Spi- 
rit the  word  of  wisdom ;  to  an- 
other the  word  of  knowledge 
by  the  same  Spirit;  to  another 
faith  by  the  same  Spirit ;  to 
another  the  gifts  of  healing  by 
the  same  Spirit;  to  another  the 
working  of  miracles ;  to  another 
prophecy ;  to  another  discern- 
ing of  spirits ;  to  another  divers 
kinds  oi  tongues  ;  to  another  the 
interpretation  of  tongues.  But 
all  these  worketh  that  one  and 

Na 


Yr  unfed  Sul  ar  ddeg  gwedi'r  Drindod. 


eu  gweithredu,  gan  rannu  i  bob 
un  o'r  neilldu,  megis  y  mae  yn 
ewyllysio. 

Yr  Efengyl.     St.  Luc  xix.  41. 

AC  wedi  iddo  ddyfod  yn  agos, 
pan  welodd  efe  y  ddinas, 
efe  a  wylodd  drosti,  gan  ddy- 
wedyd,  Pe  gwybuasit  tithau,  i'e, 
yn  dy  ddydd  hwn,  y  pethau  a 
berthynant  i'th  heddwch  !  eithr 
y  maent  yn  awr  yn  guddiedig 
oddi  wrth  dy  lygaid.  Canys  daw 
y  dyddiau  arnat,  a'th  elynion  a 
fwriant  glawdd  o'th  amgylch, 
ac  a'th  amgylchant,  ac  a'th 
warchaeant  o  bob  parth,  ac  a'th 
wnant  yn  gyd-vvastad  â'r  llawr, 
a'th  blant  o'th  fewn :  ac  ni  ad- 
awant  ynot  faen  ar  faen ;  o 
herwydd  nad  adnabucst  amser 
dy  ymweliad.  Ac  efe  a  aeth 
i  mewn  i'r  deml,  ac  a  ddechreu- 
odd  fwrw  allan  y  rhai  oedd  yn 
gwerthu  ynddi,  ac  yn  prynu ; 
gan  ddywedyd  wrthynt,  Y  mae 
yn  ysgriferiedig,  Fy  nhŷ  i, 
tỳ  gweddi  yw :  eithr  chwi  a'i 
gwnaethoch  yn  ogof  lladron.  Ac 
yr  oedd  efe  beunydd  yn  athraw- 
iaethu  yn  y  deml. 


Yr  unfed  Sul  ar  ddeg  gwedi'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

ODduw,  yr  hwn  wyt  yn 
egluro  dy  Holl-alluog  nerth 
yn  bennaf  trwy  ddangos  trugar- 
edd  a  thosturi ;  Yn  drugarog  dyro 
i  ni  y  cyfryw  fesur  o'th  ras,  fel  y 
bo  i  ni,'  gan  redeg  ar  hŷd  ffordd 
dy  orchymynion,  gyrhaeddyd  dy 
rasol  addewidion,  a  chael  ein 
gwneuthur  yn  gyfrannogion  o'th 
nefol  drysor  ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.   Amen. 

Yr  Epistol.    1  Cor.  xv.  1. 

YR  ydwyf  yn  hyspysu  i  chwi, 
frodyr,  yr  efengyl  a  breg- 
ethais  i  chwi,  yr  hon  hefyd  a 
dderbyniasoch,  ac  yn  yr  hon  yr 
ydych  yn  sefyll.    Trwy  'r   hon 


the  self- same  Spirit,  dividing 
to  every  man  severally  as  he 
will. 

The  Gospel.    St.  Luke  xix.  41. 

AND  when  he  was  come  near, 
he  beheld  the  city,  and  wept 
over  it,  saying,  If  thou  hadst 
known,  even  thou,  at  least  in 
this  thy  day,  the  things  which 
belong  unto  thy  peace  !  but  now 
they  are  hid  from  thine  eyes. 
For  the  days  shall  come  upon 
thee,  that  thine  enemies  shall 
cast  a  trench  about  thee,  and 
compass  thee  round,  and  keep 
thee  in  on  every  side,  and  shall 
lay  thee  even  with  the  ground, 
and  thy  children  within  thee; 
and  they  shall  not  leave  in  thee 
one  stone  upon  another;  be- 
cause thou  knewest  not  the  time 
of  thy  visitation.  And  he  went 
into  the  temple,  and  began  to 
cast  out  them  that  sold  therein, 
and  them  that  bought,  saying 
unto  them,  It  is  written,  My 
house  is  the  house  of  prayer: 
but  ye  have  made  it  a  den  of 
thieves.  And  he  taught  daily 
in  the  temple. 


The  eleventh  Sunday  after  Tri- 
nity. 
The  Collect. 

OGod,  who  declarest  thy  al- 
mighty power  most  chief- 
ly in  shewing  mercy  and  pity ; 
Mercifully  grant  unto  us  such  a 
measure  of  thy  grace,  that  we, 
running  the  way  of  thy  com- 
mandments, may  obtain  thy  gra- 
cious promises,  and  be  made 
partakers  of  thy  heavenly  trea- 
sure ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

The  Epistle.     1  Cor.  xv.  1. 

BRETHREN,  I  declare  unto 
you  the  Gospel  which  I 
preached  unto  you,  which  also 
ye  have  received,  and  wherein 
ye  stand :  by  which  also  ye  are 


Yr  unfed  Sul  ar  ddeg  gwedi'r  Drindod. 


y'ch  ceclwir  hefyd,  os  ydych  yn 
ilal  yn  eich  cof  à  pha  ymadrodd 
yr  efangylais  i  chwi,  oddi  eithr 
darfod  i  chwi  gredu  yn  ofer. 
Canys  mi  a  draddodais  i  chwi  ar 
y  cyntaf,  yr  hyn  hefyd  a  dder- 
byniais,  farw  o  Grist  dros  ein 
pechodau  ni,  yn  ol  yr  ysgrythyr- 
au ;  a'i  gladdu  ;  a'i  gyfodi  y  tryd- 
ydd  dydd,  yn  ol  yr  ysgrythyrau  ; 
a'i  weled  ef  gan  Cephas,  yna 
gan  y  deuddeg.  Wedi  hynny  y 
gwelwyd  ef  gan  fwy  nà  phum 
cant  brodyr  ar  unwaith,  o'r  rhai 
y  mae  y  rhan  fwyaf  yn  aros  hyd 
yr  awrhon ;  eithr  rhai  a  hunasant. 
Wedi  hynny  y  gwelwyd  ef  gan 
Iago ;  yna  gan  yr  holl  apostolion  : 
ac  yn  ddiweddaf  oil  y  gwelwyd 
ef  gennyf  finnau  hefyd,  inegis 
gan  un  annhymmig.  Canys  myfi 
yw'r  lleiaf  o  r  apostolion,  yr  hwn 
nid  wyf  addas  i'm  galw  yn  apo- 
stol ;  am  i  mi  erlid  eglwys  Dduw. 
Eithr  trwy  ras  Duw  yr  yd  wyf 
yr  hyn  yd  wyf :  a'i  ras  ef,  yr  hwn 
a  roddwyd  i  mi,  ni  bu  yn  ofer ; 
ond  mi  a  lafuriais  yn  helaeth- 
ach  nâ  hwynt  oil;  ac  nid  myfi 
chwaith,  ond  gras  Duw  yr  hwn 
oedd  gyd  â  mi.  Am  hynny  pa  un 
bynnag  ai  myfi  ai  hwynt-hwy, 
felly  yr  ydym  yn  pregethu,  ac 
felly  y  credasoch  chwi. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  xviii.  9. 

IESU  a  ddywedodd  y  ddam- 
meg  hon  hefyd  wrth  y  rhai 
oedd  yn  hyderu  arnynt  eu  hunain 
eu  bod  yn  gyfiawn,  ac  yn  di'ystyru 
eraill.  Dau  wr  a  aeth  i  fynu  i'r 
deml  i  weddi'o ;  un  yn  Pharisead, 
a'r  Hall  y n  Bublican.  Y  Pharisead 
o'i  sefyll  a  weddiodd  rhyngddo 
àg  ef  ei  hun  fel  hyn ;  O  Dduw, 
yr  wyf  yn  di'olch  i  ti  nad  wyf  fi  fel 
y  mae  dynion  eraill,  yn  drawsion, 
yn  anghyfiawn,  yn  odinebwýr ; 
neu  fel  y  Publican  hwn  chwaith. 
Yr  wyf  yn  ymprydio  ddwywaith 
yn  yr  wythnos  ;  yr  wyf  yn  deg- 
ymmu  cymmaint  oil  ag  a  feddaf. 


saved,  if  ye  keep  in  memory 
what  I  preached  unto  you,  un- 
less ye  have  believed  in  vain. 
For  I  delivered  unto  you  first 
of  all,  that  which  I  also  receiv- 
ed, how  that  Christ  died  for 
our  sins,  according  to  the  Scrip- 
tures ;  and  that  he  was  buried ; 
and  that  he  rose  again  the  third 
day,  according  to  the  Scriptures ; 
and  that  he  was  seen  of  Ce- 
phas, then  of  the  twelve  :  af- 
ter that,  he  was  seen  of  above 
five  hundred  brethren  at  once; 
of  whom  the  greater  part  re- 
main unto  this  present;  but  some 
are  fallen  asleep :  after  that,  he 
was  seen  of  James  ;  then  of  all 
the  Apostles  :  and  last  of  all,  he 
was  seen  of  me  also,  as  of  one 
born  out  of  due  time.  For  I  am 
the  least  of  the  Apostles,  that 
am  not  meet  to  be  called  an 
Apostle,  because  I  persecuted 
the  Church  of  God.  But  by 
the  grace  of  God  I  am  what  I 
am :  and  his  grace  which  was 
bestowed  upon  me  was  not  in 
vain ;  but  I  laboured  more  a- 
bundantly  than  they  all ;  yet 
not  I,  but  the  grace  of  God 
which  was  with  me.  Therefore 
whether  it  were  I  or  they,  so 
we  preach,  and  so  ye  believed. 
The  Gospel.    St.  Luke  xviii.  'J- 

JESUS  spake  this  parable 
unto  certain  which  trust- 
ed in  themselves  that  they  were 
righteous,  and  despised  others: 
Two  men  went  up  into  the 
temple  to  pray ;  the  one  a  Pha- 
risee, and  the  other  a  Publi- 
can. The  Pharisee  stood  and 
prayed  thus  with  himself,  God, 
I  thank  thee,  that  I  am  not 
as  other  men  are,  extortion- 
ers, unjust,  adulterers,  or  even 
as  this  Publican  :  I  fast  twice 
in  the  week,  I  give  tithes  of 
all  that  I  possess.  And  the  Pub- 
lican,  standing  afar  off,  would 


Y  deuddegfed  Sid  gwedi'r  Drmdod. 


A'r  Publican,  gan  sefyll  o  hirbell, 
ni  fynnai  cymmaint  a  chodi  ei 
olygon  tu  â'r  nef;  eitlir  efe  a 
gurodd  ei  ddwyfron,  gan  ddy- 
wedyd,  O  Dduw,  bydd  drugarog 
wrthyf  bechadur.  Dywedaf  i 
chwi,  Aeth  hwn  i  waered  i'w  dŷ 
wedi  ei  gyfiawnhâu  yn  fwy  nâ'r 
Hall :  canys  pob  un  a'r  y  sydd  yn 
ei  ddyrchafu  ei  hun,  a  ostyngir  ; 
a  phob  un  a'r  y  sydd  yn  ei  ostwng 
ei  hun,  a  ddyrchefir. 


Y deuddegfed  Sul gwedi'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

HOLL-alluoga  thragywyddol 
Dduw,  yr  hwn  yn  wastad 
wyt  barottach  i  wrando,  nâ  nyni 
i  weddi'o,  ac  wyt  arferol  o  roddi 
mwy  nag  a  archom,  neu  a  rygl- 
yddom ;  Tywallt  arnom  amlder 
dy  drugaredd;  gan  faddeu  i  ni 
y  cyfryw  bethau  ag  y  mae  ein 
cydwybod  yn  eu  hofni,  a  rhoddi 
i  ni  y  cyfryw  ddaionus  bethau 
«ad  ŷm  deilwng  i'w  gofyn,  ond 
trwy  ryglyddon  a  chyfryngiad 
Iesu  Grist  dy  Fab  di,  a'n  Har- 
glwydd  ni.   Amen. 

Yr  Episiol.    2  Cor.  iii.  4. 

Y  Cyfryw  hyder  sydd  gennym 
trwy  Grist  ar  Dduw :  nid  o 
herwydd  ein  bod  yn  ddigonol  o 
honoin  ein  hunain,  i  feddwl  dim 
raegis  o  honom  ein  hunain  ;  eithr 
ein  digonedd  ni  sydd  o  Dduw. 
Yr  hwn  hefyd  a'n  gwnaeth  ni  yn 
weinidogion  cymmwys  y  Testa- 
ment Newydd;  nid  i'r  llythyren, 
ond  i'r  Yspryd :  canys  y  mae  'r 
llythyren  yn  lladd,  ond  yr  Ys- 
pryd sydd  yn  bywhàu.  Ac  os 
bu  gweinidogaeth  angau  mewn 
llythyrennau,  wedi  ei  hargraphu 
ar  gerrig,  mewn  gogoniant,  fel  na 
allai  plant  yr  Israel  edrych  yn 
graffar  wyneb  Moses,  gan  ogon- 
iant  ei  wynebpryd,  yr  hwn  o- 
goniant  a  ddilëwyd ;  pa  fodd  yn 
hytrach  nabydd  gweinidogaeth  yr 


not  lift  up  so  much  as  his 
eyes  unto  heaven,  but  smote 
upon  his  breast,  saying,  God 
be  merciful  to  me  a  sinner. 
I  tell  you,  this  man  went 
down  to  his  house  justified  ra- 
ther than  the  other:  for  eve- 
ry one  that  exalteth  himself 
shall  be  abased;  and  he  that 
humbleth  himself  shall  be  ex- 
alted. 


The  twelfth  Sunday  after  Tri- 
nity. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  who  art  always  more 
ready  to  hear  than  we  to  pray, 
and  art  wont  to  give  more  than 
either  we  desire,  or  deserve ; 
Pour  down  upon  us  the  abun- 
dance of  thy  mercy;  forgiving 
us  those  things  whereof  our  con- 
science is  afraid,  and  giving  us 
those  good  things  which  we  are 
not  worthy  to  ask,  but  through 
the  merits  and  mediation  of  Je- 
sus Christ,  thy  Son,  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    2  Cor.  iii.  4. 

SUCH  trust  have  we  through 
Christ  to  God-ward  :  not 
that  we  are  sufficient  of  our- 
selves to  think  any  thing  as  of 
ourselves;  but  our  sufficiency 
is  of  God.  Who  also  hath 
made  us  able  ministers  of  the 
New  Testament;  not  of  the 
letter,  but  of  the  Spirit :  for 
the  letter  killeth,  but  the  Spi- 
rit giveth  life.  But  if  the  min- 
istration of  death  written  and 
engraven  in  stones  was  glori- 
ous, so  that  the  children  of  Is- 
rael could  not  stedfastly  be- 
hold the  face  of  Moses  for  the 
glory  of  his  countenance,  which 
glory  was  to  be  done  away ; 
how  shall  not  the  ministration 
of    the    Spirit    be    rather    glo- 


F  trydydd  Sul  ar  ddeg  gwedi'r  Drindod. 


Yspryd  yn  hytrach  mewn  gogon- 
iant  ?  Canys  os  bu  gweinidogaeth 
damnedigaeth  yn  ogoniant,  mwy 
o  lawer  y  mae  gweinidogaeth 
cyfiawnder  yn  rhagori  mewn  go- 
goniant. 

Yr  Efengyl.   St.  Marc  vii.  31. 

YR  Iesu  a  aeth  drachefn 
ymaith  o  dueddau  Tyrus  a 
Sidon,  ac  a  ddaeth  hyd  for  Gali- 
lea,  trwy  ganol  terfynau  Deca- 
polis.  A  hwy  a  ddygasant  atto  un 
byddar,  ac  attal  dywedyd  arno; 
ac  a  attolygasant  iddo  ddodi  ei 
law  arno  ef.  Ac  wedi  iddo  ei 
gymmeryd  ef  o'r  neilldu  allan 
o'r  dyrfa,  efe  a  estynodd  ei  fysedd 
yn  ei  glustiau  ef ;  ac,  wedi  iddo 
boeri,  efe  a  gyffyrddodd  â'i  dafod 
ef ;  a  chan  edrych  tu  a'r  nef,  efe 
a  ocheneidiodd,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Ephphatha ;  hynny  yw, 
Ymagor.  Ac  yn  ebrwydd  ei 
glustiau  ef  a  agorwyd,  a  rhwym 
ei  dafod  a  ddattodwyd;  ac  efe  a 
lefarodd  yn  eglur.  Ac  efe  a 
waharddodd  iddynt  ddywedyd  i 
neb ;  ond  po  mwyaf  y  gwahardd- 
odd  efe  iddynt,  mwy  o  lawer 
y  cyhoeddasant.  A  synnu  a 
wnaethant  yn  anfeidrol,  gan 
ddywedyd,  Da  y  gwnaeth  efe 
bob  peth;  y  mae  efe  yn  gwneuth- 
ur  i'r  byddair  glywed,  ac  i'r 
mudion  ddywedyd. 


Y  trydydd  Sul  ar  ddeg  gwedi  'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  a  thrugarog 
Dduw,  o  rodd  pa  un  yn 
unig  y  daw,  bod  i'th  bobl  ffydd- 
lon  dy  wasanaethu  yn  gywir  ac  yn 
ganmoladwy  ;  Caniattâ,  ni  a  er- 
fyniwn  i  ti,  allu  o  honom  felly  dy 
wasanaethu  di  yn  y  bywyd  hwn, 
fel  na  phallo  gennym  yn  y  di- 
wedd  fwynb.au  dy  nefol  addewid- 
ion ;  trwy  haeddedigaethau  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 


rious  ?  For  if  the  ministra- 
tion of  condemnation  be  glory, 
much  more  doth  the  ministra- 
tion of  righteousness  exceed  in 
glory. 

The  Gospel.    St.  Mark  vii.  31. 

JESUS,  departing  from  the 
coasts  of  Tyre  and  Sidon, 
came  unto  the  sea  of  Galilee, 
through  the  midst  of  the  coasts 
of  Decapolis.  And  they  bring 
unto  him  one  that  was  deaf, 
and  had  an  impediment  in  his 
speech ;  and  they  beseech  him 
to  pvit  his  hand  upon  him.  And 
he  took  him  aside  from  the 
multitude,  and  put  his  fingers 
into  his  ears,  and  he  spit,  and 
touched  his  tongue;  and  look- 
ing up  to  heaven,  he  sighed, 
and  saith  unto  him,  Ephphatha, 
that  is,  Be  opened.  And  straight- 
way his  ears  were  opened,  and 
the  string  of  his  tongue  was 
loosed,  and  he  spake  plain. 
And  he  charged  them  that  they 
should  tell  no  man :  but  the 
more  he  charged  them,  so  much 
the  more  a  great  deal  they  pub- 
lished it ;  and  were  beyond  mea- 
sure astonished,  saying,  He  hath 
done  all  things  wrell;  he  mak- 
eth  both  the  deaf  to  hear,  and 
the  dumb  to  speak. 


The  thirteenth  Sunday  after 

Trinity. 

The  Collect. 

ALMIGHTY  and  merciful 
God,  of  wThose  only  gift  it 
cometh  that  thy  faithful  peo- 
ple do  unto  thee  true  and  laud- 
able service;  Grant,  we  beseech 
thee,  that  we  may  so  faithfully 
serve  thee  in  this  life,  that  we 
fail  not  finally  to  attain  thy  hea- 
venly promises ;  through  the  me- 
rits of"  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 


Y  trydydd  Sul  ar  ddeg  gwedi'r  Drindod. 


Yr  Epistol.    Gal.  iii.  16. 

I  Abraham  y  gwnaethpwyd  yr 
addewidion,  ac  i'w  had  ef. 
Xid  yw  yn  dywedyd,  Ac  i'w 
hadau,  megis  am  lawer,  ond 
megis  am  un  ;  Ac  i'th  had  ti, 
yr  hwn  yw  Crist.  A  hyn  yr 
wyf  yn  ei  ddywedyd ;  am  yr 
ammod  a  gadarnhawyd  o'r  blaen 
gan  Dduw  yng  Nghrist,  nad 
yw  y  ddeddf,  oedd  bedwar  cant 
a  deg  ar  hugain  o  flynyddoedd 
wedi,  yn  ei  ddirymmu,  i  wneuth- 
ur  yr  addewid  yn  ofer.  Canys 
os  o'r  ddeddf  y  mae  yr  etifedd- 
iaeth,  nid  yw  mwyach  o'r  addew- 
id :  ond  Duw'  a'i  rhad-rodd- 
odd  i  Abraham  drwy  addewid. 
Beth  gan  hynny  yw'r  ddeddf? 
Oblegid  troseddau  y  rhoddwyd 
hi  yn  ychwaneg,  hyd  oni  ddel- 
ai'r  had,  i'r  hwn  y  gwnaethid 
yr  addewid  ;  a  hi  a  drefnwyd 
trwy  angylion,  yn  Haw  cyf- 
ryngwr.  A  chyfryngwr,  nid  yw 
i  un;  ond  Duw  sydd  un.  A 
ydyw  y  ddeddf  gan  hynny  yn 
erbyn  addewidion  Duw?  Na 
atto  Duw  :  canys  pe  rhoisid 
deddf  a  allasai  fywhâu,  yn  wir 
o'r  ddeddf  y  buasai  cyfiawnder. 
Eithr  cyd-gauodd  yr  ysgrythyr 
bob  peth  dan  beehod,  fel  y 
rhoddid  yr  addewid  trwy  ffydd 
Iesu  Grist  i'r  rhai  sydd  yn 
credu. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  x.  23. 

GWYN  fyd  y  llygaid  sydd  yn 
gweled  y  pethau  yr  ydych 
chwi  yn  eu  gweled.  Canys  yr  wyf 
yn  dywedyd  i  chwi,  ewyllysio  o 
íawer  o  brophwydi  a  brenhinoedd 
weled  y  pethau  yr  ydych  chwi 
yn  eu  gweled,  ac  ni's  gwelsant ;  a 
chlywed  y  pethau  yr  ydych  chwi 
yn  eu  clywed,  ac  ni's  clywsant. 
Ac  wele,  rhy w  gyfreithiwr  a  god- 
odd,  gan  ei  demtio  ef,  a  dywed- 
yd, Athraw,  pa  beth  a  wnaf  i  gael 


The  Epistle.    GaL  iii.  16. 

1^  O  Abraham  and  his  seed 
.  were  the  promises  made. 
He  saith  not,  And  to  seeds,  as 
of  many ;  but  as  of  one ;  And 
to  thy  seed,  which  is  Christ. 
And  this  I  say,  That  the  cove- 
nant that  was  confirmed  before 
of  God  in  Christ,  the  Law, 
which  was  four  hundred  and 
thirty  years  after,  cannot  dis- 
annul, that  it  should  make 
the  promise  of  none  effect.  For 
if  the  inheritance  be  of  the 
Law,  it  is  no  more  of  pro- 
mise ;  but  God  gave  it  to  A- 
braham  by  promise.  Where- 
fore then  serveth  the  Law  ?  It 
was  added  because  of  trans- 
gressions, till  the  seed  should 
come,  to  whom  the  promise  was 
made ;  and  it  was  ordained  by 
angels  in  the  hand  of  a  me- 
diator. Now  a  mediator  is  not 
a  mediator  of  one ;  but  God 
is  one.  Is  the  Law  then  a- 
gainst  the  promises  of  God  ? 
God  forbid  :  for  if  there  had 
been  a  law  given  which  could 
have  given  life,  verily  righte- 
ousness should  have  been  by 
the  Law.  But  the  Scripture 
hath  concluded  all  under  sin, 
that  the  promise  by  faith  of 
Jesus  Christ  might  be  given 
to  them  that  believe. 

The  Gospel.    St.  Luke  x.  23. 

BLESSED  are  the  eves 
which  see  the  things  that 
ye  see.  For  I  tell  you,  That 
many  prophets  and  kings  have 
desired  to  see  those  things 
which  ye  see,  and  have  not 
seen  them  ;  and  to  hear  those 
things  which  ye  hear,  and  have 
not  heard  them.  And  behold, 
a  certain  Lawyer  stood  up,  and 
tempted  him,  saying,  Master, 
what  shall  I  do  to  inherit  eternal 


Y  trydydd  Sul  ar  ddeg  gwcdi'r  Drindod. 


etifeddu  bywyd  tragywyddol  ? 
Yntau  a  ddywedodd  wrtho,  Pa 

beth  sydd  ysgrifenedig  yn  y  gyf- 
raith?  pa  food  y  darlleni  ?  Ac  efe 
gan  atteb  a  ddywedodd,  Ti  a  geri 
yr  Arglwydd  dy  Dduw  â'th  boll 
galon,  ac  â'th  holl  enaid,  ac  â'th 
holl  nerth,  ac  â'tb  boll  feddwl ; 
a'tb  gymmydog  fel  ti  dy  bun. 
Yntau  a  ddywedodd  wrtho,  Ti  a 
attebaist  yn  uriiawn  :  gwna  hyn, 
a  byw  fyddi.  Eithr  efe,  yn  ew- 
yllysio  ei  gyfiawnhâu  ei  hun,  a 
ddywedodd  wrth  yr  Iesu,  A  pbwy 
yw  fy  nghymmydog  ?  A'r  Iesu 
gan  atteb  a  ddywedodd,  Rhyw 
ddyn  oedd  yn  myned  i  waered  o 
Jerusalem  i  Jericho,  ac  a  syrth- 
iodd  yra  mysg  lladron ;  y  rhai, 
wedi  ei  ddi'osg  ef,  a'i  archolli,  a 
aethant  ymaith,  gan  ei  adael  yn 
hanner  marw.  Ac  ar  ddamwain, 
rhyw  ofFeiriad  a  ddaeth  i  waered 
y  ffordd  honno ;  a  phan  ei  gwel- 
odd,  efe  a  aeth  o'r  tu  arall  heib- 
io.  A'r  un  ffunud  Lefiad  hefyd, 
wedi  dyfod  i'r  fan,  a'i  weled  ef, 
a  aeth  o'r  tu  arall  heibio.  Eithr 
rhyw  Samariad,  wrth  ymdaith,  a 
ddaeth  atto  ef :  a  phan  ei  gwel- 
odd,  a  dosturiodd,  ac  a  aeth  atto, 
ac  a  rwymoddei  archollion  ef,  gan 
dywallt  ynddynt  olew  a  gwin ;  ac 
a'i  gosododd  ef  ar  ei  anifail  ei 
bun,  ac  a'i  dug  ef  i'r  Hetty,  ac 
a'i  hamgeleddodd.  A  thrannoeth, 
wrth  fyned  ymaith,  efe  a  dyn- 
nodd  allan  ddwy  geiniog,  ac  a'u 
rhoddes  i'r  llettÿwr,  ac  a  ddy- 
wedodd wrtho,  Cymmer  ofal 
drosto  ;  a  pha  beth  bynnag  a 
dreuliech  yn  ychwaneg,  pan 
ddelwyf  drachefn,  mi  a'i  talaf  i 
ti.  Pwy  gan  hynny  o'r  tri  hyn 
yr  ydwyt  ti  yn  tybied  ei  fod  yn 
gymmydog  i'r  hwn  a  syrthiasai 
ym  mhlith  y  lladron  ?  Ac  efe  a 
ddywedodd,  Yr  hwn  a  wnaeth 
drugaredd  âg  ef.  A'r  Iesu  am 
hynny  a  ddywedodd  wrtho,  Dos, 
a  gwna  dithau  yr  un  modd. 


life  ?  He  said  unto  him,  What  is 
written  in  the  Law?  howreadest 
thou  ?  And  he  answering  said, 
Thou  shalt  love  the  Lord  thy 
God  with  all  thy  heart,  and 
with  all  thy  soul,  and  with  all 
thy  strength,  and  with  all  thy 
mind ;  and  thy  neighbour  as 
thyself.  And  he  said  unto  him, 
Thou  hast  answered  right;  this 
do,  and  thou  shalt  live.  But 
he,  willing  to  justify  himself, 
said  unto  Jesus,  And  who  is 
my  neighbour?  And  Jesus  an- 
swering said,  A  certain  man 
went  down  from  Jerusalem  to 
Jericho,  and  fell  among  thieves, 
which  stripped  him  of  his  rai- 
ment, and  wounded  him,  and 
departed,  leaving  him  half  dead. 
And  by  chance  there  came  down 
a  certain  Priest  that  way,  and, 
when  he  saw  hhn,  he  passed 
by  on  the  other  side.  And 
likewise  a  Levite,  when  he  was 
at  the  place,  came  and  look- 
ed on  him,  and  passed  by  on 
the  other  side.  But  a  certain 
Samaritan,  as  he  journeyed, 
came  where  he  was ;  and,  when 
he  saw  him,  he  had  compas- 
sion on  him,  and  went  to  him, 
and  bound  up  his  wounds, 
pouring  in  oil  and  wine,  and 
set  him  on  his  own  beast,  and 
brought  him  to  an  inn,  and 
took  care  of  him.  And  on 
the  morrow,  when  he  depart- 
ed, he  took  out  two  pence,  and 
gave  them  to  the  host,  and 
said  unto  him,  Take  care  of 
him  ;  and  whatsoever  thou 
spendest  more,  when  I  come  a- 
gain,  I  will  repay  thee.  Which 
now  of  these  three,  thinkest 
thou,  was  neighbour  unto  him 
that  fell  among  the  thieves  ? 
And  he  said,  He  that  shewed 
mercy  on  him.  Then  said  Je- 
sus unto  him,  Go,  and  do  thou 
likewise. 


Y pediverydd  Sul  ar  ddeg  grvedi'r  Drindod. 


Y pedwerydd  Sul  ar  ddeg  gwedi'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  a  thragywydd- 
ol  Dduw,  dyro  i  ni 
anghwaneg  o  ffydd,  gobaith,  a 
chariad  perfFaith  ;  ac  fel  y  caff- 
om  yr  hyn  yr  wyt  yn  ei  addaw, 
gwna  i  ni  garu  yr  hyn  yr  wyt 
yn  ei  orchymyn ;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.   Amen. 

Yr  Epistol.    Gal.  v.  16. 

YR  wyf  yn  dywedyd,  Rhod- 
iwch  yn  yr  Yspryd,  ac  na 
chyflawnwch  drachwant  y  cnawd. 


Canys  y  mae'r  cnawd  yn  chwen 
nychu  yn  erbyn  yr  Yspryd,  a': 
Yspryd  yn  erbyn  y  cnawd ;  a'r 


rhai  hyn  a  wrthwynebant  eu  gil- 
ydd,  fel  na  alloch  wneuthur  beth 
bynnag  a  ewyllysioch.  Ond  cs 
gan  yr  Yspryd  y'ch  arweinir,  nid 
ydych  dan  y  ddeddf.  Hefyd  arn- 
lwg  yw  gweithredoedd  y  cnawd  ; 
y  rhai  yw,  Tor-pr'iodas,  godineb, 
aflendid,  anlladrwydd,  delw-add- 
oliaeth,  swyn-gyfaredd,  casineb, 
cynhennau,  gwýnfydau,  llid, 
ymrysonau,  ymbleidio,  heres- 
iau,  cynfigennau,  llofruddiaeth, 
meddwdod,  cyfeddach,  a  chy- 
ffelyb  i'r  rhai  hyn :  am  y  rhai  yr 
wyf  fi  yn  rhag-ddywedyd  wrth- 
ych,  megis  ag  y  rhag-ddywedais, 
na  chaiff  y  rhai  sy'n  gwneuthur 
y  cyfryvv  bethau,  etifeddu  teyrn- 
as  Dduw.  Eithr  fFrwyth  yr  Ys- 
pryd yw,  Cariad,llawenydd,  tang- 
nefedd,  hir-ymaros  cymmwynas- 
garwch,  daioni,  ffydd,  addfwyn- 
der,  dirwest :  yn  erbyn  y  cyfryw 
nid  oes  ddeddf.  A'r  rhai  sydd  yn 
eiddo  Crist,  a  groeshoeliasant  y 
cnawd,  a'i  wýniau,  a'i  chwantau. 
Yr  Efengyl.    St.  Luc  xvii.  11. 

BU  hefyd,  a'r  Iesu  yn  myned 
i  Jerusalem,  fyned  o  nono 
ef  trwy  ganol  Samaria  a  Galilea. 
A  phan  oedd  efe  yn  myned  i 
mewn  i  ryw  dref,  cyfarfu  âg  ef 
ddeg  o  wỳr  gwahan-gleifion,  y 


The  fourteenth  Sunday  after 

Trinity. 

The  Collect. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  give  unto  us  the  in- 
crease of  faith,  hope,  and  cha- 
rity; and,  that  we  may  obtain 
that  which  thou  dost  promise, 
make  us  to  love  that  which  thou 
dost  command;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    Gal.  v.  16. 

I  Say  then,  Walk  in  the  Spi- 
rit, and  ye  shall  not  fulfil 
the  lust  of  the  flesh.  For  the 
flesh  lusteth  against  the  Spi- 
rit, and  the  Spirit  against  the 
flesh ;  and  these  are  contrary 
the  one  to  the  other;  so  that 
ye  cannot  do  the  things  that 
ye  would.  But  if  ye  be  led 
by  the  Spirit,  ye  are  not  under 
the  law.  Now  the  works  of 
the  flesh  are  manifest,  which 
are  these,  adultery,  fornication, 
uncleanness,  lasciviousness,  idol- 
atry, witchcraft,  hatred,  vari- 
ance, emulations,  wrath,  strife, 
seditions,  heresies,  envyings, 
murders,  drunkenness,  revel- 
lings,  and  such  like  :  of  the 
which  I  tell  you  before,  as  I 
have  also  told  you  in  time  past, 
That  they  who  do  such  things 
shall  not  inherit  the  kingdom 
of  God.  But  the  fruit  of  the 
Spirit  is  love,  joy,  peace,  long- 
suffering,  gentleness,  goodness, 
faith,  meekness,  temperance : 
against  such  there  is  no  law. 
And  they  that  are  Christ's  have 
crucified  the  flesh,  with  the  af- 
fections and  lusts. 

The  Gospel.    St.  Luke  xvii.  11. 

AND  it  came  to  pass,  as 
Jesus  went  to  Jerusalem, 
that  he  passed  through  the 
midst  of  Samaria,  and  Galilee. 
And  as  he  entered  into  a  cer- 
tain village,  there  met  him  ten 


Y pymthegfed,  Sul  gwcdi'r  Drlndod. 


rhai  a  safasant  o  hirbell.  A 
hwy  a  godasant  eu  lief,  gan 
ddywedyd,  Iesu  Feistr,  trugarhâ 
wrthym.  A  phan  welodd  efe 
hwynt,  efe  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ewch  a  dangoswch  eich 
hunain  i'r  ofFeiriaid.  A  bu,  fel 
yr  oeddynt  yn  myned,  fe  a'u 
glanhäwyd  hwynt.  Ac  un  o 
honynt,  pan  welodd  ddarfod  ei 
iachâu,  a  ddychwelodd,  gan  fol- 
iannu  Duw  â  lief  uchel ;  ac  efe 
a  syrthiodd  ar  ei  wyneb  \vrth  ei 
draed  ef,  gan  ddi'olch  iddo  :  a 
Samariad  oedd  efe.  A'r  Iesu 
gan  atteb  a  ddywedodd,  Oni 
lanhäwyd  y  deg  ?  ond  pa  le  y 
mae'r  naw?  Ni  chaed  a  ddy- 
chwelasant  i  roi  gogoniant  i 
Dduw,  ond  yr  estron  hwn.  Ac 
efe  a  ddywedodd  wrtho,  Cyfod, 
a  dos  ymaith,  dy  ffydd  a'th 
iachaodd. 


Y  pymthegfed  Sul  gwedi  'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

CADW,  ni  a  attolygwn  i  ti, 
Arglwydd,  dy  Eglwys  à'th 
dragywyddol  drugaredd :  a  chan 
na  ddichon  gwendid  dyn  hebot 
ti  ond  syrthio,  cadw  ni  byth 
trwy  dy  gymmorth  oddi  wrth  bob 
peth  niweidiol,  ac  arwain  ni  at 
bob  peth  buddiol  i'n  hiachawd- 
wriaeth ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.   Amen. 

Yr  Epistol.   Gal.  vi.  11. 

GWELWCH  cyhyd  y  llythyr 
a  ysgrifenais  attoch  â'm  Haw 
fy  hun.  Cynnifer  ag  sydd  yn 
ewyllysio  ymdeccâu  yn  y  cnawd, 
y  rhai  hyn  sydd  yn  eich  cymmell 
i'ch  enwaedu  ;  yn  unig  fel  nad 
erlidier  hwy  oblegid  croes  Crist. 
Canys  nid  yw  y  rhai  a  enwaedir 
eu  hunain  yn  cadw  'r  ddeddf ; 
ond  ewyllysio  y  maent  enwaedu 
arnoch  chwi,  fel  y  gorfoleddont 
yn  eich  cnawd  chwi.  Eithr  na 
atto  Duw  i  mi  ymffrostio,   ond 


men  that  were  lepers,  which 
stood  afar  off.  And  they  lifted 
up  their  voices,  and  said,  Jesus, 
Master,  have  mercy  on  us.  And 
when  he  saw  them,  he  said  un- 
to them,  Go,  shew  yourselves 
unto  the  priests.  And  it  .came 
to  pass,  that,  as  they  went,  they 
were  cleansed.  And  one  of 
them,  when  he  saw  that  he  was 
healed,  turned  back,  and  with 
a  loud  voice  glorified  God,  and 
fell  down  on  his  face  at  his 
feet,  giving  him  thanks ;  and 
he  was  a  Samaritan.  And  Je- 
sus answering  said,  Were  there 
not  ten  cleansed  ?  but  where 
are  the  nine?  There  are  not 
found  that  returned  to  give  glo- 
ry to  God,  save  this  stranger. 
And  he  said  unto  him,  Arise, 
go  thy  way,  thy  faith  hath  made 
thee  whole. 


The  fifteenth  Sunday  after 

Trinity. 

The  Collect. 

I^EEP,  we  beseech  thee,  O 
k_  Lord,  thy  Church  with  thy 
perpetual  mercy :  and,  because 
the  frailty  of  man  without  thee 
cannot  but  fall,  keep  us  ever  by 
thy  help  from  all  things  hurt- 
ful, and  lead  us  to  all  things 
profitable  to  our  salvation  ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    Gal.  vi.  11. 

YE  see  how  large  a  letter  I 
have  written  unto  you  with 
mine  own  hand.  As  many  as 
desire  to  make  a  fair  shew  in 
the  flesh,  they  constrain  you  to 
be  circumcised ;  only  lest  they 
should  suffer  persecution  for  the 
cross  of  Christ.  For  neither 
they  themselves  who  are  cir- 
cumcised keep  the  law;  but  de- 
sire to  have  you  circumcised, 
that  they  may  glory  in  your 
flesh.     But  God  forbid   that  I 


Y pymthegfed  Sul  gwedi'r  Drindod. 


ynghrôes  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  trwy  yr  hwn  y  croes- 
hoeliwyd  y  byd  i  mi,  a  minnau 
i'r  byd.  Canys  yng  Nghrist 
Iesu  ni  ddichon  enwaediad  ddim, 
na  di'enwaediad,  ond  creadur 
newydd.  A  chynnifer  ag  a  rod- 
iant  yn  ol  y  rheol  hon,  tangnef- 
edd  arnynt  a  thrugaredd,  ac  ar 
Israel  Duw.  O  hyn  allan,  na 
flined  neb  fi :  canys  dwyn  yr 
wyf  fi  yn  fy  nghorph  nodau 
'r  Arglwydd  Iesu.  Gras  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist  a  fyddo 
gyd  a  en  yspryd  chwi,  frodyr. 
Amen. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  vi.  24. 

NI  ddichon  neb  wasanaethu 
dau  arglwydd  :  canys  naill 
ai  efe  a  gasà  y  naill,  ac  a  gâr  y 
llall ;  ai  efe  a  ymlŷn  wrth  y 
naill,  ac  a  esgeulusa'r  llall.  Ni 
ellwch  wasanaethu  Duw  a  Mam- 
mon. Am  hynny  meddaf  i  chwi, 
Na  ofelwch  am  eich  bywyd,  pa 
beth  a  fwyttaoch,  neu  pa  beth  a 
yfoch ;  nac  am  eich  corph,  pa 
beth  a  wisgoch  :  Onid  y w'r  byw- 
yd yn  fwy  nâ'r  bwyd,  a'r  corph 
yn  fwy  nar  dillacl?  Edrych- 
wch  ar  adar  y  nefoedd :  oblegid 
nid  ydynt  yn  hau,  nac  yn  medi, 
nac  yn  cywain  i  ysguboriau;  ac 
y  mae  eich  Tad  nefol  yn  eu 
porthi  hwy.  Onid  ydych  chwi 
yn  rhagori  Uawer  arnynt  hwy  ? 
A  phwy  o  honoeh,  gan  ofalu,  a 
ddichon  ychwanegu  un  cufydd 
at  ei  faintioli  ?  A  phaham  yr  yd- 
ych chwi  yn  gofalu  am  ddillad  ? 
Vstyriwch  lili'r  maes,  pa  fodd  y 
maent  yn  tyfu:  nid  ydynt  nac 
yn  llafurio,  nac  yn  nyddu ;  eithr 
yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  na 
wisgwyd  Salomon,  yn  ei  holl 
ogoniant,  fel  un  o'r  rhai  hyn. 
Am  hynny  os  dillada  Duw  felly 
lysieuyn  y  maes,  yr  hwn  sydd 
heddyw,  ac  y  foru  a  fwrir  i'r 
fFvvrn ;  oni  ddillada  efe  chwi  yn 
hytrach  o  lawer,  O  chwi  o  y- 


should  glory,  save  in  the  cross 
of  our  Lord  Jesus  Christ,  by 
whom  the  world  is  crucified 
unto  me,  and  I  unto  the  world. 
For  in  Christ  Jesus  neither  cir- 
cumcision availeth  any  thing, 
nor  uncircumcision,  but  a  new 
creature.  And  as  many  as  walk 
according  to  this  rule,  peace  be 
on  them,  and  mercy,  and  upon 
the  Israel  of  God.  From  hence- 
forth let  no  man  trouble  me; 
for  I  bear  in  my  body  the  marks 
of  the  Lord  Jesus.  Brethren,  the 
grace  of  our  Lord  Jesus  Christ 
be  with  your  spirit.  Amen. 
The  Gospel.    St.  Matth.  vi.  24. 

NO  man  can  serve  two  mas- 
ters :  for  either  he  will 
hate  the  one,  and  love  the 
other;  or  else  he  will  hold  to 
the  one,  and  despise  the  other. 
Ye  cannot  serve  God  and  Mam- 
mon. Therefore  I  say  unto  you, 
Take  no  thought  for  your  life, 
what  ye  shall  eat,  or  what  ye 
shall  drink;  nor  yet  for  your 
body,  what  ye  shall  put  on :  Is 
not  the  life  more  than  meat, 
and  the  body  than  raiment? 
Behold  the  fowls  of  the  air;  for 
they  sow  not,  neither  do  they 
reap,  nor  gather  into  barns;  yet 
your  heavenly  Father  feedeth 
them.  Are  ye  not  much  better 
than  they?  Which  of  you  by 
taking  thought  can  add  one 
cubit  unto  his  stature  ?  And 
why  take  ye  thought  for  rai- 
ment ?  Consider  the  lilies  of 
the  field  how  they  grow:  they 
toil  not,  neither  do  they  spin  : 
and  yet  I  say  unto  you,  That 
even  Solomon  in  all  his  glory 
was  not  arrayed  like  one  of 
these.  Wherefore,  if  God  so 
clothe  the  grass  of  the  field, 
which  to-day  is,  and  to-morrow 
is  cast  into  the  oven ;  shall  he 
not  much  more  clothe  you,  O 
ye    of   little   faith?     Therefore 


Yr  unfed  Sul  ar  bymtheg  gmedi'r  Drindod, 


ehydig  ffydd  ?  Am  hynny  na 
ofeìwch,  gan  ddywedyd,  Beth  a 
fwyttàwn  ?  neu,  Beth  a  yfwn  ? 
neu,  A  pha  beth  yr  ymddilladwn  ? 
(canys  yr  holl  bethau  hyn  y  mae 
'r  Cenhedloedd  yn  eu  ceisio)  o- 
blegid  gŵyr  eich  Tad  nefol  fod 
arnoch  eisiau  yr  holl  bethau  hyn. 
Eithr  yn  gyntaf  ceisiweh  deyrn- 
as  Dduw,  a'i  gyfiawnder  ef ;  a'r 
holl  bethau  hyn  a  roddir  i  chwi 
yn  ychwaneg.  Na  ofelwch  gan 
hynny  dros  drannoeth  ;  canys 
trannoeth  a  ofala  am  ei  bethau 
ei  hun :  digon  i'r  diwrnod  ei 
ddrwg  ei  hun. 


Yr  unfed  Sul  ar  bymtheg  gwedi'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

OArglwydd,  ni  a  attolygwn  i 
ti,  fod  i'th  wastadol  dosturi 
lanhâu  ac  amddiffyn  dy  Eglwys ; 
a  chan  na  all  hi  barhàu  mewn 
di'ogelwch  heb  dy  nodded  di, 
cadw  hi  byth  trwy  dy  gym- 
morth  a'th  ddaioni ;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yr  Epistol.    Ephes.  iii.  13. 

YR  wyf  yn  dymuno  na  lwfr- 
haoch  oblegid  fy  mlinderau 
i  trosoch,  yr  hyn  yw  eich  gogon- 
iant  chwi.  O  herwydd  hyn  vr  wyf 
yn  plygu  fy  ngliniau  at  Dad  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist,  o'r  hwn 
yr  enwir  yr  holl  deulu  yn  y  nef- 
oedd  ac  ar  y  ddaear,  ar  roddi  o 
hono  ef  i  chwi  yn  ol  cyfoeth  ei 
ogoniant,  fod  wedi  ymgadarnhâu 
mewn  nerth,  trwy  ei  Yspryd 
ef,  yn  y  dyn  oddi  mewn  :  ar  fod 
Crist  yn  trigo  trwy  ffydd  yn  eich 
calonnau  chwi ;  fel  y  galloch, 
wedi  eich  gwreiddio  a'ch  seilio 
mewn  cariad,  amgyffred  gyd  â'r 
holl  saint,  beth  y w'r  lied,  a'r  hvd, 
a'r  dyfnder,  a'r  uchder;  a  gwy- 
bod  cariad  Crist,  yr  hwn  sydd 
uwch  law  gwybodaeth,  fel  y'ch 
cyflawner  â  holl  gyfiawnder  Duw. 
Önd  i'r  hwn  a  ddichon  wneuth- 


take  no  thought,  saying,  What 
shall  we  eat  ?  or  what  shall 
we  drink  ?  or  wherewithal  shall 
we  be  clothed  ?  (for  after  all 
these  things  do  the  Gentiles 
seek  :)  for  your  heavenly  Father 
knoweth  that  ye  have  need  of 
all  these  things.  But  seek  ye 
first  the  kingdom  of  God,  and 
his  righteousness,  and  all  these 
things  shall  be  added  unto  you. 
Take  therefore  no  thought  for 
the  morrow ;  for  the  morrow 
shall  take  thought  for  the  things 
of  itself:  sufficient  unto  the  day 
is  the  evil  thereof. 


The  sixteenth  Sunday  after 

Trinity. 

The  Collect. 

OLord,  we  beseech  thee,  let 
thy  continual  pity  cleanse 
and  defend  thy  Church ;  and, 
because  it  cannot  continue  in 
safety  without  thy  succour,  pre- 
serve it  evermore  by  thy  help 
and  goodness ;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.  Amen. 
The  Epistle.    Ephes.  iii.  13. 

I  Desire  that  ye  faint  not  at 
my  tribulations  for  you, 
which  is  your  glory.  For  this 
cause  I  bow  my  knees  unto 
the  Father  of  our  Lord  Jesus 
Christ,  of  whom  the  whole  fa- 
mily in  heaven  and  earth  is 
named,  that  he  would  grant 
you,  according  to  the  riches  of 
his  glory,  to  be  strengthened 
with  might  by  his  Spirit  in  the 
inner  man ;  that  Christ  may 
dwell  in  your  hearts  by  faith  ; 
that  ye,  being  rooted  and  ground- 
ed in  love,  may  be  able  to  com- 
prehend with  all  saints,  what 
is  the  breadth,  and  length,  and 
depth,  and  height ;  and  to  know 
the  love  of  Christ,  which  pass- 
eth  knowledge,  that  ye  might 
be  filled  with  all  the  fulness 
of  God.     Now  unto   him   that 


Yr  ellfed  Sul  ar  bymtheg  gwedi'r  Drindod. 


ur  yn  dra  rhagorol,  y  tu  hwnt  i 
bob  peth  yr  ydym  ni  yn  eu  dym- 
uno,  neu  yn  eu  meddwl,  yn  ol  y 
nerth  sydd  yn  gweithredu  ynom 
ni,  iddo  ef  y  byddo  y  gogoniant 
yn  yr  eglwys  trwy  Grist  Iesu, 
dros  yr  holl  genhedlaethau,  hyd 
yn  oes  oesoedd.    Amen. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  vii.  11. 

ABu  drannoetb,  i'r  Iesu  fyned 
i  ddinas  a  elwid  Näin ;  a 
cbyd  âg  ef  yr  aeth  llawer  o'i 
ddisgyblion,  a  thyrfa  fawr.  A 
phan  ddaeth  efe  yn  agos  at  borth 
y  ddinas,  wele,  un  marw  a  ddyg- 
id  allan,  yr  hwn  oedd  unig  fab 
ei  fam,  a  honno  yn  weddw :  a 
bagad  o  bobl  y  ddinas  oedd  gyd 
â  hi.  A'r  Arglwydd,  pan  y 
gwelodd  hi,  a  gymmerodd  dru- 
garedd  ami,  ac  a  ddywedodd 
wrthi,  Nac  wyla.  A  phan  ddaeth 
attynt,  efe  a  gyffyrddodd  â'r  elor: 
(a'r  rhai  oedd  yn  ei  dwyn,  a 
safasant)  ac  efe  a  ddywedodd, 
Y  mab  ieuangc,  yr  wyf  yn  dy- 
wedyd  wrthyt,  Cyfod.  A'r  marw 
a  gyfododd  yn  ei  eistedd,  ac  a 
ddechreuodd  lefaru :  ac  efe  a'i 
rhoddes  i'w  fam.  Ac  ofn  a 
ddaeth  ar  bawb :  a  hwy  a  ogon- 
eddasant  Dduw,  gan  ddywed- 
yd,  Prophwyd  mawr  a  gyfododd 
yn  ein  plith ;  ac,  Ymwelodd 
Duw  â'i  bobl.  A'r  gair  hwn 
a  aeth  allan  am  dano  drwy  holl 
Judea,  a  thrwy  gwbl  o'r  wlad 
oddi  amgylch. 


Yr  eilfed  Sul  ar  bymtheg  gwedi'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

ARGLWYDD,  ni  a  attol- 
ygwn  i  ti,  fod  dy  ras  bob 
amser  yn  ein  rhagflaenu,  ac  yn 
ein  dilyn ;  a  pheri  o  honot  i 
ni  yn  wastad  ymroddi  i  bob 
gweithred  dda ;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.    Amen. 


is  able  to  do  exceeding  abun- 
dantly above  all  that  we  ask 
or  think,  according  to  the  power 
that  worketh  in  us,  unto  him 
be  glory  in  the  Church  by 
Christ  Jesus,  throughout  all 
ages,   world    without    end.     A- 


The  Gospel.    St.  Luke  vii.  11. 

AND  it  came  to  pass  the 
day  after,  that  Jesus  went 
into  a  city  called  Nairn ;  and 
many  of  his  disciples  went  with 
him,  and  much  people.  Now 
when  he  came  nign  to  the  gate 
of  the  city,  behold,  there  was  a 
dead  man  carried  out,  the  only 
son  of  his  mother,  and  she  was 
a  widow;  and  much  people  of 
the  city  was  with  her.  And 
when  the  Lord  saw  her,  he  had 
compassion  on  her,  and  said 
unto  her,  Weep  not.  And  he 
came  and  touched  the  bier,  (and 
they  that  bare  him  stood  still,) 
and  he  said,  Young  man,  I  say 
unto  thee,  Arise.  And  he  that 
was  dead  sat  up,  and  began  to 
speak :  and  he  delivered  him  to 
his  mother.  And  there  came  a 
fear  on  all,  and  they  glorified 
God,  saying,  That  a  great  Pro- 
phet is  risen  up  among  us,  and 
that  God  hath  visited  his  peo- 
ple. And  this  rumour  of  him 
went  forth  throughout  all  Ju- 
daea, and  throughout  all  the  re- 
gion round  about. 


The  seventeenth  Sunday  after 

Trinity. 

The  Collect. 

LORD,  we  pray  thee  that 
thy  grace  may  always  pre- 
vent and  follow  us,  and  make 
us  continually  to  be  given  to 
all  good  works;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 


Yr  eììfed  Sul  ar  bymtkeg  gwedi'r  Drlndod. 


Yr  Epistol.    Ephes.  iv.  1. 

DEISYF  gan  hynny  arnoch  yr 
wyf  fi,  y  carcharor  yn  yr 
Arglwydd,  ar  roclio  o  honoch  yn 
addas  i'r  aíwedigaeth  y'ch  gahvyd 
iddi,  gyd  â  phob  gostyngeidd- 
rwydd  ac  addfwynder,  ynghŷd 
âhir-ymaros,  gan  oddef  eich  gil- 
ydd  mewn  cariad;  gan  fod  yn 
ddyfal  i  gadw  undeb  yr  yspryd 
ynghwlwm  tangnefedd.  Un  corph 
sydd,  ac  un  Yspryd,  megis  ag 
y'ch  gahvyd  yn  un  gobaith  eich 
galwedigaeth ;  un  Arglwydd,  un 
ffydd,  un  bedydd,  un  Duw  a 
Thad  oil,  yr  hwn  sydd  goruwch 
oil,  a  thrwy  oil,  ac  ynoch  oil. 
Yr  Efengyl.    St.  Luc  xiv.  1. 

BU  hefyd,  pan  ddaeth  yr  Iesu 
i  dỳ  un  o  bennaethiaid  y 
Phariseaid  ar  y  sabbath,  i  fwytta 
bara,  iddynt  hwythau  ei  wylied 
ef.  Ac  wele,  'r  oedd  ger  ei  fron 
ef  ryw  ddyn  yn  glaf  o'r  dropsi. 
A'r  Iesu  gan  atteb  a  lefarodd  wrth 
y  cyfreithwỳr  a'r  Phariseaid,  gan 
ddywedyd,  Ai  rh}'dd  iachâu  ar 
y  sabbath?  A  thewi  a  wnaethant. 
Ac  efe  a'i  cyramerodd  atto,  ac  a'i 
hiachaodd  ef,  ac  a'i  gollyngodd 
yniaith,  ac  a  attebodd  iddynt  hwy- 
thau, ac  a  ddywedodd,  Asyn  neu 
ŷch  pa  un  o  honoch  a  syrth  i  bwll, 
ac  yn  ebrwydd  ni's  tyn  ef  allan 
ar  y  dydd  sabbath  ?  Ac  ni  allent 
roi  atteb  yn  ei  erbyn  am  y  pethau 
hyn.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 
y  gwahoddedigion  ddammeg, 
pan  ystyriodd  fel  yr  oeddynt 
yn  dewis  yr  eisteddleoedd  uchaf, 
gan  ddywedyd  wrthynt,  Pan  y'th 
wahodder  gan  neb  i  neithior,  nac 
eistedd  yn  y  lie  uchaf;  rhag  bod 
un  anrhydeddusach  nâ  thi  wedi 
ei  wahodd  ganddo ;  ac  i  hwn 
a'th  wahoddodd  di  ac  yntau, 
ddyfod  a  dywedyd  wrthyt,  Dyro 
le  i  hwn ;  ac  yna  dechreu  o  honot 
ti  trwy  gywilydd  gymmeryd  y  lie 
isaf.  Eithr  pan  y'th  wahodder, 
dos  ac  eistedd  yn  y  lie  isaf;  fel, 


The  Epistle.    Ephes.  iv.  1. 

I  Therefore  the  prisoner  of 
the  Lord  beseech  you,  that 
ye  walk  worthy  of  the  vocation 
wherewith  ye  are  called,  with 
all  lowliness  and  meekness,  with 
long-suffering,  forbearing  one 
another  in  love ;  endeavouring 
to  keep  the  unity  of  the  spirit 
in  the  bond  of  peace.  There  is 
one  body,  and  one  Spirit,  even 
as  ye  are  called  in  one  hope 
of  your  calling ;  one  Lord,  one 
faith,  one  baptism,  one  God  and 
Father  of  all,  who  is  above  all, 
and  through  all,  and  in  you 
all. 

The  Gospel.    St.  Luke  xiv.  1. 

IT  came  to  pass,  as  Jesus 
went  into  the  house  of  one 
of  the  chief  Pharisees  to  eat 
bread  on  the  sabbath-day,  that 
they  watched  him.  And  behold, 
there  was  a  certain  man  before 
him  which  had  the  dropsy.  And 
Jesus  answering  spake  unto  the 
Lawyers  and  Pharisees,  saying, 
Is  it  lawful  to  heal  on  the  sab- 
bath-day ?  And  they  held  their 
peace.  And  he  took  him,  and 
healed  him,  and  let  him  go ;  and 
answered  them,  saying,  AVTiich 
of  you  shall  have  an  ass,  or  an 
ox,  fallen  into  a  pit,  and  will  not 
straightway  pull  him  out  on  the 
sabbath-day?  And  they  could 
not  answer  him  again  to  these 
things.  And  he  put  forth  a  pa- 
rable to  those  which  were  bid- 
den, when  he  marked  how  they 
chose  out  the  chief  rooms,  say- 
ing unto  them,  'Nlien  thou  art 
bidden  of  any  man  to  a  wed- 
ding, sit  not  down  in  the  high- 
est room ;  lest  a  more  honour- 
able man  than  thou  be  bidden 
of  him ;  and  he  that  bade  thee 
and  him  come  and  say  to  thee, 
Give  this  man  place;  and  thou 
begin  with  shame  to  take  the 
lowest  room.     But  when  thou 


Y  deunarvfed  Sul  gwedi'r  Drindod. 


pan  ddelo  'r  hwn  a'th  wahodd- 
odd  di,  y  gallo  efe  ddywedyd 
wrthyt,  Y  cyfaill,  eistedd  yn 
uwch  i  fynu :  yna  y  bydd  i  ti 
glod  yngŵydd  y  rhai  a  eis- 
teddant  gyd  â  thi  ar  y  bwrdd. 
Canys  pob  un  a'r  a'i  dyrchafo 
ei  hun,  a  ostyngir;  a'r  hwn 
sydd  yn  ei  ostwng  ei  hun,  a 
ddyrchefir. 


Y  deunawfed  Sul  gwedi  'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

OArglwydd,  ni  a  attolygwn 
i  ti,  ganiattâu  i'th  bobl  ras 
i  wrthladd  profedigaethau  'r 
byd,  y  cnawd,  a'r  cythraul  ; 
ac  â  pbur  galon  a  meddwl 
i'th  ddilyn  di  yr  unig  Dduvv ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Yr  Epistol.    1  Cor.  i.  4. 

YR  ydwyf  yn  di'olch  i'm  Duw 
bob  amser  drosoch  chwi,  am 
y  gras  Duw  a  rodded  i  chwi  yng 
Nghrist  Iesu;  am  eich  bod  ym 
mhob  peth  wecü  eich  cyfoethogi 
ynddo  ef,  mewn  pob  ymadrodd 
a  phob  gwybodaeth  :  megis  y 
cadavnhawyd  tystiolaeth  Crist 
ynoch.  Fel  nad  ydych  yn  ol 
mewn  un  dawn ;  yn  disgwyl  am 
cldatguddiad  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist;  yr  hwn  hefyd  a'ch  cad- 
arnhâ  chwi  hyd  y  diwedd  yn 
ddi'argyoedd,  yn  nydd  ein  Har- 
glwydd Iesu  Grist. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xxii.  34. 

GWEDI  clywed  o'r  Phariseaid 
ddarfod  i'r  Iesu  ostegu  'r 
Saduceaid,  hwy  a  ymgynnullas- 
ant  ynghỳd  i'r  un  lie.  Ac  un  o 
honynt,  yr  hwn  oedd  gyfreith- 
iwr,  a  ofynodd  iddo,  gan  ei 
demtio,  a  dywedyd,  Athraw,  pa 
un  yw'r  gorchymyn  mawr  yn  y 
gyfraith  ?  A'r  Iesu  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Ceri  yr  Arglwydd  dy 
Dduvv  ii'th  boll  galon,  ac  ath 
boll  enaid,  ac  à'th  holl  feddwl. 


art  bidden,  go  and  sit  down  in 
the  lowest  room ;  that,  when  he 
that  bade  thee  cometh,  he  may 
say  unto  thee,  Friend,  go  up 
higher :  then  shalt  thou  have 
worship  in  the  presence  of  them 
that  sit  at  meat  with  thee.  For 
whosoever  exalteth  himself  shall 
be  abased;  and  he  that  hum- 
bleth  himself  shall  be  exalted. 


The  eighteenth  Sunday  after 

Trinity. 

The  Collect. 

LORD,  we  beseech  thee, 
grant  thy  people  grace  to 
withstand  the  temptations  of 
the  world,  the  flesh,  and  the 
devil,  and  with  pure  hearts  and 
minds  to  follow  thee  the  only 
God;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

The  Epistle.    1  Cor.  i.  4. 

I  Thank  my  God  always  on 
your  behalf,  for  the  grace 
of  God  which  is  given  you  by 
Jesus  Christ;  that  in  every 
thing  ye  are  enriched  by  him, 
in  all  utterance,  and  in  all  know- 
ledge ;  even  as  the  testimony 
of  Christ  was  confirmed  in  you ; 
so  that  ye  come  behind  in  no 
gift;  waiting  for  the  coming 
of  our  Lord  Jesus  Christ,  who 
shall  also  confirm  you  unto  the 
end,  that  ye  may  be  blameless 
in  the  day  of  our  Lord  Jesus 
Christ. 
The  Gospel.    St.  Matth.  xxii.  34. 

WHEN  the  Pharisees  had 
heard  that  Jesus  had  put 
the  Sadducees  to  silence,  they 
were  gathered  together.  Then 
one  of  them,  who  was  a  Lawyer, 
asked  him  a  question,  tempting 
him,  and  saying,  Master,  which 
is  the  great  commandment  in 
the  Law  ?  Jesus  said  unto  him, 
Thou  shalt  love  the  Lord  thy 
God  with  all  thy  heart,  and 
with    all    thy  soul,    and    with 


Y  pedwerydd  Sul  ar  bymtheg  gwedi'r  Drindod. 


Hwn  yw'r  cyntaf,  a'r  gorchym- 
yn  mawr.  A'r  ail  sy  gyffelyb 
iddo  ;  Car  dy  gymmydog  fel  ti 
dy  hun.  Ar  y  ddau  orchymyn 
hyn  y  mae  'r  holl  gyfraith  a'r 
prophwydi  yn  sefyll.  Ac  wedi 
ymgasglu  o'r  Phariseaid  ynghvd, 
yr  Iesu  a  ofynodd  iddynt,  gan 
ddywedyd,  Beth  a  dybygwch 
chwi  am  Grist?  Mab  i  bwy 
ydyw  ?  Dywedent  wrtho,  Mab 
Dafydd.  Dywedai  yntau  wrth- 
ynt,  Pa  fodd  gan  hynny  y  mae 
Dafydd  yn  yr  yspryd  yn  ei  alw 
ef  yn  Arglwydd,  gan  ddywedyd, 
Dywedodd  yr  Arglwydd  wrth  | 
fy  Arglwydd,  Eistedd  ar  fy 
neheulaw,  hyd  oni  osodwyf  dy 
elynion  yn  droed-faingc  i'th  draed 
di?  Os  yw  Dafydd  gan  hynny  yn 
ei  alw  ef  yn  Arglwydd,  pa  fodd 
y  mae  efe  yn  fab  iddo?  Ac  ni  , 
allodd  neb  att«b  gair  iddo ;  ac  I 
ni  feiddiodd  neb  o'r  dydd  hwn- 
nw  allan  ymofyn  âg  ef  mwyach. 

Y pedwerydd  Sul  ar  bymtheg 
gwedi'r  Drindod. 

Y  Colect. 

ODduw,  gan  na  allwn  ni 
hebot  ti  ryngu  bodd  i  ti; 
O'th  drugaredd  caniattâ,  fod  i'th 
Lân  Yspryd  ym  mhob  peth  gyf- 
arwyddo  a  llywio  ein  calonnau  ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  H  arglwydd. 
Amen. 

Yr  Epistol.    Ephes.  iv.  17. 

HYN  gan  hynny  yr  wyf  yn 
ei  ddywedyd,  ac  yn  ei  dyst- 
iolaethu  yn  yr  Arglwydd,  na 
rodioch  chwi  mwyach,  fel  y  mae 
'r  Cenhedloedd  eraill  yn  rhodio, 
yn  oferedd  eu  medd'wl;  wedi 
tywyllu  eu  deall,  wedi  ymdd'i- 
eithrio  oddi  wrth  fuchedd  Dduw, 
trwy'r  anwybodaeth  sydd  yn- 
ddynt,  trwy  ddallineb  eu  calon: 
y  rhai,  wedi  diddarbodi,  a  ym- 
roisant  i  drythyllwch,  i  wneuthur 
pob  aflendid  yn  unchwant.  Eithr 


I  all    thy    mind.      This    is     the 
first   and   great    commandment. 
And    the    second   is   like   unto 
J  it,  Thou  shalt  love  thy  neigh- 
!  bour  as  thyself.     On  these  two 
[  commandments     hang     all     the 
Law  and  the  Prophets.    While 
j  the  Pharisees  were  gathered  to- 
i  gether,  Jesus  asked  them,  say- 
ing, \Vrhat  think  ye  of  Christ  ? 
i  whose    son    is    he  ?     They   say 
j  unto   him,  The   son   of  David. 
j  He  saith  unto  them,  How  then 
!  doth   David   in   spirit   call  him 
!  Lord,    saying,   The    Lord    said 
unto  my  Lord,  Sit  thou  on  my 
right    hand,   till  I   make   thine 
enemies  thy  foot-stool  ?  If  David 
then  call  him  Lord,  how  is  he 
his  Son  ?   And  no  man  was  able 
to  answer  him  a  word;  neither 
durst   any  man   from   that   day 
forth  ask"  him  any  more  ques- 
tions. 


The  nineteenth  Sunday  after 
Trinity. 

The  Collect. 

OGod,  forasmuch  as  without 
thee  we  are  not  able  to 
please  thee ;  Mercifully  grant, 
that  thy  Holy  Spirit  may  in 
all  things  direct  and  rule  our 
hearts ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    Ephes.  iv.  17. 

THIS  I  say  therefore,  and 
testify  in  the  Lord,  that 
ye  henceforth  walk  not  as  other 
Gentiles  walk,  in  the  vanity 
of  their  mind ;  having  the  un- 
derstanding darkened,  being  a- 
lienated  from  the  life  of  God 
through  the  ignorance  that  is 
in  them,  because  of  the  blind- 
ness of  their  heart :  who,  being 
past  feeling,  have  given  them- 
selves over  unto  lasciviousness, 
to  work  all  uncleanness  with 
O 


Y  pedwerydd  Sul  ar  bymtheg  gwedi'r  Drindod. 


chwychwi  nid  felly  y  dysgasoch 
Grist;  os  bu  i  chwi  ei  glywed 
ef,  ac  os  dysgwyd  chwi  ynddo, 
megis  y  mae'r  gwirionedd  yn  yr 
lesu  :  Dodi  o  honoch  heibio,  o 
ran  yr  ymarweddiad  cyntaf,  yr 
hen  ddyn,  yr  hwn  sydd  lygredig 
yn  ol  y  chwantau  twyllodrus ; 
ac  ymadnewyddu  yn  yspryd  eich 
meddwl;  a  gwisgo  y  dyn  newydd, 
yr  hwn  yn  ol  Duw  a  grewyd 
tnewn  cyfiawnder  a  gwir  sanct- 
eiddrwydd.  O  herwydd  paham, 
gan  fwrw  ymaith  gelwydd,  dy- 
wedwch  y  gwir  bob  un  wrth  ei 
gymmydog  ;  oblegid  aelodau 
ydym  i'n  gilydd.  Digiwch,  ac 
na  phechwch.  Na  fachluded  yr 
haul  ar  eich  digofaint  chwi:  ac 
na  roddwch  le  i  ddiafol.  Yr 
hwn  a  ladrattaodd,  na  ladratted 
mwyach  ;  eithr  yn  hytrach  cym- 
mered  boen,  gan  weithio  â'i 
ddvvylaw  yr  hyn  sy  dda,  fel  y 
byddo  ganddo  beth  i'w  gyfrannu 
i'r  hwn  y  mae  angen  arno.  Na 
ddeued  un  ymadrodd  llygredig 
allan  o'ch  genau  chwi :  ond  y 
cyfryw  un  ag  a  fyddo  da  i  adeil- 
adu  yn  fuddiol,  fel  y  paro  ras  i'r 
gwrandawŷr.  Ac  na  thristêwch 
Lân  Yspryd  Duw,  trwy'r  hwn 
y'ch  seliwyd  hyd  ddydd  pryn- 
edigaeth.  Tynner  ymaith  oddi 
wrthych  bob  chwerwedd,  a  Hid, 
a  dig,  a  llefain,  a  chabledd,  gyd 
â  phob  drygioni.  A  byddwch 
gymmwynasgar  i'ch  gilydd,  yn 
dosturiol,  yn  maddeu  i'ch  gilydd, 
megis  y  maddeuodd  Duw  er 
mwyn  Crist  i  chwithau. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  ix.  1. 

YR  lesu  a  aeth  i  mewn  i'r 
Hong,  ac  a  aeth  trosodd,  ac 
a  ddaeth  i'w  ddinas  ei  hun.  Ac 
wele,  hwy  a  ddygasant  atto  wr 
claf  o'r  parlys,  yn  gorwedd  mewn 
gwely.  A'r  lesu  yn  gweled  eu 
ffydd  hwy,  a  ddywedodd  wrth 
y  claf  o'r  parlys,  Ha  fab,  cym- 
mer  gysur;  maddeuwyd  i  ti  dy 


greediness.  But  ye  have  not  so 
learned  Christ ;  if  so  be  that  ye 
have  heard  him,  and  have  been 
taught  by  him,  as  the  truth  is 
in  Jesus :  that  ye  put  off,  con- 
cerning the  former  conversa- 
tion, the  old  man,  which  is  cor- 
rupt according  to  the  deceitful 
lusts ;  and  be  renewed  in  the 
spirit  of  your  mind;  and  that 
ye  put  on  the  new  man,  which 
after  God  is  created  in  right- 
eousness and  true  holiness. 
Wherefore,  putting  away  ly- 
ing, speak  every  man  truth  with 
his  neighbour :  for  we  are  mem- 
bers one  of  another.  Be  ye  an- 
gry and  sin  not :  let  not  the 
sun  go  down  upon  your  wrath  : 
neither  give  place  to  the  devil. 
Let  him  that  stole  steal  no 
more ;  but  rather  let  him  la- 
bour, working  with  his  hands 
the  thing  which  is  good,  that 
he  may  have  to  give  to  him 
that  needeth.  Let  no  corrupt 
communication  proceed  out  of 
your  mouth,  but  that  which  is 
good  to  the  use  of  edifying, 
that  it  may  minister  grace  un- 
to the  hearers.  And  grieve  not 
the  Holy  Spirit  of  God,  where- 
by ye  are  sealed  unto  the  day 
of  redemption.  Let  all  bitter- 
ness, and  wrath,  and  anger,  and 
clamour,  and  evil -speaking,  be 
put  away  from  you,  with  all 
malice.  And  be  ye  kind  one  to 
another,  tender-hearted,  forgiv- 
ing one  another,  even  as  God  for 
Christ's  sake  hath  forgiven  you. 
The  Gospel.    St.  Matth.  ix.  1. 

JESUS  entered  into  a  ship, 
and  passed  over,  and  came 
into  his  own  city.  And  be- 
hold, they  brought  to  him  a 
man  sick  of  the  palsy,  lying 
on  a  bed.  And  Jesus,  see- 
ing their  faith,  said  unto  the 
sick  of  the  palsy,  Son,  be  of 
good    cheer,    thy   sins    be    for- 


Yr  ugeinfed  Sid  gwedi'r  Drindod. 


bechodau.  Ac  wele,  rhai  o'r  ys- 
grifenyddion  a  ddywedasant  yn- 
ddynt  eu  hunain,  Y  mae  hwn  yn 
cablu.  A  phan  welodd  yr  Iesu 
eu  meddyliau,  efe  a  ddywedodd, 
Paham  y  meddyliwch  ddrwg  yn 
eich  calonnau?  Canys  pa  un 
hawsaf,  ai  dy  wedyd,  Maddeuwyd 
i  ti  dy  bechodau,  ai  dywedyd, 
Cyfod,  a  rhodia?  Eithr  fel  y 
gwypocb  fod  avvdurdod  gan  Fab 
y  dyn  ar  y  ddaear  i  faddeu 
pechodau  (yna  y  dywedodd  efe 
wrth  y  claf  o'r  parlys)  Cyfod, 
cymmer  dy  wely  i  fynu,  a  dos 
i'th  dy.  Ac  efe  a  gyfododd,  ac 
a  aetn  ymaith  i'w  dŷ  ei  hun. 
A'r  torfeydd  pan  welsant,  rhy- 
feddu  a  wnaethant,  a  gogoneddu 
Duw,  yr  hwn  a  roisai  gyfryw 
awdurdod  i  ddynion. 


Yr  ugeinfed  Sul  gwedi'r  Drin- 
dod. 
Y  Colect. 

HOLL-gyfoethog  a  thrugar- 
occaf  Dduw,  o'th  ragorol 
ddaioni  cadw  ni,  ni  a  attolygwn 
i  ti,  rhag  pob  peth  a'n  dryga ;  fel 
y  byddom  yn  barod,  yn  enaid  a 
chorph,  i  allu  â  chalonnau  ewyll- 
ysgar  gyflawni  y  cyfryw  bethau 
ag  a  fynnit  ti  eu  gwneuthur; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Yr  Epistol.    Ephes.  v.  15. 

GWELWCH  gan  hynny  pa 
fodd  y  rhodioch  yn  ddi'es- 
geulus;  nid  fel  annoethion,  ond 
fel  doethion ;  gan  brynu'r  amser, 
oblegid  y  dyddiau  sy  ddrwg.  Am 
hynny  na  fyddwch  annoethion, 
eithr  yn  deall  beth  yw  ewyllys 
yr  Arglwydd.  Ac  na  feddwer 
chwi  gan  win,  yn  yr  hyn  y  mae 
gormodedd;  eithr  llanwer  chwi 
â'r  Yspryd;  gan  lefaru  wrth  eich 
gilydd  mewn  psalmau,  a  hymnau, 
ac  odlau  ysprydol;  gan  ganu  a 
phyngcio  yn  eich  calon  i'r  Ar- 
glwydd; gan  ddi'olch  yn  wastad 


given  thee.  And  behold,  cer- 
tain of  the  scribes  said  with- 
in themselves,  This  man  blas- 
phemeth.  And  Jesus,  know- 
ing their  thoughts,  said,  Where- 
fore think  ye  evil  in  your 
hearts  ?  For  whether  is  ea- 
sier to  say,  Thy  sins  be  for- 
given thee  ?  or  to  say,  Arise, 
and  walk  ?  But  that  ye  may 
know  that  the  Son  of  man 
hath  power  on  earth  to  forgive 
sins,  (then  saith  he  to  the  sick 
of  the  palsy,)  Arise,  take  up 
thy  bed,  and  go  unto  thine 
house.  And  he  arose,  and  de- 
parted to  his  house.  But  when 
the  multitude  saw  it,  they  mar- 
velled, and  glorified  God,  who 
had     given    such    power    unto 


The  twentieth  Sunday  after 

Trinity. 

The  Collect. 

O  Almighty  and  most  mer- 
ciful God,  of  thy  bountiful 
goodness  keep  us,  we  beseech 
thee,  from  all  things  that  may 
hurt  us ;  that  we,  being  ready 
both  in  body  and  soul,  may 
cheerfully  accomplish  those 
things  that  thou  wouldest  have 
done;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

The  Epistle.   Ephes.  v.  15. 

SEE  then  that  ye  walk  cir- 
cumspectly, not  as  fools,  but 
as  wise,  redeeming  the  time,  be- 
cause the  days  are  evil.  Where- 
fore be  ye  not  unwise,  but  un- 
derstanding Avhat  the  will  of 
the  Lord  is.  And  be  not  drunk 
with  wine,  wherein  is  excess; 
but  be  filled  with  the  Spi- 
rit ;  speaking  to  yourselves  in 
psalms,  and  hymns,  and  spiri- 
tual songs ;  singing  and  mak- 
ing melody  in  your  heart  to  the 
Lord  ;  giving  thanks  always  for 
all  things  unto  God  and  the  Fa- 
02 


Yr  ugeinj'ed  Sul  gwedi'r  Drindod. 


i  Dduw  a'r  Tad  am  bob  peth, 
yn  enw  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist;  gan  ymddarostwng  i'ch 
gilydd  yn  ofn  Duw. 

Yr  Efengyl.   St  Matth.  xxii.  1. 

YR  Iesu  a  ddywedodd,  Cyff- 
elyb  yw  teyrnas  nefoedd  i 
ryw  frenhin  a  wnaeth  bri'odas  i'w 
fab ;  ac  a  ddanfonodd  ei  weision  i 
alw  y  rhai  a  wahoddasid  i'r  bri'od- 
as ;  ac  ni  fynnent  hwy  ddyfod. 
Trachefn  efe  a  anfonodd  weision 
eraill,  gan  ddywedyd,  Dywed- 
wch  wrth  y  rhai  a  wahoddwyd, 
Wele,  parottoais  fy  nghiniaw; 
fy  ychen  a'm  pasgedigion  a  ladd- 
wyd,  a  phob  peth  sydd  barod  : 
deuwch  i'r  bri'odas.  A  hwy,  yn 
ddiystyr  ganddynt,  a  aethant 
ymaith,  un  i'w  faes,  ac  arall  i'w 
iasnach  :  a'r  lleill  a  ddaliasant  ei 
weision  ef,  ac  a'u  hammharch- 
asant,  ac  a'u  lladdasant.  A  phan 
glybu'r  brenhin,  efe  a  lidiodd; 
ac  a  ddanfonodd  ei  luoedd,  ac  a 
ddinystriodd  y  lleiddiaid  hynny, 
ac  a  losgodd  eu  dinas  hwynt. 
Yna  efe  a  ddywedodd  wrth  ei 
weision,  Yn  wir  y  bri'odas  sy 
barod,  ond  y  rhai  a  wahoddasid 
nid  oeddynt  deilwng.  Ewch  gan 
hynny  i'r  prif-ffyrdd,  a  chynnifer 
ag  a  gaffoch,  gwahoddwch  i'r 
bri'odas.  A'r  gweision  hynny  a 
aethant  allan  i'r  prif-ffyrdd,  ac  a 
gasglasant  ynghŷd  gynnifer  oil 
ag  a  gawsant,  drwg  a  da :  a  llan- 
wyd  y  bri'odas  o  wahoddedigion. 
A  phan  ddaeth  y  brenhin  i  mewn 
i  weled  y  gwaboddedigion,  efe  a 
ganfu  yno  ddyn  heb  wisg  pri'odas 
am  dano.  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrtho,  Y  cyfaill,  pa  fodd  y  daeth- 
ost  i  mewn  yma,  heb  fod  gen- 
nyt  wisg  pri'odas  ?  Ac  yntau  a 
aeth  yn  fud.  Yna  y  dywedodd 
y  brenhin  wrth  y  gweinidogion, 
Rhwymwch  ei  draed  a'i  ddwy- 
law,  a  chymmerwch  ef  ymaith, 
a  theflwch  i'r  tywyllwch  eithaf  : 


ther,  in  the  Name  of  our  Lord 
Jesus  Christ;   submitting  your- 
selves one  to  another  in  the  fear 
of  God. 
The  Gospel.    St.  Matth.  xxii.  1. 

JESUS  said,  The  Kingdom  of 
heaven  is  like  unto  a  cer- 
tain king,  who  made  a  marriage 
for  his  son;  and  sent  forth  his 
servants  to  call  them  that  were 
bidden  to  the  wedding ;  and 
they  would  not  come.  Again, 
he  sent  forth  other  servants, 
saying,  Tell  them  which  are 
bidden,  Behold,  I  have  prepar- 
ed my  dinner;  my  oxen  and 
my  failings  are  killed,  and  all 
things  are  ready;  come  unto 
the  marriage.  But  they  made 
light  of  it,  and  went  their  ways, 
one  to  his  farm,  another  to  his 
merchandise :  and  the  remnant 
took  his  servants,  and  entreat- 
ed them  spitefully,  and  slew 
them.  But  when  the  king  heard 
thereof,  he  was  wroth;  and  he 
sent  forth  his  armies,  and  de- 
stroyed those  murderers,  and 
burnt  up  their  city.  Then  saith 
he  to  his  servants,  The  wed- 
ding is  ready,  but  they  who 
were  bidden  were  not  worthy. 
Go  ye  therefore  into  the  high- 
ways, and  as  many  as  ye  shall 
find  bid  to  the  marriage.  So 
those  servants  went  out  into  the 
high-ways,  and  gathered  toge- 
ther all,  as  many  as  they  found, 
both  bad  and  good ;  and  the 
wedding  was  furnished  with 
guests.  And  when  the  king 
came  in  to  see  the  guests,  he 
saw  there  a  man  which  had  not 
on  a  wedding-garment.  And 
he  saith  unto  him,  Friend,  how 
earnest  thou  in  hither,  not  hav- 
ing a  wedding -garment?  And 
he  was  speechless.  Then  said 
the  king  to  the  servants,  Bind 
him  hand  and  foot,  and  take 
him  away,   and  cast   him  into 


Yr  unfed  Sid  ar  hitgain  gwedi'r  Drindod. 


yno  y  bydd  wylofain  a  rhingcian 
dannedd.  Canys  llawer  sydd  wedi 
eu  galw,  ond  ychydig  wedi  eu 
dewis. 


Yr  unfed  Sul  ar  hugain  gwedi'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

ODrugarog  Arglwydd,  ni  a 
attolygwn  i  ti  ganiattâu 
i'th  fFyddlcn  bobl  faddeuant 
a  thangnefedd  ;  fel  y  glanhâer 
hwynt  oddi  with  eu  holl  bechod- 
au,"  ac  y  gwasanaethont  ti  â 
meddwl  heddychol;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yr  Epistol.    Ephes.  vi.  10. 

FY  mrodyr,  ymnerthwch  yn  yr 
Arglwydd,  ac  ynghadernid 
ei  allu  ef.  Gwisgwch  holl  arfog- 
aeth  Duw,  fel  y  galloch  sefyll 
yn  erbyn  cynllwynion  diafbl. 
Oblegid  nid  yw  ein  hymdrech 
ni  yn  erbyn  gwaed  a  chnawd ; 
ond  yn  erbyn  tywysogaethau,  yn 
erbyn  awdurdodau,  yn  erbyn 
bydol  lywiawdwyr  tywyllwch  y 
byd  hwn,  yn  erbyn  drygau  ys- 
prydol  yn  y  nefolion  leoedd.  Am 
hynny  cymmerwch  attoch  holl 
arfogaeth  Duw,  fel  y  galloch 
wrth-sefyll  yn  y  dydd  drwg ;  ac 
wedi  gorphen  pob  peth,  sefyll. 
Sefwchgan  hynny  wedi  amgylch- 
wregysu  eich  Iwynau  â  gwir- 
ionedd,  a  gwisgo  dwyfronneg 
cyfiawnder;  a  gwisgo  am  eich 
traed  esgidiau  parottoad  efengyl 
tangnefedd.  Uwch  law  pob  dim, 
wedi  cymmeryd  tarian  y  fFydd, 
â'r  hwn  y  gellwch  ddiffoddi  holl 
biccellau  tanllyd  y  fall.  Cym- 
merwch hefyd  helm  yr  iachawd- 
wriaeth,  a  chleddyf  yr  Yspryd,  yr 
hwn  yw  gair  Duw  :  gan  weddi'o 
bob  amser,  â  phob  rhyw  weddi 
a  deisyflad  yn  yr  Yspryd,  a  bod 
yn  wyliadwrus  at  hyn  yma  trwy 
bob  dyfal-bara,  a  deisyflad  dros 
yr  holl  saint ;  a  throsof  finnau, 
fel  y  rhodder  i  mi  ymadrodd, 


outer  darkness :   there  shall  be 

weeping  and  gnashing  of  teeth. 

For  many  are    called,  but  few 
are  chosen. 


The  one  and  twentieth  Sunday 

after  Trinity. 

The  Collect. 

GRANT,  we  beseech  thee, 
merciful  Lord,  to  thy  faith- 
ful people  pardon  and  peace, 
that  they  may  be  cleansed  from 
all  their  sins,  and  serve  thee 
with  a  quiet  mind ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.  A- 
men. 

The  Epistle.    Ephes.  vi.  10. 

MY  brethren,  be  strong  in 
the  Lord,  and  in  the 
power  of  his  might.  Put  on  the 
whole  armour  of  God,  that  ye 
may  be  able  to  stand  against 
the  wiles  of  the  devil.  For  we 
wrestle  not  against  flesh  and 
blood,  but  against  principalities, 
against  powers,  against  the  rul- 
ers of  the  darkness  of  this  world, 
against  spiritual  wickedness  in 
high  places.  Wherefore  take 
unto  you  the  whole  armour  of 
God,  that  ye  may  be  able  to 
withstand  in  the  evil  day,  and, 
having  done  all,  to  stand.  Stand 
therefore,  having  your  loins  girt 
about  with  truth;  and  having 
on  the  breast- plate  of  righte- 
ousness; and  your  feet  shod 
with  the  preparation  of  the  Gos- 
pel of  peace ;  above  all,  taking 
the  shield  of  faith,  wherewith 
ye  shall  be  able  to  quench  all 
the  fiery  darts  of  the  wicked ; 
and  take  the  helmet  of  salva- 
tion, and  the  sword  of  the  Spi- 
rit, which  is  the  "Word  of  God  : 
praying  always  with  all  prayer 
and  supplication  in  the  Spirit, 
and  watching  thereunto  with  all 
perseverance,  and  supplication 
for  all  saints;  and  for  me,  that 
utterance    may  be    given    unto 


Yr  eilfed  Sid  ar  kugain  gwedi'r  Drindod. 


trwy  agoryd  fy  ngenau  yn  hŷ, 
i  hyspysu  ilirgelwch  yr  efengyl ; 
dros  yr  hon  yr  wyf  yn  gennad 
mewn  cadwyn :  fel  y  traethwyf 
yn  hŷ  am  dani,  fel  y  perthyn  i 
mi  draethu. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  iv.  46. 

YR  oedd  rhyw  bendefig,  yr 
hwn  yr  oedd  ei  fab  yn  glaf 
yn  Capernaum.  Pan  glybu  hwn 
ddyfod  o'r  Iesu  o  Judea  i  Galilea, 
efe  a  aeth  atto  ef,  ac  a  attolygodd 
iddo  ddyfod  i  waered  ae  iachâu 
ei  fab  ef;  canys  yr  oedd  efe  ym 
mron  marw.  Yna  Iesu  a  ddy- 
wedodd  wrtho  ef,  Oni  wehvch 
chwi  arvvyddion  a  rhyfeddodau, 
ni  chredwch.  Y  pendefig  a  ddy- 
wedodd  wrtho  ef,  O  Arglwydd, 
tyred  i  waered  cyn  marw  fy 
machgen.  Iesu  a  ddywedodd 
wrtho  ef,  Dos  ymaith  :  y  mae  dy 
fab  yn  fyw.  A'r  gwr  a  gredodd 
y  gair  a  ddywedasai  Iesu  wrtho, 
ac  efe  a  aeth  ymaith.  Ac  fel  yr 
oedd  efe  yr  awrhon  yn  myned  i 
waered,  ei  weision  a  gyfarfuant 
àg  ef,  ac  a  fynegasant,  gan  ddy- 
wedyd,  Y  mae  dy  facngen  yn 
fyw.     Yna  efe  a  ofynodd  idd- 

Ínt  yr  awr  y  gwellhasai  arno.  A 
wy  a  ddywedasant  wrtho,  Doe,y 
seithfed  awr,  y  gadawodd  y  crŷd 
ef.  Yna  y  gwybu'r  tad  mai  yr 
awr  honno  oedd,  yn  yr  hon  y 
dywedasai  Iesu  wrtho  ef,  Y  mae 
dy  fab  yn  fyw.  Ac  efe  a  gred- 
odd, a'i  holl  dŷ.  Yr  ail  arwydd 
yma  drachefn  a  wnaeth  yr  Iesu, 
wedi  dyfod  o  Judea  i  Galilea. 


Yr  eilfed  Sid  ar  hugain  gwedi'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

ARGLWYDD,  ni  a  attol- 
ygwn  i  ti  gadw  dy  deulu 
yr  Eglwys  mewn  duwiolder 
gwastadol ;  fel  y  bo,  trwy  dy 
nodded  di,  iddi  gael  ei  gwaredu 
oddi  wrth  bob  gwrthwyneb,  ac 
yn  ddefosiynol  ymrôi  i'th  wasan- 


me,  that  I  may  open  my  mouth 
boldly,  to  make  known  the  mys- 
tery of  the  Gospel,  for  which  I 
am  an  ambassador  in  bonds ; 
that  therein  I  may  speak  bold- 
ly, as  I  ought  to  speak. 

The  Gospel.  St.  John  iv.  46. 
rpHERE  was  a  certain  noble- 
X  man,  whose  son  was  sick 
at  Capernaum.  When  he  heard 
that  Jesus  was  come  out  of  Ju- 
daea into  Galilee,  he  went  unto 
him,  and  besought  him  that  he 
would  come  down  and  heal  his 
son ;  for  he  was  at  the  point 
of  death.  Then  said  Jesus  unto 
him,  Except  ye  see  signs  and 
wonders,  ye  will  not  believe. 
The  nobleman  saith  unto  him, 
Sir,  come  down  ere  my  child 
die.  Jesus  saith  unto  him,  Go 
thy  way,  thy  son  liveth.  And 
the  man  believed  the  word  that 
Jesus  had  spoken  unto  him,  and 
he  went  his  way.  And,  as  he 
was  now  going  down,  his  ser- 
vants met  him,  and  told  him, 
saying,  Thy  son  liveth.  Then 
enquired  he  of  them  the  hour 
when  he  began  to  amend :  and 
they  said  unto  him,  Yesterday 
at  the  seventh  hour  the  fever 
left  him.  So  the  father  knew 
that  it  was  at  the  same  hour,  in 
the  which  Jesus  said  unto  him, 
Thy  son  liveth ;  and  himself 
believed,  and  his  whole  house. 
This  is  again  the  second  mira- 
cle that  Jesus  did,  when  he  was 
come  out  of  Judaea  into  Galilee. 

The  two  and  twentieth  Sunday 
after  Trinity. 
The  Collect. 

LORD,  we  beseech  thee  to 
keep  thy  houshold  the 
Church  in  continual  godliness  ; 
that  through  thy  protection  it 
may  be  free  from  all  adversi- 
ties, and  devoutly  given  to  serve 
thee  in  good  works,  to  the  glory 


Yr  eilfed  Sid  ar  hngain  gwedi'r  Drindod. 


aethu   di  raewn   gweithredoeckl 

da,  er  gogoniant  i'th  Enw;  trwy 

Iesu  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 

Yr  Epistol.    Phil.  i.  3. 

I'M  Duw  yr  ydwyf  yn  di'olch, 
ym  mhob  coffa  am  danoch, 
bob  amser  ym  mhob  deisyfiad 
o'r  eiddof  drosoch  chwi  oil,  gan 
wneuthur  fy  neisyfiad  gyd  á 
llawenydd,  oblegid  eich  cym- 
deithas  chwi  yn  yr  efengyl  o'r 
dydd  cyntaf  hyd  yr  awrhon ; 
gan  fod  yn  hyderus  yn  hyn,  y 
bydd  i'r  hwn  a  ddechreuodd  yn- 
och  waith  da,  ei  orphen  hyd 
ddydd  Iesu  Grist :  megis  y  mae 
yn  iawn  i  mi  synied  hyn  am  dan- 
och oil,  am  eich  bod  gennyf  yn  fy 
nghalon,  yn  gymmaint  a'ch  bod 
chwi  oil,  yn  gystal  yn  fy  rhwym- 
au,  ac  yn  fy  amddiffyn,  a  chad- 
arnhàd  yr  efengyl,  yn  gyfran- 
nogion  â  mi  o  ras.  Canys  Duw 
sy  dyst  i  mi,  mor  hiraethus  wyf 
am  danoch  oil  yn  ymysgaroedd 
Iesu  Grist.  A  hyn  yr  wyf  yn 
ei  wedd'io,  ar  amíhâu  o'ch  car- 
iad  chwi  etto  fwyfwy,  mewn  gwy- 
bodaeth  a  phob  synwyr :  fel  y 
profoch  y  pethau  sydd  â  gwahan- 
iaeth  rhyngddynt ;  fel  y  byddoch 
bur  a  didramgwydd  hyd  ddydd 
Crist ;  wedi  eich  cyflawni  â 
fFrwythau  cyfiawnder,  y  rhai 
sy  trwy  Iesu  Grist,  er  gogon- 
iant a  moliant  i  Dduw. 
Yr  Efengyl.   St.  Matth.  xviii.  21. 

PETR  a  ddywedodd  wrth  yr 
Iesu,  Arglwydd,  pa  sawl 
gwaith  y  pecha  fy  mrawd  i'm 
herbyn,  ac  y  maddeuaf  iddo  ? 
ai  hyd  seith-waith  ?  Yr  Iesu  a 
ddywedodd  wrtho,  Nid  ydwyf 
yn  dywedyd  wrthyt,  Hyd  seith- 
waith  ;  ond,  Hyd  ddengwaith  y 
thrugain  seith-waith.  Am  hyn- 
ny  y  cyffelybir  teyrnas  nefoedd  i 
ryw  frenhin,  a  fynnai  gael  cyfrif 
gan  ei  weision.  A  phan  ddech- 
reuodd gyfrif,  fe  a  ddygwyd 
atto  un  a  oedd  yn  ei  ddyled  ef  o 


of  thy   Name ;    through    Jesus 
Christ  our  Lord.   Amen. 

The  Epistle.    Phil.  i.  3. 

I  Thank  my  God  upon  every 
remembrance  of  you,  (al- 
ways in  every  prayer  of  mine 
for  you  all  making  request  with 
joy,)  for  your  fellowship  in  the 
Gospel  from  the  first  day  un- 
til now ;  being  confident  of 
this  very  thing,  that  he  who 
hath  begun  a  good  work  in  you 
will  perform  it  until  the  day 
of  Jesus  Christ ;  even  as  it  is 
meet  for  me  to  think  this  of 
you  all,  because  I  have  you  in 
my  heart,  inasmuch  as  both  in 
my  bonds,  and  in  the  defence 
and  confirmation  of  the  Gos- 
pel, ye  all  are  partakers  of  my 
grace.  For  God  is  my  record, 
how  greatly  I  long  after  you  all 
in  the  bowels  of  Jesus  Christ. 
And  this  I  pray,  that  your  love 
may  abound  yet  more  and  more 
in  knowledge,  and  in  all  judge- 
ment :  that  ye  may  approve 
things  that  are  excellent,  that 
ye  may  be  sincere,  and  without 
offence,  till  the  day  of  Christ : 
being  filled  with  the  fruits  of 
righteousness,  which  are  by  Je- 
sus Christ,  unto  the  glory  and 
praise  of  God. 

The  Gospel.    St.  Matth.  xviii.  21. 

PETER  said  unto  Jesus, 
Lord,  how  oft  shall  my 
brother  sin  against  me,  and  I 
forgive  him  ?  till  seven  times  ? 
Jesus  saith  unto  him,  I  say  not 
unto  thee,  until  seven  times ; 
but  until  seventy  times  seven. 
Therefore  is  the  Kingdom  of 
heaven  likened  unto  a  certain 
king,  which  would  take  account 
of  his  servants.  And  when  he 
had  begun  to  reckon,  one  was 
brought  unto  him,  which  owed 
him  ten  thousand  talents.    But 


Y  trydydd  Sul  ar  hugain  grvedi'r  Drindod. 


ddeng  mil  o  dalentau.  A  chan 
nad  oedd  ganddo  ddim  i  dalu, 
gorchymynodd  ei  arglwydd  ei 
werthu  ef,  a'i  wraig  a'i  blant, 
a  chwbl  a'r  a  feddai,  a  thalu'r 
ddyled.  A'r  gwas  a  syrthiodd 
i  lawr,  ac  a'i  haddolodd  ef,  gan 
ddywedyd,  Arglwydd,  bydd  ym- 
arhôus  wrthyf,  a  mi  a  dalaf  i  ti  y 
cwbl  oil.  Ac  arghvydd  y  gwas 
hwnnw  a  dosturiodd  wrtho,  ac 
a'i  gollyngodd,  ac  a  faddeuodd 
iddo  y  ddyled.  Ac  wedi  myned 
o'r  gwas  hwnnw  allan,  efe  a  gaf- 
odd  un  o'i  gyd-weision,  yr  hwn 
oedd  yn  ei  ddyled  ef  o  gan  cein- 
iog;  ac  efe  a  ymaflodd  ynddo,  ac 
a'i  llindagodd,  gan  ddywedyd, 
Tâl  i  mi  yr  hyn  sy  ddyledus 
arnat.  Yna  y  syrthiodd  ei  gyd- 
was  wrth  ei  draed  ef,  ac  a  ymbil- 
iodd  âg  ef.  gan  ddywedyd,  Bydd 
ymarhóus  wrthyf,  a  mi  a  dalaf 
i  ti  y  cwbl  oil.  Ac  ni's  gwnai 
efe  ;  ond  myned  a'i  fwrw  ef 
yngharchar,  hyd  oni  thalai  yr 
hyn  oedd  ddyledus.  A  phan 
welodd  ei  gyd-weision  y  pethau 
a  wnelsid,  bu  ddrwg  dros  ben 
ganddynt ;  a  hwy  a  ddaethant 
ac  a  fynegasant  i'w  harglwydd 
yr  holl  bethau  a  fuasai.  Yna  ei 
arglwydd,  wedi  ei  alw  ef  atto,  a 
ddy  wedodd  wrtho,  Ha  was  drwg, 
maddeuais  i  ti  yr  holl  ddyled 
honno,  am  i  ti  ymbil  à  mi :  ac  oni 
ddylesit  tithau  drugarhâu  wrth 
dy  gyd-was,  megis  y  trugarheais 
innau  wrthyt  ti?  A'i  arglwydd 
a  ddigiodd,  ac  a'i  rhoddodd  ef  i'r 
poenwŷr,  hyd  oni  thalai  yr  hyn 
oil  oedd  ddyledus  iddo.  Ac  felly 
y  gwna  fy  Nhad  nefol  i  chwithau, 
oni  faddeuwch  o'ch  calonnau  bob 
un  i'w  frawd  eu  camweddau. 


V  trydydd  Sul  ar  hugain  gwedi'r 
Drindod. 
Y  Colect. 

ODduw,  ein  nodded  a'n  cad- 
ernid,  yr  hwn  wyt  awdwr 


forasmuch  as  he  had  not  to 
pay,  his  lord  commanded  him 
to  be  sold,  and  his  wife  and 
children,  and  all  that  he  had, 
and  payment  to  be  made.  The 
servant  therefore  fell  down  and 
worshipped  him,  saying,  Lord, 
have  patience  with  me,  and 
I  will  pay  thee  all.  Then  the 
lord  of  that  servant  was  mov- 
ed with  compassion,  and  loosed 
him,  and  forgave  him  the  debt. 
But  the  same  servant  went  out, 
and  found  one  of  his  fellow- 
servants,  which  owed  him  an 
hundred  pence ;  and  he  laid 
hands  on  him,  and  took  him 
by  the  throat,  saying,  Pay  me 
that  thou  owest.  And  his  fel- 
low-servant fell  down  at  his 
feet,  and  besought  him,  saying, 
Have  patience  with  me,  and 
I  will  pay  thee  all.  And  he 
would  not;  but  went  and  cast 
him  into  prison,  till  he  should 
pay  the  debt.  So  when  his  fel- 
low-servants saw  what  was  done, 
they  were  very  sorry,  and  came 
and  told  unto  their  lord  all  that 
was  done.  Then  his  lord,  after 
that  he  had  called  him,  said 
unto  him,  O  thou  wicked  ser- 
vant, I  forgave  thee  all  that 
debt,  because  thou  desiredst  me  : 
shouldest  not  thou  also  have 
had  compassion  on  thy  fellow- 
servant,  even  as  I  had  pity  on 
thee?  And  his  lord  was  wroth, 
and  delivered  him  to  the  tor- 
mentors, till  he  should  pay  all 
that  was  due  unto  him.  So 
likewise  shall  my  heavenly  Fa- 
ther do  also  unto  you,  if  ye  from 
your  hearts  forgive  not  every 
one  his  brother  their  trespasses. 


The  three  and  twentieth  Sunday 

after  Trinity. 

The  Collect. 

OGod,     our     refuge      and 
strength,  who  art  the  au- 


Y  trydydd  Sid  ar  hugain  givedi'r  Drindod. 


pob  duwiolder;  Gwrando  yn 
ebrwydd,  ni  a  attolygwn  i  ti, 
ddefosiynol  weddi'au  dy  Eglwys; 
a  chaniattâ  i  ni  am  yr  hyn  yr 
ŷm  yn  eu  herchi  yn  ffyddlon, 
âllu  o  honom  eu  cael  yn  gyf- 
lawn  ;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    Phil.  iii.  17- 

BYDDWCH  gyd-ddilynwýr 
i  mi,  frodyr,  ac  edrychwch  ar 
y  rhai  syd  yn  rhodio  felly,  megis 
yr  ydym  ni  yn  siampl  i  chwi. 
(Canys  y  mae  llawer  yn  rhodio, 
am  y  rhai  y  dywedais  i  chwi  yn 
fynych,  ac  yr  ydwyf  yr  awrhon 
hefyd  dan  wylo  yn  dywedyd,  mai 
gelynion  croes  Crist  ydynt;  di- 
wedd  y  rhai  yw  distryw,  duw  y 
rhai  yw  eu  bol,  a'u  gogoniant 
yn  eu  cywilydd,  y  rhai  sydd  yn 
synied  pethau  daearol.)  Canys 
ein  hymarweddiad  ni  sydd  yn  y 
nefoedd,  o'r  lie  hefyd  yr  ydym 
yn  disgwyl  yr  Iachawdwr,  yr 
Arglwydd  Iesu  Grist :  yr  hwn  a 
gyfnewidia  ein  corph  gwael  ni, 
fel  y  gwneler  ef  yn  un  ffurf  â'i 
gorph  gogoneddus  ef,  yn  ol  y 
nerthol  weithrediad,  trwy  yr  hwn 
y  dichon  efe,  i'e,  ddarostwng  pob 
peth  iddo  ei  hun. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xxii.  15. 
"\7"NA'r  aeth  y  Phariseaid,  ac 

X  a  gymmerasant  gyngor  pa 
fodd  y  rhwydent  ef  yn  ei  ymad- 
rodd.  A  hwy  a  ddanfonasant  atto 
eu  disgyblion  ynghyd  â'r  Herod- 
ianiaid,  gan  ddywedyd,  Athraw, 
ni  a  wyddom  dy  fod  yn  eirwir, 
ac  yn  dysgu  ffordd  Duw  mewn 
gwirionedd,  ac  nad  oes  arnat  ofal 
rhag  neb  :  oblegid  nid  wyt  ti  yn 
edrych  ar  wyneb  dynion.  Dy- 
wed  i  ni  gan  hynny,  Beth  yr 
wyt  ti  yn  ei  dybied?  Ai  cyfreith- 
lawn  rhoddi  teyrn-ged  i  Cesar,  ai 
nid  yw  ?  Ond  yr  Iesu  a  wybu  eu 
drygioni  hwy,  ac  a  ddywedodd, 
Páham  yr  ydych  yn  fy  nhemtio 


thor  of  all  godliness;  Be  ready, 
we  beseech  thee,  to  hear  the  de- 
vout prayers  of  thy  Church ;  and 
grant  that  those  things  which 
we  ask  faithfully  we  may  ob- 
tain effectually  ;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.   Phil.  iii.  17. 

BRETHREN,  be  followers 
together  of  me,  and  mark 
them  which  walk  so  as  ye 
have  us  for  an  ensample.  (For 
many  walk,  of  whom  I  have 
told  you  often,  and  now  tell 
you  even  weeping,  that  they 
are  the  enemies  of  the  cross 
of  Christ ;  whose  end  is  destruc- 
tion, whose  god  is  their  belly,  and 
whose  glory  is  in  their  shame, 
who  mind  earthly  things.)  For 
our  conversation  is  in  heaven ; 
from  whence  also  we  look  for 
the  Saviour,  the  Lord  Jesus 
Christ;  who  shall  change  our 
vile  body,  that  it  may  be 
fashioned  like  unto  his  glo- 
rious body,  according  to  the 
working  whereby  he  is  able 
even  to  subdue  all  things  unto 
himself. 

The  Gospel.    St.  Matth.  xxii.  15. 

THEN  went  the  Pharisees 
and  took  counsel  how  they 
might  entangle  him  in  his  talk. 
And  they  sent  out  unto  him 
their  disciples,  with  the  Hero- 
dians,  saying,  Master,  we  know 
that  thou  art  true,  and  teachest 
the  way  of  God  in  truth,  nei- 
ther carest  thou  for  any  man  : 
for  thou  regardest  not  the  per- 
son of  men.  Tell  us  therefore, 
what  thinkest  thou  ?  Is  it  law- 
ful to  give  tribute  unto  Caesar, 
or  not  ?  But  Jesus  perceived 
their  wickedness,  and  said,  Why 
tempt  ye  me,  ye  hypocrites  ? 
shew    me    the    tribute-money. 


Y  pedwerydd  Sul  ar  hugain  gtvedi'r  Drindod. 


i,  chwi  ragrithwŷr  ?  Dangoswch 
i  mi  arian  y  deyrn-ged.  A  hwy  a 
ddygasant  atto  geiniog.  Ac  efe  a 
ddywedodd  wrthynt,  Eiddo  pwy 
yw  y  ddelw  hon  a'r  argraph? 
Dywedasant  wrtho,  Eiddo  Cesar. 
Yna  y  dywedodd  wrthynt,  Tel- 
wch  chwithau  yr  eiddo  Cesar  i 
Cesar,  a'r  eiddo  Duw  i  Dduw. 
A  phan  glywsant  hwy  hyn,  rhy- 
feddu  a  wnaethant,  a'i  adael  ef, 
a  myned  ymaith. 


Y  pedwerydd  Sul  ar  hugain 

gwedi  V  Drindod. 

Y  Colect. 

OArglwydd,  ni  a  attolygwn  i 
ti  ollwng  dy  bohl  oddi  wrth 
eu  camweddau  ;  fel  trwy  dy 
ddawnus  drugaredd  y  byddom 
ryddion  oil  oddi  wrth  rwym- 
au  'r  pechodau  hynny  y  rhai 
trwy  ein  cnawdol  freuolder  a 
wnaethom.  Caniattâ  hyn,  O  nef- 
ol  Dad,  er  cariad  ar  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd  bendigedig  a'n 
Hiachawdwr.   Amen. 

Yr  Epistol.    Col.  i.  3. 

YR  ydym  yn  d'íolch  i  Dduw  a 
Thad  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  gan  weddi'o  drosoch  chwi 
yn  wastadol,  er  pan  glywsom  am 
eich  ffydd  yng  Nghrist  Iesu,  ac 
am  y  cariad  sy  gennych  tu  ag 
at  yr  holl  saint ;  er  mwyn  y  go- 
baith  a  roddwyd  i  gadw  i  chwi  yn 
y  nefoedd,  am  yr  hon  y  clywsoch 
o'r  blaen  yngair  gwirionedd  yr 
efengyl;  yr  hon  sydd  wedi  dyfod 
attoch  chwi,  megis  ag  y  mae  yn 
yr  holl  fyd;  ac  sydd  yn  dvvyn 
ffrwyth,  megis  ag  yn  eich  plith 
chwithau,  er  y  dydd  y  clywsoch, 
ac  y  gwybuoch  ras  Duw  mewn 
gwirionedd.  Megis  ag  y  dysg- 
asoch  gan  Epaphras  ein  hanwyl 
gyd-was,  yr  nyn  sydd  drosoch 
chwi  yn  ffyddlon  weinidog  i 
Grist;  yr  hwn  hefyd  a  amlyg- 
odd  i  ni  eich  cariad  chwi  yn  yr 
Yspryd.  O  herwydd  hyn,  ninnau 


And  they  brought  unto  him  a 
peny.  And  he  saith  unto  thern, 
Whose  is  this  image  and  super- 
scription ?  They  say  unto  him, 
Caesar's.  Then  saith  he  unto 
them,  Render  therefore  unto 
Caesar  the  things  which  are 
Caesar's;  and  unto  God  the 
things  that  are  God's.  When 
they  had  heard  these  words, 
they  marvelled,  and  left  him, 
and  went  their  way. 


The  four  and  twentieth  Sunday 

after  Trinity. 

The  Collect. 

OLord,  we  beseech  thee,  ab- 
solve thy  people  from 
their  offences;  that  through 
thy  bountiful  goodness  we  may 
all  be  delivered  from  the  bands 
of  those  sins,  which  by  our 
frailty  we  have  committed : 
Grant  this,  O  heavenly  Fa- 
ther, for  Jesus  Christ's  sake, 
our  blessed  Lord  and  Saviour. 
Amen. 

The  Epistle.    Col.  i.  3. 

WE  give  thanks  to  God  and 
the  Father  of  our  Lord 
Jesus  Christ,  praying  always  for 
you,  since  we  heard  of  your 
faith  in  Christ  Jesus,  and  of  the 
love  which  ye  have  to  all  the 
saints;  for  the  hope  which  is 
laid  up  for  you  in  heaven, 
whereof  ye  heard  before  in  the 
word  of  the  truth  of  the  Gospel ; 
which  is  come  unto  you,  as  it  is 
in  all  the  world,  and  bringeth 
forth  fruit,  as  it  doth  also  in 
you,  since  the  day  ye  heard  of 
it,  and  knew  the  grace  of  God 
in  truth.  As  ye  also  learned  of 
Epaphras,  our  dear  fellow-ser- 
vant, who  is  for  you  a  faithful 
minister  of  Christ ;  who  also 
you 
this 
since  the  day  we  heard  it, 
do  not  cease  to  pray  for  you, 


declared   unto  us   your  love   in 
the  Spirit.     For   this   cause  we 


Y pedwerydd  Sid  ar  hugain  gwedi'r  Drindod. 


hefyd,  er  y  dydd  y  clywsom,  nid 
ydym  yn  peidio  à  gweddîo  dros- 
och,  a  deisyf  eich  cyflawni  chwi 
â  gwybodaeth  ei  ewyllys  ef,  ym 
mhob  doethineb  a  deall  yspryd- 
ol:  fel  y  rhodioch  yn  addas  i'r 
Arghvydd,  i  bob  rhyngu  bodd, 
gan  ddwyn  ffrwyth  ym  mhob 
gweithred  dda,  a  chynnyddu 
yngwybodaetb  am  Dduw ;  wedi 
eich  nerthu  â  phob  nerth,  yn 
ol  ei  gadernid  gogoneddus  ef,  i 
bob  d'ioddefgarwch  a  hir-ymaros 
gyd  â  llawenydd  ;  gan  dd'iolch 
i'r  Tad,  yr  hwn  an  gwnaeth  ni 
yn  gymmwys  i  gael  rhan  o  eti- 
feddiaeth  y  saint  yn  y  goleuni. 

Yr  Efengyl.  St.  Matth.  ix.  18. 
rpRA'r  oedd  yr  Iesu  yn  dy- 
JL  wedyd  hyn  wrthynt,  wele, 
daeth  rhyw  bennaeth,  ac  a'i 
haddolodd  ef,  gan  ddywedyd, 
Arghvydd,  bu  farw  fy  merch  yr 
awr  hon :  eithr  tyred  a  gosod  dy 
law  arni,  a  byw  fydd  hi.  A'r 
Iesu  a  gyfododd,  ac  a'i  canlynodd 
ef,  a'i  ddisgyblion.  (Ac  wele, 
gwraig  y  buasai  gwaedlif  arni 
ddeuddeng  mlynedd,  a  ddaeth 
o'r  tu  cefn  iddo,  ac  a  gyffyrdd- 
odd  âg  ymyl  ei  wisg  ef :  canys 
hi  a  ddywedasai  ynddi  ei  hun, 
Os  caf  yn  nnig  gyffwrdd  â'i 
wisg  ef,  iach  fyddaf.  Yna'r  Iesu 
a  drôdd;  a  phan  ei  gwelodd  hi, 
efe  a  ddywedodd,  Ha  ferch, 
bydd  gysurus;  dy  ffydd  a'th 
iachaodd.  A'r  wraig  a  iachawyd 
o'r  awr  honno.)  A  phan  ddaeth 
yr  Iesu  i  dý'r  pennaeth,  a  gweled 
y  cerddorion,  a'r  dyrfa  yn  ter- 
fysgu,  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Ciliwch :  canys  ni  bu  farw'r 
llangces,  ond  cysgu  y  mae  hi. 
A  hwy  a'i  gwatwarasant  ef.  Ac 
wedi  bwrw  y  dyrfa  allan,  efe  a 
aeth  i  mewn,  ac  a  ymaflodd  yn 
ei  Haw  hi ;  a'r  llangces  a  gyfod- 
odd. A'r  gair  o  hyn  a  aeth  dros 
yr  holl  wlad  honno. 


and  to  desire  that  ye  might  be 
filled  with  the  knowledge  of  his 
will  in  all  wisdom  and  spiritual 
understanding  :  that  ye  might 
walk  worthy  of  the  Lord  unto 
all  pleasing,  being  fruitful  in 
every  good  work,  and  increas- 
ing in  the  knowledge  of  God  ; 
strengthened  with  all  might,  ac- 
cording to  his  glorious  power, 
unto  all  patience  and  long-suf- 
fering with  joyfulness;  giving 
thanks  unto  the  Father,  which 
hath  made  us  meet  to  be  par- 
takers of  the  inheritance  of  the 
saints  in  light. 

The  Gospel.    St.  Matth.  ix.  18. 

WHILE  Jesus  spake  these 
things  unto  John's  disci- 
ples, behold,  there  came  a  cer- 
tain ruler,  and  worshipped  him, 
saying,  My  daughter  is  even 
now  dead;  but  come  and  lay 
thy  hand  upon  her,  and  she 
shall  live.  And  Jesus  arose,  and 
followed  him,  and  so  did  his 
disciples.  (And  behold,  a  wo- 
man, which  was  diseased  with 
an  issue  of  blood  twelve  years, 
came  behind  him,  and  touched 
the  hem  of  his  garment ;  for  she 
said  within  herself,  If  I  may  but 
touch  his  garment,  I  shall  be 
whole.  But  Jesus  turned  him 
about,  and,  when  he  saw  her,  he 
said,  Daughter,  be  of  good  com- 
fort, thy  faith  hath  made  thee 
whole.  And  the  woman  was 
made  whole  from  that  hour.) 
And  when  Jesus  came  into  the 
ruler's  house,  and  saw  the  min- 
strels and  the  people  making  a 
noise,  he  said  unto  them,  Give 
place ;  for  the  maid  is  not  dead, 
but  sleepeth.  And  they  laughed 
him  to  scorn.  But  when  the  peo- 
ple were  put  forth,  he  went  in, 
and  took  her  by  the  hand,  and  the 
maid  arose.  And  the  fame  hereof 
went  abroad  into  all  that  land. 


Y  piimmcd  Sul  ar  hugain  gwedi'r  Drindud. 


Y pummed  Sul  ar  hugain 

gwedi'r  Drindod. 

Y  Colect. 

DEFFRO,  Arglwydd,  ni  a 
attolygwn  i  ti,  ewyllysion 
dy  fFyddloniaid;  fel,  trwy  ddwyn 
ami  fFrwyth  gweithredoedd  da, 
y  caffbnt  gennyt  ti  yn  ehelaeth 
eu  gobrwyo ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Jer.  xxiii.  5. 

WELE  y  dyddiau  yn  dyfod, 
medd  yr  Arglwydd,  y  cyf- 
odaf  i  Ddafydd  Flaguryn  cyf- 
iawn  ;  a  Brenhin  a  deyrnasa,  ac 
a  lwydda,  ac  a  wna  farn  a  chyf- 
iawnder  ar  y  ddaear.  Yn  ei 
ddyddiau  ef  yr  achubir  Judah,  ac 
Israel  a  breswylia  yn  ddiogel:  a 
hyn  fydd  ei  Enw  ar  yr  hwn  y 
gelwir  ef;  YR  ARGLWYDD 
EIN  CYFIAWNDER.  Am 
hynny  wele  y  dyddiau  yn  dyfod, 
medd  yr  Arglwydd,  pryd  na  ddy- 
wedant  mwyacn,  Byw  yw'r  Ar- 
glwydd, yr  hwn  a  ddug  feibion 
Israel  i  fynu  o  wlad  yr  Aipht; 
eithr,  Byw  yw'r  Arglwydd,  yr 
hwn  a  ddug  i  fynu  ac  a  dywys- 
odd  had  tŷ  Israel  o  dir  y  gogledd, 
ac  o  bob  gwlad  lie  y  gyrraswn  i 
bwynt;  a  hwy  a  gânt  aros  yn 
eu  gwlad  eu  hun. 

Yr  Efengyl.  St.  loan  vi.  5. 
NA'r  Iesu  a  ddyrchafodd  ei 
lygaid,  ac  a  welodd  fod  tyrfa 
fawr  yn  dyfod  atto;  ac  a  ddy- 
wedodd  with  Phylip,  O  ba  le  y 
prynwn  ni  fara,  fel  y  caffo  y  rhai 
hyn  fwytta?  (A  hyn  a  ddywed- 
odd  efe  i'w  brofi  ef :  canys  efe  a 
wyddai  beth  yr  oedd  efe  ar  fedr 
ei  wneuthur.)  Phylip  a'i  hatteb- 
odd  ef,  Gwerth  dau  can  ceiniog  o 
fara  nid  yw  ddigon  iddynt  hwy, 
fel  y  gallo  pob  un  o  honynt  gym- 
meryd  ychydig.  Un  o'i  ddis- 
gyblion  a  ddy wedodd  wrtho,  An- 
dreas, brawd  Simon  l'etr,  Y  mae 


Y 


The  five  and  twentieth  Sunday 

after  Trinity. 

The  Collect. 

STIR  up,  we  beseech  thee,  O 
Lord,  the  wills  of  thy  faith- 
ful people;  that  they,  plente- 
ously  bringing  forth  the  fruit 
of  good  works,  may  of  thee  be 
plenteously  rewarded  ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.    Amen. 

For  the  Epistle.    Jer.  xxiii.  5. 

BEHOLD,  the  days  come, 
saith  the  Lord,  that  I  will 
raise  unto  David  a  righteous 
Branch,  and  a  King  shall  reign, 
and  prosper,  and  shall  execute 
judgement  and  justice  in  the 
earth.  In  his  days  Judah  shall 
be  saved,  and  Israel  shall  dwell 
safely :  and  this  is  his  Name 
whereby  he  shall  be  called,  THE 
LORD  OUR  RIGHTEOUS- 
NESS. Therefore  behold,  the 
days  come,  saith  the  Lord,  that 
they  shall  no  more  say,  The 
Lord  liveth,  which  brought  up 
the  children  of  Israel  out  of  the 
land  of  Egypt ;  but,  The  Lord 
liveth,  which  brought  up,  and 
which  led  the  seed  of  the  house 
of  Israel  out  of  the  north-country, 
and  from  all  countries  whither  I 
had  driven  them  ;  and  they  shall 
dwell  in  their  own  land. 

The  Gospel.    St.  John  vi.  5. 

WHEN  Jesus  then  lift  up 
his  eyes,  and  saw  a  great 
company  come  unto  him,  he 
saith  unto  Philip,  Whence  shall 
we  buy  bread  that  these  may 
eat  ?  (And  this  he  said  to  prove 
him ;  for  he  himself  knew  what 
he  would  do.)  Philip  answered 
him,  Two  hundred  peny-worth 
of  bread  is  not  sufficient  for 
them,  that  every  one  of  them 
may  take  a  little.  One  of  his 
disciples,  Andrew,  Simon  Peter's 
brother,  saith  unto  him,  There 
is  a  lad  here,  which  hath  five 


Dydd  Sant  Andreas  Aposlol. 


yma  ryw  fachgennyn,  a  chanddo 
bum  torth  haidd,  a  dau  bysgod- 
yn :  ond  beth  y w  hynny  rhwng 
cynnifer?  A'r  Iesu  a  ddy  wedodd, 
Perwch  i'r  dynion  eistedd  i  lawr. 
Ac  yr  oedd  glaswellt  lawer  yn  y 
fan  honno.  Felly  y  gwýr  a  eis- 
teddasant  i  lawr,  ynghylch  pum 
mil  o  niter.  A'r  Iesu  a  gymmerth 
y  torthau ;  ac  wedi  iddo  ddi'olch, 
efe  a'u  rhannodd  i'r  disgyblion, 
a'r  disgyblion  i'r  rhai  oedd  yn 
eistedd  :  felly  hefyd  o'r  pysgod, 
cymmaint  ag  a  fynnasant.  Ac 
wedi  eu  digoni  hwynt,  efe  a 
ddywedodd  wrth  ei  ddisgyblion, 
Cesglwch  y  briwfwyd  gwedd- 
ill,  fel  na  choller  dim.  Am 
hynny  hwy  a'u  casglasant;  ac 
a  lanwasant  ddeuddeg  basged- 
aid  o'r  briw-fwyd,  o'r  pum  torth 
haidd,  a  weddillasai  gan  y  rhai  a 
fwyttasent.  Yna  y  dynion,  pan 
welsant  yr  arwydd  a  wnaethai'r 
Iesu,  a  ddywedasant,  Hwn  yn 
dd'iau  yw  y  Prophwyd  oedd  ar 
ddyfod  i'r  byd. 

H  O  bydd  ychwancg  o  Snliau  o  Jlaen 
Sul  yr  Àdfent,  cymmerer  Gwasan- 
aeth  rhai  o'r  Suliau  a  adawyd 
heb  ddarllen  ar  ol  yr  Ystwyll,  i 
gyjlawni  cynnifer  ag  y  sudd  yn 
wjf'yg  yma.  Ac  os  bydd  llai,  gad- 
awer  y  rhai  a  fo  drus  ben :  cithr 
arferer  y  Colect,  yr  E pistol,  a'r 
Efengyl  ddiweddaf  yma,  bob  am. 
ser  ar  y  Sul  nesaf  o  Jlaen  yr  Ad- 
fcnt. 


barley-loaves,  and  two  small 
fishes ;  but  what  are  they  among 
so  many  ?  And  Jesus  said,  Make 
the  men  sit  down.  Now  there 
was  much  grass  in  the  place.  So 
the  men  sat  down,  in  number 
about  five  thousand.  And  Jesus 
took  the  loaves,  and,  when  he 
had  given  thanks,  he  distributed 
to  the  disciples,  and  the  disci- 
ples to  them  that  were  set  down, 
and  likewise  of  the  fishes,  as 
much  as  they  would.  When 
they  were  filled,  he  said  unto 
his  disciples,  Gather  up  the  frag- 
ments that  remain,  that  no- 
thing be  lost.  Therefore  they 
gathered  them  together,  and 
filled  twelve  baskets  with  the 
fragments  of  the  five  barley- 
loaves,  which  remained  over 
and  above  unto  them  that  had 
eaten.  Then  those  men,  when 
they  had  seen  the  miracle  that 
Jesus  did,  said,  This  is  of  a 
truth  that  Prophet  that  should 
come  into  the  world. 

11  If  there  be  any  more  Sundays  be- 
fore  Advent-Sunday,  the  Service  of 
some  of  those  Sundays  that  were 
omitted  after  the  Epiphany  shall 
be  taken  in  to  supply  so  many  as 
are  here  wanting.  And  if  there 
be  fewer,  the  overplus  may  be 
omitted  :  Provided  that  this  last 
Collect,  Epistle,  and  Gospel  shall 
always  be  used  upon  the  Sunday 
next  before  Advent. 


Dydd  Sant  Andreas  Apostol. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  roddaist  gyfryw  ras  i'th 
fendigedig  Apostol  Sant  Andreas, 
fel  yr  ufuddhaodd  efe  yn  eb- 
rwydd  i  alwad  dy  Fab  Iesu  Grist, 
ac  a'idilynodd  ef  yn  ddi'oed ;  Can- 
iattâ  i  ni  oil,  wedi  ein  galw  gan 
dy  Air  bendigedig,  yn  ebrwydd 
ymroddi  o  honom  i  gyflawni 
yn  ufudd  dy  sanctaidd  orchym-  | 


Saint  Andrew's  Day. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who  didst 
give  such  grace  unto  thy 
holy  Apostle  Saint  Andrew,  that 
he  readily  obeyed  the  calling  of 
thy  Son  Jesus  Christ,  and  fol- 
lowed him  without  delay;  Grant 
unto  us  all,  that  we,  being  called 
by  thy  holy  Word,  may  forthwith 
give  up  ourselves  obediently  to 
fulfil  thy  holy  commandments; 


Dÿdd  Sant  Andreas  Apostol. 


ynion  ;    trwy   yr   unrhyw   Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 
Yr  Epistol.    Rhuf.  x.  9. 

OS  cyffesi  â'th  enau  yr  Ar- 
glwydd  Iesu,  a  chredu  yn 
dy  galon  i  Dduw  ei  gyfodi  ef  o 
feirw,  cadwedig  fyddi.  Canys 
â'r  galon  y  credir  i  gyfiawnder, 
ac  â'r  genau  y  cyffesir  i  iach- 
awdwriaeth.  Oblegid  y  mae'r 
ysgrythyr  yn  dywedyd,  Pwy 
bynnag  sydd  yn  credu  ynddo  ef, 
ni  chywilyddir.  Canys  nid  oes 
gwahaniaeth  rhwng  Iuddew  a 
Groegwr ;  oblegid  yr  un  Ar- 
glwydd  ar  bawb,  sydd  oludog  i 
bawb  a'r  sydd  yn  galw  arno. 
Canys  pwy  bynnag   a   alwo   ar 


Enw  yr  Arglwydd,  cadwedig 
fydd.  Pa  fodd  gan  hynny  y  gal- 
want  ar  yr  hwn  ni  chredasant 


ynddo  ?  A  pha  fodd  y  credant 
yn  yr  hwn  ni  chlywsant  am 
dano  ?  A  pha  fodd  y  clywant 
heb  bregethwr?  A  pha  fodd  y 
pregethant,  oni's  danfonir  hwynt? 
megis  y  mae  yn  ysgrifenedig,  Mor 
brydferth  yw  traed  y  rhai  sydd 
yn  efangylu  tangnefedd,  y  rhai 
sydd  yn  efangylu  pethau  daion- 
us  !  Eithr  nid  ufuadhasant  hwy 
oil  i'r  efengyl :  canys  y  mae  Esa- 
ias  yn  dywedyd,  O  Arglwydd, 
pwy  a  gredodd  i'n  hymadrodd 
ni  ?  Am  hynny  ffydd  sy  trwy 
gly wed,  a  chlywed  trwy  air  Duw. 
Eithr  meddaf,  Oni  chlywsant 
hwy?  Yn  ddi'au  i'r  holl  ddaear 
yr  aeth  eu  swn  hwy,  a'u  geir- 
iau  hyd  derfynau  y  byd.  Eithr 
meddaf,  Oni  wybu  Israel?  Yn 
gyntaf,  y  mae  Moses  yn  dywed- 
yd, Mi  a  baraf  i  chwi  wỳnfydu 
trwy  rai  nid  yw  genedl ;  trwy 
genedl  anneallus  y'ch  digiaf 
chwi.  Eithr  y  mae  Esaias  yn 
ymhyfhàu,  ac  yn  dywedyd,  Caf- 
wyd  fi  gan  y  rhai  nid  oeddynt 
yn  fy  ngheisio;  a  gwnaed  fi  yn 
eglur  i'r  rhai  nid  oeddynt  yn 
ymofyn  am  danaf.    Ac  wrth  yr 


through  the  same  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

The  Epistle.    Rom.  x.  9. 

IF  thou  shalt  confess  with 
thy  mouth  the  Lord  Jesus, 
and  shalt  believe  in  thine  heart 
that  God  hath  raised  him  from 
the  dead,  thou  shalt  be  saved. 
For  with  the  heart  man  be- 
lieveth  unto  righteousness,  and 
with  the  mouth  confession  is 
made  unto  salvation.  For  the 
Scripture  saith,  Whosoever  be- 
lieveth  on  him  shall  not  be 
ashamed.  For  there  is  no  dif- 
ference between  the  Jew  and 
the  Greek :  for  the  same  Lord 
over  all  is  rich  unto  all  that  call 
upon  him.  For  whosoever  shall 
call  upon  the  Name  of  the  Lord 
shall  be  saved.  How  then  shall 
they  call  on  him,  in  whom  they 
have  not  believed  ?  And  how 
shall  they  believe  in  him,  of 
whom  they  have  not  heard? 
And  how  shall  they  hear  with- 
out a  preacher  ?  And  how  shall 
they  preach,  except  they  be 
sent  ?  As  it  is  written,  How 
beautiful  are  the  feet  of  them 
that  preach  the  Gospel  of  peace, 
and  bring  glad  tidings  of  good 
things !  But  they  have  not  all 
obeyed  the  Gospel.  For  Esaias 
saith,  Lord,  who  hath  believed 
our  report?  So  then  faith  com- 
eth  by  hearing,  and  hearing  by 
the  Word  of  God.  But  I  say, 
Have  they  not  heard?  Yes  ve- 
rily, their  sound  went  into  all 
the  earth,  and  their  words  unto 
the  ends  of  the  world.  But  I 
say,  Did  not  Israel  know?  First 
Moses  saith,  I  will  provoke  you 
to  jealousy  by  them  that  are  no 
people,  and  by  a  foolish  nation 
I  will  anger  you.  But  Esaias  is 
very  bold,  and  saith,  I  was  found 
of  them  that  sought  me  not;  I 
was  made  manifest  unto  them 
that  asked  not  after  me.    But  to 


Dydd  Sant  Thomas  Apostol. 


Israel  y  mae  yn  dywedyd,  Ar 
hŷd  y  dydd  yr  estynais  fy  nwy- 
law  at  bobl  anufudd,  ac  yn 
gwrth-ddywedyd. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  iv.  18. 

A'R  Iesu  yn  rhodio  wrth  for 
Galilea,  efe  a  ganfu  ddau 
frodyr,  Simon,  yr  hwn  a  elwir 
Petr,  ac  Andreas  ei  frawd,  yn 
bwrw  rhwyd  i'r  môr  (canys  pysg- 
odwŷr  oeddynt.)  Ac  efe  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Deuwch  ar  fy 
ol  i,  ac  mi  a'ch  gwnaf  yn  bysg- 
odwŷr  dynion.  A  hwy  yn  y 
fan,  gan  adael  y  rhwydau,  a  i 
canlynasant  ef.  Ac  wedi  myned 
rhagddo  oddi  yno,  efe  a  welodd 
ddau  frodyr  eraill,  Iago  fab  Ze- 
bedëus,  ac  loan  ei  frawd,  mewn 
Hong  gyd  â  Zebedeus  eu  tad,  yn 
cyweirio  eu  rhwydau ;  ac  a'u 
galwodd  hwy.  Hwythau  yn 
ebrwydd,  gan  adael  y  llong  a'u 
tad,  a'i  canlynasant  ef. 


Dydd  Sant  Thomas  Apostol. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  a  byth-fywiol 
Dduw,  yr  hwn,  er  mwy  o 
gadarnhâd  y  Ffydd,  a  oddefaist 
i'th  sanctaidd  Apostol  Thomas 
ammeu  adgyfodiad  dy  Fab  ; 
Caniattâ  i  ni  mor  berfFaith  a 
chwbl  ddi'ammeu  gredu  yn  dy 
Fab  Iesu  Grist,  fel  na  cher- 
ydder  ein  ffydd  un  amser  yn  dy 
olwg.  Gwrando  arnom,  O  Ar- 
glwydd,  trwy  yr  unrhyw  Iesu 
Grist ;  i  ba  un,  gyd  â  thi  a'r 
Yspryd  Glân,  y  bo'r  holl  anrhyd- 
edd  a'r  gogoniant,  yr  awr  hon 
ac  yn  oes  oesoedd.    Amen. 

Yr  Epistol.  Ephes.  ii.  19. 
YITE1THIAN  gan  hynny  nid 
*  T  ydych  chwi  mwyach  yn 
ddieithriaid  a  dyfodiaid,  ond  yn 
gyd-ddinasyddion  â'r  saint,  ac  yn 
deulu  Duwj  wedi  eich  goruwch- 
adeiladu  ar  sail  yr  apostolion  a'r 
prophwydi,  ac  Iesu  Grist  ei  hun 


Israel  he  saith,  All  day  long  I 
have  stretched  forth  my  hands 
unto  a  disobedient  and  gainsay- 
ing people. 

The  Gospel.   St.  Matth.  iv.  18. 

JESUS,  walking  by  the  sea  of 
Galilee,  saw  two  brethren, 
Simon  called  Peter,  and  Andrew 
his  brother,  casting  a  net  into 
the  sea,  (for  they  were  fishers ;) 
and  he  saith  unto  them,  Follow 
me ;  and  I  will  make  you  fishers 
of  men.  And  they  straightway 
left  their  nets,  and  followed 
him.  And  going  on  from  thence 
he  saw  other  two  brethren, 
James  the  son  of  Zebedee,  and 
John  his  brother,  in  a  ship  with 
Zebedee  their  father,  mending 
their  nets ;  and  he  called  them. 
And  they  immediately  left  the 
ship  and  their  father,  and  fol- 
lowed him. 


Saint  Thomas  the  Apostle. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  and  everliving 
God,  who  for  the  more 
confirmation  of  the  faith  didst 
suffer  thy  holy  Apostle  Thomas 
to  be  doubtful  in  thy  Son's  re- 
surrection ;  Grant  us  so  perfect- 
ly, and  without  all  doubt,  to  be- 
lieve in  thy  Son  Jesus  Christ, 
that  our  faith  in  thy  sight  may 
never  be  reproved.  Hear  us,  Ö 
Lord,  through  the  same  Jesus 
Christ,  to  whom,  with  thee  and 
the  Holy  Ghost,  be  all  honour 
and  glory,  now  and  for  ever- 
more.   Amen. 

The  Epistle.    Ephes.  ii.  19. 

NOW  therefore  ye  are  no 
more  strangers  and  fo- 
reigners, but  fellow-citizens  with 
the  saints,  and  of  the  houshold 
of  God ;  and  are  built  upon  the 
foundation  of  the  Apostles  and 
Prophets,  Jesus  Christ  himself 


Troad  Sant  Paul. 


yn  ben  congl-faen :  yn  yr  hwn  y 
mae  yr  holl  adeilad  wedi  ei  chym- 
mwys  gyd-gyssylltu,  yn  cyn- 
nyddu  yn  deml  sanctaidd  yn  yr 
Arglwydd  ;  yn  yr  hwn  y'ch  cyd- 
adeiladwyd  chwithau  yn  bres- 
wylfod  i  Dduw  trwy  yr  Yspryd. 
Yr  Efenqyl.    St.  loan  xx.  24. 

THOMAS,  un  o'r  deuddeg, 
yr  hwn  a  elwir  Didymus,  nid 
oedd  gyd  â  hwynt  pan  ddaeth  yr 
Iesu.  Y  disgyblion  eraill  gan 
hynny  a  ddywedasant  wrtho, 
Ni  a  welsom  yr  Arglwydd.  Yn- 
tau  a  ddywedodd  wrthynt,  Oni 
chaf  weled  yn  ei  ddwylaw  ef  ôl 
yr  hoelion,  a  dodi  fy  mys  yn  ôl 
yr  hoelion,  a  dodi  fy  Haw  yn  ei 
ystlys  ef,  ni  chredaf  fi.  Ac  wedi 
wyth  niwrnod,  drachefn  yr  oedd 
ei  ddisgyblion  ef  i  mewn,  a  Tho- 
mas gyd  â  hwynt.  Yna  yr  Iesu 
a  ddaeth,  a'r  drysau  yn  gauad, 
ac  a  safodd  yn  y  canol,  ac  a 
ddywedodd,  Tangnefedd  i  chwi. 
Wedi  hynny  y  dywedodd  efe 
wrth  Thomas,  Moes  yma  dy  fys, 
a  gwel  fy  nwylaw ;  ac  estyn  dy 
law,  a  dod  yn  fy  ystlys :  ac  na 
fydd  anghredadyn,  ond  credad- 
yn.  A  Thomas  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Fy  Arglwydd 
a'm  Duw.  Yr  Iesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Am  i  ti  fy  ngweled,  Tho- 
mas, y  credaist :  bendigedig  y  w 
y  rbai  ni  welsant,  ac  a  gredas- 
ant.  A  llawer  hefyd  o  arwydd- 
ion  eraill  a  wnaeth  yr  Iesu 
yngŵydd  ei  ddisgyblion,  y  rhai 
nid  ydynt  ysprifenedig  yn  y 
llyfr  hwn.  Eithr  y  pethau  hyn  a 
ysgrifenwyd,  fel  y  credoch  chwi 
mai  yr  Iesu  y  w  Crist,  Mab  Duw ; 
a  chan  gredu,  y  cafFoch  fywyd 
yn  ei  Enw  ef. 


Troad  Sant  Paul. 
Y  Colect. 

ODduw,  yr  hwn,  trwy  breg- 
ethiad  y  gwỳnfydedig  Apo- 
stol  Sant  Paul,  a  beraist  i  oleuni'r 


being  the  chief  corner-stone ;  in 
whom  all  the  building,  fitly 
framed  together,  groweth  unto 
an  holy  temple  in  the  Lord ;  in 
whom  ye  also  are  builded  toge- 
ther for  an  habitation  of  God, 
through  the  Spirit. 

The  Gospel.    St.  John  xx.  24. 

THOMAS,  one  of  the  twelve, 
called  Didymus,  was  not 
with  them  when  Jesus  came. 
The  other  disciples  therefore 
said  unto  him,  We  have  seen 
the  Lord.  But  he  said  unto 
them,  Except  I  shall  see  in  his 
hands  the  print  of  the  nails,  and 
put  my  finger  into  the  print  of 
the  nails,  and  thrust  my  hand 
into  his  side,  I  will  not  believe. 
And  after  eight  days  again  his 
disciples  were  within,  and  Tho- 
mas with  them :  then  came  Je- 
sus, the  doors  being  shut,  and 
stood  in  the  midst,  and  said, 
Peace  be  unto  you.  .  Then  saith 
he  to  Thomas,  Reach  hither  thy 
finger,  and  behold  my  hands ; 
and  reach  hither  thy  hand,  and 
thrust  it  into  my  side;  and 
be  not  faithless,  but  believing. 
And  Thomas  answered  and  said 
unto  him,  My  Lord,  and  my 
God.  Jesus  saith  unto  him, 
Thomas,  because  thou  hast  seen 
me,  thou  hast  believed ;  blessed 
are  they  that  have  not  seen,  and 
yet  have  believed.  And  many 
other  signs  truly  did  Jesus  in 
the  presence  of  his  disciples, 
which  are  not  written  in  this 
book.  But  these  are  written, 
that  ye  might  believe  that  Jesus 
is  the  Christ,  the  Son  of  God-, 
and  that  believing  ye  might 
have  life  through  his  Name. 


The  Conversion  of  Saint  Paul. 
The  Collect. 

OGod,    who,    through    the 
preaching    of   the    blessed 
Apostle  Saint  Paul,  hast  caused 


Troad  Sant  Paul. 


Efengyl  lewyrchu  dros  yr  holl 
fyd;  Caniattà,  ni  a  attolygwn 
i  ti,  allu  o  honom  ni,  gan  ddal 
ei  ryfedd  dröedigaeth  ef  mewn 
coffa,  ddangos  ein  diolchgarwch 
i  ti  am  yr  unrhyw,  trwy  ddilyn 
dy  fendigedig  athrawiaeth  yr 
hon  a  ddysgodd  efe;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Act.  ix.  1. 

A  Saul  etto  yn  chwythu  byg- 
ythiau  a  chelanedd  yn  erbyn 
disgyblion  yr  Arglwydd,  a  aeth 
at  yr  arch-offeiriad,  ac  a  ddeis- 
yfiodd  ganddo  lythyrau  i  Dda- 
mascus  at  y  synagogau;  fel,  os 
cai  efe  neb  o  r  ffordd  hon,  na 
gwŷr,  na  gwragedd,  y  gallai  efe 
eu  dwyn  hwy  yn  rhwym  i  Jeru- 
salem. Ac  fel  yr  oedd  efe  yn 
ymdaith,  bu  iddo  ddyfod  yn  agos 
i  Ddamascus;  ac  yn  cidisymrnwth 
llewyrchodd  o'i  amgylch  oleuni 
o'r  nef.  Ac  efe  a  syrthiodd  ar  y 
ddaear,  ac  a  glybu  lais  yn  dy- 
wedyd  wrtho,  Saul,  Saul,  paham 
yr  wyt  yn  fy  erlid  i?  Yntau  a 
ddywedodd,  Pwy  wyt  ti,  Ar- 
glwydd ?  A'r  Arglwydd  a  ddy- 
wedodd, Myfi  yw  Iesu,  yr  hwn 
yr  wyt  ti  yn  ei  erlid.  Caled  yw  i 
ti  wingo  yn  erbyn  y  symbylau. 
Yntau,  gan  grynu,  ac  â  braw 
arno,  a  ddywedodd,  Arglwydd, 
beth  a  fynni  di  i  mi  ei  wneuth- 
ur?  A'r  Arglwydd  a  ddywed- 
odd wrtho,  Cyfod,  a  dos  i'r  ddin- 
as;  ac  fe  a  ddywedir  i  ti  pa 
beth  sy  raid  i  ti  ei  wneuthur.  A'r 
gwyr  oedd  yn  cyd-deithio  âg  ef 
a  safasant  yn  fud,  gan  glywed 
y  llais,  ac  heb  weleb  neb.  A 
Saul  a  gyfododd  oddi  ar  y  ddaear; 
a  phan  agorwyd  ei  lygaid,  ni 
welai  efe  neb  :  eithr  hwy  a'i 
tywysasant  ef  erbyn  ei  law,  ac 
a'i  dygasant  ef  i  mewn  i  Ddamas- 
cus. Ac  efe  a  fu  dridiau  heb 
weled,  ac  ni  wnaeth  na  bwytta, 
nac  yfed.     Ac   yr   oedd   rhyw 


the  light  of  the  Gospel  to  shine 
throughout  the  world;  Grant, 
we  beseech  thee,  that  we,  hav- 
ing his  wonderful  conversion  in 
remembrance,  may  shew  forth 
our  thankfulness  unto  thee  for 
the  same,  by  following  the  ho- 
ly doctrine  which  he  taught; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

For  the  Epistle.    Acts  ix.  1. 

AND  Saul,  yet  breathing  out 
threatenings  and  slaughter 
against  the  disciples  of  the  Lord, 
went  unto  the  high  priest,  and 
desired  of  him  letters  to  Da- 
mascus to  the  synagogues,  that, 
if  he  found  any  of  this  way, 
whether  they  were  men  or  wo- 
men, he  might  bring  them 
bound  unto  Jerusalem.  And, 
as  he  journeyed,  he  came  near 
Damascus,  and  suddenly  there 
shined  round  about  him  a  light 
from  heaven.  And  he  fell  to 
the  earth,  and  heard  a  voice 
saying  unto  him,  Saul,  Saul, 
why  persecutest  thou  me  ?  And 
he  said,  Who  art  thou,  Lord  ? 
And  the  Lord  said,  I  am  Jesus 
whom  thou  persecutest :  it  is 
hard  for  thee  to  kick  against 
the  pricks.  And  he,  trembling 
and  astonished,  said,  Lord,  what 
wilt  thou  have  me  to  do  ?  And 
the  Lord  said  unto  him,  Arise, 
and  go  into  the  city,  and  it 
shall  be  told  thee  what  thou 
must  do.  And  the  men  which 
journeyed  with  him  stood  speech- 
less, hearing  a  voice,  but  see- 
ing no  man.  And  Saul  arose 
from  the  earth,  and  when  his 
eyes  were  opened  he  saw  no 
man;  but  they  led  him  by  the 
hand,  and  brought  him  into 
Damascus.  And  he  was  three 
days  without  sight,  and  neither 
did  eat  nor  drink.  And  there 
was  a  certain  disciple  at  Da- 
mascus,   named    Ananias,     and 


Troad  Sant  Paul. 


ddisgybl  yn  Damascus,  a'i  enw 
Ananias.  A'r  Arglwydd  a  ddy- 
wedodd wrtho  ef  meAvn  gweled- 
igacth,  Ananias.  Yntau  a  ddy- 
wedodd, Wele  fi,  Arglwydd.  A'r 
Arglwydd  a  ddywedodd  wrtho, 
Cyfod,  a  dos  i'r  heol  a  elwir 
Uniawn,  a  chais  yn  nhŷ  Judas 
un  a'i  enw  Saul,  o  Tarsus :  canys 
wele,  y  mae  yn  gwedd'io ;  ac  efe 
a  welodd  mewn  gweledigaeth  wf 
a  elwir  Ananias,  yn  dyfod  i 
mewn,  ac  yn  dodi  ei  law  arno, 
fel  y  gwelai  eilwaith.  Yna  yr 
attebodd  Ananias,  O  Arglwydd, 
mi  a  glywais  gan  lawer  am  y 
gwr  hwn,  faint  o  ddrygau  a 
wnaeth  efe  i'th  saint  di  yn  Jeru- 
salem :  ac  yma  y  mae  ganddo 
awdurdod  oddi  wrth  yr  arch- 
ofFeiriaid  i  rwymo  pawb  sy'n 
galw  ar  dy  Enw  di.  A  dywed- 
odd  yr  Arglwydd  wrtho,  Dos  ym- 
aith  :  canys  y  mae  hwn  yn  llestr 
etholedig  i  mi,  i  ddwyn  fy  Enw 
ger  bron  y  Cenhedloedd,  a  bren- 
hinoedd,  a  phlant  Israel.  Canys 
myfi  a  ddangosaf  iddo  pa  bethau 
eu  maint  sy  raid  iddo  ef  eu 
dioddef  er  mwyn  fy  Enw  i.  Ac 
Ananias  a  aeth  ymaith,  ac  a  aeth 
i  mewn  i'r  tŷ:  ac  wedi  dodi  ei 
ddwylaw  arno,  efe  a  ddywedodd, 
Y  brawd  Saul,  yr  Arglwydd  a'm 
hanfonodd  i,  Iesu,  yr  hwn  a 
ymddangosodd  i  ti  ar  y  íFordd  y 
daethost,  fel  y  gwelych  drachefn, 
ac  y'th  lanwer  ar  Yspryd  Glân. 
Ac  yn  ebrwydd  y  syrthiodd  oddi 
wrth  ei  lygaid  ef  megis  cen:  ac 
efe  a  gafodd  ei  olwg  yn  y  man ; 
ac  efe  a  gyfododd,  ac  a  fedydd- 
iwyd.  Ac  wedi  iddo  gymmeryd 
bwyd,  efe  a  gryfhaodd.  A  bu 
Saul  gyd  â'r  disgyblion  oedd  yn 
Damascus,  dalm  o  ddyddiau. 
Ac  yn  ebrwydd  yn  y  synagogau 
efe  a  bregethodd  Grist,  mai  efe 
yw  Mab  Duw.  A  phawb  a'r  a'i 
clybu  ef,  a  synnasant,  ac  a  ddy- 
wedasant,    Onid   hwn    yw'r   un 


to  him  said  the  Lord  in  a  vi- 
sion, Ananias.  And  he  said, 
Behold,  I  am  here,  Lord.  And 
the  Lord  said  unto  him,  Arise, 
and  go  into  the  street  which 
is  called  Straight,  and  enquire 
in  the  house  of  Judas  for  one 
called  Saul,  of  Tarsus :  for  be- 
hold, he  prayeth,  and  hath  seen 
in  a  vision  a  man  named  Ana- 
nias, coming  in,  and  putting  his 
hand  on  him,  that  he  might 
receive  his  sight.  Then  Ana- 
nias answered,  Lord,  I  have 
heard  by  many  of  this  man, 
how  much  evil  he  hath  done 
to  thy  saints  at  Jerusalem ;  and 
here  he  hath  authority  from 
the  chief  priests  to  bind  all  that 
call  on  thy  Name.  But  the 
Lord  said  unto  him,  Go  thy 
way ;  for  he  is  a  chosen  vessel 
unto  me,  to  bear  my  Name  be- 
fore the  Gentiles,  and  kings, 
and  the  children  of  Israel:  for 
I  will  shew  him  how  great 
things  he  must  suffer  for  my 
Name's  sake.  And  Ananias 
went  his  way,  and  entered  into 
the  house ;  and,  putting  his 
hands  on  him,  said,  Brother 
Saul,  the  Lord,  (even  Jesus  that 
appeared  unto  thee  in  the  way 
as  thou  earnest,)  hath  sent  me, 
that  thou  mightest  receive  thy 
sight,  and  be  filled  with  the 
holy  Ghost.  And  immediately 
there  fell  from  his  eyes  as  it 
had  been  scales ;  and  he  receiv- 
ed sight  forthwith,  and  arose, 
and  was  baptized.  And  when 
he  had  received  meat,  he  was 
strengthened.  Then  was  Saul 
certain  days  with  the  disciples 
which  were  at  Damascus.  And 
straightway  he  preached  Christ 
in  the  synagogues,  that  he  is 
the  Son  of  God.  But  all  that 
heard  him  were  amazed,  and 
said,  Is  not  this  he  that  de- 
stroyed them   which   called  on 


Puredìgaeth  Mair  Forwyn. 


oedd  yn  difetha  yn  Jerusalem  y 
rhai  a  alwent  ar  yr  Enw  hwn, 
ac  a  ddaeth  yma  er  rawyn  hyn, 
fel  y  dygai  hwynt  yn  rhwym  at 
yr  arch-offeiriaid  ?  Eithr  Saul  a 
gynnyddodd  fwy-fwy  o  nerth, 
ac  a  orchfygodd  yr  Iuddewon 
oedd  yn  preswylio  yn  Damascus, 
gan  gadarnhâu  mai  hwn  yw  y 
Crist. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xix.  27- 

PETR  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrth  yr  Iesu,  Wele, 
nyni  a  adawsom  bob  peth,  ac  a'th 
ganlynasom  di :  beth  gan  hynny 
a  fydd  i  ni  ?  A'r  Iesu  a  ddywed- 
odd  wrfhynt,  Yn  wir  meddaf  i 
chwi,  y  cewch  chwi  y  rhai  a'm 
canlynasoch  i,  yn  yr  ad-enedig- 
aeth,  pan  eisteddo  Mab  y  dyn 
ar  orsedd  ei  ogoniant,  eistedd 
chwithau  ar  ddeuddeg  gorsedd, 
yn  barnu  deuddeg  llwyth  Israel. 
A  phob  un  a'r  a  adawodd  dai, 
neu  frodyr,  neu  chwîorydd,  neu 
dad,  neu  fam,  neu  wraig,  neu 
blant,  neu  diroedd,  er  mwyn  fy 
Enw  i,  a  dderbyn  y  can  cym- 
maint,  a  bywyd  tragywyddol  a 
etifedda  efe.  Ond  llawer  o'r  rhai 
blaenaf  a  fyddant  yn  olaf,  a'r 
rhai  olaf  yn  flaenaf. 


Cyflwyniad  Crist  yn  y  Demi;  yr 
hwn  a  eiwir  yn  gyffredinol, 
Puredigaeth  y  Fendigedig  Fair 
Forwyn. 

Y  Colect. 

HOLL-alluog  a  byth-fywiol 
Dduw,  ni  a  attolygwn  yn 
ufuddol  i'th  Fawredd,  megis  ag 
ar  gyfenw  i  heddyw  y  cyfiwyn- 
wyd  yn  y  deml  dy  unig-anedig 
Fab  yn  sylwedd  ein  cnawd  ni ; 
felly  ganiattàu  o  honot  ein  cyf- 
lwyno  i  ti  â  chalonnau  purlan, 
trwy  yr  unrhyw  dy  Fab  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yn  lie  yr  Epistol.    Mai.  iii.  1. 

WELE  fi  yn  anfon  fy  nghen- 
nad,    ac   efe    a    arloesa'r 


this  Name  in  Jerusalem,  and 
came  hither  for  that  intent,  that 
he  might  bring  them  bound  un- 
to the  chief  priests?  But  Saul 
increased  the  more  in  strength, 
and  confounded  the  Jews  which 
dwelt  at  Damascus,  proving  that 
this  is  very  Christ. 

The  Gospel.   St.  Matth.  xix.  27- 

PETER  answered  and  said 
unto  Jesus,  Behold,  we  have 
forsaken  all,  and  followed  thee; 
what  shall  we  have  therefore  ? 
And  Jesus  said  unto  them,  Ve- 
rily I  say  unto  you,  That  ye 
which  have  followed  me,  in  the 
regeneration  when  the  Son  of 
man  shall  sit  in  the  throne  of 
his  glory,  ye  also  shall  sit  up- 
on twelve  thrones,  judging  the 
twelve  tribes  of  Israel.  And 
every  one  that  hath  forsaken 
houses,  or  brethren,  or  sisters, 
or  father,  or  mother,  or  wife, 
or  children,  or  lands,  for  my 
Name's  sake,  shall  receive  an 
hundred-fold,  and  shall  inherit 
everlasting  life.  But  many  that 
are  first  shall  be  last,  and  the 
last  shall  be  first. 


The  Presentation  of  Christ  in  the 
Temple,  commonly  called,  The 
Purification  of  Saint  Mary  the 
Virgin. 

The  Collect. 

ALMIGHTY  and  everliving 
God,  we  humbly  beseech 
thy  Majesty,  that,  as  thy  only- 
begotten  Son  was  this  day  pre- 
sented in  the  temple  in  sub- 
stance of  our  flesh,  so  we  may 
be  presented  unto  thee  with  pure 
and  clean  hearts,  by  the  same 
thy  Son  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

For  the  Epistle.   Mai.  iii.  1. 

BEHOLD,  I  will  send  my 
messenger,  and  he  shall  pre- 
V2 


Puredigaeth  Mair  Forwyn. 


ffbrdd  o'm  blaen  i:  ac  yn  ddi- 
symmwth  y  daw'r  Arglwydd,  yr 
hwn  yr  ydych  yn  ei  geisio,  1  w 
deml;  sef  Angel  y  cyfammod, 
yr  hwn  yr  ydych  yn  ei  chwen- 
nych :  wele,  efe  yn  dyfod,  medd 
Arglwydd  y  lluoedd.  Ond  pwy 
a  oddef  ddydd  ei  ddyfodiad  ef  ? 
a  phwy  a  saif  pan  ymddangoso 
efe?  canys  y  mae  efe  fel  tàn  y 
toddydd,  ac  fel  sebon  y  golch- 
yddion.  Ac  efe  a  eistedd  fel 
purwr  a  glanhâwr  arian :  ac  efe 
a  bura  feibion  Lefi,  ac  a'u  coetha 
hwynt  fel  aur,  ac  fel  arian;  fel 
y  byddont  yn  offrymmu  i'r  Ar- 
glwydd offrwm  niewn  cyfiawnder. 
Yna  y  bydd  melus  gan  yr  Ar- 
glwydd offrwm  Judah  a  Jeru- 
salem, megis  yn  y  dyddiau  gynt, 
ac  fel  y  blynyddoedd  gynt.  A  mi 
a  nesâf  attoch  chwi  i  farn ;  a 
byddaf  dyst  cyflym  yn  erbyn  yr 
hudolion,  ac  yn  erbyn  y  godin- 
ebwŷr,  ac  yn  erbyn  yr  anudon- 
wŷr,  ac  yn  erbyn  cam-attalwŷr 
cyflog  y  cyflogedig,  a'r  rhai  sydd 
yn  gorthrymmu  r  weddw,  a'r 
amddifad,  a'r  di'eithr,  ac  heb  fy 
ofni  i,  medd  Arglwydd  y  llu- 
oedd. 

Yr  Efengyl.   St.  Luc  ii.  22. 

WEDI  cyflawni  dyddiau  ei 
phuredigaeth  hi  yn  ol 
deddf  Moses,  hwy  a'i  dygasant 
ef  i  Jerusalem,  i'w  gyflwyno 
i'r  Arglwydd  (fel  yr  ysgrifen- 
wyd  yn  neddf  yr  Arglwydd, 
Pob  gwrryw  cyntaf-anedig  a 
elwir  yn  sanctaidd  i'r  Arglwydd) 
ac  i  roddi  aberth,  yn  ol  yr  hyn 
a  ddywedwyd  yn  neddf  yr  Ar- 
glwydd, Par  o  durturod,  neu 
ddau  gyw  colommen.  Ac  wele, 
yr  oedd  gwr  yn  Jerusalem  a'i 
enw  Simeon  ;  a'r  gwr  hwn  oedd 
gyfiawn  a  duwiol,  yn  disgwyl 
am  ddiddanwch  yr  Israel:  a'r 
Yspryd  Glân  oedd  arno.  Ac 
yr  oedd  wedi  ei  hyspysu  iddo 


pare  the  way  before  me :  and  the 
Lord,  whom  ye  seek,  shall  sud- 
denly come  to  his  temple;  even 
the  messenger  of  the  covenant, 
whom  ye  delight  in ;  behold,  he 
shall  come,  saith  the  Lord  of 
hosts.  But  who  may  abide  the 
day  of  his  coming?  and  who 
shall  stand  when  he  appeareth? 
for  he  is  like  a  refiner's  fire,  and 
like  fullers'  soap.  And  he  shall 
sit  as  a  refiner  and  purifier  of 
silver;  and  he  shall  purify  the 
sons  of  Levi,  and  purge  them  as 
gold  and  silver,  that  they  may 
offer  unto  the  Lord  an  offering 
in  righteousness.  Then  shall  the 
offerings  of  Judah  and  Jerusa- 
lem be  pleasant  unto  the  Lord, 
as  in  the  days  of  old,  and  as  in 
former  years.  And  I  will  come 
near  to  you  to  judgement,  and  I 
will  be  a  swift  witness  against  the 
sorcerers,  and  against  the  adul- 
terers, and  against  false-swear- 
ers, and  against  those  that  op- 
press the  hireling  in  his  wages, 
the  widow,  and  the  fatherless, 
and  that  turn  aside  the  stranger 
from  his  right,  and  fear  not  me, 
saith  the  Lord  of  hosts. 

The  Gospel.    St.  Luke  ii.  22. 

AND  when  the  days  of  her 
purification,  according  to 
the  Law  of  Moses,  were  accom- 
plished, they  brought  him  to  Je- 
rusalem, to  present  him  to  the 
Lord ;  (as  it  is  written  in  the  Law 
of  the  Lord,  Every  male  that 
openeth  the  womb  shall  be  called 
holy  to  the  Lord ;)  and  to  offer  a 
sacrifice,  according  to  that  which 
is  said  in  the  Law  of  the  Lord, 
A  pair  of  turtle-doves,  or  two 
young  pigeons.  And  behold, 
there  was  a  man  in  Jerusalem, 
whose  name  was  Symeon ;  and 
the  same  man  was  just  and  de- 
vout, waiting  for  the  consolation 
of  Israel:  and  the  Holy  Ghost 


Puredigaeth  Mair  Forioyn. 


gan  yr  Yspryd  Glân,  na  welai 
efe  angau  cyn  iddo  weled  Crist 
yr  Arglwydd.  Ac  efe  a  ddaeth 
trwy'r  yspryd  i'r  deml.  A  phan 
ddug  ei  r'ieni  y  dyn  bach  Iesu, 
i  wneuthur  trosto  yn  ol  defod 
y  gyfraith ;  yna  efe  a'i  cym- 
rnerth  ef  yn  ei  freichiau,  ac  a 
fendithiodd  Dduw,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Yr  awr  hon,  Arglwydd, 
y  gollyngi  dy  was  raewn  tang- 
nefedd,  yn  ol  dy  air  :  canys 
fy  llygaid  a  welsant  dv  iach- 
awdwriaeth,  yr  hon  a  barotto- 
aist  ger  bron  wyneb  yr  holl 
bobloedd ;  Goleuni  i  oleuo  y 
Cenhedloedd,  a  gogoniant  dy 
bobl  Israel.  Ac  yr  oedd  Joseph 
a'i  fam  ef  yn  rhyfeddu  am  y 
pethau  a  ddywedwyd  am  dano 
ef.  A  Simeon  a'u  bendithiodd 
hwynt,  ac  a  ddywedodd  wrth 
Mair  ei  fam  ef,  Wele,  hwn  a 
osodwyd  yn  gwymp  ac  yn  gyf- 
odiad  i  lawer  yn  Israel,  ac  yn 
arwydd  yr  hwn  y  dywedir  yn 
ei  erbyn  (a  thrwy  dy  enaid  di 
dy  hun  hefyd  yr  â  cleddyf )  fel 
y  datguddier  meddyliau  llawer 
o  galonnau.  Ac  yr  oedd  Anna 
brophwydes,  merch  Phanuel,  o 
lwyth  Aser:  hon  oedd  oedran- 
nus  iawn,  ac  a  fuasai  fyw  gyd  â 
gwr  saith  mlynedd  o'i  morwyn- 
dod  ;  ac  a  fuasai  yn  wertdw 
ynghylch  pedair  a  phedwar  ug- 
ain  mlynedd,  yr  hon  nid  ái  allan 
o'r  deml,  ond  gwasanaethu  Duw 
mewn  ymprydiau  a  gweddi'au 
ddydd  a  nos.    A  hon  hefyd  yn 

ÌT  awr  honno,  gan  sefyll  ger 
law,  a  foliannodd  yr  Arglwydd, 
ac  a  lefarodd  am  dano  ef  wrth 
y  rhai  oil  oedd  yn  disgwyl  ym- 
wared  yn  Jerusalem.  Ac  wedi 
iddynt  orphen  pob  peth  yn  ol 
deddf  yr  Arglwydd,  hwy  a 
ddychwelasant  i  Galilea,  i'w 
dinas  eu  hun  Nazareth.  A'r 
bachgen  a  gynnyddodd,  ac  a 
gryfhaodd    yn    yr   yspryd,    yn 


was  upon  him.  And  it  was  re- 
vealed unto  him  by  the  Holy 
Ghost,  that  he  should  not  see 
death,  before  he  had  seen  the 
Lord's  Christ.  And  he  came  by 
the  Spirit  into  the  temple;  and 
when  the  parents  brought  in  the 
child  Jesus,  to  do  for  him  after 
the  custom  of  the  Law,  then  took 
he  him  up  in  his  arms,  and  bless- 
ed God,  and  said,  Lord,  now  let- 
test  thou  thy  servant  depart  in 
peace,  according  to  thy  word : 
for  mine  eyes  have  seen  thy  sal- 
vation, which  thou  hast  prepared 
before  the  face  of  all  people ;  a 
light  to  lighten  the  Gentiles,  and 
the  glory  of  thy  people  Israel. 
And  Joseph  and  his  mother  mar- 
velled at  those  things  which  were 
spoken  of  him.  And  Symeon 
blessed  them,  and  said  unto 
Mary  his  mother,  Behold,  this 
child  is  set  for  the  fall  and  rising 
again  of  many  in  Israel ;  and  for 
a  sign  which  shall  be  spoken 
against ;  (yea,  a  sword  shall 
pierce  through  thy  own  soul 
also;)  that  the  thoughts  of  many 
hearts  may  be  revealed.  And 
there  was  one  Anna  a  prophet- 
ess, the  daughter  of  Phanuel,  of 
the  tribe  of  Aser ;  she  was  of  a 
great  age,  and  had  lived  with 
an  husband  seven  years  from 
her  virginity  :  and  she  was  a  wi- 
dow of  about  fourscore  and  four 
years ;  which  departed  not  from 
the  temple,  but  served  God  with 
fastings  and  prayers  night  and 
day.  And  she  coming  in  that 
instant  gave  thanks  likewise 
unto  the  Lord,  and  spake  of  him 
to  all  them  that  looked  for  re- 
demption in  Jerusalem.  And 
when  they  had  performed  all 
things  according  to  the  Law  of 
the  Lord,  they  returned  into  Ga- 
lilee to  their  own  city  Nazareth. 
And  the  child  grew,  and  waxed 
strong  in  spirit,  filled  with  wis- 


Di/dd  Sant  MaiÚíias  Apostol. 


gyflawn  o   ddoethineb 
Duw  oedd  arno  ef. 


a  gras    dom;  and  the  grace  of  God  was 
upon  him. 


Dydd  Sant  Matthias  Apostol. 
Y  Colect. 

HO  L  L  -  alluog  Dduw,  yr 
hwn  yn  lie  Judas  fradwr 
a  ddetholaist  dy  ffyddlon  was 
Matthias  i  fod  o  nifer  y  deu- 
ddeg  Apostol  ;  Caniattà  i'th 
Eglwys,  gan  fod  bob  amser  yn 
gadwedig  oddi  wrth  apostolion 
gau,  gael  ei  threfnu  a'i  llywodr- 
aethu  gan  ffyddlon  a  chywir 
Fugeiliaid;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Act.  i.  15. 

YN  y  dyddiau  hynny  Petr  a 
gyfododd  i  fynu  ynghanol 
y  disgyblion,  ac  a  ddywedodd 
(a  nifer  yr  enwau  yn  yr  un  man 
oedd  ynghylch  ugain  a  chant) 
Ha  wýr  frodyr,  yr  oedd  yn  rhaid 
cyflawni  yr  ysgrythyr  yma  a 
rag-ddywedodd  yr  Yspryd  Glàn 
trwy  enau  Dafydd  am  Judas,  yr 
hwn  a  fu  flaenor  i'r  rhai  a  ddal- 
iasant  yr  Iesu.  Canys  efe  a  gyf- 
rifwyd  gyd  â  ni,  ac  a  gawsai 
ran  o'r  weinidogaeth  hon.  A 
hwn  a  bwrcasodd  faes  â  gwobr 
anwiredd;  ac  wedi  ymgrogi,  a 
dorrodd  yn  ei  ganol,  a'i  holl 
ymysgaroedd  ef  a  dywalltwyd 
allan.  A  bu  hyspys  hyn  i  holl 
breswylwŷr  Jerusalem,  hyd  oni 
elwir  y  maes  hwnnw  yn  eu  tafod 
priodol  hwy,  Aceldama;  hynny 
yw,  Maes  y  gwaed.  Canys 
ysgrifenwyd  yn  llyfr  y  Psalmau, 
Bydded  ei  drigfan  ef  yn  ddi- 
ffaethwch,  ac  na  bydded  a  drigo 
ynddi :  a,  Chymmered  arall  ei 
esgobaeth  ef.  Am  hynny  mae 
yn  rhaid,  o'r  gwŷr  a  fu  yn  cyd- 
ymdaith  â  ni  yr  holl  amser  yr 
aeth  yr  Arglwydd  Iesu  i  mewn 
ac  allan  yn  ein  plith  ni,  gan 
ddechreu  o  fedydd  loan  hyd  y 
dydd  y  cymmerwyd  ef  i  fynu 
oddi  wrthym  ni,  bod  un  o'r  rhai 


Saint  Matthias's  Day. 
The  Collect. 

O  Almighty  God,  who  into 
the  place  of  the  traitor 
Judas  didst  choose  thy  faithful 
servant  Matthias  to  be  of  the 
number  of  the  twelve  Apostles  ; 
Grant  that  thy  Church,  being 
alway  preserved  from  false  A- 
postles,  may  be  ordered  and 
guided  by  faithful  and  true 
pastors;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

For  the  Epistle.  Acts  i.  15. 

IN  those  days  Peter  stood  up 
in  the  midst  of  the  disci- 
ples, and  said,  (the  number  of 
the  names  together  were  about 
an  hundred  and  twenty,)  Men 
and  brethren,  this  Scripture 
must  needs  have  been  fulfilled, 
which  the  Holy  Ghost  by  the 
mouth  of  David  spake  before 
concerning  Judas,  which  was 
guide  to  them  that  took  Jesus: 
for  he  was  numbered  with  us, 
and  had  obtained  part  of  this 
ministry.  Now  this  man  pur- 
chased a  field  with  the  reward  of 
iniquity ;  and  falling  headlong 
he  burst  asunder  in  the  midst, 
and  all  his  bowels  gushed  out. 
And  it  was  known  unto  all  the 
dwellers  at  Jerusalem,  insomuch 
as  that  field  is  called  in  their 
proper  tongue,  Aceldama,  that  is 
to  say,  The  field  of  blood.  For 
it  is  written  in  the  book  of 
Psalms,  Let  his  habitation  be 
desolate,  and  let  no  man  dwell 
therein;  and,  His  bishoprick  let 
another  take.  Wherefore,  of 
these  men  which  have  compa- 
nied  with  us  all  the  time  that 
the  Lord  Jesus  went  in  and  out 
among  us,  beginning  from  the 
baptism  of  John,  unto  that  same 
day  that  he  was  taken  up  from 


Ciffarcliiad  Mair  Wŷryffendigedig. 


hyn  gyd  â  ni  yn  dyst  o'i  adgyf- 
odiad  ef.  A  hwy  a  osodasant 
ddau  ger  bron ;  Joseph,  yr  hwn 
a  enwid  Barsabas,  ac  a  gyf- 
enwid  Justus,  a  Matthias.  A 
chan  weddiOj  hwy  a  ddywedas- 
ant,  Tydi,  Arglwydd,  yr  hwn 
a  wyddost  galonnau  pawb,  dang- 
os  pa  un  o'r  ddau  hyn  a  ethol- 
aist,  i  dderbyn  rhan  o'r  weinid- 
ogaeth  hon  a'r  apostoliaeth,  o'r 
hon  y  cyfeiliornodd  Judas,  i 
fyned  i'w  le  ei  hun.  A  hwy 
a  fwriasant  y  coelbrennau:  ac 
ar  Matthias  y  syrthiodd  y  coel- 
bren  :  ac  efe  a  gyfrifwyd  gyd  â'r 
un  apostol  ar  ddeg. 
Yr  Efengyl.    St  Matth.  xi.  25. 

YR  amser  hwnnw  yr  attebodd 
yr  Iesu,  ac  y  dywedodd,  I 
ti  yr  ydwyf  yn  d'iolch,  O  Dad, 
Arglwydd  nef  a  daear,  am  i 
ti  guddio  y  pethau  hyn  rhag 
y  doethion  a'r  rhai  deallus,  a'u 
datguddio  o  honot  i  rai  bychain. 
Ië,  O  Dad ;  canys  felly  y  rhyng- 
odd  bodd  i  ti.  Pob  peth  a  rodd- 
wyd  i  mi  gan  fy  Nhad :  ac  nid 
edwyn  neb  y  Mab,  ond  y  Tad ; 
ac  nid  edwyn  neb  y  Tad,  ond  y 
Mab,  a'r  hwn  yr  ewyllysio  y  Mab 
ei  ddatguddio  iddo.  Deuwch 
attaf  ri  bawb  a'r  y  sydd  yn  flin- 
derog  ac  yn  llwythog,  ac  mi  a 
esmwythâf  arnoch.  Cymmer- 
wch  fy  iau  arnoch,  a  dysgwch 
gennyf;  canys  addfwyn  ydwyf 
a  gostyngedig  o  galon  :  a  chwi 
a  gewch  orphwysdra  i'ch  eneid- 
iau.  Canys  fy  iau  sydd  esmwyth, 
a'm  baich  sydd  ysgafn. 


Cyfarchiad  Mair    Wŷryf 

fendigedig. 

Y  Colect. 

NI  a  attolygwn  i  ti,  O  Ar- 
glwydd, dywallt  dy  ras 
yn  ein  calonnau :  fel,  megis  y 
gwyddom  gnawdoliaeth  Iesu 
Grist  dy  Fab  trwy  gennadwri 
angel;  felly,   trwy  ei  grog    a'i 


us,  must  one  be  ordained  to  be  a 
witness  with  us  of  his  resurrec- 
tion. And  they  appointed  two, 
Joseph  called  Barsabas,  who  was 
surnamed  Justus,  and  Matthias. 
And  they  prayed,  and  said,  Thou, 
Lord,  which  knowest  the  hearts 
of  all  men,  shew  whether  of 
these  two  thou  hast  chosen;  that 
he  may  take  part  of  this  minis- 
try and  apostleship,  from  which 
Judas  by  transgression  fell,  that 
he  might  go  to  his  own  place. 
And  they  gave  forth  their  lots; 
and  the  "lot  fell  upon  Matthias, 
and  he  was  numbered  with  the 
eleven  Apostles. 
The  Gospel.    St.  Matth.  xi.  25. 

AT  that  time  Jesus  answered 
and  said,  I  thank  thee,  O 
Father,  Lord  of  heaven  and 
earth,  because  thou  hast  hid 
these  things  from  the  wise  and 
prudent,  and  hast  revealed  them 
unto  babes.  Even  so,  Father, 
for  so  it  seemed  good  in  thy 
sight.  All  things  are  delivered 
unto  me  of  my  Father :  and  no 
man  knoweth  the  Son,  but  the 
Father ;  neither  knoweth  any 
man  the  Father,  save  the  Son, 
and  he  to  whomsoever  the  Son 
will  reveal  him.  Come  unto 
me,  all  ye  that  labour  and  are 
heavy  laden,  and  I  will  give  you 
rest.  Take  my  yoke  upon  you, 
and  learn  of  me ;  for  I  am  meek 
and  lowly  in  heart :  and  ye  shall 
find  rest  unto  your  souls.  For 
my  yoke  is  easy,  and  my  burden 
is  light. 


The  Annunciation  of  the  blessed 
Virgin  Mary. 
The  Collect. 

WE  beseech  thee,  O  Lord, 
pour  thy  grace  into  our 
hearts ;  that,  as  we  have  known 
the  incarnation  of  thy  Son  Je- 
sus Christ  by  the  message  of  an 
angel,  so  by  his  cross  and  pas- 


Cvfarchiad  Mair  Wŷryffendìgedig. 


dd'foddefaint,  bod  i  ni  gael  ein 
dwyn  i  ogoniant  ei  adgyfodiad 
ef ;  trwy  yr  unrhyw  Iesu  Grist 
ein  Harghvydd.    Amen. 
Yn  lie  yr  Epistol.   Esay  vii.  10. 

YR  Ai-glwydd  a  'chwanegodd 
lefani  wrth  Ahaz,  gan  ddy- 
wedyd,  Gofyn  it'  arwydd  gan  yr 
Arglwydd  dy  Dduw;  gofyn  o'r 
dyfnder,  neu  o'r  uchelder  oddi 
arnodd.  Ond  Ahaz  a  ddywed- 
odd,  Ni  ofynaf,  ac  ni  themtiaf 
yr  Arglwydd.  A  dywedodd  yn- 
tau,  Gwrandêwch  yr  awr  hon, 
tŷ  Ddafydd  ;  Ai  bychan  gen- 
nych  flino  dynion,  oni  flinoch 
hefyd  fy  Nuw  ?  Am  hynny  yr 
Arglwydd  ei  hun  a  ddyry  i  chwi 
arwydd;  Mrele,  Morwyn  a  fydd 
feichiog,  ac  a  esgor  ar  Fab,  ac  a 
eilw  ei  enw  ef  Immanuel.  Ym- 
enyn  a  mel  a  fwytty  efe;  fel  y 
medro  ymwrthod  âr  drwg,  ac 
ethol  y  da. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  i.  26. 

AC  yn  y  chweched  mis  yr 
anfonwyd  yr  angel  Gabriel 
oddi  wrth  í)duw,  i  ddinas  yn 
Galilea  a'i  henw  Nazareth,  at 
forwyn  wedi  ei  dyweddi'o  i  wr 
a'i  enw  Joseph,  o  dy  Ddafydd  ; 
ac  enw'r  forwyn  oedd  Mair.  A'r 
angel  a  ddaeth  i  mewn  atti,  ac  a 
ddywedodd,  Hanffych  well,  yr 
hon  a  gefaist  ras :  yr  Arglwydd 
sy  Syd  â  thi ;  bendigaid  wyt 
ym  mhlith  gwragedd.  A  hithau, 
pan  ei  gwelodd,  a  gythryblwyd 
wrth  ei  ymadrodd  ef :  a  medd- 
ylio  a  wnaeth  pa  fath  gyfarch 
oedd  liwn.  A  dywedodd  yr  ang- 
el wrthi,  Nac  ofna,  Mair ;  canys 
ti  a  gefaist  ffafr  gyd  â  Duw.  Ac 
wele,  ti  a  gei  feichiogi  yn  dy 
groth,  ac  a  esgori  ar  Fab,  ac 
a  elwi  ei  enw  ef  Iesu.  Hwn 
fydd  mawr,  ac  a  elwir  yn  Fab 
y  Goruchaf;  ac  iddo  y  rhydd 
yr  Arglwydd  Dduw  orseddfa  ei 
dad  Dafydd.  Ac  efe  a  deyrnasa 
ar  dŷ  Jacob  yn  dragywydd;  ac 


sion  we  may  be  brought  unto 
the  glory  of  his  resurrection ; 
through  the  same  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

For  the  Epistle.    Isai.  vii.  10. 

MOREOVER,  the  Lord 
spake  again  unto  Ahaz, 
saying,  Ask  thee  a  sign  of  the 
Lord  thy  God ;  ask  it  either  in 
the  depth,  or  in  the  height 
above.  But  Ahaz  said,  I  will 
not  ask,  neither  will  I  tempt  the 
Lord.  And  he  said,  Hear  ye 
now,  O  house  of  David;  Is  it 
a  small  thing  for  you  to  weary 
men,  but  will  ye  weary  my  God 
also  ?  Therefore  the  Lord  him- 
self shall  give  you  a  sign;  Be- 
hold, a  Virgin  shall  conceive, 
and  bear  a  son,  and  shall  call 
his  name  Immanuel.  Butter 
and  honey  shall  he  eat,  that  he 
may  know  to  refuse  the  evil, 
and  choose  the  good. 

The  Gospel.    St.  Luke  i.  26. 

AND  in  the  sixth  month  the 
angel  Gabriel  was  sent  from 
God  unto  a  city  of  Galilee  named 
Nazareth,  to  a  Virgin  espoused 
to  a  man  whose  name  was  Jo- 
seph, of  the  house  of  David  ; 
and  the  Virgin's  name  was  Mary. 
And  the  angel  came  in  unto  her, 
and  said,  Hail,  thou  that  art 
highly  favoured,  the  Lord  is  with 
thee;  blessed  art  thou  among 
women.  And  when  she  saw  him 
she  was  troubled  at  his  saying, 
and  cast  in  her  mind  what  man- 
ner of  salutation  this  should  be. 
And  the  angel  said  unto  her, 
Fear  not,  Mary;  for  thou  hast 
found  favour  with  God.  And  be- 
hold, thou  shalt  conceive  in  thy 
womb,  and  bring  forth  a  Son, 
and  shalt  call  his  name  JESUS. 
He  shall  be  great,  and  shall  be 
called  the  Son  of  the  Highest; 
and  the  Lord  God  shall  give  un- 
to him  the  throne  of  his  father 
David.  And  he  shall  reign  over 


Dgdd  Saìit  Marc  Efangylwr. 


ar  ei  frenhiniaeth  ni  bydd  di- 
wedd.  A  Mair  a  ddywedodd  wrth 
yr  angel,  Pa  fodd  y  bydd  hyn  ; 
gan  nad  adwaen  i  wr?  A'r  ang- 
el a  attebodd  ac  a  ddywedodd 
wrthi,  Yr  Yspryd  Glàn  a  ddaw 
arnat  ti,  a  nerth  y  Goruchaf  a'tb 
gysgoda  di :  am  bynny  hefyd 
y  peth  sanctaidd  a  aner  o  hon- 
ot  ti,  a  elvvir  yn  Fab  Duw.  Ac 
wele,  Elisabetb  dy  gares,  y  mae 
hithau  wedi  beichiogi  ar  fab  yn 
ei  henaint :  a  hwn  y w'r  chweched 
mis  iddi  hi,  yr  hon  a  elwid  yn 
ammhlantadwy.  Canys  gyd  â 
Duw  ni  bydd  dim  yn  ammbos- 
ibl.  A  dywedodd  Mair,  Wele, 
wasanaethyddes  yr  Arglwydd  ; 
bydded  i  mi  yn  ol  dy  air  di. 
A'r  angel  a  aeth  ymaith  oddi 
wrthi  hi. 


Dydd  Sant  Marc  Efangylwr. 
YColecL, 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  ddysgaist  dy  sanctaidd 
Eglwys  â  nefol  athrawiaeth  dy 
Efangylwr  Sant  Marc ;  Dyro  i  ni 
ras,  fel  na  byddom  megis  plant  yn 
ein  cylch-arwain  gan  bob  awel 
o  wag  ddysgeidiaeth  ;  eitbr  ein 
bod  wedi  ein  sicrhâu  yngwirion- 
edd  dy  lân  Efengyl;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yr  Epistol.    Ephes.  iv.  7- 

I  Bob  un  o  honom  y  rhoed 
gras,  yn  ol  mesur  dawn  Crist. 
O  herwydd  paham  y  mae  efe 
yn  dywedyd,  Pan  ddyrchafodd 
i'r  uchelder,  efe  a  gaethiwodd 
gaethiwed,  ac  a  roddes  roddion 
i  ddynion.  (Eithr,  Efe  a  ddyrch- 
afodd, beth  yw,  ond  darfod 
iddo  hefyd  ddisgyn  yn  gyntaf  i 
barthau  isaf  y  ddaear  ?  Yr  hwn 
a  ddisgynodd  yw  yr  hwn  hefyd 
a  esgynodd  goruwch  yr  holl 
nefoedd,  fel  y  cyflawnai  bob 
peth.)  Ac  efe  a  roddes  rai  yn 
apostolion,  a  rhai  yn  brophwydi, 


the  house  of  Jacob  for  ever ;  and 
of  his  kingdom  there  shall  be  no 
end.  Then  said  Mary  unto  the 
angel,  How  shall  this  be,  seeing 
I  know  not  a  man  ?  And  the  an- 
gel answered  and  said  unto  her, 
The  Holy  Ghost  shall  come  upon 
thee,  and  the  power  of  the  High- 
est shall  overshadow  thee :  there- 
fore also  that  holy  thing  which 
shall  be  born  of  thee  shall  be 
called  the  Son  of  God.  And  be- 
hold, thy  cousin  Elisabeth,  she 
hath  also  conceived  a  son  in  her 
old  age;  and  this  is  the  sixth 
month  with  her  who  was  called 
barren :  for  with  God  nothing 
shall  be  impossible.  And  Mary 
said,  Behold  the  handmaid  of 
the  Lord ;  be  it  unto  me  accord- 
ing to  thy  word.  And  the  angel 
departed  from  her. 


Saint  M ark's  Day. 
The  Collect. 

O  Almighty  God,  who  hast 
instructed  thy  holy  Church 
with  the  heavenly  doctrine  of 
thy  Evangelist  Saint  Mark;  Give 
us  grace,  that,  being  not  like 
children  carried  away  with  every 
blast  of  vain  doctrine,  we  may 
be  established  in  the  truth  of 
thy  holy  Gospel ;  through  Je- 
sus Christ  our  Lord.  Amen. 
The  Epistle.    Ephes.  iv.  7. 

UNTO  every  one  of  us  is  giv- 
en grace,  according  to  the 
measure  of  the  gift  of  Christ 
Wherefore  he  saith,  When  he 
ascended  up  on  high,  he  led  cap- 
tivity captive,  and  gave  gifts  unto 
men.  (Now  that  he  ascended, 
Avhat  is  it  but  that  he  also  de- 
scended first  into  the  lower  parts 
of  the  earth  ?  He  that  descended 
is  the  same  also  that  ascended 
up  far  above  all  heavens,  that 
he  might  fill  all  things.)  And 
he  gave  some  Apostles,  and  some 
Prophets,  and  some  Evangelists, 


Di/dd  Scurf  Marc  Efangyhvr. 


a  rliai  yn  efangylwyr,  a  rhai 
yn  fugeiliaid  ac  yn  aihrawon ;  i 
berft'eithio'r  saint,  i  waith  y  wein- 
idogaeth,  i  adeilad  corph  Crist; 
hyd  oni  ymgyfarfyddom  oil  yn 
undeb  ffydd  a  gwybodaeth  Mab 
Duw,  yn  wr  perffaith,  at  fesur 
oedran  cyflawnder  Crist :  fel 
na  byddom  mwyach  yn  blantos, 
yn  bwhwmman,  acyn  ein  cylch- 
arwain  â  phob  awel  dysgeid- 
iaeth,  trwy  hocced  dynion,  trwy 
gyfrwysdra,  i  gynllwyn  i  dwyllo  ; 
eithr  gan  fod  yn  gywir  mewn 
cariad,  cynnyddu  o  honom  iddo 
ef  ym  mhob  peth,  yr  hwn  yw'r 
pen,  sef  Crist  :  o'r  hwn  y  mae 
'r  holl  gorph  wedi  ei  gyd-ym- 
gynnull  a'i  gyd-gyssylltu,  trwy 
bob  cymmal  cynhaliaeth  yn  ol  y 
nerthol  weithrediad  ym  mesur 
pob  rhan,  yn  gwneuthur  cyn- 
nydd  y  corph,  i'w  adeiladu  ei 
hun  mewn  cariad. 

Vr  Efengyl.    St.  loan  xv.  1. 

MYFI  yw  y  wir  winwŷdden, 
a'm  Tad  yw'r  llafurwr. 
Pob  cangen  ynof  fi  heb  ddwyn 
fFrwyth,  y  mae  efe  yn  ei  thynnu 
ymaith  :  a  phob  un  a  ddygo 
fFrwyth,  y  mae  efe  yn  ei  glanhàu, 
fel  y  dygo  fwy  o  fFrwyth.  Yr 
awrnon  yr  ydych  chwi  yn  lân, 
trwy'r  gair  a  leferais  i  wrthych. 
Arhoswch  ynof  fi,  a  mi  ynoch 
chwi.  Megis  na  all  y  gangen 
ddwyn  fFrwyth  o  honi  ei  hun, 
onid  erys  yn  y  winwŷdden :  felly 
ni  ellwch  chwithau,  onid  arhos- 
wch ynof  fi.  Myfi  yw'r  winwýdd- 
en,  chwithau  yw'r  canghennau. 
Yr  hwn  sydd  yn  aros  ynof  fi,  a 
minnau  ynddo  yntau,  hwnnvv 
sydd  yn  dwyn  ffrwvth  lawer : 
oblegid  hebof  fi  ni  ellwch  chwi 
wneuthur  dim.  Onid  erys  un 
ynof  fi,  efe  a  daflwyd  allan  megis 
cangen,  ac  a  wywodd:  ac  y  maent 
yn  eu  casglu'hwynt,  ac  yn  eu 
bwrw  yn  tân;  a  hwy  a  losgir. 


and  some  Pastors  and  Teachers  ; 
for  the  perfecting  of  the  saints,  for 
the  work  of  the  ministry,  for  the 
edifying  of  the  body  of  Christ ; 
till  we  all  come  in  "the  unity  of 
the  faith,  and  of  the  knowledge 
of  the  Son  of  God,  unto  a  perfect 
man,  unto  the  measure  of  the 
stature  of  the  fulness  of  Christ ; 
that  we  henceforth  be  no  more 
children,  tossed  to  and  fro,  and 
carried  about  with  every  wind  of 
doctrine,  by  the  sleight  of  men, 
and  cunning  craftiness,  whereby 
they  lie  in  wait  to  deceive ;  but 
speaking  the  truth  in  love,  may 
grow  up  into  him  in  all  things, 
which  is  the  head,  even  Christ : 
from  whom  the  whole  body  fitly 
joined  together,  and  compacted  by 
that  which  every  joint  supplieth, 
according  to  the  effectual  work- 
ing in  the  measure  of  every  part, 
maketh  increase  of  the  body,  un- 
to the  edifying  of  itself  in  love. 
The  Gospel.    St.  John  xv.  1. 

I  Am  the  true  vine,  and  my 
Father  is  the  husbandman. 
Every  branch  in  me  that  bear- 
eth  not  fruit  he  taketh  away; 
and  every  branch  that  beareth 
fruit,  he  purgeth  it,  that  it  may 
bring  forth  more  fruit.  Now 
ye  are  clean  through  the  word 
which  I  have  spoken  unto  you. 
Abide  in  me,  and  I  in  you.  As 
the  branch  cannot  bear  fruit  of 
itself,  except  it  abide  in  the 
vine;  no  more  can  ye,  except 
ye  abide  in  me.  I  am  the  vine, 
ye  are  the  branches.  He  that 
abideth  in  me,  and  I  in  him, 
the  same  bringeth  forth  much 
fruit ;  for  without  me  ye  can 
do  nothing.  If  a  man  abide 
not  in  me,  he  is  cast  forth  as 
a  branch,  and  is  withered ;  and 
men  gather  them,  and  cast  them 
into  the  fire,  and  they  are  burn- 
ed. If  ye  abide  in  me,  and  m 
words   abide   in   you,   ye    sh; 


2 


Dydd  Sant  Phylip  a  Sant  Iago,  Apostolion. 


Os  arhoswch  ynof  fi,  ac  aros  o'm 
geiriau  ynoch,  beth  bynnag  a 
ewyllysioch,  gofynwch,  ac  efe  a 
fydd  i  chwi.  Yn  hyn  y  gogon- 
eddwyd  fy  Nbad,  ar  ddwyn  o 
honoch  ffrwyth  lawer  ;  a  disgybl- 
ion  fyddwch  i  mi.  Fel  y  carodd 
y  Tad  fi,  felly  y  cerais  innau 
chwitbau:  arhoswch  yn  fy  ngbar- 
iad  i.  Os  cedwch  fy  ngorchym- 
ynion,  chwi  a  arhoswch  yn  fy 
nghariad :  fel  y  cedwais  i  or- 
chymynion  fy  Nhad,  ac  yr  wyf 
yn  aros  yn  ei  gariad  ef.  Hyn  a 
ddy  wedais  wrthych,  fel  yr  arnosai 
fy  llawenydd  ynoch,  ac  y  byddai 
eich  llawenydd  yn  gyflawn. 


Dydd  Sant  Phylip  a  Sant  Iago, 
Apostolion. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
o'i  wir  adnabod  yw  bywyd 
tragywyddol ;  Caniattâ  i  ni  ber- 
ffaith  adnabod  dy  Fab  Iesu  Grist 
i  fod  yn  ffbrdd,  yn  wirionedd, 
ac  yn  fywyd;  fel,  gan  ddilyn 
Uwybrau  dy  sancteiddiol  Apo- 
stolion Sant  Phylip  a  Sant  Iago, 
y  bo  i  ni  rodio  yn  ddiysgog  ar 
y  ffbrdd  y  sy'n  arwain  i  fywyd 
tragywyddol;  trwy'r  unrhyw  dy 
Fab  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Yr  Epistol.    St.  Iago  i.  1. 

IAGO,  gwasanaethwr  Duw, 
a'r  Arglwydd  Iesu  Grist, 
at  y  deuddeg  llwyth  sydd  ar 
wasgar,  annerch.  Cyfrifwch  yn 
bob  llawenydd,  fy  mrodyr,  pan 
syrthioch  mewn  amryw  brofed- 
igaethau ;  gan  wybod  fod  profiad 
eich  flydd  chwi  yn  gweithredu 
amynedd.  Ond  caffed  amynedd 
ei  pherffaith  waith,  fel  y  byddoch 
berffaith  a  chyfan,  heb  ddifiygio 
mewn  dim.  O  bydd  ar  neb  o 
honoch  eisiau  doethineb,  gofyn- 
ed  gan  Dduw,  yr  hwn  sydd  yn 
rhoi  yn  haelionus  i  bawb,  ac  heb 
ddannod ;  a  hi  a  roddir  iddo  ef. 


ask  what  ye  will,  and  it  shall 
be  done  unto  you.  Herein  is 
my  Father  glorified,  that  ye  bear 
much  fruit ;  so  shall  ye  be  my 
disciples.  As  the  Father  hath 
loved  me,  so  have  I  loved  you : 
continue  ye  in  my  love.  If 
ye  keep  my  commandments,  ye 
shall  abide  in  my  love ;  even 
as  I  have  kept  my  Father's 
commandments,  and  abide  in 
his  love.  These  things  have  I 
spoken  unto  you,  that  my  joy 
might  remain  in  you,  and  that 
your  joy  might  be  full. 


Saint  Philip  and  Saint  James's 

Day. 

The  Collect. 

O  Almighty  God,  whom  tru- 
ly to  know  is  everlasting 
life ;  Grant  us  perfectly  to  know 
thy  Son  Jesus  Christ  to  be  the 
way,  the  truth,  and  the  life; 
that,  following  the  steps  of  thy 
holy  Apostles,  Saint  Philip  and 
Saint  James,  we  may  stedfastly 
walk  in  the  way  that  leadeth  to 
eternal  life;  through  the  same 
thy  Son  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

The  Epistle.    St.  James  i.  1. 

JAMES,  a  servant  of  God 
and  of  the  Lord  Jesus  Christ, 
to  the  twelve  tribes  which  are 
scattered  abroad,  greeting.  My 
brethren,  count  it  all  joy  when 
ye  fall  into  divers  temptations; 
knowing  this,  that  the  trying  of 
your  faith  worketh  patience. 
But  let  patience  have  her  per- 
fect work,  that  ye  may  be  per- 
fect and  entire,  wanting  nothing. 
If  any  of  you  lack  wisdom,  let 
him  ask  of  God,  that  giveth  to 
all  men  liberally,  and  upbraid- 
eth  not,  and  it  shall  be  given 
him.    But  let  him  ask  in  faith, 


Dydd  Sant  Phylip  a  Sant  logo,  Apostohon. 


Eithr  gofyned  mewn  ffydd,  heb 
ammeu  dim :  canys  yr  hwn  sydd 
yn  ammeu,  sydd  gyffelyb  i  don 
y  môr,  a  chwelir  ac  a  deflir  gan 
y  gwỳnt.  Canys  na  feddylied  y 
dyn  hwnnw  y  derbyn  efe  ddim 
gan  yr  Arglwydd.  Gwr  dau- 
ddyblyg  ei  feddwl,  sydd  anwas- 
tad  yn  ei  holl  íFyrdd.  Y  brawd 
o  radd  isel,  llawenyched  yn  ei 
oruchafiaetb ;  a'r  cyfoethog  yn 
ei  ddarostyngiad  :  canys  megis 
blodeuyn  y  glas-welltyn  y  diflan- 
na  efe.  Canys  cyfododd  yr  haul 
gyd  â  gwres,  a  gwywodd  y  glas- 
welltyn,  a'i  flodeuyn  agwympodd, 
a  tbegwch  ei  bryd  ef  a  gollodd  : 
felly  hefyd  y  diflanna  y  cyfoeth- 
og yn  ei  ff'yrdd.  Gw)rn  ei  fyd  y 
gwr  sydd  yn  goddef  profedig- 
aeth :  canys  pan  fyddo  profedig, 
efe  a  dderbyn  goron  y  bywyd,  yr 
hon  a  addawodd  yr  Arglwydd 
i'r  rhai  a'i  carant  ef. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  siv.  1. 

A'R  ìesu  a  ddywedodd  with  ei 
ddisgyblion,  Na  thralloder 
eich  calon  :  yr  ydych  yn  credu 
yn  Nuw,  credwch  ynof  finnau 
hefyd.  Yn  nhỳ  fy  Nhad  y  mae 
llawer  o  drigfannau :  a  phe  am- 
gen,  mi  a  ddywedaswn  i  chwi. 
Yr  wyf  fi  yn  myned  i  barottôi 
lie  i  chwi.  Ac  os  myfi  a  âf,  ac  a 
barottoaf  le  i  chwi,  mi  a  ddeuaf 
drachefn,  ac  a'ch  cymmeraf  chwi 
attaf  fy  hun  ;  fel  lie  yr  wyf  fi,  y 
byddoch  chwithau  hefyd.  Ac  i 
ba  le  yr  wyf  fi  yn  myned,  chwi 
a  wyddoch,  a'r  ffordd  a  wyddoch. 
Dywedodd  Thomas  wrtho,  Ar- 
glwydd, ni  wyddom  ni  i  ba  le  yr 
wyt  ti  yn  myned ;  a  pha  fodd  y 
gallwn  wybod  y  ffordd  ?  Yr  Iesu 
a  ddywedodd  wrtho  ef,  Myfi  yw'r 
ffordd,  a'r  gwirionedd,  a  r  byw- 
yd: nid  yw  neb  yn  dyfod  at  y 
Tad,  ond  trwof  fi.  Ped  adnabu- 
asech  fi,  fy  Nhad  hefyd  a  adnabu- 
asech  :  ac  o  hyn  allan  yr  adwaen- 
och  ef,  a  chwi  a'i  gwelsoch  ef. 


nothing  wavering ;  for  he  that 
wavereth  is  like  a  wave  of  the 
sea,  driven  with  the  wind,  and 
tossed.  For  let  not  that  man 
thins  that  he  shall  receive  any 
thing  of  the  Lord.  A  double- 
minded  man  is  unstable  in  all 
his  ways.  Let  the  brother  of 
low  degree  rejoice  in  that  he  is 
exalted ;  but  the  rich  in  that  he 
is  made  low ;  because  as  the 
flower  of  the  grass  he  shall  pass 
away.  For  the  sun  is  no  sooner 
risen  with  a  burning  heat,  but 
it  withereth  the  grass,  and  the 
flower  thereof  falleth,  and  the 
grace  of  the  fashion  of  it  perish- 
eth :  so  also  shall  the  rich  man 
fade  away  in  his  ways.  Blessed 
is  the  man  that  endureth  temp- 
tation; for  when  he  is  tried,  he 
shall  receive  the  crown  of  life, 
which  the  Lord  hath  promised 
to  them  that  love  him. 

The  Gospel.    St.  John  xiv.  1. 

AN  D  Jesus  said  unto  his  dis- 
ciples, Let  not  your  heart 
be  troubled;  ye  believe  in  God, 
believe  also  in  me.  In  my  Fa- 
ther's house  are  many  man- 
sions ;  if  it  were  not  so,  I  would 
have  told  you.  I  go  to  prepare 
a  place  for  you  :  and  if  I  go 
and  prepare  a  place  for  you,  I 
will  come  again,  and  receive 
you  unto  myself,  that  where  I 
am,  there  ye  may  be  also.  And 
whither  I  go  ye  know,  and  the 
wray  ye  know.  Thomas  saith 
unto  him,  Lord,  we  know  not 
whither  thou  goest,  and  how 
can  we  know  the  way  ?  Jesus 
saith  unto  him,  I  am  the  way, 
the  truth,  and  the  life :  no  man 
cometh  unto  the  Father  but  by 
me.  If  ye  had  known  me,  ye 
should  have  known  my  Father 
also  :  and  from  henceforth  ye 
know  him,  and  have  seen  him. 
Philip    saith    unto    him,   Lord, 


Dydd  Sant  Barnabas  Apostol. 


Dywedodd  Phylip  wrtho,  Ar- 
glwydd,  dangos  i  ni  y  Tad,  a  dig- 
on  y w  i  ni.  Yr  Iesu  a  ddywedodd 
wrtho,  A  ydwyf  gyhyd  amser 
gyd  a  chwi,  ac  nid  adnabuost  fi, 
Phylip  ?  Y  neb  a'm  gwelodd  i, 
a  welodd  y  Tad  ;  a  pha  fodd  yr 
wyt  ti  yn  dywedyd,  Dangos  i  ni 
y  Tad?  Onid  wyt  ti  yn  credu 
fy  mod  i  yn  y  Tad,  a'r  Tad  ynof 
finnau  ?  y  geiriau  yr  wyf  fi  yn  eu 
llefaru  wrthych,  nid  o  honof  fy 
hun  yr  wyf  fi  yn  eu  llefaru ; 
ond  y  Tad,  yr  hwn  sydd  yn  aros 
ynof,  efe  sydd  yn  gwneuthur  y 
gvveithredoedd.  Credwch  fi,  fy 
mod  i  yn  y  Tad,  a'r  Tad  ynof 
finnau :  ac  onid  è,  credwch  fi  er 
mwyn  y  gweithredoedd  eu  hun- 
ain.  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  Yr  hwn  sydd  yn  credu  ynof 
fi,  y  gweithredoedd  yr  wyf  fi  yn 
eu  gwneuthur,  yntau  hefyd  a'u 
gwna,  a  mwy  nar  rhai  hyn  a 
wna  efe :  oblegid  yr  wyf  fi  yn 
myned  at  fy  Nhad.  A  pha  beth 
bynnag  a  ofynoch  yn  fy  Enw  i, 
hynny  a  wnaf ;  fel  y  gogonedder 
y  Tad  yn  y  Mab.  Os  gofynwch 
ddim  yn  fy  Enw  i,  mi  a'i  gwnaf. 


Dydd  Sant  Barnabas  Apostol. 
Y  Colect. 

OArglwydd  DduwHoll-alluog, 
yr  hwn  a  wisgaist  dy  sanct- 
aidd  Apostol  Barnabas  â  rhagorol 
roddion  dy  Yspryd  Glân;  Na  ad 
i  ni,  ni  a  attolygwn  i  ti,  fod  yn 
ddiffygiol  o'th  amryw  ddoniau, 
nac  etto  o  ras  i'w  harfer  hwynt 
bob  amser  i'th  anrhydedd  di  a'th 
ogoniant ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Act.  xi.  22. 

A'R  gair  a  ddaeth  i  glustiau 
yr  eglwys  oedd  yn  Jeru- 
salem, am  y  pethau  hyn :  a  hwy 
a  anfonasant  Barnabas  i  fyned 
hyd  Antiochia.  Yr  hwn  pan 
ddaeth,  a  gvveled  gras  Duw,  a 
fu  lawen  ganddo ;  ac  a  gynghor- 


shew  us  the  Father,  and  it  suf- 
ficeth  us.  Jesus  saith  unto  him, 
Have  I  been  so  long  time  with 
you,  and  yet  hast  thou  not 
known  me,  Philip?  He  that 
hath  seen  me  hath  seen  the 
Father;  and  how  sayest  thou 
then,  Shew  us  the  Father  ?  Be- 
lievest  thou  not  that  I  am  in 
the  Father,  and  the  Father  in 
me?  The  words  that  I  speak 
unto  you  I  speak  not  of  my- 
self; but  the  Father  that  dweÚ- 
eth  in  me,  he  doeth  the  works. 
Believe  me,  that  I  am  in  the 
Father,  and  the  Father  in  me; 
or  else  believe  me  for  the  very 
works'  sake.  Verily,  verily  I 
say  unto  you,  He  that  believ- 
eth  on  me,  the  works  that  I  do 
shall  he  do  also ;  and  greater 
works  than  these  shall  he  do ; 
because  I  go  unto  my  Father. 
And  whatsoever  ye  shall  ask 
in  my  Name,  that  will  I  do, 
that  the  Father  may  be  glo- 
rified in  the  Son.  If  ye  shall 
ask  any  thing  in  my  Name,  I 
will  do  it. 


Saint  Barnabas  the  Apostle. 
The  Collect. 

OLord  God  Almighty,  who 
didst  endue  thy  holy  Apo- 
stle Barnabas  with  singular  gifts 
of  the  Holy  Ghost;  Leave  us 
not,  we  beseech  thee,  destitute 
of  thy  manifold  gifts,  nor  yet 
of  grace  to  use  them  alway  to 
thy  honour  and  glory ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.    Amen. 

For  the  Epistle.    Acts  xi.  22. 

TIDINGS  of  these  things 
came  unto  the  ears  of  the 
Church  which  was  in  Jerusa- 
lem ;  and  they  sent  forth  Bar- 
nabas, that  he  should  go  as  far  as 
Antioch.  Who,  when  he  came, 
and  had  seen  the  grace  of  God, 


Dydd  Sant  Barnabas  Apostol. 


odd  bawb  oil,  trwy  lwyr-fryd 
calon,  i  lynu  wrth  yr  Arglwydd. 
Oblegid  yr  oedd  efe  yn  wr  da, 
ac  yn  llawn  o'r  Yspryd  Glân, 
ac  o  ffydd.  A  llawer  o  bobl  a 
'chwanegwyd  i'r  Arglwydd.  Yna 
yr  aeth  Barnabas  i  Tarsus,  i 
geisio  Saul;  ac  wedi  iddo  ei  gael, 
èfe  a'i  dug  i  Antiochia.  A  bu 
iddynt  flwyddyn  gyfan  ymgyn- 
null  yn  yr  eglwys,  a  dysgu  pobl 
lawer;  a  bod  galw  y  disgyblion 
yn  Gristionogion  yn  gyntaf  yn 
Antiochia  Ac  yn  y  dyddiau 
hynny  daeth  prophwydi  o  Jeru- 
salem i  waered  i  Antiochia.  Ac 
un  o  honynt,  a'i  enw  Agabus,  a 
gyfododd,  ac  a  arwyddocaockl 
trwy  yr  Yspryd,  y  byddai  newyn 
mawr  dros  yr  boll  fyd  ;  yr  hwn 
hefyd  a  fu  dan  Claudius  Cesar. 
Yna'r  disgyblion,  bob  un  yn 
ol  ei  allu,  a  fwriadasant  anfon 
cymmorth  i'r  brodyr  oedd  yn 
preswylio  yn  Judea.  Yr  hyn 
beth  nefyd  a  wnaethant,  gan 
ddanfon  at  yr  henuriaid  drwy 
law  Barnabas  a  Saul. 


Yr  Efengyl.    St.  loan  xv.  12. 


D 


Y  M  A   fy   ngorchymyn   i ; 

Ar  i  chwi  garu  eich  gilydd, 
fel  y  cerais  i  chwi.  Cariad  mwy 
nà  hwn  nid  oes  gan  neb  ;  sef, 
bod  i  un  roi  ei  einioes  dros  ei 
gyfeillion.  Chwychwi  yw  fy 
nghyfeillion,  os  gwnewch  pa 
bethau  bynnag  yr  wyf  yn  eu 
gorchymyn  i  chwi.  Nid  ydwyf 
mwyach  yn  eich  galw  yn  weis- 
ion ;  oblegid  y  gwas  ni  ŵyr  beth 
y  mae  ei  arglwydd  yn  ei  wneuth- 
ur:  ond  mi  a'ch  gelwais  chwi  yn 
gyfeillion  ;  oblegid  pob  peth  a'r  a 
gly  wais  gan  fy  Nhad,  a  hyspysais 
i  chwi.  Nid  chwi  a'm  dewisasoch 
i,  ond  myfi  a'ch  dewisais  chwi,  ac 
a'ch  ordeiniais  chwi,  fel  yr  elech 
ac  y  dygech  ffrwyth,  ac  yr  arhos- 
ai  eich  ffrwyth;  megis  pa  beth 


was  glad ;  and  exhorted  them 
all,  that  with  purpose  of  heart 
they  would  cleave  unto  the  Lord. 
For  he  was  a  good  man,  and  full 
of  the  holy  Ghost,  and  of  faith  : 
and  much  people  was  added  unto 
the  Lord.  Then  departed  Bar- 
nabas to  Tarsus,  for  to  seek  Saul. 
And  when  he  had  found  him,  he 
brought  him  unto  Antioch.  And 
it  came  to  pass,  that  a  whole 
year  they  assembled  themselves 
with  the  Church,  and  taught 
much  people :  and  the  disciples 
were  called  Christians  first  in 
Antioch.  And  in  these  days 
came  prophets  from  Jerusalem 
unto  Antioch.  And  there  stood 
up  one  of  them  named  Agabus, 
and  signified  by  the  Spirit,  that 
there  should  be  great  dearth 
throughout  all  the  world ;  which 
came  to  pass  in  the  days  of  Clau- 
dius Caesar.  Then  the  disciples, 
every  man  according  to  his  abi- 
lity, determined  to  send  relief 
unto  the  brethren  which  dwelt 
in  Judaea.  Which  also  they  did, 
and  sent  it  to  the  elders  by  the 
hands  of  Barnabas  and  Saul. 
The  Gospel.    St.  John  xv.  12. 

THIS  is  my  commandment, 
That  ye  love  one  another, 
as  I  have  loved  you.  Greater 
love  hath  no  man  than  this, 
that  a  man  lay  down  his  life 
for  his  friends.  Ye  are  my 
friends,  if  ye  do  whatsoever  I 
command  you.  Henceforth  I 
call  you  not  servants ;  for  the 
servant  knoweth  not  what  his 
lord  doeth :  but  I  have  called 
you  friends ;  for  all  things  that 
I  have  heard  of  my  Father  I 
have  made  known  unto  you. 
Ye  have  not  chosen  me,  but  I 
have  chosen  you,  and  ordain- 
ed you,  that  ye  should  go  and 
bring  forth  fruit,  and  that  your 
fruit  should  remain :  that  what- 
soever ye  shall  ask  of  the  Fa- 


Dydd  Sant  loan  Fedyddiwr. 


bynnag  a  ofynoch  gan  y  Tad  yn 
fy  Emv  i,  y  rhoddo  efe  i  chwi. 


Dydd  Sant  loan  Fedyddiwr. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  DduWj  o  rag- 
luniaeth  pa  un  y  ganed  yn 
rhyfedd  dy  was  loan  Fedyddiwr, 
ac  yr  anfonwyd  ef  i  arlwyo  ffordd 
dy  Fab  Iesu  Grist  ein  Hiachawd- 
wr,  gan  bregethu  edifeirwch; 
Gwna  i  ni  felly  ddilyn  ei  ddysg- 
eidiaeth  a'i  sanctaidd  fywyd  ef, 
fel  y  gwir  edifarhaom  yn  ol  ei 
bregeth  ef ;  ac  ar  ol  ei  esampl  y 
traethom  y  gwirionedd  yn  was- 
tadol,  y  ceryddom  gamwedd  yn 
hyderus,  ac  y  d'ioddefom  yn  uf- 
udd  er  mwyn  y  gwirionedd;  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 

Yn  lie  yr  EpistoL    Esay  xl.  1. 

CYSURWCH,  cysurwch  fy 
mhobl,  medd  eicb  Duw. 
Dywedwch  wrth  fodd  calon  Jeru- 
salem; llefwch  wrtbi  hi,  gyflawni 
ei  milwriaeth,  ddilëu  ei  hanwir- 
edd ;  o  herwydd  derbyniodd  o 
law'r  Arglwydd  yn  ddau-ddyblyg 
am  ei  boll  bechodau.  Lief  un 
yn  llefain  yn  yr  anialwch,  Parot- 
tôwch  ffordd  yr  Arglwydd,  un- 
ionwch  lwybr  i'n  Duw  ni  yn  y 
diffaethwch.  Fob  pant  a  gyfodir, 
a  phob  mynydd  a  bryn  a  ostyng- 
ir;  y  gŵyr  a  wneir  yn  uniawn, 
a'r  anwastad  yn  wastadedd.  A 
gogoniant  yr  Arglwydd  a  ddat- 
guddir,  a  phob  cnawd  ynghÿd  a'i 
gwel:  canys  genau'r  Arglwydd 
a  lefarodd  hyn.  Y  lief  a  ddy- 
wedodd,  Gwaedda.  Yntau  a 
ddywedodd,  Beth  a  waeddaf? 
Pob  cnawd  sydd  wellt,  a'i  holl 
odidowsrwydd  fel  blodeuyn  y 
maes.  Gwywa  'r  gwelltyn,  syrth 
y  blodeuyn ;  canys  Yspryd  yr 
Arglwydd  a  chwythodd  arno  : 
gwellt  yn  dd'fau  yw'r  bobl. 
Gwywa  'r  gwelltyn,  syrth  y 
blodeuyn ;    ond    gair  ein   Duw 


ther  in  my  Name,  he  may  give 
it  you. 


Saint  John  Baptist's  Day. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  by  whose 
providence  thy  servant 
John  Baptist  was  wonderfully 
born,  and  sent  to  prepare  the 
way  of  thy  Son  our  Saviour,  by 
preaching  of  repentance  ;  Make 
us  so  to  follow  his  doctrine  and 
holy  life,  that  we  may  truly  re- 
pent according  to  his  preach- 
ing; and  after  his  example  con- 
stantly speak  the  truth,  boldly 
rebuke  vice,  and  patiently  suffer 
for  the  truth's  sake ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.    Amen. 

For  the  Epistle.    Isai.  xl.  1. 

COMFORT  ye,  comfort  ye 
my  people,  saith  your  God. 
Speak  ye  comfortably  to  Jerusa- 
lem, and  cry  unto  her,  That  her 
warfare  is  accomplished;  that  her 
iniquity  is  pardoned :  for  she  hath 
received  of  the  Lord's  hand  dou- 
ble for  all  her  sins.  The  voice  of 
him  that  crieth  in  the  wilderness, 
Prepare  ye  the  way  of  the  Lord, 
make  straight  in  the  desert  a 
high -way  for  our  God.  Every 
valley  shall  be  exalted,  and  every 
mountain  and  hill  shall  be  made 
low,  and  the  crooked  shall  be 
made  straight,  and  the  rough 
places  plain.  And  the  glory  of 
the  Lord  shall  be  revealed,  and 
all  flesh  shall  see  it  together :  for 
the  mouth  of  the  Lord  hath  spok- 
en it.  The  voice  said,  Cry.  And 
he  said, What  shall  I  cry?  All 
flesh  is  grass,  and  all  the  good- 
liness  thereof  is  as  the  flower  of 
the  field.  The  grass  withereth, 
the  flower  fadeth,  because  the 
Spirit  of  the  Lord  bloweth  upon 
it :  surely  the  people  is  grass. 
The  grass  withereth,  the  flower 
fadeth  ;  but  the  word  of  our  God 


Dydd  Sant  loan  Fedyddi 


ni  a  saif  byth.  Dring  rhagot,  yr 
efan  gyles  Sion,  i  fynydd  uchel: 
dyrchafa  dy  lef  trwy  nerth,  O 
efangyles  Jerusalem :  dyrchafa, 
nac  ofna:  dywed  wrth  ddinasoedd 
Judah,  Wele,  eich  Duw  chwi. 
Wele'r  Arglwydd  Dduw  a  ddaw 
yn  erbyn  y  cadarn,  a'i  fraich  a 
ly  wodraetha  drosto :  wele  ei  wobr 
gyd  âg  ef,  a'i  waith  o'i  flaen.  Fel 
bugail  y  portha  efe  ei  braidd; 
â'i  fraich  y  casgl  ei  ŵyn,  ac  a'u 
dwg  yn  ei  fynwes,  ac  a  goledda 
'r  mammogiaid. 


Yr  Efengyl.    St.  Luc  i.  57. 

AChyflawnwyd  tymp  Elisa- 
beth i  esgor;  a  hi  a  esgorodd 
ar  fab.  A'i  chymmydogion  a'i 
chenedl  a  glybu  fawrhâu  o'r  Ar- 
glwydd ei  drugaredd  ami;  a 
hwy  a  gyd-lawenychasant  â  hi. 
A  bu,  ar  yr  wythted  dydd,  hwy 
a  ddaethant  i  enwaedu  ar  y  dyn 
bach  ;  ac  a'i  galwasant  ef  Za- 
charias,  yn  ol  enw  ei  dad.  A'i 
fam  a  attebodd  ac  a  ddywedodd, 
Nid  felly;  eithr  loan  y  gelwir 
ef.  Hwythau  a  ddywedasant 
wrthi,  Nid  oes  neb  o  th  genedl 
a  elwir  ar  yr  enw  hwn.  A  hwy 
a  wnaethant  amnaid  ar  ei  dad 
ef,  pa  fodd  y  mynnai  efe  ei  enwi 
ef.  Yntau  a  alwodd  am  argraph- 
lech,  ac  a  ysgrifenodd,  gan  ddy- 
wedyd,  loan  yw  ei  enw  ef.  A 
rhyfeddu  a  wnaethant  oil.  Ac 
agorwyd  ei  enau  ef  yn  ebrwydd, 
a'i  dafod  ef;  ac  efe  a  lefarodd, 
gan  fendithio  Duw.  A  daeth 
ofn  ar  bawb  oedd  yn  trigo  yn  eu 
cylch  hwy:  a  thrwy  boll  fynydd- 
dir  Judea  y  cyhoeddwyd  y  geir- 
iau  hyn  oil.  A  phawb  a'r  a'u 
clywsant,  a'u  gosodasant  yn  eu 
calonnau,  gan  ddywedyd,  Beth 
fyddybachgennynhwn?  Allaw'r 
Arglwydd  oedd  gyd  âg  ef.  A'i 
dad  ef  Zachar'ias  a  gyflawnwyd 


shall  stand  for  ever.  O  Zion,  that 
bringest  good  tidings,  get  thee 
up  into  the  high  mountain :  O 
Jerusalem,  that  bringest  good 
tidings,  lift  up  thy  voice  with 
strength ;  lift  it  up,  be  not  afraid: 
say  unto  the  cities  of  Judah, 
Behold  your  God.  Behold,  the 
Lord  God  will  come  with  strong 
hand,  and  his  arm  shall  rule  for 
him :  behold,  his  reward  is  with 
him,  and  his  work  before  him. 
He  shall  feed  his  flock  like  a  shep- 
herd ;  he  shall  gather  the  lambs 
with  his  arm,  and  carry  them  in 
his  bosom,  and  shall  gently  lead 
those  that  are  with  young. 
The  Gospel.    St.  Luke  i.  57- 

ELISABETH'S  full  time 
came  that  she  should  be  de- 
livered; and  she  brought  forth 
a  son.  And  her  neighbours  and 
her  cousins  heard  how  the  Lord 
had  shewed  great  mercy  upon 
her;  and  they  rejoiced  with  her. 
And  it  came  to  pass,  that  on  the 
eighth  day  they  came  to  circum- 
cise the  child  ;  and  they  called 
him  Zacharias,  after  the  name 
of  his  father.  And  his  mother 
answered  and  said,  Not  so;  but 
he  shall  be  called  John.  And 
they  said  unto  her,  There  is  none 
of  thy  kindred  that  is  called  by 
this  name.  And  they  made  signs 
to  his  father,  how  he  would  have 
him  called.  And  he  asked  for  a 
writing-table,  and  wrote,  saying, 
His  name  is  John.  And  they 
marvelled  all.  And  his  mouth 
was  opened  immediately,  and 
his  tongue  loosed,  and  he  spake, 
and  praised  God.  And  fear  came 
on  all  that  dwelt  round  about 
them  ;  and  all  these  sayings  were 
noised  abroad  throughout  all  the 
hill-country  of  Judiea.  And  all 
they  that  had  heard  them  laid 
them  up  in  their  hearts,  saying, 
What  manner  of  child  shall  this 
be?  And  the  hand  of  the  Lord 


Dydd  Sant  Petr  Apostol. 


o'r  Yspryd  Glân,  ac  a  brophwyd- 
odd,  gan  ddywedyd,  Bendigedig 
fyddo  Arglwydd  Dduw  Israel ; 
canys  efe  a  ymwelodd  ac  a 
wnaeth  ym  wared  i'w  bobl.  Ac 
efe  a  ddyrchafodd  gom  iachawd- 
wriaeth  i  ni  yn  nhŷ  Ddafydd  ei 
wasanaethwr;  megis  y  llefarodd 
trwy  enau  ei  sanctaidd  bro- 
phwydi,  y  rhai  oedd  o  ddechreuad 
y  byd;  fel  y  byddai  i  ni  ym- 
wared  rhag  ein  gelynion,  ac  o 
law  pawb  o'n  caseion;  i  gwbl- 
hâu  ei  drugaredd  â'n  tadau,  ac 
i  gofio  ei  sanctaidd  gyfammod ; 
y  llw  a  dyngodd  efe  wrth  ein  tad 
Abraham,  ar  roddi  i  ni,  gwedi 
ein  rhyddhâu  o  law  ein  gelyn- 
ion, ei  wasanaethu  ef  yn  ddi'ofn, 
mewn  sancteiddrwydd  a  chyf- 
iawnder  ger  ei  fron  ef,  holl 
ddyddiau  ein  bywyd.  A  thithau, 
fachgennyn,  a  elwir  yn  brophwyd 
i'r  Goruchaf:  canys  ti  a  âi  o 
flaen  wyneb  yr  Arglwydd,  i  bar- 
ottôi  ei  fFyrdd  ef ;  i  roddi  gwy- 
bodaeth  iachawdwriaetb  i'w  bobl, 
trwy  faddeuant  o'u  pechodau,  o 
herwydd  tiriondeb  trugaredd  ein 
Duw,  trwy  yr  hon  yr  ymwelodd 
â  ni  Godiad  Haul  o'r  uchelder, 
i  lewyrchu  i'r  rhai  sydd  yn  eist- 
edd  mewn  tywyllwch  a  chysgod 
angau,  i  gyfeirio  ein  traed  i 
ffordd  tangnefedd.  A'r  bachgen 
a  gynnyddodd,  ac  a  gryfhawyd 
yn  yr  yspryd;  ac  a  íu  yn  y 
diffaethwch  hyd  y  dydd  yr  ym- 
ddangosodd  efe  i'r  Israel. 


Dydd  Sant  Petr  Apostol. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
trwy  dy  Fab  Iesu  Grist  a 
roddaist  i'th  Apostol  Sant  Petr 
laweroedd  o  ddoniau  arbennig, 
ac  a  orchymynaist  iddo  o  ddif- 
rif  borthi  dy  braidd ;  Gwna,  ni  a 
attolygwn  i  ti,  i'r  holl  Esgobion 


was  with  him.  And  his  father 
Zacharias  was  filled  with  the 
holy  Ghost,  and  prophesied,  say- 
ing, Blessed  be  the  Lord  Gcd  of 
Israel :  for  he  hath  visited  and 
redeemed  his  people,  and  hath 
raised  up  an  horn  of  salvation 
for  us  in  the  house  of  his  ser- 
vant David ;  as  he  spake  by  the 
mouth  of  his  holy  prophets, 
which  have  been  since  the  world 
began ;  that  we  should  be  saved 
from  our  enemies,  and  from  the 
hand  of  all  that  hate  us;  to 
perform  the  mercy  promised  to 
our  fathers,  and  to  remember  his 
holy  covenant;  the  oath  which 
he  sware  to  our  father  Abra- 
ham, that  he  would  grant  unto 
us,  that  we,  being  delivered  out 
of  the  hands  of  our  enemies, 
might  serve  him  without  fear, 
in  holiness  and  righteousness 
before  him  all  the  days  of  our 
life.  And  thou,  Child,  shalt  be 
called  the  Prophet  of  the  High- 
est :  for  thou  shalt  go  before  the 
face  of  the  Lord  to  prepare  his 
ways ;  to  give  knowledge  of  sal- 
vation unto  his  people,  by  the 
remission  of  their  sins,  through 
the  tender  mercy  of  our  God, 
whereby  the  day-spring  from  on 
high  hath  visited  us;  to  give 
light  to  them  that  sit  in  dark- 
ness and  in  the  shadow  of  death, 
to  guide  our  feet  into  the  way 
of  peace.  And  the  child  grew, 
and  waxed  strong  in  spirit ;  and 
was  in  the  deserts  till  the  day  of 
his  shewing  unto  Israel. 


o 


Saint  Peter's  Day. 
The  Collect. 
Almighty  God,  who  by  thy 
Son  Jesus  Christ  didst  give 
to  thy  Apostle  Saint  Peter  many 
excellent  gifts,  and  command- 
edst  him  earnestly  to  feed  thy 
flock  ;  Make,  we  beseech  thee, 
all   Bishops    and    Pastors    dili- 

Q 


Dydd  Sant  Peir  Apostoì. 


a'r  Bugeiliaid  yn  ddyfal  breg- 
ethu  dy  sanctaidd  Air,  ac  i'r  hobl 
yn  ufuddgar  ddilyn  yr  unrhyw; 
fel  y  derbyniont  goron  y  gogon- 
iant  tragywyddol;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 
Yn  He  yr  Epistol.    Act  xii.  1. 

YNGH  YLCH  y  pryd  hwnnw 
yr  estynodd  Herod  frenhin 
ei  ddwylaw  i  ddrygu  rbai  o'r 
eglwys.  Ac  efe  a  íaddodd  Iago 
brawd  loan  â'r  cleddyf.  A  phan 
welodd  fod  yn  dda  gan  yr  Iu- 
ddewon  hynny,  efe  a  'chwaneg- 
cdd  ddala  Petr  hefyd.  (A  dyddiau 
y  bara  croyw  ydoedd  hi.)  Yr 
mvn,  wedi  ei  ddal,  a  roddes  efe 
yngharchar,  ac  a'i  traddododd  at 
bedwar  pedwariaid  o  fìlwỳr  i'w 
gadw;  gan  ewyllysio,  ar  ol  y  Pasg 
ei  ddwyn  ef  alían  at  y  bobl.  Felly 
Petr  a  gadwyd  yn  y  carchar ; 
eithr  gweddì  ddyfal  a  wnaeth- 
pwyd  gan  yr  eglwys  at  Dduw 
drosto  ef.  A  phan  oedd  Herod 
â'i  fryd  ar  ei  ddwyn  ef  allan,  y 
nos  honno  yr  oedd  Petr  yn  cysgu 
rhwng  dau  filwr,  wedi  ei  rwyrao 
à  dwy  gadwyn;  a'r  ceidwaid  ó 
flaen  y  drws  oeddynt  yn  cadw  y 
carchar.  Ac  wele,  angel  yr  Ar- 
glwydd  a  safodd  ger  Haw,  a  goleuni 
a  ddisgleiriodd  yn  y  carchar :  ac 
efe  a  darawodd  ystlys  Petr,  ac 
a'i  cyfododd  ef,  gan  ddywedyd, 
Cyfod  yn  fuan.  A'i  gadwyni  ef 
a  syrthiasant  oddi  wrth  ei  ddwy- 
law.  A  dywedodd  yr  angel 
wrtho,  Ymwregysa,  a  rhwym  dy 
sandalau.  Ac  felly  y  gwnaeth 
efe.  Yna  y  dywedodd,  Bwrw  dy 
wisg  am  danat,  a  chanlyn  fi.  Ac 
efe  a  aeth  allan,  ac  a'i  canlynodd 
ef;  ac  ni's  gwybu  mai  gwir  oedd 
y  peth  a  wnaethid  gan  yr  angel, 
eithr  yr  oedd  yn  tybied  mai  gwel- 
ed  gweledigaeth  yr  oedd.  Ac 
wedi  myned  o  honynt  heb  law 

Jr  gyntaf  a'r  ail  wyliadwriaeth, 
iwv  a  ddaethant  i'r  porth  haiarn 
yr  mvn  sydd  yn  arwain  i'r  ddin- 


gently  to  preach  thy  holy  "Word, 
and  the  people  obediently  to  fol- 
low the  same,  that  they  may  re- 
ceive the  crown  of  everlasting 
glory;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

For  the  Epistle.    Acts  xii.  1. 

ABOUT  that  time  Herod  the 
king  stretched  forth  his 
hands  to  vex  certain  of  the 
Church.  And  he  killed  James 
the  brother  of  John  with  the 
sword.  And,  because  he  saw  it 
pleased  the  Jews,  he  proceeded 
further  to  take  Peter  also.  (Then 
were  the  days  of  unleavened 
bread.)  And  when  he  had  ap- 
prehended him,  he  put  him  in 
prison,  and  delivered  him  to 
four  quaternions  of  soldiers  to 
keep  him,  intending  after  Eas- 
ter to  bring  him  forth  to  the 
people.  Peter  therefore  was  kept 
in  prison  ;  but  prayer  was  made 
without  ceasing  of  the  Church 
unto  God  for  him.  And  when 
Herod  would  have  brought  him 
forth,  the  same  night  Peter  was 
sleeping  between  two  soldiers, 
bound  with  two  chains;  and 
the  keepers  before  the  door  kept 
the  prison.  And  behold,  the 
angel  of  the  Lord  came  upon 
him,  and  a  light  shined  in  the 
prison;  and  he  smote  Peter  on 
the  side,  and  raised  him  up, 
saying,  Arise  up  quickly.  And 
his  chains  fell  off  from  his 
hands.  And  the  angel  said  unto 
him,  Gird  thyself,  and  bind 
on  thy  sandals:  and  so  he  did. 
And  he  saith  unto  him,  Cast 
thy  garment  about  thee,  and 
follow  me.  And  he  went  out 
and  followed  him;  and  wist  not 
that  it  was  true  which  was  done 
by  the  angel ;  hut  thought  he 
saw  a  vision.  When  they  were 
past  the  first  and  the  second 
ward,  they  came  unto  the  iron 
gate  that  leadeth  unto  the  city. 


Dydd  Sant  Iago  Apostol. 


as ;  yr  hwn  a  ymagorodd  idclynt 
o'i  waith  ei  hun:  ac  wedi  eu 
myned  allan,  hwy  a  aethant  ar 
hyd  un  heolj  ac  yn  ebrwydd 
yr  angel  a  aeth  ymaith  oddi 
wrtho.  A  Phetr,  wedi  dyfod 
atto  ei  hun,  a  ddywedodd,  Yn 
awr  y  gwn  yn  wir  anfon  o'r 
Arglwydd  ei  angel,  a'ra  gwared 
i  allan  o  law  Herod,  ac  oddi 
wrth  holl  ddisgwyliad  pobl  yr 
Iuddewon. 
Yr  Efengyl.   St.  Matth.  xvi.  13. 

WEDI  dyfod  yr  Iesu  i  du- 
eddau  Cesarea  Philippi, 
efe  a  ofynodd  i'w  ddisgyblion, 
gan  ddywedyd,  Pwy  y  mae  dyn- 
ion  yn  dywedyd  fy  mod  i,  Mab 
y  dyn?  A  hwy  a  ddywedasant, 
Rhai,  mai  loan  Fedyddiwr;  a 
rhai,  mai  Elias;  ac  eraill,  mai 
Jeremias,  neu  un  o'r  prophwydi. 
Efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Ond 
pwy  meddwch  chwi  ydwyf  fi? 
A  Simon  Petr  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Ti  yw  y  Crist,  Mab 
y  Duw  byw.  A'r  Iesu  gan  atteb, 
a  ddywedodd  wrtho,  Gwýn  dy 
fyd  di,  Simon  mab  Jona  :  canys 
nid  cig  a  gwaed  a  ddatguddiodd 
hyn  i  ti,  ond  fy  Nhad  yr  hwn 
sydd  yn  y  nefoedd.  Ac  yr  ydwyf 
finnau  yn  dywedyd  i  ti,  mai  ti 
yw  Petr ;  ac  ar  y  graig  hon  yr 
adeiladaf  fy  eglwys:  a  phyrth 
uffern  ni's  gorchfygant  hi.  A 
rhoddaf  i  ti  agoriadau  teyrnas 
nefoedd:  a  pha  beth  bynnag  a 
rwymech  ar  y  ddaear,  a  fydd 
rhwymedig  yn  y  nefoedd ;  a  pha 
beth  bynnag  a  ryddhâech  ar  y 
ddaear,  a  fydd  wedi  ei  ryddhâu 
yn  y  nefoedd. 


Dydd  Sant  Iago  Apostol. 
Y  Colect. 

CAN  I  ATT  A,  O  drugarog 
Dduw,  megis  y  bu  i'th  wỳn- 
fydedig  Apostol  Sant  Iago,  gan 
ymado  â'i  dad,  ac  â  chwbl  a'r 
oedd  eiddo,  yn  ebrwydd  ufudd- 


whidh  opened  to  them  of  his 
own  accord  ;  and  they  went 
out,  and  passed  on  through  one 
street,  and  forthwith  the  angel 
departed  from  him.  And  when 
Peter  was  come  to  himself,  he 
said,  Now  I  know  of  a  surety, 
that  the  Lord  hath  sent  his  an- 
gel, and  hath  delivered  me  out 
of  the  hand  of  Herod,  and  from 
all  the  expectation  of  the  people 
of  the  Jews. 
The  Gospel.    St.  Matth.  xvi.  13. 

WHEN  Jesus  came  into  the 
coasts  of  Caesarea  Phi- 
lippi, he  asked  his  disciples,  say- 
ing, Whom  do  men  say  that  I, 
the  Son  of  man,  am  ?  And  they 
said,  Some  say  that  thou  art 
John  the  Baptist,  some  Elias, 
and  others  Jeremias,  or  one  of 
the  prophets.  He  saith  unto 
them,  But  whom  say  ye  that  I 
am?  And  Simon  Peter  answer- 
ed and  said,  Thou  art  Christ, 
the  Son  of  the  living  God.  And 
Jesus  answered  and  said  unto 
him,  Blessed  art  thou,  Simon 
Bar-jona  :  for  flesh  and  blood 
hath  not  revealed  it  unto  thee, 
but  my  Father  which  is  in  hea- 
ven. And  I  say  also  unto  thee, 
That  thou  art  Peter,  and  upon 
this  rock  I  will  build  my  Church  ; 
and  the  gates  of  hell  shall  not 
prevail  against  it.  And  I  will 
give  unto  thee  the  keys  of  the 
kingdom  of  heaven:  and  what- 
soever thou  shalt  bind  on  earth 
shall  be  bound  in  heaven ;  and 
whatsoever  thou  shalt  loose  on 
earth    shall   be  loosed    in  hea- 


Saint  James  the  Apostle. 
The  Collect. 

GRANT,  O  merciful  God, 
that  as  thine  holy  Apostle 
Saint  James,  leaving  his  father 
and    all    that  he    had,   without 
delay    was    obedient    unto    the 
Q2 


Dgdd  Sant  logo  ApostoL 


Y 


hâu  i  alvvad  dy  Fab  Iesu  (?rist, 
a'i  ddilyn  ef;  felly  i  ninnau, 
gan  ymwrthod  â  holl  chwantau 
y  byd  a'r  cnawd,  yn  wastad  fod 
yn  baröd  i  ddilyn  dy  orchym- 
ynion  sanctaidd;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.    Amen. 

Yn  lleyr  Epistol.  Act.  xi.  27, 
a  rhan  o'r  xii.  Bennod. 
N  y  dyddiau  hynny  daeth 
prophwydi  o  Jerusalem  i 
waered  i  Antiochia.  Ac  un  o 
honynt,  a'i  enw  Agabus,  a  gyf- 
ododd,  ac  a  arwyddocaodd  trwy 
yr  Yspryd,  y  byddai  newyn 
mawr  dros  yr  boll  fyd ;  yr  hwn 
hefyd  a  fu  dan  Claudius  Cesar. 
Yna'r  disgyblion,  bob  un  yn  ol 
ei  allu.  a  fwriadasant  anfon  cym- 
morth  i'r  brodyr  oedd  yn  pres- 
wylio  yn  Judea.  Yr  hyn  beth 
hefyd  a  wnaethant,  gan  ddanfon 
at  yr  henuriaid  trwy  law  Bar- 
nabas a  Saul.  Ac  ynghylch  y 
pryd  hynny  yr  estynodd  He- 
rod frenhin  ei  ddwylaw  i  ddrygu 
rbai  o'r  eglwys.  Ac  efe  a  laddodd 
Iago  brawd  loan  â'r  cleddyf.  A 
phan  welodd  fod  yn  dda  gan  yr 
luddewon  hynny,  efe  a  'chwan- 
egodd  ddala  Petr  hefyd. 
Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xx.  20. 

YNA  y  daeth  mam  meibion 
Zebedeus  atto,  gyd  â'i  meib- 
ion, gan  addoli,  a  deisyf  rhyw 
beth  ganddo.  Ac  efe  a  ddy- 
wedodd  wrthi,  Pa  beth  a  fynm  ? 
Dywedodd  hithau  wrtho,  Dy- 
wed  am  gael  o'm  dau  fab  hyn 
eistedd,  y  naill  ar  dy  law  ddehau, 
a'r  Hall  ar  dy  law  aswy,  yn  dy 
frenhiniaeth.  A'r  Iesu  a  atteb- 
odd  ac  a  ddywedodd,  Ni  wydd- 
och  chwi  beth  yr  ydych  yn  ei 
ofyn.  A  ellwch  chwi  yfed  o'r 
cwppan  yr  ydwyf  fi  ar  yfed  o 
hono,  á'ch  bedyddio  à'f  bedydd 
y  bedyddir  fi  ?  Dywedasant 
wrtho,  Gallwn.  Ac  efe  a  ddy- 
wedodd wrthynt,  Di'au  yr  yfwch 
o'm   cwppan,  ac  y'ch   bedyddir 


calling  of  thy  Son  Jesus  Christ, 
and  followed  him;  so  we,  for- 
saking all  worldly  and  carnal 
affections,  may  be  evermore  rea- 
dy to  follow  thy  holy  command- 
ments ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.  Amen. 
For  the  Epistle.  Acts  xi.  27,  and 
part  of  Chap.  xii. 

IN  those  days  came  prophets 
from  Jerusalem  unto  Anti- 
och.  And  there  stood  up  one  of 
them  named  Agabus,  and  sig- 
nified by  the  Spirit,  that  there 
should  be  great  dearth  through- 
out all  the  world;  which  came 
to  pass  in  the  days  of  Claudius 
Caesar.  Then  the  disciples,  every 
man  according  to  his  ability,  de- 
termined to  send  relief  unto  the 
brethren  which  dwelt  in  Judsea. 
Which  also  they  did,  and  sent 
it  to  the  elders  by  the  hands  of 
Barnabas  and  Saul.  Now  about 
that  time  Herod  the  king  stretch- 
ed forth  his  hands  to  vex  certain 
of  the  Church.  And  he  killed 
James  the  brother  of  John  with 
the  sword.  And,  because  he  saw 
it  pleased  the  Jews,  he  proceed- 
ed further  to  take  Peter  also. 
The  Gospel.    St.  Matth.  xx.  20. 

THEN  came  to  him  the  mo- 
ther of  Zebedee's  children 
with  her  sons,  worshipping  him, 
and  desiring  a  certain  thing  of 
him.  And  he  said  unto  her, 
What  wilt  thou  ?  She  saith  unto 
him,  Grant  that  these  my  two 
sons  may  sit,  the  one  on  thy 
right  hand,  and  the  other  on  the 
left,  in  thy  kingdom.  But  Jesus 
answered  and  said,  Ye  know 
not  what  ye  ask.  Are  ye  able 
to  drink  of  the  cup  that  I  shall 
drink  of,  and  to  be  baptized  with 
the  baptism  that  I  am  baptized 
with  ?  They  say  unto  him,  We 
are  able.  And  he  saith  unto 
them,  Ye  shall  drink  indeed  of 
my  cup,  and  be  baptized  with 


Dydd  Saul  Bartholomëus  Aposlol. 


â'r  bedydd  y'm  bedyddir  âg  ef : 
eithr  eistedd  ar  fy  flaw  ddehau, 
ac  ar  fy  Haw  aswy,  nid  eiddof 
ei  roddi,  ond  i'r  sawl  y  darpar- 
wyd  gan  fy  Xhad.  A  phan 
glybu  y  deg  hyn,  hwy  a  sorras- 
ant  wrth  y  ddau  frodyr.  A'r 
Iesu  a'u  gahvodd  hwynt  atto, 
ac  a  ddywedodd,  Chwi  a  wydd- 
och  fod  pennaethiaid  y  Cenhedl- 
oedd  yn  tra-arglwyddiaethu  ar- 
nynt,  a'r  rhai  mawrion  yn  tra- 
awdurdodi  arnynt  hwy.  Eithr 
nid  felly  y  bydd  yn  eich  plith 
chwi :  ond  pwy  bynnag  a  fynno 
fod  yn  fawr  yn  eich  plith  chwi, 
bydded  yn  weinidog  i  chwi;  a 
phwy  bynnag  a  fynno  fod  yn 
bennaf  yn  eich  plith,  bydded  yn 
was  i  chwi :  megis  na  ddaeth 
Mab  y  dyn  i'w  wasanaethu,  ond 
i  wasanaethu,  ac  i  roddi  ei  ein- 
ioes  yn  bridwerth  dro6  lawer. 


Dydd  Sunt  Bartholomiius  Apostol. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  a  byth-barhâus 
Dduw,  yr  hwn  a  roddaist 
ras  i'th  Apostol  Bartholomëus, 
i  wir  gredu,  ac  i  bregethu  dy 
Air;  Nyni  a  attolygwn  i  ti  gan- 
iattâu  i'th  Eglwys  garu  y  Gair 
a  gredodd  efe,  a  phregethu  a  der- 
byn  yn  unrhyw  ;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.   Amen. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Act.  v.  12. 

TRWY  ddwylaw  yr  apostol- 
ion  y  gwnaed  arwyddion  a 
rhyfeddodau  lawer  ym  mhlith 
y  bobl:  (ac  yr  oeddynt  oil  yn 
gyttun  ym  mhorth  Salomon. 
Eithr  ni  feiddiai  neb  o'r  lleill 
ymgyssylltu  â  hwynt  :  ond  y 
bobl  oedd  yn  eu  mawrhâu.  A 
'chwanegwyd  attynt  rai  yn  credu 
yn  yr  Arglwydd,  lli'aws  o  wỳr  a 
gwragedd  hefyd)  hyd  oni  ddyg- 
ent  y  rhai  cleifion  allan  ar  hyd 
yr  heolydd,  a'u  gosod  ar  welyau 
a  glythau,  fel  o'r  hyn  lleiaf  y 


the  baptism  that  I  am  baptized 
with:  but  to  sit  on  my  right 
hand,  and  on  my  left,  is  not 
mine  to  give;  but  it  shall  be 
given  to  them  for  whom  it  is 
prepared  of  my  Father.  And 
when  the  ten  heard  it,  they  were 
moved  with  indignation  against 
the  two  brethren.  But  Jesus 
called  them  unto  him,  and  said, 
Ye  know  that  the  princes  of  the 
Gentiles  exercise  dominion  over 
them,  and  they  that  are  great 
exercise  authority  upon  them. 
But  it  shall  not  be  so  among 
you :  but  whosoever  will  be  great 
among  you,  let  him  be  your 
minister  ;  and  whosoever  will  be 
chief  among  you,  let  him  be  your 
servant :  even  as  the  Son  of  man 
came  not  to  be  ministered  unto, 
but  to  minister,  and  to  give  his 
life  a  ransom  for  many. 


Saint  Bartholomew  the  Apostle. 
The  Collect. 

O  Almighty  and  everlasting 
God,  who  didst  give  to 
thine  Apostle  Bartholomew  grace 
truly  to  believe  and  to  preach 
thy  Word;  Grant,  we  beseech 
thee,  unto  thy  Church,  to  love 
that  Word  which  he.  believed, 
and  both  to  preach  and  receive 
the  same ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 

For  the  Epistle.    Acts  v.  12. 

BY  the  hands  of  the  Apostles 
were  many  signs  and  won- 
ders wrought  among  the  people : 
(and  they  were  all  with  one  ac- 
cord in  Solomon's  porch  :  and  of 
the  rest  diirst  no  man  join  him- 
self to  them:  but  the  people 
magnified  them :  and  believers 
were  the  more  added  to  the 
Lord,  multitudes  both  of  men 
and  women  :)  insomuch  that 
they  brought  forth  the  sick  into 
the  streets,  and  laid  them  on 
beds  and   couches,  that  at  the 


Dydd  Sant  Matthew  Efàngylwr. 


cysgodai  cysgocT  Petr,  pan  ddelai 
heibio,  rai  o  honynt.  A  lli'aws 
a  ddaeth  hefyd  ynghŷd  o'r  dinas- 
oedd  o  amgylch  Jerusalem,  gan 
ddwyn  rhai  cleifion,  a  rhai  a 
drallodid  gan  ysprydion  aflan  ; 
y  rhai  a  iachawyd  oil. 

Yr  Efengyl.    St.  Luc  xxii.  24. 

ABu  ymryson  yn  eu  plifh, 
pwy  o  honynt  a  dybygid  ei 
fod  yn  fwyaf.  Ac  efe  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Y  mae  bren- 
hinoedd  y  Cenhedloedd  yn  ar- 
glwyddiaethu  arnynt;  a'r  rhai 
sy  mewn  awdurdod  arnynt,  a 
elwir  yn  bendefigion.  Ond  na 
fyddwch  chwi  felly:  eithr  y 
mwyaf  yn  eich  plith  chwi, 
bydded  megis  yr  ieuangaf;  a'r 
pennaf,  megis  yr  hwn  sydd  yn 
gweini.  Canys  pa  un  fwyaf,  ai'r 
hwn  sydd  yn  eistedd  ar  y  bwrdd, 
ai'r  hwn  sydd  yn  gwasanaethu? 
Onid  yr  hwn  sydd  yn  eistedd  ar 
y  bwrdd  ?  eithr  yr  ydwyf  fi  yn 
eich  mysg,  fel  un  yn  gwasan- 
aethu. A  chwychwi  yw  y  rhai 
a  arhosasoch  gyd  â  mi  yn  fy 
mhrofedigaethau.  Ac  yr  wyf  fi 
yn  ordeinio  i  chwi  deyrnas,  megis 
yr  ordeiniodd  fy  Nhad  i  minnau ; 
fel  y  bwyttaoch  ac  yr  yfoch  ar  fy 
mwrdd  1  yn  fy  nheyrnas,  ac  yr 
eisteddoch  ar  orseddfeydd,  yn 
barnu  deuddeg  Uwyth  Israel. 


Dydd  Sant  Matthew  Efangylwr. 
Y  Cotect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
drwy  dy  wỳnfydedig  Fab 
a  elwaist  Matthew,  o'r  dollfa,  i 
fod  yn  Apostol,  ac  yn  Efangylwr  ; 
Caniattà  i  ni  ras  i  ymwrthod  â 
holl  gybyddus  ddeisyfion,  ac  â 
thrachwantus  serch  golud  bydol, 
ac  i  ddilyn  yr  unrhyw  dy  Fab 
Iesu  Grist,  yr  hwn  sydd  yn  byw, 
ac  yn  teyrnasu  gyd  â  thi  a'r 
Yspryd  Glàn,  yn  un  Duw,  heb 
drangc  na  gorphen.    Amen. 


least  the  shadow  of  Peter  passing 
by  might  overshadow  some  of 
them.  There  came  also  a  mul- 
titude out  of  the  cities  round 
about  unto  Jerusalem,  bringing 
sick  folks,  and  them  which  were 
vexed  with  unclean  spirits;  and 
they  were  healed  every  one. 
The  Gospel.    St.  Luke  xxii.  24. 

AND  there  was  also  a  strife 
among  them,  which  of 
them  should  be  accounted  the 
greatest.  And  he  said  unto  them, 
The  kings  of  the  Gentiles  ex- 
ercise lordship  over  them;  and 
they  that  exercise  authority 
upon  them  are  called  benefac- 
tors. But  ye  shall  not  be  so: 
but  he  that  is  greatest  among 
you,  let  him  be  as  the  younger  ; 
and  he  that  is  chief,  as  he  that 
doth  serve.  For  whether  is 
greater,  he  that  sitteth  at  meat, 
or  he  that  serveth?  is  not  he 
that  sitteth  at  meat?  but  I  am 
among  you  as  he  that  serveth. 
Ye  are  they  which  have  con- 
tinued with  me  in  my  tempta- 
tions. And  I  appoint  unto  you 
a  kingdom,  as  my  Father  hath 
appointed  unto  me;  that  ye 
may  eat  and  drink  at  my  table 
in  my  kingdom,  and  sit  on 
thrones  judging  the  twelve 
tribes  of  Israel. 


Saint  Matthew  the  Apostle. 
The  Collect. 

O  Almighty  God,  who  by  thy 
blessed  Son  didst  call  Mat- 
thew from  the  receipt  of  custom 
to  be  an  Apostle  and  Evan- 
gelist; Grant  us  grace  to  for- 
sake all  covetous  desires,  and 
inordinate  love  of  riches,  and 
to  follow  the  same  thy  Son 
Jesus  Christ,  who  liveth  and 
reigneth  with  thee  and  the  Ho- 
ly Ghost,  one  God,  world  with- 
out end.    Amen. 


Dydd  Sa?it  Matthew  Efangyln-r. 


Yr  Epistol.   2  Cor.  iv.  1. 

GAN  fod  i  ni  y  weinidogaeth 
hon,  megis  y  cawsom  dru- 
garedd,  nid  ydym  yn  pallu. 
Eithr  ni  a  ymwrthodasom  â 
chuddiedig  bethau  cywilydd, 
heb  rodio  mewn  cyfrwysdra,  na 
thrin  gair  Duw  yn  dwyllodrus  ; 
eithr  trwy  eglurhâd  y  gwirion- 
edd,  yr  ydym  yn  ein  canmol 
ein  hun  wrth  bob  cydwybod 
dynion,  yngolwg  Duw.  Ac  os 
cuddiedig  yw  ein  hefengyl  ni, 
yn  y  rhai  coîledig  y  mae  yn 
guddiedig:  yn  y  rhai  y  dallodd 
duw  y  byd  hwn  feddyLiau  y 
rhai  digred,  fel  na  thywynnai 
iddynt  lcwyrch  efengyl  ogon- 
eddus  Crist,  yr  hwn  yw  delw 
Duw.  Canys  nid  ydym  yn  ein 
pregethu  ein  hunain,  end  Crist 
Iesu  yr  Arghvydd ;  a  ninnau  yn 
weision  i  chwi  er  mwyn  Iesu. 
Canys  Duw,  yr  hwn  a  orchym- 
ynodd  i'r  goleuni  lewyrchu  o 
iywyllwch,  a  lewyrchodd  yn  ein 
calonnau,  i  roddi  goleuni  gwy- 
bodaeth  gogoniant  Duw,  yn  Avyn- 
eb  Iesu  Grist. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  ix.  9. 

AC  i'el  yr  oedd  yr*  Iesu  yn 
myned  oddi  yno,  efe  a  canfu 
wr  yn  eistedd  wrth  y  dollfa,  a 
elwid  Matthew;  ac  a  ddywed- 
odd  wrtho,  Canlyn  fi.  Ac  efe  a 
gyfododd,  ac  a'i  canlynodd  ef. 
A  bu,  ac  efe  yn  eistedd  i  fwytta 

Ìm  y  tv,  wele'hefyd,  publicanod 
awer  â  phechaduriaid  a  ddaeth- 
ant,  ac  a  eisteddasant  gyd  â'r  Iesu 
a'i  ddisgyblion.  A  phan  welodd 
y  Phariseaid,  hwy  a  ddy wedasant 
wrth  ei  ddisgyblion  ef,  Pah  am  y 
bwytty  eich  Athraw  chwi  gyd 
â'r  publicanod  a'r  pechaduriaid? 
A  phan  glybu'r  Iesu,  efe  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Nid  rhaid  i'r 
rhai  iach  wrth  feddyg,  ond  i'r 
rhai  cleifion.  Ond"  ewch,  a 
dysgweh  pa  beth  yw  hyn ; 
Trugaredd  yr  ydwyf  yn  ei  ew- 


The  Epistle.    2  Cor.  iv.  1. 

THEREFORE  seeing  we 
have  this  ministry,  as  we 
have  received  mercy,  we  faint 
not;  but  have  renounced  the 
hidden  things  of  dishonesty,  not 
walking  in  craftiness,  nor  hand- 
ling the  Word  of  God  deceit- 
fully,  but   by   manifestation   of 

j  the  truth  commending  ourselves 

I  to  every  man's  conscience  in  the 
sight  of  God.  But  if  our  Gos- 
pel be  hid,  it  is  hid  to  them  that 

j  are  lost :  in  whom  the  God  of 
this    world    hath    blinded    the 

j  minds  of  them  which  believe 
not,  lest  the  light  of  the  glori- 
ous Gospel  of  Christ,  who  is  the 
image  of  God,  should  shine  unto 
them.  For  we  preach  not  our- 
selves,   but    Christ    Jesus    the 

'  Lord;  and  ourselves  your  ser- 
vants for  Jesus'  sake.  For  God, 
who  commanded  the  light  to 
shine  cut  of  darkness,  hath 
sinned  in  our  hearts,  to  give  the 
light  of  the  knowledge  of  the 
glory  of  God,  in  the  face  of 
Jesus  Christ. 

The  Gospel.    St.  Matth.  ix.  9. 

AND  as  Jesus  passed  forth 
from  thence,  he  saw  a  man 
named  Matthew,  sitting  at  the 
receipt  of  custom :  and  he  saith 
unto  him,  Follow  me.  And  he 
arose,  and  followed  him.  And 
it  came  to  pass,  as  Jesus  sat  at 
meat  in  the  house,  behold, 
many  Publicans  and  sinners 
came,  and  sat  down  with  him 
and  his  disciples.  And  when 
the  Pharisees  saw  it,  they  said 
unto  his  disciples,  "Why  eateth 
your  Master  with  Publicans  and 
sinners  ?  But  when  Jesus  heard 
that,  he  said  unto  them,  They 
that  be  whole  need  not  a  phy- 
sician, but  they  that  are  sick. 
But  go  ye  and  learn  what  that 
meanethj  I  will  have  mercy, 
and  net  sacrifice;  for  I  am  not 


Dydd  Sunt  Mihangel  a'r  holl  Angylion. 


yllysio,  ac  nid  aberth :  canys  ni 
ddaethum  i  alw  rhai  cyfiawn, 
ond  pechaduriaid  i  edifeirwch. 


Dydd  Sant  Mihangel  dr  holl 
Angylion. 

Y  Colect. 

ODragywyddol  Dduw,  yr 
hwn  a  ordeiniaist  ac  a 
osodaist  wasanaethau  angylion 
a  dynion  mewn  trefn  ryfedd  ; 
Caniattà  yn  drugarog,  megis  y 
mae  dy  angylion  sanctaidd  yn 
wastad  yn  gwneuthur  i  ti  was- 
anaeth  yn  y  nefoedd  ;  felly  bod 
o  honynt,  trwy  dy  drefniad  di, 
yn  gymmorth  ac  yn  amddifFyn  i 
ni  ar  y  ddaear ;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.   Amen. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Dat.  xii.  "J. 

ABu  rhyfel  yn  y  nef ;  Michael 
a'i  angylion  a  ryfelasant  yn 
erbyn  y  ddraig;  ar  ddraig  a 
ryfelodd,  a'i  hangylion  hithau, 
ac  ni  orfuant ;  a'u  lie  hwynt  ni's 
cafwyd  mwyach  yn  y  nef.  A 
bwriwyd  allan  y  ddraig  fawr,  yr 
hen  sarph,  yr  hon  a  elvvir  diafol  a 
Satan,  yr  hwn  sydd  yn  twyllo'r 
holl  fyd :  efe  a  fwriwyd  allan  i'r 
ddaear,  a'i  angylion  a  fwriwyd 
allan  gyd  âg  ef.  Ac  mi  a  glyw- 
ais  lef  uchel  yn  dywedyd  yn  y 
nef,  Yr  awrhon  y  daeth  iachawd- 
wriaeth,  a  nerth,  a  theyrnas  ein 
Duw  ni,  a  gallu  ei  Grist  ef: 
canys  cyhuddwr  ein  brodyr  ni  a 
fwriwyd  i'r  llawr,  yr  hwn  oedd 
yn  eu  cyhuddo  hwy  ger  bron  ein 
Duw  ni  ddydd  a  nos.  A  hwy 
a'i  gorchfygasant  ef  trwy  waed 
yr  Oen,  a  thrwy  air  eu  tystiol- 
aeth  hwynt ;  ac  ni  charasant  eu 
heinioes  nyd  angau.  O  herwydd 
hyn  llawenhêwch,  y  nefoedd,  a'r 
rhai  ydych  yn  trigo  ynddynt. 
Gwae  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y 
ddaear,  a'r  môr:  canys  diafol 
a  ddisgynodd  attoch  chwi,  a 
chanddo  lid  mawr;  o  herwydd 


come  to  call  the  righteous,  but 
sinners  to  repentance. 


Saint  Michael  and  all  Angels. 

The  Collect. 

O  Everlasting  God,  who  hast 
ordained  and  constituted 
the  services  of  Angels  and  men 
in  a  wonderful  order;  Merci- 
fully grant,  that  as  thy  holy 
Angels  alway  do  thee  service  in 
heaven,  so  by  thy  appointment 
they  may  succour  and  defend  us 
on  earth;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 


For  the  Epistle.    Rev.  xii.  7- 

THERE  was  war  in  heaven  : 
Michael  and  his  angels 
fought  against  the  dragon,  and 
the  dragon  fought  and  his  an- 
gels; and  prevailed  not,  neither 
was  their  place  found  any  more 
in  heaven.  And  the  great  dra- 
gon was  cast  out,  that  old  ser- 
pent, called  the  devil  and  Sa- 
tan, which  deceiveth  the  whole 
world;  he  was  cast  out  into  the 
earth,  and  his  angels  were  cast 
out  with  him.  And  I  heard  a 
loud  voice  saying  in  heaven, 
Now  is  come  salvation,  and 
strength,  and  the  kingdom  of 
our  God,  and  the  power  of  his 
Christ:  for  the  accuser  of  our 
brethren  is  cast  down,  which 
accused  them  before  our  God 
day  and  night.  And  they  over- 
came him  by  the  blood  of  the 
Lamb,  and  by  the  word  of  their 
testimony;  and  they  loved  not 
their  lives  unto  the  death.  There- 
fore rejoice,  ye  heavens,  and  ye 
that  dwell  in  them.  Wo  to  the 
inhabiters  of  the  earth,  and  of 
the  sea:  for  the  devil  is  come 
down    unto    you,   having    great 


Di/dd  Sant  Mihangcl  a'r  holl  Angylion. 

ei  fod  yn  gwybod  nad  oes  iddo    wrath,  because  he  knoweth  that 
ond  ychydig  amser.  he  hath  but  a  short  time. 

The  Gospel.    St.  Matth.  xviii.  1. 
A  T  the  same  time  came  the 


Yr  Efengyl.    St.  Matth.  xviii.  1. 

AR  yr  awr  honno  y  daeth  y 
disgyblion  at  yr  Iesu,  gan 
ddywedyd,  Pwy  sydd  fwyaf  yn 
nheyrnas  nefoedd  ?  A'r  Iesu  a 
alwodd  atto  fachgennyn,  ac  a'i 
gosododd  yn  eu  canol  hwynt ; 
ac  a  ddywedodd,  Yn  wir  y  dy- 
wedaf  i  chwi,  Oddi  eithr  eich 
troi  chwi,  a'ch  gwneuthur  fel 
plant  bychain,  nid  ewch  chwi 
ddim  i  mewn  i  deyrnas  nefoedd. 
Pwy  bynnag  gan  hynny  a'i 
gostyngo  ei  hunan  fel  y  bach- 
gennyn  hwn,  hwnnw  y  w'r  mwyaf 
yn  nheyrnas  nefoedd.  A  phwy 
bynnag  a  dderbynio  gyfryw 
fachgennyn  yn  fy  Enw  i,  a'm 
derbyn  i.  A  phwy  bynnag  a 
rwystro  un  o'r  rhai  by  chain  hyn 
a  gredant  ynof  fi,  da  fyddai 
iddo  pe  crogid  maen  melin  am 
ei  wddf,  a'i  foddi  yn  eigion 
y  môr.  Gwae'r  byd  oblegid 
rhwystrau  :  canys  anghenraid 
yw  dyfod  rhwystrau;  er  hynny 
gwae  y  dyn  hwnnw  drwy'r  hwn 
y  daw  y  rhwystr.  Am  hynny, 
os  dy  law  neu  dy  droed  a'th 
rwystra,  tor  hwynt  ymaith,  a 
thafl  oddi  wrthyt :  gwell  y w  i  ti 
fyned  i  mewn  i'r  bywyd  yn 
gloff,  neu  yn  anafus,  nag  â 
chennyt  ddwy  law,  neu  ddau 
droed,  dy  daflu  i'r  tân  tragy- 
wyddol.  Ac  os  dy  lygad  a'th 
rwystra,  tyn  ef  allan,  a  thafl 
oddi  wrthyt :  gwell  yw  i  ti  yn 
un-llygeidiog  fyned  i  mewn  i'r 
bywyd,  nag  â  dau  lygad  gennyt 
dy  daflu  i  dàn  uffern.  Edrych- 
wch  na  ddirmygoch  yr  un  o'r 
rhai  bychain  hyn :  canys  yr  yd- 
wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  fod  eu 
hangylion  hwy  yn  y  nefoedd 
bob  amser  yn  gweled  wyneb  fy 
Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y  nef- 
oedd. 


Ji\.  disciples  unto  Jesus,  say- 
ing, Who  is  the  greatest  in  the 
Kingdom  of  beaven  ?  And  Jesus 
called  a  little  child  unto  him, 
and  set  him  in  the  midst  of 
them,  and  said,  Verily  I  say  un- 
to you,  Except  ye  be  converted, 
and  become  as  little  children, 
ye  shall  not  enter  into  the  King- 
dom of  heaven.  Whosoever 
therefore  shall  humble  himself 
as  this  little  child,  the  same  is 
greatest  in  the  Kingdom  of  hea- 
ven. And  whoso  shall  receive 
one  such  little  child  in  my 
Name,  receiveth  me.  But  whoso 
shall  offend  one  of  these  little 
ones  which  believe  in  me^  it 
were  better  for  him  that  a  mil- 
stone  were  hanged  about  his 
neck,  and  that  he  were  drowned 
in  the  depth  of  the  sea.  Wo 
unto  the  world  because  of  of- 
fences :  for  it  must  needs  be 
that  offences  come:  but  wo  to 
that  man  by  whom  the  offence 
cometh.  Wherefore  if  thy  hand 
or  thy  foot  offend  thee,  cut 
them  off,  and  cast  them  from 
thee :  it  is  better  for  thee  to  en- 
ter into  life  halt  or  maimed,  ra- 
ther than  having  two  hands  or 
two  feet  to  be  cast  into  everlast- 
ing fire.  And  if  thine  eye  offend 
thee,  pluck  it  out,  and  cast  it 
from  thee:  it  is  better  for  thee 
to  enter  into  life  with  one  eye, 
rather  than  having  two  eyes 
to  be  cast  into  hell-fire.  Take 
heed  that  ye  despise  not  one 
of  these  little  ones;  for  I  say 
unto  you,  That  in  heaven  their 
angels  do  always  behold  the 
face  of  my  Father  which  is  in 
heaven. 


Dydd  San  I  Luc  Efangyh 


Dydd  Sant  Luc  Efangylwr. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  elwaist  Luc  y  physygwr, 
yr  hwn  y  mae  ei  glod  yn  yr 
Efengyl,  i  fod  yn  Efangylwr, 
a  Physygwr  i'r  enaid ;  Rhynged 
bodd  i  ti,  trwy  iachus  feddyg- 
iniaeth  ei  ddysgeidiaeth  ef,  iach- 
âu  holl  heintiau  ein  heneid- 
iau;  trwy  haeddedigaethau  dy 
Fab  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

Yr  EpistoL    2  Tim.  iv.  5. 

GWYLIA  di  ym  mhob  peth, 
di'oddef  adfyd,  gwna  waith 
efangylwr,  cyflawna  dy  weinid- 
ogaeth.  Canys  myfi  yr  awr  hon 
a  aberthir,  ac  amser  fy  ym- 
ddattodiad  i  a  nesaodd.  Mi  a 
ymdrechais  ymdrech  deg,  mi  a 
orphenais  fy  ngyrfa,  mi  a  ged- 
wais  y  fFydd.  O  hyn  allan 
rhoddwyd  coron  cyfiawnder  i'w 
ehadw  i  mi,  yr  hon  a  rydd  yr 
Arglwydd,  y  barnwr  cyfiawn,  i 
mi  yn  y  dydd  hwnnw :  ac  nid 
yn  unig  i  mi,  ond  hefyd  i  bawb 
a  garant  ei  ymddangosiad  ef. 
Bydd  ddyfal  i  ddyfod  attaf  yn 
ebrwydd :  canys  Demas  a'm  gad- 
awodd,  gan  garu  y  byd  presennol, 
ac  a  aeth  ymaith  i  Thessalonica; 
Crescens  i  Galatia,  Titus  i  Ddal- 
matia.  Luc  yn  unigsy  gyd  à  mi. 
Cymmer  Marc,  a  dwggyd  â  thi: 
canys  buddiol  yw  efe  i  mi  i'r 
weinidogaeth.  Tychicus  hefyd  a 
ddanfonais  i  Ephesus.  Y  cochl  a 
adewais  i  yn  Troas  gyd  â  Char- 
pus,  pan  ddelych,  dwg  gyd  â  thi; 
a'r  llyfrau,  yn  enwedig  y  mem- 
rwn.  Alexander  y  gôf-copr  a 
wnaeth  i  mi  ddrygau  lawer  : 
taled  yr  Arglwydd  iddo  yn  ol  ei 
weithredoedd.  Yr  hwn  hefyd 
gochel  dithau ;  canys  efe  a  saf- 
odd  yn  ddirfawr  yn  erbyn  ein 
hymadroddion  ni. 


Saint  Luke  the  Evangelist. 
The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  who  call- 
edst  Luke  the  Physician, 
whose  praise  is  in  the  Gospel, 
to  be  an  Evangelist,  and  Phy- 
sician of  the  soul;  May  it  please 
thee,  that,  by  the  wholsome 
medicines  of  the  doctrine  deli- 
vered by  him,  all  the  diseases 
of  our  souls  may  be  healed  ; 
through  the  merits  of  thy  Son 
Jesus  Christ  our  Lord.  Amen. 
The  Epistle.    2  Tim.  iv.  5. 

WATCH  thou  in  all  things, 
endure  afflictions,  do  the 
work  of  an  Evangelist,  make 
full  proof  of  thy  ministry.  For 
I  am  now  ready  to  be  offered, 
and  the  time  of  my  departure  is 
at  hand.  I  have  fought  a  good 
fight,  I  have  finished  my  course, 
I  have  kept  the  faith.  Hence- 
forth there  is  laid  up  for  me  a 
crown  of  righteousness,  which 
the  Lord,  the  righteous  Judge, 
shall  give  me  at  that  day:  and 
not  to  me  only,  but  unto  all 
them  also  that  love  his  appear- 
ing. Do  thy  diligence  to  come 
shortly  unto  me :  for  Demas 
hath  forsaken  me,  having  loved 
this  present  world,  and  is  de- 
parted unto  Thessalonica;  Cres- 
cens to  Galatia,  Titus  unto  Dal- 
matia.  Only  Luke  is  with  me. 
Take  Mark  and  bring  him  with 
thee :  for  he  is  profitable  to  me 
for  the  ministry.  And  Tychicus 
have  I  sent  to  Ephesus.  The 
cloke  that  I  left  at  Troas  with 
Carpus,  when  thou  comest,  bring 
with  thee;  and  the  books,  but 
especially  the  parchments.  Alex- 
ander the  copper-smith  did  me 
much  evil :  the  Lord  reward 
him  according  to  his  works. 
Of  whom  be  thou  ware  also,  for 
he  hath  greatly  withstood  oui 
words. 


Di/dd  Sant  Simon  a  Sant  Judas,  Apostolion. 


Yr  Efengyl.  St.  Luc  x.  1. 
"\7"R  Arglwydd  a  ordeiniodd 
X  ddeg  a  thrugain  eraill  hef- 
yd,  ac  a'u  danfonodd  hwynt  bob 
yn  ddau,  o  flaen  ei  wyneb,  i  bob 
din  as  a  man,  lle'r  oedd  efe  ar  fedr 
dyfod.  Amhynny  efe  a  ddywed- 
odd  wrthynt.'Y  cynhauaf  yn  wir 
sy  fawr,  ond  y  gweithwŷr  yn  an- 
aml :  gweddiwch  gan  hynny  ar 
Arglwydd  y  cynhauaf  am  ddan- 
fon  allan  weithwŷr  i'w  gynhauaf. 
Ewch  ;  wele,  yr  wyf  fi  yn  eich 
danfon  chwi  fel  wŷn  ym  mysg 
bleiddiaid.  Na  ddygwch  god,  nac 
ysgrepan,  nac  esgidiau :  ac  na 
chyferchwch  well  i  neb  ar  y 
ffordd.  Ac  i  ba  dŷ  bynnag  yr 
eloch  i  mewn,  yn  gyntaf  dywed- 
wch,  Tangnefedd  i'r  tŷ  hwn.  Ac 
o  bydd  yno  fab  tangnefedd,  eich 
tangnefedd  a  orphwys  arno:  os 
amgen,  hi  a  ddychwel  attoch 
chwi.  Ac  yn  y  tŷ  hwnnw  arhos- 
wch,  gan  fwytta  ac  yfed  y  cyf- 
ryw  bethau  ag  a  gaffbch  gan- 
ddynt  :  canys  teilwng  yw  i'r 
gweithiwr  ei  gyflog. 


Dydd  Sant  Simon  a  Sant  Judas, 

Apostolion. 

Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  adeiledaist  dy  Eglwys 
ar  sail  yr  Apostolion  a'r  Pro- 
phwydi,  ac  Iesu  Grist  ei  hun  yn 
ben  congl-faen ;  Caniattâ  i  ni  fod 
felly  wedi  ein  cyssylltu  ynghŷd 
yn  undeb  yspryd  gan  eu  dysg- 
eidiaeth  hwy,  fel  y'n  gwneler 
yn  sanctaidd  deml  gymmeradwy 
gennyt;  trwy  lesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yr  Epistol.    St.  Judas  1. 

JUDAS,  gwasanaethwr  Iesu 
Grist,  a  brawd  Iago,  at  y  rhai 
a  sancteiddiwyd  gan  Dduw  Dad, 
ac  a  gadwyd  yn  Iesu  Grist,  ac 
a  alwyd:  Trugaredd  i  chwi,  a 
thangnefedd,  a  chariad,  a  li'os- 
oger.  Anwylyd,  pan  roddais  bob 


The  Gospel.  St.  Luke  x.  1. 
fl^HE  Lord  appointed  other 
X  seventy  also,  and  sent  them 
two  and  two  before  his  face  into 
every  city  and  place  whither  he 
himself  would  come.  There- 
fore said  he  unto  them,  The 
harvest  truly  is  great,  but  the 
labourers  are  few ;  pray  ye 
therefore  the  Lord  of  the  har- 
vest, that  he  would  send  forth 
labourers  into  his  harvest.  Go 
your  ways;  behold,  I  send  you 
ibrth  as  lambs  among  wolves. 
Carry  neither  purse,  nor  scrip, 
nor  shoes,  and  salute  no  man 
by  the  way.  And  into  whatso- 
ever house  ye  enter,  first  say, 
Peace  be  to  this  house.  And  if 
the  son  of  peace  be  there,  your 
peace  shall  rest  upon  it :  if  not, 
it  shall  turn  to  you  again.  And 
in  the  same  house  remain,  eat- 
ing and  drinking  such  things  as 
they  give:  for  the  labourer  is 
worthy  of  his  hire. 


Saint  Simon  and  Saint  Jude, 

Apostles. 

The  Collect. 

O  Almighty  God,  who  hast 
built  thy  Church  upon  the 
foundation  of  the  Apostles  and 
Prophets,  Jesus  Christ  himself 
being  the  head  corner-stone; 
Grant  us  so  to  be  joined  toge- 
ther in  unity  of  spirit  by  their 
doctrine,  that  we  may  be  made 
an  holy  temple  acceptable  unto 
thee ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

The  Epistle.    St.  Jude  1. 

JUDE,  the  servant  of  Jesus 
Christ,  and  brother  of  James, 
to  them  that  are  sanctified  by 
God  the  Father,  and  preserved 
in  Jesus  Christ,  and  called : 
Mercy  unto  you,  and  peace,  and 
love    be    multiplied.      Beloved, 


Dydd  Sant  Simon  a  Sant  Judas,  Apostolion. 


diwydrwydd  ar  ysgrifenu  attoch 
am  yr  iachawdwriaeth  gyffred- 
inol,  anghenraid  oedd  i  mi  ys- 
grifenu attoch,  gan  eich  annog 
i  ymdrech  ym  mhlaid  y  ffydd, 
yr  hon  a  rodded  unwaith  i'r 
saint.  Canys  y  mae  rhyw  ddyn- 
ion  wedi  ymlusgo  i  mewn,  y  rhai 
a  rag-ordeiniwyd  er  ys  talm  i'r 
farnedigaeth  hon ;  annuwiolion, 
yn  troi  gras  ein  Duw  ni  i  dry- 
tliyllwch,  ac  yn  gwadu  yr  unig 
Arghvydd  Dduw,  a'n  Harglwydd 
Iesu  Grist.  Ewyllysio  gan  hyn- 
ny  yr  ydwyf  eich  coíFàu  chwi, 
gan  eich  bod  unwaith  yn  gwy- 
bod  hyn,  i'r  Arghvydd,  wedi  iddo 
waredu  y  bobl  o  dir  yr  Aipht, 
ddistrywio  eilwaith  y  rhai  ni 
chredasant.  Yr  angylion  hefyd  y 
rhai  ni  chadwasant  eu  dechreu- 
ad,  eithr  a  adawsant  eu  trigfa 
eu  hun,  a  gadwodd  efe  mewn 
cadwynau  tragywyddol  dan  dy- 
wyllwch,  i  farn  y  dydd  mawr. 
Megis  y  mae  Sodom  a  Gomor- 
rah, a'r  dinasoedd  o'u  hamgylch, 
mewn  cyfFelyb  fodd  â  hwynt 
wedi  putteinio,  a  myned  ar  ol 
cnawd  arall,  wedi  eu  gosod  yn 
esampl,  gan  ddi'oddef  dialedd 
tân  tragywyddol.  Yr  un  ffunud 
hefyd  y  mae  y  breuddwydwŷr 
hyn  yn  halogi  'r  cnawd,  yn  d'iys- 
tyru  llywodraeth,  ac  yn  cablu  y 
rhai  sy  mewn  awdurdod. 
Yr  Efengi/l.    St  loan  xv.  17. 

HYN  yr  wyf  yn  ei  orchym- 
yn  i  chwi,  garu  o  honoch 
eich  gilydd.  Os  yw'r  byd  yn 
eich  casâu  chwi,  chwi  a  wydd- 
och  gasâu  o  hono  fyfi  o'ch  blaen 
chwi.  Pe  byddech  o'r  byd,  y 
byd  a  garai'r  eiddo :  ond  obleg- 
id  nad  ydych  o'r  byd,  eithr  i  mi 
eich  dewis  allan  o'r  byd,  am 
hynny  y  mae'r  byd  yn  eich 
casàu  chwi.  Cofiwch  yr  ymad- 
rodd  a  ddywedais  i  wrthych  ; 
Nid  yw'r  gwas  yn  fwy  nâ'i  ar- 
glwydd:   os  erlidiasant   fi,  hwy 


when  I  gave  all  diligence  to 
write  unto  you  of  the  common 
salvation,  it  was  needful  for  me 
to  write  unto  you,  and  exhort 
you,  that  ye  should  earnestly 
contend  for  the  faith  which  was 
once  delivered  unto  the  saints. 
For  there  are  certain  men  crept 
in  unawares,  who  were  before 
of  old  ordained  to  this  condem- 
nation ;  ungodly  men,  turning 
the  grace  of  our  God  into  lasci- 
viousness,  and  denying  the  only 
Lord  God,  and  our  Lord  Jesus 
Christ.  I  will  therefore  put  you 
in  remembrance,  though  ye  once 
knew  this,  how  that  the  Lord, 
having  saved  the  people  out  of 
the  land  of  Egypt,  afterward 
destroyed  them  that  believed 
not.  And  the  angels  which 
kept  not  their  first  estate,  but 
left  their  own  habitation,  he 
hath  reserved  in  everlasting 
chains  under  darkness  unto 
the  judgement  of  the  great  day. 
Even  as  Sodom  and  Gomorrha, 
and  the  cities  about  them  in 
like  manner  giving  themselves 
over  to  fornication,  and  going 
after  strange  flesh,  are  set  forth 
for  an  example,  suffering  the 
vengeance  of  eternal  fire.  Like- 
wise also  these  filthy  dreamers 
defile  the  flesh,  despise  dominion, 
and  speak  evil  of  dignities. 
The  Gospel.   St  John  xv.  17. 

THESE  things  I  command 
you,  that  ye  love  one  an- 
other. If  the  world  hate  you,  ye 
know  that  it  hated  me  before 
it  hated  you.  If  ye  were  of  the 
world,  the  world  would  love  his 
own:  but  because  ye  are  not  of 
the  world,  but  I  have  chosen 
you  out  of  the  world,  therefore 
the  world  hateth  you.  Remem- 
ber the  word  that  I  said  unto 
you,  The  servant  is  not  greater 
than  the  lord :  if  they  have 
persecuted    me,   they   will    also 


Gwyl  yr  Holl  Saint. 


a'ch  erlidiant  chwithau ;  os  cad- 
wasant  fy  ngair  i,  yr  eiddoch 
chwithau'  hefyd  a  gadwant. 
Eithr  hyn  oil  a  wnant  i  chwi  er 
mwyn  fy  Enw  i,  am  nad  ad- 
waenant  yr  hwn  a'm  hanfonodd 
i.  Oni  bai  fy  nyfod  a  llefaru 
wrthynt,  ni  buasai  arnynt  bech- 
od:  ond  yr  awrhon  nid  oes 
ganddynt  esgus  am  eu  pechod. 
Yr  hwn  sydd  yn  fy  nghasâu  i, 
sydd  yn  casàu  fy  Nhad  hefyd. 
Oni  bai  wneuthur  o  honof  yn  eu 
plith  y  gweithredoedd  ni  wnaeth 
neb  arall,  ni  buasai  arnynt  bech- 
od :  ond  yr  awrhon  hwy  a  wel- 
sant,  ac  a'm  casasant  i,  a'm  Tad 
hefyd.  Eithr,  fel  y  cyflawnid  y 
gair  sydd  ysgrifenedig  yn  eu 
cyfraith  hwynt,  Hwy  a'm  casas- 
ant yn  ddi'achos.  Eithr  pan 
ddél  y  Diddanydd,  yr  hwn  a 
anfonaf  i  chwi  oddi  wrth  y  Tad 
(sef  Yspryd  y  gwirionedd,  yr 
hwn  sydd  yn  deilliaw  oddi  wrth 
y  Tad)  efe  a  dystiolaetha  am 
danaf  fi.  Chwithau  hefyd  a 
dystiolaethwch,  am  eich  bod  o'r 
dechreuad  gyd  â  mi. 

Gwyl  yr  Holl  Saint. 
Y  Colect. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  gyssylltaist  ynghyd  dy 
Etholedigion  yn  un  cyfundeb  a 
chymdeithas  yn  nirgeledig  gorph 
dy  Fab  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd ;  Caniattâ  i  ni  ras  felly 
i  ganlyn  dy  wỳ-nfydedig  Saint 
ym  mhob  rhinweddol  a  duwiol 
fuchedd,  fel  y  delom  i'r  an- 
nhraethol  lawenydd  hwnnw,  a 
barottoaist  i'r  rhai  a'th  garant  yn 
ildiffuant ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

Yn  lie  yr  Epistol.    Dat.  vii.  2. 

WELE,  mi  loan  a  welais 
angel  arall  yn  dyfod  i  fyn- 
u  oddi  wrth  godiad  haul,  â  sel  y 
Duw  by w  ganddo :  ac  efe  a  lef- 


persecute  you;  if  they  have 
kept  my  saying,  they  will  keep 
your's  also.  But  all  these  things 
will  they  do  unto  you  for  my 
Name's  sake,  because  they  know 
not  him  that  sent  me.  If  I 
had  not  come  and  spoken  unto 
them,  they  had  not  had  sin : 
but  now  they  have  no  cloke 
for  their  sin.  He  that  hateth 
me  hateth  my  Father  also.  If 
I  had  not  done  among  them 
the  works  which  none  other 
man  did,  they  had  not  had  sin  ; 
but  now  have  they  both  seen, 
and  hated  both  me  and  my 
Father.  But  this  cometh  m  to 
pass,  that  the  word  might  "be 
fulfilled  that  is  written  in  their 
law,  They  hated  me  without 
a  cause.  But  when  the  Com- 
forter is  come,  whom  I  will 
send  unto  you  from  the  Father, 
even  the  Spirit  of  truth,  which 
proceedeth  from  the  Father,  he 
shall  testify  of  me.  And  ye  also 
shall  bear  witness,  because  ye 
have  been  with  me  from  the 
beginning. 


All  Saints'  Day. 
The  Collect. 

O  Almighty  God,  who  hast 
knit  together  thine  elect 
in  one  communion  and  fellow- 
ship, in  the  mystical  body  of 
thy  Son  Christ  our  Lord  ;  Grant 
us  grace  so  to  follow  thy  bless- 
ed Saints  in  all  virtuous  and 
godly  living,  that  we  may  come 
to  those  unspeakable  joys,  which 
thou  hast  prepared  for  them 
that  unfeignedly  love  thee ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amén. 

For  the  Epistle.    Rev.  vii.  2. 

AND  I  saw  another  angel 
ascending  from  the  east, 
having  the  seal  of  the  living 
God  :  and  he  cried  with  a  loud 


Gwijl  yr  Holl  Saint, 


odd  â  lief  uchel  ar  y  pedwar 
angel,  i'r  rhai  y  rhoddasid  gall- 
u  i  ddrygu'r  ddaear,  a'r  môr, 
gan  ddywedyd,  Na  ddrygwch  y 
ddaear,  na'r  môr,  na'r  preniau, 
nes  darfod  i  ni  seho  gwasanaeth- 
wŷr  ein  Duw  ni  yn  eu  talcennau. 
Ac  mi  a  glywais  nifer  y  rhai  a 
seliwyd:  yr  oedd  wedi  eu  selio 
gant  a  phedair  a  deugain  o  fil- 
oedd,  o  holl  lwythau  meibion 
Israel. 

O  lwyth  Judah,  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Reuben,  yr  oedd 
deucldeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Gad,  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Aser,  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Nephthali,  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Manasses,  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Simeon,  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Lefi,  yr  oedd  deu- 
ddeng mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Issachar,  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Zabulon,  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Joseph,  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 

O  lwyth  Benjamin,  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 

Wedi  hyn  mi  a  edrychais  ;  ac 
wele  dyrfa  fawr,  yr  hon  ni  allai 
neb  ei  rhifo,  o  bob  cenedl,  a 
llwythau,  a  phobloedd,  ac  ieith- 
oedd,  yn  sefyll  ger  bron  yr 
orsedd-faingc,  a  cher  bron  yr 
Oen,  wedi  eu  gwisgo  mewn 
gynau  gwỳnion,  a  phalmwýdd 
yn  eu  dwylaw:  ac  yn  llefain  â 
lief  uchel,  gan  ddywedyd,  Iach- 
awdwriaeth  i'n  Duw  ni,  yr  hwn 
sydd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd- 
faingc,  ac  i'r  Oen.  A'r  holl  ang- 
ylion  a  safasant  o  amgylch  yr 
orsedd-fainerc,  a'r  henuriaid,  a'r 


voice  to  the  four  angels,  to 
whom  it  was  given  to  hurt 
the  earth,  and  the  sea,  saying, 
Hurt  not  the  earth,  neither  the 
sea,  nor  the  trees,  till  we  have 
sealed  the  servants  of  our  God 
in  their  foreheads.  And  I  heard 
the  number  of  them  which  were 
sealed ;  and  there  were  sealed 
an  hundred  and  forty  and  four 
thousand,  of  all  the  tribes  of 
the  children  of  Israel. 

Of  the  tribe  of  Juda  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Reuben  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Gad  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Aser  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Nephthali 
were  sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Manasses  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Symeon  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Levi  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Isachar  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Zabulon  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Joseph  were 
sealed  twelve  thousand. 

Of  the  tribe  of  Benjamin  were 
sealed  twelve  thousand. 

After  this  I  beheld,  and  lo, 
a  great  multitude,  which  no 
man  could  number,  of  all  na- 
tions, and  kindreds,  and  people, 
and  tongues,  stood  before  the 
throne,  and  before  the  Lamb, 
clothed  with  white  robes,  and 
palms  in  their  hands ;  and  cried 
with  a  loud  voice,  saying,  Sal- 
vation to  our  God  which  sit- 
teth  upon  the  throne,  and  unto 
the  Lamb.  And  all  the  angels 
stood  round  about  the  throne, 
and  about  the  elders,  and  the 
four  beasts,  and  fell  before  the 


Grvylyr  Holl  Saint. 


pedwar  anifail,  ac  a  syrthiasant 
ger  bron  yr  orsedd-faingc  ar  eu 
hwynebau,  ac  a  addolasant  Dduw, 
gan  ddywedyd.  Amen :  Y  fendith, 
a'r  gogoniant,  a'r  doethineb,  a'r 
di'olch,  a'r  anrhydedd,  a'r  gallu, 
a'r  nerth,  a  fyddo  i'n  Duw  ni  yn 
oes  oesoedd.    Amen. 

Yr  Efengyl.    St.  Matth.  v.  1. 

PAN  welodd  yr  Iesu  y  tyrfa- 
oedd,  efe  a  esgynodd  i'r 
mynydd;  ac  vvedi  iddo  eistedd, 
ei  ddisgyblion  a  ddaethant  atto. 
Ac  efe  a  agorodd  ei  enau,  ac 
a'u  dysgodd  hwynt,  gan  ddy- 
wedyd, Gwỳn  eu  byd  y  tlodion 
yn  yr  yspryd:  canys  eiddynt 
yw  teyrnas  nefoedd.  Gwỳn  eu 
byd  y  rhai  sydd  yn  galaru: 
canys  hwy  a  ddiddenir.  Gvvyn 
eu  byd  y  rbai  addfwyn:  canys 
hwy  a  etifeddant  y  ddaear. 
Gwỳn  eu  byd  y  rhai  sydd  arn- 
ynt  newyn  a  syched  am  gyf- 
iawnder :  canys  hwy  a  ddiwellir. 
Gwỳn  eu  byd  y  rhai  trugarog- 
ion:  canys  hwy  a  gânt  dru- 
garedd.  Gvvyn  eu  byd  y  rhai 
pur  o  galon :  canys  hwy  a  welant 
Dduw.  Gwỳn  eu  byd  y  tang- 
nefeddwŷr :  canys  hwy  a  elwir 
yn  blant  i  Dduw.  Gwỳn  eu 
byd  y  rhai  a  erlidir  o  achos 
cyfiawnder :  canys  eiddynt  yw 
teyrnas  nefoedd.  Gwỳn  eich 
byd  pan  y'ch  gwaradwyddant, 
ac  y'ch  erlidiant,  ac  y  dywedant 
bob  drygair  yn  eich  erbyn,  er 
fy  mwyn  i,  a  hwy  yn  gelwyddog. 
Byddwch  lawen  a  nyfryd  ;  canys 
mawr  yw  eich  gwobr  yn  y  nef- 
oedd: oblegid  felly  yr  erlidias- 
ant  hwy  y  prophwydi  a  fu  o'ch 
blaen  cnwi. 


throne  on  their  faces,  and  wor- 
shipped God,  saying,  Amen  ; 
Blessing,  and  glory,  and  wis- 
dom, and  thanksgiving,  and  ho- 
nour, and  power,  and  might,  be 
unto  our  God  for  ever  and  ever. 
Amen. 

The  Gospel.    St.  Matth.  v.  1. 

JESUS,  seeing  the  multitudes, 
went  up  into  a  mountain ; 
and  when  he  was  set,  his  disci- 
ples came  unto  him.  And  he 
opened  his  mouth,  and  taught 
them,  saying,  Blessed  are  the 
poor  in  spirit:  for  their's  is  the 
kingdom  of  heaven.  Blessed 
are  they  that  mourn:  for  they 
shall  be  comforted.  Blessed 
are  the  meek:  for  they  shall 
inherit  the  earth.  Blessed  are 
they  which  do  hunger  and  thirst 
after  righteousness:  for  they 
shall  be  filled.  Blessed  are  the 
merciful:  for  they  shall  obtain 
mercy.  Blessed  are  the  pure  in 
heart:  for  they  shall  see  God. 
Blessed  are  the  peace-makers: 
for  they  shall  be  called  the  chil- 
dren of  God.  Blessed  are  they 
which  are  persecuted  for  right- 
eousness' sake :  for  their's  is  the 
kingdom  of  heaven.  Blessed 
are  ye,  when  men  shall  revile 
you,  and  persecute  you,  and 
shall  say  all  manner  of  evil 
against  you  falsely  for  my  sake. 
Rejoice,  and  be  exceeding  glad ; 
for  great  is  your  reward  in  hea- 
ven :  for  so  persecuted  they 
the  prophets  which  were  before 
you. 


TREFN 
GWEINYDDIAD    SWFPER  YR  ARGLWYDD, 

NEU  Y 

CYMMUN  BENDIGAID. 

%  CYNNIFER  ag  a  fjddo  yn  amcanu  bod  yn  gyfrannogion  o'r  Cym- 
mun bendigedig,  a  hyspysant  eu  henwau  i'r  Curad  ryw  amser  y 
d'vwrnod  o'r  blaen  o'r  lleiaf. 

1  Ac  o  bydd  un  o'r  rhai  hynny  yn  ddrwg-fuchcddol  cyhoedd,  neu  a 
•wnacth  gam  i'w  gymmydog  ar  air,  neu  ar  weithred,  fel  y  byddo  efe 
wrthwynebus  gan  y  Gynnulleidfa  ;  y  Curad,  wrth >  gael  gwybodaeth  o 
hynny,  a'i  geilw  ef,  ac  a'i  cynghora,  na  ryfygo  efe  er  dim  ddyfod  i 
Ford  yr  Arglwydd,  hyd  oni  ddatgano  efe  yn  gyhoeddus  ei  fad  yn  ivir 
edifeiriol,  a  darfod  iddo  •wellhá.u  ci  ddrwg  fuchedd  o'r  blaen,  fel  y 
boddloner  y  Gynnulleidfa  isrth  hynny,  yr  lion  a  rwystrasid  o'r  blaen  : 
a  darfod  iddo  ■wneuthur  ia-wn  Vr  neb  y  gicnaethai  gamwedd  â  huynt  ; 
neu  oV  lleiaf,  ddatgan  ei  fod  mewn  cyjluiun  fryd  i  wneuthur  felly,  yn 
gyntafag  y  gallo  yn  gyfleus. 

1Î  Y  drefn  hon  a  arfer  y  Curad  am  y  sawl  y  gwypo  efe  fod  malais  a 
ehasineb  yn  teyrnasu  rhyngddynt  ;  heb  dd'ioddcf  iddynt  fod  yn  gyfran- 
nogion o  Fwrdd  yr  Arghvydd,  hyd  pan  wypo  eu  bod  hzeynt  wedi 
cyttuno.  Ac  os  un  o"r  pleidiau  anheddychol  a  fydd  boddlon  i  faddeu 
o  eigion  ei  galon  gwbl  ag  a  wnaethpwyd  yn  ei  erbyn,  ac  i  wneuthur 
iawn  i  bawb  ag  a  rwystrodd  yntau  ei  hunan  ;  o'r  blaid  arall  nifyn  ei 
ddicyn  i  dduiciol  Undeb,  ond  sefyll  yn  wastad  yn  ei  wrthnysigrwydd 
fl'i  faluis:  y  Gzvcinidog  yn  yr  achos  humnw  a  ddylaì  dderbyn  y  dyn 
edifeiriol  iV  Cymmun  bendigedig,  ac  nid  y  dyn  ystyfnig  anhydyn. 
Darparer,fod  pob  Gweinidog  felly  yn  troi  heibio  neb  fel  yr  hy spy sir 
yn  hzvn,  neu' r  rhag-wahannod  nesaf  o'r  blaen  o'r  Rubric  yma,  yn 
rhwymedig  i  roddi  cyfrif  o'r  unrhyw  Vr  Ordinari,  o  feivn  pedwar 
diwrnod  ar  ddeg  ar  ol  hynny  o'r  pellaf.  A'r  Ordinari  a  ddylud  yn 
erbyn  y  troseddwr  yn  ol  y  Canon. 

H  Y  B-wrdd  ar  amser  Cymmun,  â  lliain  gwỳn  teg  arnn,  a  saif  ynghorph 
yr  Eghoys,  neu  yn  y  Ganghcll,  lie  byddo'r  Foreol  a'r  Brydnhawnol 
IVeddi  wedi  ordeinio  eu  dywedyd.  A'r  Offeiriad,  gan  sefyll  urih  yr 
ystlys  gogledd  i'r  B-vrdd,  a  ddywed  Weddi'r  Arglwydd,  a'r  Colect  y 
sydd  yn  canlyn,  a'r  bobl  ar  eu  gliniau. 


EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydd- 
ed  dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Meg- 
is  y  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i 
ni  heddyw  ein  bara  beunyddiol. 
A  maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel 
y  maddeuwn  ni  i'n  dyledwyr. 
Ac  nac  arwain  ni  i  brofedigaeth  ; 
Eithr  gwared  ni  rhag  drwg. 
Amen. 

Y  Colect. 

YR  Holl-alluog  Dduw, i'r  hwn 
y  mae  pob  calon  yn  agored, 
a  phob  deisyf  yn  gydnabyddus,  a 
rbag  yr  hwn  nid  oes  dim  dirgel 
yn  guddiedig;   Glanhà  feddyl- 


OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  us  this 
day  our  daily  bread.  And  for- 
give us  our  trespasses,  As  we 
forgive  them  that  trespass  a- 
gainst  us.  And  lead  us  not 
into  temptation  ;  But  deliver  us 
from  evil.    Amen. 

The  Collect. 

ALMIGHTY  God,  unto 
whom  all  hearts  be  open, 
all  desires  known,  and  from 
whom  no  secrets  are  hid ; 
Cleanse    the    thoughts    of    our 


Y  Cymmun. 


iau'n  calonnau  trwy  ysprydol- 
iaeth  dy  Lân  Yspryd ;  fel  y 
carom  dydi  yn  berffaith,  ac  y 
mavvrhaom  yn  deilwng  dy  Enw 
sanctaidd;  trwy  Grist  ein  Har- 
glwydd.    Amen. 

IT  Yna  yr  Offeiriad,  gun  droi  at  y 
bold,  a  draetha  yn  eglur  y  DENG 
AIR  DEDDF  oil.  A"r  bob!  etto 
ar  en  gliniau,  ar  ol  pob  un  o'r 
Gorchymynion,  a  archant  dru- 
garedd  Duw  am  eu  torri  hwynt 
o'r  blaen,  a  gras  i  gadzv^r  unrhyw 
rhag  llaw  ;  fel  y  mae'n  canlyn. 

Gweinidog. 

DUW  a  lefarodd  y  geiriau 
hyn,  ac  a  ddywedodd,  Myfi 
yw'r  Arglwydd  dy  Dduw :  Na 
fydded  it'  dduwiau  eraill  onid 
myfi. 

Pobl.  Arglwydd,  trugarhâ 
wrthym,  a  gostwng  ein  calon- 
nau i  gadw'r  gyfraith  hon. 

Gweinidog.  Na  wna  it'  dy  hun 
ddelw  gerfiedig,  na  llun  dim  a'r 
y  sydd  yn  y  nefoedd  uchod,  neu 
yn  y  ddaear  isod,  nac  yn  y  dwfr 
dan  y  ddaear.  Na  ostwng  idd- 
ynt,  ac  na  addola  hwynt :  canys 
myfi  yr  Arglwydd  dy  Dduw  yd- 
wyf  Dduw  eiddigus,  yn  ymweled 
â  phechodau'r  tadau  ar  y  plant, 
hyd  y  drydedd  a'r  bedwaredd 
genhedlaeth  o'r  rhai  a'm  casânt ; 
ac  yn  gwneutbur  trugaredd  i 
filoedd  o'r  rhai  a'm  carant,  ac  a 
gadwant  fy  ngorchymynion. 


Pobl.  Arglwydd, 
wrthym,  a  gostwng 
nau  i  gadw'r  gyfraith 

Gweinidog.        Na 
Enw'r  Arglwydd  dy 
ofer:   canys  nid  gwir 
Arglwydd  yr  hwn  a 
ei  Enw  ef  yn  ofer. 

Pobl.  Arglwydd, 
wrthym,  a  gostwng 
nau  i  gadw'r  gyfraith 

Gweinidog.      Cofia 


trugarhâ 
ein  calon- 
hon. 

chymmer 
Dduw  yn 
ion  gan  yr 

gymmero 

trugarhâ 
ein    calon- 
hon. 
gadw   yn 


hearts  by  the  inspiration  of  thy 
Holy  Spirit,  that  we  may  per- 
fectly love  thee,  and  worthi- 
ly magnify  thy  holy  Name; 
through  Christ  our  Lord.      A- 


1  Then  shall  the  Priest,  turning  to  the 
people,  rehearse  distinctly  all  the 
TEN  COMMANDMENTS; 
and  the  people  still  kneeling  shall, 
after  every  Commandment,  ask  God 
mercy  for  their  transgression  there- 
of for  the  time  past,  and  grace  to 
keep  the  same  for  tlie  time  to  come, 
as  followeth. 

Minister. 

GOD  spake  these  words,  and 
said;  I  am  the  Lord  thy 
God  :  Thou  shalt  have  none 
other  gods  but  me. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  incline  our  hearts  to 
keep  this  law. 

Minister.  Thou  shalt  not  make 
to  thyself  any  graven  image,  nor 
the  likeness  of  any  thing  that  is 
in  heaven  above,  or  in  the  earth 
beneath,  or  in  the  water  under 
the  earth.  Thou  shalt  not  bow 
down  to  them,  nor  worship  them: 
for  I  the  Lord  thy  God  am  a 
jealous  God,  and  visit  the  sins 
of  the  fathers  upon  the  chil- 
dren, unto  the  third  and  fourth 
generation  of  them  that  hate 
me,  and  shew  mercy  unto  thou- 
sands in  them  that  love  me,  and 
keep  my  commandments. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  incline  our  hearts  to 
keep  this  law. 

Minister.  Thou  shalt  not  take 
the  Name  of  the  Lord  thy  God 
in  vain:  for  the  Lord  will  not 
hold  him  guiltless,  that  taketh 
his  Name  in  vain. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  incline  our  hearts  to 
keep  this  law. 

Minister.  Remember  that 
R 


Y  Cymmun. 


sanctaidd  y  dydd  Sabbath.  Chwe 
divvrnod  y  gweitbi,  ac  y  gwnai 
dy  holl  waith ;  eithr  y  seithfed 
dydd  yw  Sabbath  yr  Arglwydd 
dy  Dduw.  Ar  y  dydd  hwnnw 
na  wna  ddim  gwaith,  tydi,  na'th 
fab,  na'th  ferch,  na'th  was,  na'th 
forwyn,  na'th  anifail,  na'r  dyn 
d'ieithr  a  fyddo  o  fewn  dy  byrth. 
Canys  mewn  chwe  diwrnod  y 
gwnaeth  yr  Arglwydd  nef  a 
daear,  y  môr,  ac  oil  y  sydd 
ynddynt,  ac  a  orphwysodd  y 
seithfed  dydd :  o  herwydd  pa- 
ham  y  bendithiodd  yr  Arglwydd 
y  seithfed  dydd,  ac  a'i  sanct- 
eiddiodd  ef. 

Pobl.  Arglwydd,  trugarhâ 
wrthym,  a  gostwng  ein  calon- 
nau  i  gadw'r  gyf'raith  hon. 

Gweinidog.  Anrhydedda  dy 
dad  a'th  fam ;  fel  yr  estyner  dy 
ddyddiau  ar  y  ddaear  yr  hon  a 
rydd  yr  Arglwydd  dy  Dduw  i  ti. 

Pobl.  Arglwydd,  trugarhà 
wrthym,  a  gostwng  ein  calon- 
nau  i  gadw'r  gyfraith  hon. 

Gweinidog.    Na  ladd. 

Pobl.  Arglwydd,  trugarhâ 
wrthym,  a  gostwng  ein  calon- 
nau  i  gadw'r  gyfraith  hon. 

Gweinidog.    Na  wna  odineb. 

Pobl.  Arglwydd,  trugarhâ 
wrthym,  a  gostwng  ein  calon- 
nau  i  gadw'r  gyfraith  hon. 

Gweinidog.    Na  ladratta. 

Pobl.  Arglwydd,  trugarhâ 
wrthym,  a  gostwng  ein  calon- 
nau  i  gadw'r  gyfraith  hon. 

Gweinidog.  Na  ddwg  gam 
dystiolaeth  yn  erbyn  dy  gym- 
mydog. 

Pobl.  Arglwydd,  trugarhâ 
wrthym,  a  gostwng  ein  calon- 
nau  i  gadw'r  gyfraith  hon. 

Gweinidog.  Na  chwennych  dŷ 
dy  gymmydog,  na  chwennych 
wraig  dy  gymmydog,  na'i   was, 


thou  keep  holy  the  Sabbath- 
day.  Six  days  shalt  thou  la- 
bour, and  do  all  that  thou  hast 
to  do;  but  the  seventh  day  is 
the  Sabbath  of  the  Lord  thy 
God.  In  it  thou  shalt  do  no 
manner  of  work,  thou,  and  thy 
son,  and  thy  daughter,  thy  man- 
servant, and  thy  maid-servant, 
thy  cattle,  and  the  stranger  that 
is  within  thy  gates.  For  in  six 
days  the  Lord  made  heaven  and 
earth,  the  sea,  and  all  that  in 
them  is,  and  rested  the  seventh 
day :  wherefore  the  Lord  bless- 
ed the  seventh  day,  and  hal- 
lowed it. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  incline  our  hearts  to 
keep  this  law. 

Minister.  Honour  thy  father 
and  thy  mother ;  that  thy  days 
may  be  long  in  the  land,  which 
the  Lord  thy  God  giveth  thee. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  incline  our  hearts  to 
keep  this  law. 

Minister.  Thou  shalt  do  no 
murder. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  incline  our  hearts  to 
keep  this  law. 

Minister.  Thou  shalt  not 
commit  adultery. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  incline  our  hearts  to 
keep  this  law. 

Minister.  Thou  shalt  not 
steal. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  incline  our  hearts  to 
keep  this  law. 

Minister.  Thou  shalt  not  bear 
false  witness  against  thy  neigh- 
bour. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  incline  our  hearts  to 
keep  this  law. 

Minister.  Thou  shalt  not  co- 
vet thy  neighbour's  house,  thou 
shalt  not  covet  thy  neighbour's 


Y  Cymmun. 


na'i  forwyn,  na'i  ŷch,  na'i  asyn, 
na  dim  a'r  sydd  eiddo. 

PoU.      Arglwydd,      trugarhâ 
wrthyra,    ac    ysgrifena  'r     holl 
ddeddfau  hyn  yn  ein  calonnau, 
ni  a  attolygwn  i  ti. 
ii  Yna  y  canlyn  un  oV  ddau  Golect 

hyn  dros  y  Frenhines ;  a'r  OJfeir- 

iad  yn  ei  scfyll  megis  o'r  blaen,  ac 

yn  dywedyd, 

Gwedd'fwn. 

HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
sydd  â'i  deyrnas  yn  dragy- 
wyddol,  a'i  allu  yn  anfeidrol  ; 
Cymraer  drugaredd  ar  yr  holl 
Eglwys  ;  a  rheola  felly  galon 
dy  ddewisedig  wasanaethyddes 
VICTORIA,  ein  Brenhines  a'n 
Llywydd,  fel  y  gallo  hi  (gan 
wybod  i  bwy  y  mae  yn  weinidog) 
uvvch  law  pob  dim  geisio  dy  an- 
rhydedd  di  a'th  ogoniant  ;  ac  fel 
y  gallom  ninnau  a'i  holl  ddeiliaid 
hi  (gan  feddylied  yn  ddyledus 
oddi  wrth  bwy  y  mae'r  awdurdod 
sydd  iddi)  yn  ffyddlon  ei  gwas- 
anaethu,  ei  hanrhydeddu,  ac  yn 
ostyngedig  ufuddhâu  iddi,  ynot 
ti,  ac  erot  ti,  yn  ol  dy  fendigedig 
air  a'th  ordinhâd ;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd ;  yr  hwn, 
gyd  â  thi  a'r  Yspryd  Glân,  sydd 
yn  byw  ac  yn  teyrnasu  yn  dra- 
gywydd  yn  un  Duw,  heb  drangc 
na  gorphen.  Amen. 
Neu, 

HOLL-alluog  a  thragywyddol 
Dduw,  fe'n  dysgir  gan  dy 
Air  sanetaidd,  fod  calonnau  bren- 
hinoedd  wrth  dy  reolaeth  a'th 
ly wodraeth  di ;  a'th  fod  di  yn  eu 
gosod  hwynt  ac  yn  eu  hym- 
chwelyd,  fel  y  mae  dy  ddwyfol 
ddoethineb  yn  gweled  hod  yn 
oreu ;  Yr  ydym  ni  yn  ostyngedig 
yn  attolwg  i  ti  felly  osod  a  llyw- 
odraethu  calon  VICTORIA  dy 
wasanaethyddes,  ein  Brenhines 
a'n  Llywydd,  fel  y  gallo  hi,  yn  ei 
holl  feddyliau,  geiriau,  a  gweith- 


wife,  nor  his  servant,  nor  his 
maid,  nor  his  ox,  nor  his  ass, 
nor  any  thing  that  is  his. 

People.  Lord,  have  mercy  up- 
on us,  and  write  all  these  thy 
laws  in  our  hearts,  we  beseech 
thee. 

If  Then  shall  follow  one.  of  these 
two  Collects  for  the  Queen,  the 
Priest  standing  as  before,  and 
saying, 

Let  us  pray. 

ALMIGHTY  God,  whose 
kingdom  is  everlasting, 
and  power  infinite;  Have  mer- 
cy upon  the  whole  Church ; 
and  so  rule  the  heart  of  thy 
chosen  Servant  VICTORIA,  our 
Queen  and  Governour,  that  she 
(knowing  whose  minister  she  is) 
may  above  all  things  seek  thy 
honour  and  glory :  and  that 
we,  and  all  her  subjects  (duly 
considering  whose  authority  she 
hath)  may  faithfully  serve,  ho- 
nour, and  humbly  obey  her,  in 
thee,  and  for  thee,  according  to 
thy  blessed  Word  and  ordi- 
nance ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord,  who  with  thee  and 
the  Holy  Ghost  liveth  and  reign- 
eth,  ever  one  God,  world  with- 
out end.  Amen. 


Or, 

ALMIGHTY  and  everlast- 
ing God,  we  are  taught  by 
thy  holy  Word,  that  the  hearts 
of  Kings  are  in  thy  rule  and 
governance,  and  that  thou  dost 
dispose  and  turn  them  as  it 
seemeth  best  to  thy  godly  wis- 
dom :  We  humbly  beseech  thee 
so  to  dispose  and  govern  the 
heart  of  VICTORIA  thy  Ser- 
vant, our  Queen  and  Governour, 
that,  in  all  her  thoughts,  words, 
and  works,  she  may  ever  seek 
thy  honour  and  glory,  and  study 
R2 


Y  Cymmun. 


redoedd,  yn  wastad  geisio  dy  an- 
rhydedd  di  a'th  ogoniant,  a  my- 
fyrio  ar  gadw  dy  bobl  a  rodded 
yn  ei  chadwraeth  hi,  mewn  digon- 
oldeb,  tangnefedd,  a  duvvioldeb. 
Caniattâ  hyn,  drugarog  Dad,  er 
cariad  ar  dy  anwyl  Fab  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 

U  Yna  y  dy-vedir  Colect  y  Dydd. 
Ac  yn  nesaf  ar  ol  y  Colect,  y 
darllen  yr  Offeiriad  yr  Epistol, 
gan  ddywedyd,  Yr  Epistol  [neu, 
Y  rhan  o'r  Ÿsgrythyr  a  drefnwyd 
yn  lle'r  Epistol]  sydd  yn  ysgrifen- 
edig  yn  y — Bennod  o — yn  dech- 
reu  ar  y — Adnod.  Ac  wedi  di- 
■wedduW  Epistol,  efe  a  ddywed, 
Yma  y  terfyna'r  Epistol.  Yna  y 
darllen  efe  yr  Efengyl  (aV  bobl 
*  gild  Vn  eu  sl'f'J11)  gan  ddy- 
•wedyd,  Yr  Efengyl  sanctaidd  a 
ysgrifenir  yn  y — Bennod  o — yn 
dechreu  ar  y — Adnod.  Ac  wedi 
gorphen  yr  Efengyl,  y  ceitir  neu 
y  dywcdir  y  Credo  sifn  caiilyn,  a'r 
boblfyth  yn  stfyll,  megis  o'r  blaen. 

CREDAF  yn  un  Duw,  Tad 
Holl-alluog,  Creawdwr  nef 
a  daear,  Ac  oil  weledigion  ac  an- 
weledigion : 

Ac  yn  un  Arghvydd  Iesu 
Grist,  Unig  genhedledig  Fab 
Duw,  Genhedledig  gan  ei  Dad 
cyn  yr  holl  oesoedd;  Duw  o 
Dduw,  Llewyrch  o  Lewyrch, 
Gwir  Dduw  o  wir  Dduw,  Cen- 
hedledig,  nid  gwneuthuredig,  Yn 
un  hanfod  â'r  Tad;  Gan  yr  hwn 
y  gwnaethpwyd  pob  peth,  Yr 
hwn,  erom  ni  ddynion  ac  er  ein 
hiachawdwriaeth,  a  ddisgynodd 
o'r  nefoedd,  Ac  a  gnawdiwyd 
trwy'r  Yspryd  Glân,  o  Fair  For- 
wyn,  Ac  a  wnaethpwyd  yn  ddyn, 
Ac  a  groeshoeliwyd  hefyd  dros- 
om  dan  Pontius  Pilatus.  Efe  a 
ddîoddefodd,  ac  agladdwyd,  A'r 
trydydd  dydd  efe  a  adgyfododd 
yn  ol  yr  Ysgry thyrau,  Ac  a  esgyn- 
odd  i'r  nef,  Ac  y  sydd  yn  eistedd 
ar  ddeheulaw'r  Tad.  A  thrachefn 
y  daw  efe  trwy  ogoniant  i  farnu 


to  preserve  thy  j>eople  commit- 
ted to  her  charge,  in  wealth, 
peace,  and  godliness  :  Grant 
this,  O  merciful  Father,  for  thy 
dear  Son's  sake,  Jesus  Christ 
our  Lord.    Amen. 


If  Then  shall  be  said  the  Collect  of 
the  Day.  And  immediately  after 
the  Collect  the  Priest  shall  'read 
the  Epistle,  saying,  The  Epistle 
[or,  The  portion  of  Scripture  ap- 
pointed for  the  Epistle]  is  writ- 
ten in  the Chapter  of be- 
ginning at  the  Verse.     And 

the  Epistle  ended,  he  shall  say, 
Here  endeth  the  Epistle.  Then 
shall  he  read  the  Gospel  (the  peo- 
ple all  standing  up)  saying,  The 
holy  Gospel  is  written   in   the  — 

Chapter  of beginning  at  the 

—  Verse.  And  the  Gospel  ended, 
shall  be  sung  or  said  the  Creed 
following,  the  people  slill  standing, 
us  before. 

I  Believe  in  one  God  the  Fa- 
ther Almighty,  Maker  of 
heaven  and  earth,  And  of  all 
things  visible  and  invisible : 

And  in  one  Lord  Jesus  Christ, 
the  only-begotten  Son  of  God, 
Begotten  of  his  Father  before 
all  worlds,  God  of  God,  Light 
of  Light,  Very  God  of  very  God. 
Begotten,  not  made,  Being  of 
one  substance  with  the  Father  ; 
By  whom  all  things  were  made, 
Who  for  us  men,  and  for  our 
salvation  came  down  from  hea- 
ven, And  was  incarnate  by  the 
Holy  Ghost  of  the  Virgin  Mary, 
And  was  made  man,  And  was 
crucified  also  for  us  under  Pon- 
tius Pilate.  He  suffered  and 
was  buried,  And  the  third  day 
he  rose  again  according  to  the 
Scriptures,  And  ascended  into 
heaven,  And  sitteth  on  the  right 
hand  of  the  Father.  And  he 
shall  come  again  with  glory  to 
judge   both  the   quick  and  the 


Y  Cymmun. 


y  byw    a'r    meirw :    Ac    ar   ei 
ileyrnas  ni  bydd  trangc. 

A  chreclaf  yn  yr  Yspryd  Glân, 
Yr  Arglwydd  a'r  Bywiawdwr,  Yr 
hwn  sydd  yn  deilliaw  o'r  Tad 
a'r  Mab  ;  Ŷr  hwn  ynghŷd  â'r 
Tad  a'r  Mab  a  gyd-addolir  ac  a 
gyd-ogoneddir,  Yr  hwn  a  lefar- 
odd  trwy'r  prophwydi.  A  chred- 
af  fod  un  Gatholig  ac  Apostolig 
Eglwys ;  Addefaf  un  Bedydd  er 
inaddeuant  pechodau;  Acedrych- 
af  am  adgyfodiad  y  meirw,  A 
bywyd  y  byd  y  sydd  ar  ddyfod. 
Amen. 

%  Yna  y  Curad  a  fynega  i'r  bobl  pa 
Wyliau  neu  Ÿtnprydìau  a  fydd 
i'w  cadw  yn  yr  wythnos  yn  can- 
lyn.  Ac  yna  hefyd  (o  bydd  achos) 
rhodder  Ithybudd  o'r  Cymmun  ,•  a 
darllener  Llythyrau  Casgl,  Dyf- 
ynnau,  ac  Ysgymmundodau.  Ac 
ni  chyhocddir''ae  ni  fynegir  dim 
yn  yr  Eglwys,  hyd  y  parhao  Gwas- 
anaeth  Duw,  ond  gan  y  Gweinidog 
ei  hun  :  na  dim  ganddo  yntau,  ond 
a  erchir  yn  Rheobtu  y  Llyfr  hwn, 
neu  a  orcliymynir  gan  y  Fren- 
hines,  neu  gan  Ordinari'r  lie. 

li  Yna  y  canlyn  y  Bregeth,  neu  un 
o'r  Homiliau  a  ddodcd  allan  eisoes, 
neu  a  ddoder  allan  rhagllaw,  trwy 
atL-durdod. 

7  Yna  y  dychzeel  yr  Offeiriad  at 
Fwrdd  yr  Arghcydd,  ac  a  ddcch- 
reu'r  Offrymiud ;  gan  ddywedyd 
un  neu  yc/twaneg  o'r  Aduodau  sy'n 
canlyn,  y  cyfryw  o'i  syiiwyr  ei  hun 
a  xcelo  yn  gymhwysaf. 

LLEWYRCHED  felly  eich 
goleuni  ger  bron  dynion, 
fel  y  gwelont  eich  gweithredoedd 
da  chwi,  ac  y  gogoneddont  eich 
Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 
St.  Matth.  v. 

Na  thrysorwch  iwch'  drysorau 
ar  y  ddaear ;  lie  y  mae  gwyfyn 
a  rhwd  yn  llygru,  a  lie  y  mae 
lladron  yn  cloddio  trwodd,  ac  yn 
lladratta:  eithr  trysorwch  iwch' 
drysorau  yn  y  net";  lie  nid  oes 
na  gwyfyn  na  rhwd  yn  llygru,  a 


dead  :     Whose    kingdom    shall 
have  no  end. 

And  I  believe  in  the  Holy 
Ghost,  The  Lord  and  Giver  of 
life,  Who  proceedeth  from  the 
Father  and  the  Son,  Who  with 
the  Father  and  the  Son  together 
is  worshipped  and  glorified,  Who 
spake  by  the  Prophets.  And  I 
believe  one  Catholick  and  Apo- 
stolick  Church.  I  acknowledge 
one  Baptism  for  the  remission  of 
sins.  And  I  look  for  the  Resur- 
rection of  the  dead,  And  the  life 
of  the  world  to  come.    Amen. 

ÌI  Then  the  Curate  shall  declare  unto 
the  people  what  Holy-days,  or  Fast- 
ing-days are  in  the  Week  following 
to  be  observed.  And  then  also  (if 
occasion  be)  shall  notice  be  giver 
of  the  Communion  ;  and  Briefs, 
Citations,  and  Excommunications 
read.  And  nothing  shall  be  pro- 
claimed or  published  in  the  Church, 
during  the  time  of  Divine  Service, 
bttt  by  the  Minister:  nor  by  him 
any  thing,  but  what  is  prescribed 
in  the  Rules  of  this  Book,  or  en- 
joined by  the  Queen,  or  by  the  Or- 
dinary of  the  place. 

If  Then  shall  follow  the  Sermon,  or 
one  of  the  Homilies  already  set 
forth,  or  hereafter  to  be  set  forth, 
by  authority. 

If  Then  shall  the  Priest  return  to 
the  Lord's  Table,  and  begin  the 
Offertory,  saying  one  or  more  of 
these  Sentences  following,  as  he 
thinketh  most  convenient  in  his 
discretion. 

LET  your  light  so  shine  be- 
fore men,  that  they  may 
see  your  good  works,  and  glo- 
rify your  Father  which  is  in 
heaven.    St.  Matth.  v. 

Lay  not  up  for  yourselves  trea- 
sure upon  the  earth ;  where  the 
rust  and  moth  doth  corrupt,  and 
where  thieves  break  through  and 
steal :  but  lay  up  for  yourselves 
treasures  in  heaven ;  where  nei- 
ther  rust   nor   moth   doth   cor- 


YCyi 

lie  ni's  cloddia  lladron  trwodd, 
ac  ni's  Uadrattânt.  St.  Matth. 
vi. 

Pa  bethau  bynnag  oil  a  ewyll- 
ysioch  eu  gwneuthur  o  ddynion 
i  chwi,  felly  gwnewch  cbwithau 
iddynt  hwy ;  canys  byn  yw'r 
gyfraith  a'r  prophwydi.  St. 
Matth.  vii. 

Nid  pob  un  y  sydd  yn  dy- 
wedyd  wrthyf,  Arghvydd,  Ar- 
glwydd,  a  ddaw  i  mewn  i  deyrn- 
as  nefoedd ;  ond  yr  hwn  sydd 
yn  gwneuthur  ewyllys  fy  Nhad 
yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd.  St. 
Matth.  vii. 

Zaccheus  a  safodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrth  yr  Arglwydd,  Wele, 
hanner  fy  nâ,  O  Arglwydd,  yr 
ydwyf  yn  ei  roddi  i'r  tlodion  ; 
ac  os  dygais  ddim  o'r  eiddo  neb 
trwy  gam-achwyn,  yr  ydwyf  yn 
ei  dalu  ar  ei  bedwerydd.  St. 
Luc  xix. 

Pwy  sydd  un  amser  yn  rhy- 
fela  ar  ei  draul  ei  hun  ?  Pwy 
sydd  yn  plannu  gwinllan,  ac  nid 
yw  yn  bwytta  o'i  ffrwyth  hi  ? 
Neu  pwy  sydd  yn  porthi  praidd, 
ac  nid  yw  yn  bwytta  o  laeth  y 
praidd  ?     1  Cor.  ix. 

Os  nyni  a  hauasom  i  chwi 
bethau  ysprydol,  ai  mawr  yw 
os  nyni  a  fedwn  eich  pethau 
cnawdol  ?    1  Cor.  ix. 

Oni  wyddoch  chwi  tod  y  rhai 
sydd  yn  gwneuthur  pethau  cys- 
segredig,  yn  bwytta  o'r  cyssegr  ; 
a'r  rhai  sydd  yn  gwasanaethu'r 
allor,  yn  gyd-gyfrannogion  o'r 
allor?  Felly  hefyd  yr  ordein- 
iodd  yr  Arglwydd  i'r  rhai  sy'n 
pregethu'r  efengyl,  fyw  wrth  yr 
efengyl.    I  Cor.  ix. 

Yr  hwn  sydd  yn  hau  yn  brin, 
a  fed  hefyd  yn  brin ;  a'r  hwn 
sydd  yn  hau  yn  helaeth,  a  fed 
hefyd  yn  helaeth.  Pob  un  meg- 
is  y  mae  yn  rhag-arfaethu  yn 
ei  galon,  felly  rhodded,  nid  yn 
athrist,  neu  trwy  gymmell ;  canys 


rupt,  and  where  thieves  do  not 
break  through  and  steal.  St. 
Matth.  vi. 

Whatsoever  ye  would  that 
men  should  do  unto  you,  even 
so  do  unto  them ;  for  this  is 
the  Law  and  the  Prophets.  St. 
Matth.  vii. 

Not  every  one  that  saith  unto 
me,  Lord,  Lord,  shall  enter  into 
the  Kingdom  of  heaven  ;  but  he 
that  doeth  the  will  of  my  Fa- 
ther which  is  in  heaven.  St. 
Matth.  vii. 

Zaccheeus  stood  forth,  and 
said  unto  the  Lord,  Behold, 
Lord,  the  half  of  my  goods 
I  give  to  the  poor;  and  if  I 
have  done  any  wrong  to  any 
man,  I  restore  four-fold.  St. 
Luke  xix. 

Who  goeth  a  warfare  at  any 
time  of  his  own  cost  ?  Who 
planteth  a  vineyard,  and  eateth 
not  of  the  fruit  thereof?  Or 
who  feedeth  a  flock,  and  eateth 
not  of  the  milk  of  the  flock  ? 
1  Cor.  ix. 

If  we  have  sown  unto  you  spi- 
ritual things,  is  it  a  great  matter 
if  we  shall  reap  your  worldly 
things  ?    1  Cor.  ix. 

Do  ye  not  know,  that  they 
who  minister  about  holy  things 
live  of  the  sacrifice;  and  they 
who  wait  at  the  altar  are  par- 
takers with  the  altar  ?  Even  so 
hath  the  Lord  also  ordained, 
that  they  who  preach  the  Gos- 
pel should  live  of  the  Gospel. 
1  Cor.  ix. 

He  that  soweth  little  shall 
reap  little ;  and  he  that  soweth 
plenteously  shall  reap  plenteous- 
ly.  Let  every  man  do  according 
as  he  is  disposed  in  his  heart, 
not  grudgingly,  or  of  necessity ; 


Y  Cÿtnmún. 


rhodchvr  Uawen  y  mae  Duw  yn 
ei  garu.    2  Cor.  ix. 

Cyfranned  yr  hwn  a  ddysg- 
wyd  yn  y  gair  â'r  hwn  y  sydd 
yn  ei  ddysgu,  ym  mhob  peth  da. 
Na  thwyller  chwi ;  ni  watworir 
Duw:  canys  beth  bynnag  a 
hauo  dyn,  hynny  hefyd  a  fed 
efe.    Gal.  vi. 

Tra'r  ydym  yn  cael  amser 
cyfaddas,  gwnawn  dda  i  bawb, 
ond  yn  enwedig  i'r  rhai  sydd  o 
deulu'r  fFydd.    Gal.  vi. 

Elw  mawr  yw  duwioldeb  gyd 
â  boddlonrwydd:  canys  ni  ddyg- 
asom  ni  ddira  i'r  byd,  ac  eglur 
yw  na  allwn  ddwyn  dim  allan 
chwaith.    1  Tim.  vi. 

Gorchymyn  i'r  rhai  y  sydd 
oludog  yn  y  byd  yma,  fod  yn 
hawdd  ganddynt  roddi  a  chyf- 
rannu,  yn  trysori  iddynt  eu 
hunain  sail  dda  erbyn  yr  amser 
y  sydd  ar  ddyfod,  fel  y  caffont 
afael  ar  y  bywyd  tragywyddol. 
1  Tim.  vi. 

Nid  yw  Duw  yn  anghyfiawn, 
fel  yr  anghofio  eich  gwaith,  a'r 
llafurus  gariad,  yr  hwn  a  ddang- 
osasoch  tu  ag  at  ei  Enw  ef,  y  rhai 
a  weiniasoch  i'r  saint,  ac  ydych 
yn  gweini.    Heb.  vi. 

Nac  anghofiwch  wneuthur 
daioni,  a  chyfrannu:  canys  â 
chyfryw  ebyrth  y  rhyngir  bodd 
Duw.    Heb.  xiii. 

Yr  hwn  sydd  ganddo  ddâ'r 
byd  hwn,  ac  a  welo  ei  frawd 
mewn  eisiau,  ac  a  gauo  ei  dos- 
turi  oddi  wrtho  ;  pa  fodd  y  mae 
cariad  Duw  yn  aros  ynddo  ef? 
1  St.  loan  iii. 

Dyro  elusen  o'r  peth  a  fyddo 
gennyt,  ac  na  thro  dy  wyneb 
oddi  wrth  neb  tlawd,  ac  ni  thry 
wyneb  Duw  oddi  wrthyt  tithau. 
Tobit  iv. 

Fel  y  byddo  gennyt  yr  amlder, 
dod  o  hono  elusen.  Os  ychydig 
fydd  gennyt,  o  ychydig  na  ar- 
swyda  roi  elusen :  canys  felly  y 


for  God  loveth  a  cheerful  giver. 
2  Cor.  ix. 

Let  him  that  is  taught  in  the 
Word  minister  unto  him  that 
teach  eth,  in  all  good  things.  Be 
not  deceived,  God  is  not  mock- 
ed :  for  whatsoever  a  man  soweth 
that  shall  he  reap.    Gal.  vi. 

While  we  have  time,  let  us 
do  good  unto  all  men ;  and  spe- 
cially unto  them  that  are  of  the 
houshold  of  faith.    Gal.  vi. 

Godliness  is  great  riches,  if  a 
man  be  content  with  that  he 
hath :  for  we  brought  nothing 
into  the  world,  neither  may  we 
carry  any  thing  out.    1  Tim.  vi. 

Charge  them  who  are  rich  in 
this  world,  that  they  be  ready 
to  give,  and  glad  to  distribute ; 
laying  up  in  store  for  themselves 
a  good  foundation  against  the 
time  to  come,  that  they  may  at- 
tain eternal  life.     1  Tim.  vi. 

God  is  not  unrighteous,  that 
he  will  forget  your  works,  and 
labour  that  proceedeth  of  love; 
which  love  ye  have  shewed  for 
his  Name's  sake,  who  have  min- 
istered unto  the  saints,  and  yet 
do  minister.    Heb.  vi. 

To  do  good,  and  to  distribute, 
forget  not ;  for  with  such  sacri- 
fices God  is  well  pleased.  Heb. 
xiii. 

Whoso  hath  this  world's  good, 
and  seeth  his  brother  have  need, 
and  shutteth  up  his  compassion 
from  him,  how  dwelleth  the  love 
of  God  in  him  ?    1  St.  John  iii. 

Give  alms  of  thy  goods,  and 
never  turn  thy  face  from  any 
poor  man ;  and  then  the  face  of 
the  Lord  shall  not  be  turned 
away  from  thee.     Tobit  iv. 

Be  merciful  after  thy  power. 
If  thou  hast  much,  give  plente- 
ously :  if  thou  hast  little,  do  thy 
diligence  gladly  to  give  of  that 


Y  Cymvmn. 


trysori  i  ti  dy  hun  wobr  daionus 
erbyn  dydd  yr  anghenraid.  To- 
bit  iv. 

Y  neb  a  gymmero  drugaredd 
ar  y  tlawd,  sydd  yn  rhoddi 
echwyn  i'r  Arglwydd :  a'i  rodd 
a  dâl  efe  iddo  drachefn.  D'iar. 
xix. 

Gwỳn  ei  fyd  a  ystyria  wrth 
y  tlawd  :  yr  Arglwydd  a'i  gwared 
ef  yn  amser  adfyd.    Psal.  xli. 

*!,  Tra  bydder  yn  darllen  yr  adnod- 
au  hyn,  y  D'iaconiaid,  Warden- 
ia'ul  yr  Eglwys,  neu  ryu>  un  cy- 
mhesur  arall  a  osoder  i  hynny,  a 
dderbyniant  yr  Elusenau  i'r  tlod- 
ion,  ac  offrymmau  eraill  y  bobl, 
mewn  cawg  gweddus,  a  ddarperir 
gan  y  Plwyf  i  hynny;  ac  a'i 
dygant  yn  barchus  at  yr  Offeir- 
hid:  yntau  a'i  cyflwyna  yn  itfudd, 
ac  a'i  dŷd  ar  y  Bwrdd  sunctaidd. 

1  A  phan  fo  Cymmun,  yr  Offeiriad 
yna  a  esyd  ar  y  Bwrdd  gymmaint 
o  Fara  a  Gwin  ag  a  dybio  fad  yn 
ddigon.  Gwedi  darfod  hynny,  y 
dy-uoed  yr  Offeiriad, 

Gwedd'iwn  dros  holl  ystàd  Eg- 
lwys Grist  sy'n  milwrio  yma 
ar  y  ddaear. 

HOLL-alluog  a  bytb-fywiol 
Dduw,  yr  bwn  trwy  dy 
sanctaidd  Apostol  a'n  dysgaist  i 
wneuthur  gwedd'iau  ac  erfyniau, 
ac  i  ddiolch  dros  bob  dyn ;  yr 
ydym  ni  yn  ostyngedig  yn  atto- 
om  hydd  r,m  Iwg  i  ti  yn  drugar- 
r!:;:Z„r  %  occaf  [gymmeryd  ein 
çüdan-rr  yetir-  heluseni  a' 'n  hotfrinn- 
'""  *.y    [sym-  -i  j  i     i       a  • 

mend  ein  htiu.-  man ,  a    ddt'rl)vn  ein 

eni  a'n  hoffrvm-  <•  ,.^       ,  J       ,      . 

mau]  htb  day.  gweddiau  hyn,  y  rnai 
nedyi-  yr  ydym  yn  eu  hoff- 

rwm  i'th  Ddwyfol  Fawredd  ; 
gan  attolygu  i  ti  ysprydoli  yn 
wastad  yr  Eglwys  gyffredinol  âg 
vspryd  y  gwirionedd,  undeb,  a 
chyd-gordio :  a  chaniattâ  i  bawb 
a'r  y  sy'n  cyffesu  dy  Enw  sanct- 
eiddiol,  gyttuno  yngwirionedd 
dy  sanctaidd  Air,  a  byw  mewn 


little:  for  so  gatherest  thou  thy- 
self a  good  reward  in  the  day  of 
necessity.     Tobit  iv. 

He  that  hath  pity  upon  the 
poor  lendeth  unto  the  Lord : 
and  look,  what  he  layeth  out,  it 
shall  be  paid  him  again.  Prov. 
xix. 

Blessed  be  the  man  that  pro- 
videth  for  the  sick  and  needy  : 
the  Lord  shall  deliver  him  in 
the  time  of  trouble.    Psal.  xli. 

1Î  Whiht  these  Sentences  are  in  read- 
ing, the  Deacons,  Church-wardens, 
or  other  ft  person  appointed  for 
that  purpose,  shall  receive  the  Alms 
for  the  Poor,  and  other  devotions 
of  the  people,  in  a  decent  bason  to 
be  provided  by  the  Parish  for  that 
purpose ;  and  reverently  bring  it 
to  the  Priest,  who  shall  humbly 
present  and  place  it  upon  the  holy 
Table. 

IT  And  when  there  is  a  Communion, 
the  Priest  shall  then  place  upon 
the  Table  so  much  Bread  and 
Wine,  as  he  shall  think  sufficient. 
After  which  done,  the  Priest  shall 
say, 

Let  us  pray  for  the  whole  state 
of  Christ's  Church  militant 
here  in  earth. 

ALMIGHTY  and  everliving 
God,  who  by  thy  holy  A- 
postle  hast  taught  us  to  make 
prayers,  and  supplications,  and 
to  give  thanks,  for  all  men ;  We 
humbly  beseech  thee  most  mer- 
cifully [to  accept  our 
alms  and  oblations,  J?  ,heJTe  beob™ 
and']  to  receive  these  "^'^J^J1'"" 
our  prayers,  which  cepting  m  aims 
we  offer  unto  thy  ^S!te 
Divine  Majesty;  be- 
seeching thee  to  inspire  conti- 
nually the  universal  Church 
with  the  spirit  of  truth,  unity, 
and  concord :  And  grant,  that 
all  they  that  do  confess  thy  holy 
Name  may  agree  in  the  trutb 
of  thy  holy  Word,  and  live  in 
unity,  and  godly  love.    We  be- 


Y  Cìpnmun. 


un'ìeb  a  duwiol  gariad.  Ni  a 
attolvgwn  i  ti  hefyd  gadw  ac 
amddiffyn  holl  Gristianus  Fren- 
hinoedd,  Tywysogion,  a  Llyw- 
iawdwŷr ;  ac  yn  enwedig  dy 
wasanàethyddes  VICTORIA  ein 
Brenhines,  fel y  caffom  dani  hi  ein 
llywodraethu  yn  dduwiol  ac  yn 
heddychol :  a  chaniattà  i'w  holl 
Gynghor,  ac  i  bawb  a'r  y  sydd 
wedi  eu  gosod  mewn  awdurdod 
dani,  allu  yn  gywir  ac  yn  un- 
iawn  rannu  cyfìawnder,  er  cospi 
drygioni  a  phechod,  ac  er  cyn- 
nal  dy  wir  Grefydd  di,  a  Rhin- 
wedd  dda.  Dyro  ras,  nefol  Dad, 
i'r  holl  Esgobion,  a  Churadiaid, 
fel  y  gallon t  trwy  eu  buchedd  a'u 
hathrawiaeth  osod  allan  dy  wir 
a'th  fywiol  Air,  a  gwasanaethu 
dy  sanctaidd  Sacramentau  yn 
iawn  ac  yn  ddyladwy.  A  dyro 
i'th  holl  bobl  dy  nefol  ras;  ac 
yn  enwedig  i'r  gynnulleidfa  hon 
sydd  yma  yn  gyd-ddrychiol;  fel  y 
gallont  âg  ufudd  galon  a  dyledns 
barch  wrando  a  derbyn  dy  sanct- 
aidd Air,  gan  dy  wasanaethu  yn 
gywir  mewn  sancteiddrwydd  ac 
uniondeb  holl  ddyddiau  eu  byw- 
yd.  Ac  yr  ỳm  yn  ostyngeiddiaf 
yn  attolygu  i  ti  o'th  ddaioni,  Ar- 
glwydd,  gysuro  a  nerthu  pawb 
a'r  y  sydd  yn  y  by  wyd  trangcedig 
hwn,  mewn  trallod,  tristwch,  ang- 
en,  clef'yd,  neu  ryw  wrthwyneb 
arall.  Ac  yr  ym  ni  hefyd  yn 
bendithio  dy  Ènw  sanctaidd,  o 
ran  dy  holl  weision  a  ymadaw- 
sant  à'r  bywyd  yma  yn  dy 
iFydd  di  a'th  ofn;  gan  attolygu 
i  ti  roddi  i  ni  ras  felly  i  ddilyn 
eu  hesamplau  da  hwy,  fel  gyd  â 
hwynt  y  byddom  gyfrannogion 
o'th  deyrnas  nefol.  Caniattâ 
hyn,  O  Dad.  er  cariad  ar  Iesu 
Grist,  ein  hunig  Gyfryngwr  a'n 
Dadleuwr.   Amen. 

TI  Pan  fo"r  Gwcinidog  yn  rhoddi 
rhybudd  o  Weinyddiad  y  Cymmun 
lendigedig,  (yr  hyn  a  wna  efe  yn 


seech  thee  also  to  save  and  de- 
fend all  Christian  Kings,  Princes, 
and  Governours ;  and  specially 
thy  servant  VICTORIA  our 
Queen  ;  that  under  her  we  may 
be  godly  and  quietly  govern- 
ed :  And  grant  unto  her  whole 
Council,  and  to  all  that  are 
put  in  authority  under  her, 
that  they  may  truly  and  in- 
differently minister  justice,  to 
the  punishment  of  wickedness 
and  vice,  and  to  the  maintenance 
of  thy  true  religion,  and  virtue. 
Give  grace,  O  heavenly  Father, 
to  all  Bishops  and  Curates,  that 
they  may  both  by  their  life  and 
doctrine  set  forth  thy  true  and 
lively  Word,  and  rightly  and 
duly  administer  thy  holy  Sa- 
craments: And  to  all  thy  peo- 
ple give  thy  heavenly  grace  ; 
and  especially  to  this  congre- 
gation here  present ;  that,  with 
meek  heart  and  due  reverence, 
they  may  hear,  and  receive  thy 
holy  Word;  truly  serving  thee 
in  holiness  and  righteousness 
all  the  days  of  their  life.  And 
we  most  humbly  beseech  thee 
of  thy  goodness,  O  Lord,  to 
comfort  and  succour  all  them, 
who  in  this  transitory  life  are 
in  trouble,  sorrow,  need,  sick- 
ness, or  any  other  adversity. 
And  we  also  bless  thy  holy 
Name  for  all  thy  servants  de- 
parted this  life  in  thy  faith  and 
fear;  beseeching  thee  to  give  us 
grace  so  to  follow  their  good 
examples,  that  with  them  we 
may  be  partakers  of  thy  hea- 
venly kingdom  :  Grant  this,  O 
Father,  for  Jesus  Christ's  sake, 
our  only  Mediator  and  Advo- 
cate.  Amen. 


11  When  the  Minister  giveth  warn- 
ing for  the  celebration  of  the  holy 
Communion,    (which  he  shall  al- 


Y  Cymmun. 


•waslad  ar  y  Sul  neu  ryw  Ddydd 
Gwyl  nesaf  o,r  blaen,)  ar  ol  diw- 
eddifr  Bregeth  tieu'r  Homili,  efe 
a  dderllyu  y  Cyngor  hwn  sydd  yn 
canlyn. 

FY  anwyl  garedigion,  ar  ddydd 
nesaf  yr  wyf  yn  ara- 

canu,  trwy  help  Duw,  weinyddu 
i  hawb  a  fo  ffyddlon  a  defosiynol, 
dra-chysurus  Sacrament  Corph 
a  Gwaed  Crist,  i'w  dderbyn 
ganddynt  er  coffau  ei  ryglyddus 
Grog  a'i  Dd'ioddefaint  ef,  trwy 
ba  un  yn  unig  y  cawn  faddeuant 
am  ein  pechodau,  ac  y'n  gwneir 
yn  gyfrannogion  o  deyrnas  nef. 
O  herwydd  pabam  ein  dyled- 
swydd  yw,  talu  ufuddaf  a  ffydd- 
lonaf  ddiolch  i'r  Holl-alluog 
Dduw  ein  Tad  nefol,  am  iddo 
roddi  ei  Fab  ein  Hiachawdwr 
Iesu  Grist,  nid  yn  unig  i  farw 
drosom,  eithr  i  fod  hefyd  yn 
ymborth  a  lluniaeth  ysprydol  i 
ni  yn  y  Sacrament  bendigedig 
hwnnw.  Yr  hwn  beth,  gan  ei 
fod  raor  ddwyfol  a  chysurus  i'r 
sawl  a'i  derbyniant  yn  deilwng, 
ac  mor  enbydus  i'r  rhai  a  ryfyg- 
ant  ei  dderbyn  yn  annheilwng ; 
fy  nyled  i  yw,  eich  cynghori 
chwi  yn  y  cyfamser  i  ystyried 
ardderchowgrwydd  y  Dirgeled- 
igaetb  bendigedig  hwnnw,  a'r 
mawr  berygl  o'i  dderbyn  yn 
annheilwng ;  ac  felly  i  chwilio 
a  phrofl  eich  cydwybodau  eich  j 
hunain  (a  hynny  nid  yn  ysgafn, 
ac  yn  ol  dull  rhai  yn  rhagrithio 
â  Duw,  ond)  fel  y  deloch  yn 
Ian  ac  yn  sanctaidd  i'r  cyfryw 
wledd  nefol,  yn  y  wisg-briodas 
yr  hon  a  ofyn  Duw  yn  yr  Ys- 
grythyr  Lân,  ac  y'ch  derbynier 
megis  Cyfrannogion  teilwng  o'r 
Bwrdd  bendigedig  hwnnw. 

Y  ffordd  a'r  modd  i  hynny 
yw,  yn  gyntaf,  Holi  eich  buch- 
eddau  a'ch  ymarweddiad  wrth 
reol  Gorchyinynion  Duw  ;  a 
pha  le  bynnag  y  gweloch  eich 


ways  do  upon  the  Sunday,  or  some 
Holy-day,  immediately  preceding,) 
after  the  Sermon  or  Homily  end- 
ed, he  shall  read  this  Exhortation 
following. 

DEARLY  beloved,  on  
day  next  I  purpose,  through 
God's  assistance,  to  administer 
to  all  such  as  shall  be  religiously 
and  devoutly  disposed  the  most 
comfortable  Sacrament  of  the 
Body  and  Blood  of  Christ ;  to 
be  by  them  received  in  remem- 
brance of  his  meritorious  Cross 
and  Passion  ;  whereby  alone  we 
obtain  remission  of  our  sins, 
and  are  made  partakers  of  the 
Kingdom  of  heaven.  AYherefore 
it  is  our  duty  to  render  most 
humble  and  hearty  thanks  to 
Almighty  God  our  heavenly  Fa- 
ther, for  that  he  hath  given  his 
Son  our  Saviour  Jesus  Christ, 
not  only  to  die  for  us,  but  also 
to  be  our  spiritual  food  and  sus- 
tenance in  that  holy  Sacrament. 
Which  being  so  divine  and  com- 
fortable a  thing  to  them  who 
receive  it  worthily,  and  so  dan- 
gerous to  them  that  will  pre- 
sume to  receive  it  unworthily; 
my  duty  is  to  exhort  you  in  the 
mean  season  to  consider  the 
dignity  of  that  holy  mystery, 
and  the  great  peril  of  the  un- 
worthy receiving  thereof;  and 
so  to  search  and  examine  your 
own  consciences,  (and  that  not 
lightly,  and  after  the  manner 
of  dissemblers  with  God ;  but 
so)  that  ye  may  come  holy  and 
clean  to  such  a  heavenly  Feast, 
in  the  marriage-garment  requir- 
ed by  God  in  holy  Scripture,  and 
be  received  as  worthy  partakers 
of  that  holy  Table. 

The  way  and  means  thereto 
is ;  First,  to  examine  your  lives 
and  conversations  by  the  rule 
of  God's  commandments ;  and 
whereinsoever  ye  shall  perceive 


YCyi 

bod  eich  hunain  gwedi  trosedd- 
u,  ar  ewyllys,  gair,  neu  weithred, 
yno  wylo  o  herwydd  eich  cyflwr 
pechailurus,  ac  ymgyffesu  i'r 
Holl-alluog  Dduw,  â  llawn  fryd 
ar  wellháu  eich  buchedd.  Ac  os 
gwelwch  fod  eich  camweddau 
nid  yn  unig  yn  erbyn  Duw, 
eithr  yn  erbyn  eich  cymmydog- 
ion  hefyd,  yna  ymgymmodwch 
â  hwy,  gan  fod  yn  barod  i 
wneuthur  iawn  a  boddlonrwydd, 
hyd  eithaf  eich  gallu,  am  bob 
sarhàd  a  chamwri  a  wnaethoch  i 
neb  arall;  a  chan  fod  yn  barod 
hefyd  i  faddeu  i  eraill  a  wnaeth- 
ant  i'ch  erbyn  chwithau,  megis 
yr  ewyllysioch  faddeuant  o'ch 
pechodau  ar  law  Duw:  canys 
heb  hyn  ni  wna  derbyn  y  Cym- 
mun  bendigedig  ond  anghwan- 
egn  eich  barnedigaeth.  O  her- 
wydd hynny,  od  oes  neb  o  lionoch 
yn  gablwr  Duw,  yn  rhwystrwr 
neu  enllibiwr  ei  Air  ef,  yn  odin- 
ebwr,  neu  yn  dwyn  malais  a 
chynfigen,  neu  mewn  rhyw  fai 
ceryddus  arall;  edifarhêwch  am 
eich  pechodau;  ac  onid  ê,  na 
ddeuwch  i'r  Bwrdd  sancteiddiol 
hwnnw  ;  rhag,  wedi  cymmeryd 
y  Sacrament  bendigedig  hwnnw, 
i  ddiafol  fyned  i  mewn  i  chwi, 
megis  yr  aeth  i  Judas  fradwr, 
a'ch  llenwi  yn  llawn  o  bob  an- 
wiredd,  a'ch  dwyn  chwi  i  ddis- 
tryw  corph  ac  enaid. 

Ac  o  herwydd  bod  mi  angen- 
rheidiol  na  ddél  neb  1  r  Cym- 
raun  bendigedig,  heb  gyflawn 
ymddiried  yn  nhrugaredd  Duw, 
ac  heb  gydwybod  heddychlawn  ; 
am  hynny  od  oes  neb  o  honoch 
na  ddichcn  y  fFordd  hon  ddy- 
huddo  ei  gydwybod  ei  bun  yn 
hyn,  eithr  yn  rhaid  iddo  wrth 
gysur  neu  gyngor  ym  mhellach  ; 
deued  attaf  fi,  neu  at  ryw  un 
arall  o  Weinidogion  Gair  Duw 
a  fyddo  pwyllus  a  dysgedig,  a 


yourselves  to  have  offended, 
either  by  will,  word,  or  deed, 
there  to  bewail  your  own  sin- 
fulness, and  to  confess  your- 
selves to  Almighty  God,  with 
full  purpose  of  amendment  of 
life.  And  if  ye  shall  perceive 
your  offences  to  be  such  as  are 
not  only  against  God,  but  also 
against  your  neighbours;  then 
ye  shall  reconcile  yourselves  un- 
to them;  being  ready  to  make 
restitution  and  satisfaction,  ac- 
cording to  the  uttermost  of  your 
powers,  for  all  injuries  and 
wrongs  done  by  you  to  any 
other;  and  being  likewise  rea- 
dy to  forgive  others  that  have 
offended  you,  as  ye  would  have 
forgiveness  of  your  offences  at 
God's  hand:  for  otherwise  the 
'  receiving  of  the  holy  Commu- 
nion doth  nothing  else  but  in- 
crease your  damnation.  There- 
fore if  any  of  you  be  a  blas- 
phemer of  God,  an  hinderer 
or  slanderer  of  his  Word,  an 
j  adulterer,  or  be  in  malice,  or 
I  envy,  or  in  any  other  grievous 
!  crime,  repent  you  of  your  sins, 
j  or  else  come  not  to  that  holy 
I  Table;  lest,  after  the  taking  of 
'  that  holy  Sacrament,  the  devil 
enter  into  you,  as  he  entered 
into  Judas,  and  fill  you  full 
of  all  iniquities,  and  bring  you 
to  destruction  both  of  body  and 
soul. 

And  because  it  is  requisite, 
that  no  man  should  come  to 
the  holy  Communion,  but  with 
a  full  trust  in  God's  mercy, 
and  with  a  quiet  conscience  ; 
therefore  if  there  be  any  of 
you,  who  by  this  means  can- 
not quiet  his  own  conscience 
herein,  but  requireth  further 
comfort  or  counsel,  let  him 
come  to  me,  or  to  some  other 
discreet  and  learned  Minister  of 
God's  Word,  and  open  his  grief; 


Y  Cymmnn. 


datguddied  ei  ddolur,  er  mwyn 
cael,  trwy  weinidogaeth  sanctaidd 
Air  Duw,  fawrlles  gollyngdod, 
gyd  â  chyngor  ac  addysg  ys- 
prydol,  tu  ag  at  lonyddu  ei  gyd- 
wybod,  a'i  ryddhâu  oddi  wrth 
bob  amheuaeth  a  phetrusder. 

1  Neu,  lie  y  g-u-elo  efe  y  bobl  yn 
esgeidus  am  ddyfod  Vr  Cymmun 
lendigedig,  yn  lie  y  cyntaf  efe  a 
arfer  y  Cyngor  yma. 

ANWYL  garedigion   frodyr, 
ar y  mae  yn  fy  mryd, 

trwy  ras  Duw,  weinyddu  Swp- 
per  yr  Arglwydd :  i'r  hwn  o  ran 
Duw  y'ch  gwahoddaf  bawb  a'r  y 
sydd  yma  yn  gyd-ddrychiol,  ac 
a  attolygaf  iwch',  er  cariad  ar  yr 
Arglwydd  Iesu  Grist,  na  wrth- 
odoch  ddyfod  iddo,  gan  eich  bod 
mor  garedigol  wedi  eich  galw 
a'ch  gwahodd  gan  Dduw  ei 
hunan.  Chwi  a  wyddoch  mor 
ofidus,  ac  mor  angharedig  o  beth 
yw,  pan  fo  gwr  wedi  arlwyo 
gwledd  werthfawr,  wedi  trwsio 
ei  fwrdd  â  phob  rhyw  arlwy, 
megis  na  bai  ddim  yn  eisiau,  ond 
y  gwahoddedigion  i  eistedd  ;  ac 
etto  y  rhai  a  alwyd  (heb  ddim 
achos)  yn  ann'iolchusaf  yn  gwrth- 
od  dyfod.  Pwy  o  honoch  chwi 
yn  y  cyfryw  gyflwr  ni  chyfFroai  ? 
pwy  ni  thybygai  fod  cam  a  sar- 
hâd  mawr  wedi  eu  gwneuthur 
iddo?  Herwydd  paham,  fy  anwyl 
garediccaf  frodyr  yng  Nghrist, 
gwyliwch  yn  dda,  rhag  i  chwi, 
wrth  ymwrthod  à'r  Swpper  sanct- 
eiddiol  hwn,  annog  Hid.  Duw 
i'ch  erbyn.  Hawdd  i  ddyn  ddy- 
wedyd,  Ni  chymmunaf  h,  o  her- 
wydd bod  negesau  bydol  i'm 
rhwystro.  Eithr  y  cyfryw  es- 
gusodion  nid  ydynt  mor  hawdd 
eu  derbyn  yn  gymmeradwy  ger 
bron  Duw.  Os  dywed  neb,  Yr 
wyf  fi  yn  bechadur  brwnt,  ac  am 
hynny  yn  ofni  dyfod:  paham  gan 
hynny  nad  ydych  chwi  yn  edi- 


that  by  the  ministry  of  God's 
holy  Word  he  may  receive  the 
benefit  of  absolution,  together 
with  ghostly  counsel  and  advice, 
to  the  quieting  of  his  conscience, 
and  avoiding  of  all  scruple  and 
doubtfulness. 

1  Or,  in  case  he.  shall  see  the  people 
negligent  to  come  to  the  holy  Com- 
munion, instead  of  the  former,  he 
shall  use  this  Exhortation. 

DEARLY  beloved  brethren, 
on I  intend,  by  God's 

grace,  to  celebrate  the  Lord's 
Supper:  unto  which,  in  God's 
behalf,  I  bid  you  all  that  are 
here  present;  and  beseech  you, 
for  the  Lord  Jesus  Christ's  sake, 
that  ye  will  not  refuse  to  come 
thereto,  being  so  lovingly  call- 
ed and  bidden  by  God  himself. 
Ye  know  how  grievous  and 
unkind  a  thing  it  is,  when  a 
man  hath  prepared  a  rich  feast, 
decked  his  table  with  all  kind 
of  provision,  so  that  there  lack- 
eth  nothing  but  the  guests  to 
sit  down ;  and  yet  they  who 
are  called  (without  any  cause) 
most  unthankfully  refuse  to 
come.  Which  of  you  in  such 
a  case  would  not  be  moved  ? 
Who  would  not  think  a  great 
injury  and  wrong  done  unto 
him  ?  Wherefore,  most  dear- 
ly beloved  in  Christ,  take  ye 
good  heed,  lest  ye,  withdraw- 
ing yourselves  from  this  holy 
Supper,  provoke  God's  indig- 
nation against  you.  It  is  an 
easy  matter  for  a  man  to  say,  I 
will  not  communicate,  because 
I  am  otherwise  hindered  with 
worldly  business.  But  such 
excuses  are  not  so  easily  ac- 
cepted and  allowed  before  God. 
If  anv  man  say,  I  am  a  griev- 
ous sinner,  and  therefore  am 
afraid  to  come:  wherefore  then 
do  ye  not  repent  and  amend  ? 


Y  Cymmim. 


farhâu,  ac  yn  gwellhâu?  Pan 
f'o  Duw  yn  eich  galw,  onid  oes 
gywilydd  arnoch  ddywedyd,  na 
ddeuwch  chwi  ?  Pan  ddylech 
chwi  ymchwelyd  at  Dduw,  a 
yniesgusodwch  chwi,  a  dywedyd, 
nad  ydych  barod  ?  Ystyriwch  yn 
ddifrif  ynoch  eich  hunain,  leied 
a  dâl  y  cyfryw  goeg  esgusodion 
ger  bron  Duw.  Y  rhai  a  wrth- 
odasant  y  wledd  yn  yr  Efengyl, 
oblegid  iddynt  brynu  tyddyn, 
neu  y  mynnent  brofi  eu  hieuau 
ychain,  neu  oblegid  eu  pri'odi,  ni 
chawsant  felly  mo'u  hesgusodi, 
ond  eu  cyf'rif  yn  annheilwng  o'r 
wledd  nelbl.  Myfi,  o'm  rhan  i, 
a  fyddaf  barod  ;  ac,  o  herwydd 
ty  swydd,  yr  ydwyf  yn  eich  gwa- 
hodd  yn  Enw  Duw,  yr  wyf  yn 
eich  galw  o  ran  Crist ;  ac,  megis 
y  caroch  eich  iachawdwriaeth 
eich  hunain,  yr  wyf  yn  eich 
cynghori  i  fod  yn  gyfrannogion 
o'r  Cymmun  bendigedig  hwn. 
Ac,  fel  y  bu  wiw  gan  Fab  Duw 
ymado  â'i  einioes,  gan  drengu  ar 
y  groes  dros  eich  iachawdwriaeth 
chwi ;  felly  yn  yr  un  modd  y  dy- 
lech  chwithau  gymmeryd  y  Cym- 
mun, er  cof  am  offrymmiadaeth 
ei  angau  ef,  fel  y  gorchymynodd 
efe  ei  hun.  Yn  awr,  os  chwychwi 
a  esgeuluswch  wneuthur  hyn, 
meddyliwch  ynoch  eich  hunain, 
faint  y  camwedd  yr  ydych  yn  ei 
wneuthur  á  Duw,  ac  mor  flin  y  w'r 
boen  y  sy  goruwch  eich  pennau 
am  hynny  ;  pan  ydych  yn  anhyd- 
yn  yn  ymgadw  oddi  wrth  Fvvrdd 
yr  Arglwydd,  ac  yn  ymneillduo 
oddi  wrth  eich  brodyr,  y  rhai 
sy'n  dyfod  i  ymborthi  ar  wledd 
y  nefolaidd  luniaeth  hwnnw.  Os 
chwi  a  ddyfal  ystyriwch  y  pethau 
hyn,  trwy  ras  Duw  chwi  a  ddy- 
cnwelwch  i  feddwl  a  fo  gwell ;  er 
mwyn  caffael  o  honoch  hynny, 
nid  arbedwn  ni  wneuthur  yn  os- 
tyngedig  ein  herfyniau  i'r  Holl- 
alluog  Dduw  ein  Tad  nefol. 


When  God  calleth  you,  are 
ye  not  ashamed  to  say  ye  will 
not  come?  When  ye  should 
return  to  God,  will  ye  excuse 
yourselves,  and  say  ye  are  not 
ready?  Consider  earnestly  with 
yourselves  how  little  such  feign- 
ed excuses  will  avail  before  God. 
They  that  refused  the  feast  in 
the  Gospel,  because  they  had 
bought  a  farm,  or  would  try 
their  yokes  of  oxen,  or  because 
they  were  married,  were  not 
so  excused,  but  counted  un- 
worthy of  the  heavenly  feast. 
I,  for  my  part,  shall  be  ready ; 
and,  according  to  mine  Office, 
I  bid  you  in  the  Name  of  God, 
I  call  you  in  Christ's  behalf, 
I  exhort  you,  as  ye  love  your 
own  salvation,  that  ye  will  be 
partakers  of  this  holy  Commu- 
nion. And  as  the  Son  of  God 
did  vouchsafe  to  yield  up  his 
soul  by  death  upon  the  Cross 
for  your  salvation  ;  so  it  is  your 
duty  to  receive  the  Commu- 
nion in  remembrance  of  the 
sacrifice  of  his  death,  as  he  him- 
self hath  commanded  :  which 
if  ye  shall  neglect  to  do,  consi- 
der with  yourselves  how  great 
injury  ye  do  unto  God,  and 
how  sore  punishment  hangeth 
over  your  lieads  for  the  same ; 
when  ye  wilfully  abstain  from 
the  Lord's  Table,  and  separate 
from  your  brethren,  who  come 
to  feed  on  the  banquet  of  that 
most  heavenly  food.  These 
things  if  ye  earnestly  consider, 
ye  will  by  God's  grace  return 
to  a  better  mind :  for  the  ob- 
taining whereof  we  shall  not 
cease  to  make  our  humble  pe- 
titions unto  Almighty  God  our 
heavenly  Father. 


1í  Ar  amscr  Gweinyddiad  y  Cí/í 

ayr  Cymmunwỳr  wedi  eu  cyfi'êu 
yn  wcddus  i  gymmeryd  y  Sacra- 
ment bcndigcdig,  yr  Offeiriad  a 
ddywed  y  Cyngor  hwn. 

ANWYL  garecligion  yn  yr 
Arglwydd,  y  sawl  sydd  yn 
meddwl  dyfod  i  fendigedig  Gym- 
mun  Corph  a  Gwaed  ein  Hiach- 
awdwr  Crist,  rhaid  i  chwi  ystyr- 
ied  y  modd  y  mae  Sant  Paul  yn 
cynghori  pawb  i'w  profi  ac  i  w 
holi  eu  hunain  yn  ddyfal,  cyn 
iddynt  ryfygu  bwytta  o'r  Bara 
hwnnw,  ac  yfed  o'r  Cwppan 
hwnnw.  Canys  fel  y  mae'r  lies 
yn  fawr,  os  â  chalon  wir  edifeir- 
iol,  ac  à  bywiol  íFydd,  y  cym- 
merwn  y  Sacrament  bendigedig 
hwnnw  (canys  yna  yr  ŷm  ni  yn 
ysprydol  yn  bwytta  Cnawd  Crist, 
ac  yn  yfed  ei  Waed  ef ;  yna  yr  yd- 
ym  yn  trigo  yng  Nghrist,  a  Christ 
ynom  ninnau ;  yr  ỳm  ni  yn  un 
â  Christ,  a  Christ  à  ninnau )  felly 
y  mae'r  perygl  yn  fawr,  os  ni  a  i 
cymmer  yn  annheilwng.  Canys 
yna  yr  ŷm  ni  yn  euog  o  Gorph  a 
Gwaed  Crist  ein  Hiachawdwr ;  yr 
ydym  ni  yn  bwytta  ac  yn  yfed 
ein  barnedigaeth  ein  hunain,  heb 
ystyried  Corph  yr  Arglwydd  ;  yr 
ydym  yn  ennyn  digofaint  Duw 
i'n  herbyn  ;  yr  ŷm  ni  yn  ei  an- 
nog  ef  i'n  pläu  âg  amrywiol  glef- 
ydau,  ac  amryw  fath  ar  angau. 
Bernwch  gan  hynny  eich  hun- 
ain (frodyr)  fel  na'ch  barner  gan 
yr  Arglwydd;  gwir-edifarhêwch 
am  eich  pechodau  a  aeth  heibio  ; 
bydded  gennych  fywiol  a  diogel 
ffydd  yng  Nghrist  ein  Hiachawd- 
wr; gwellhêwch  eich  buchedd,  a 
byddwch  mewn  cariad  perfFaith 
â  phawb :  felly  y  byddwch  wedd- 
us  gyfrannogion  o'r  Dirgeledig- 
aethau  sancteiddiol  hyn.  Ac  o 
flaen  pob  peth  y  mae'n  rhaid  i 
chwi  roddi  gostyngeiddiaf  a  char- 
ediccaf  ddi'olch  i  Dduw,  y  Tad,  y 
Mab,  a'r  Yspiyd  Glân,  am  bryn- 


Y  Cymmun. 


II  At  the  time  of  the  celebration  of  the 
Communion,  the  Communicants  be- 
ing conveniently  placed  for  the  re- 
ceiving of  the  holy  Sacrament,  the 
Priest  shall  say  this  Exhortation. 

DEARLY  beloved  in  the 
Lord,  ye  that  mind  to 
come  to  the  holy  Communion 
of  the  Body  and  Blood  of  our 
Saviour  Christ,  must  consider 
how  Saint  Paul  exhorteth  all 
persons  diligently  to  try  and  ex- 
amine themselves,  before  they 
presume  to  eat  of  that  Bread, 
and  drink  of  that  Cup.  For 
as  the  benefit  is  great,  if  with 
a  true  penitent  heart  and  live- 
ly faith  we  receive  that  holy 
Sacrament ;  (for  then  we  spi- 
ritually eat  the  flesh  of  Christ, 
and  drink  his  blood  ;  then  we 
dwell  in  Christ,  and  Christ  in 
us ;  we  are  one  with  Christ, 
and  Christ  with  us ;)  so  is  the 
danger  great,  if  we  receive  the 
same  unworthily.  For  then  we 
are  guilty  of  the  Body  and 
Blood  of  Christ  our  Saviour  ; 
we  eat  and  drink  our  own 
damnation,  not  considering  the 
Lord's  Body ;  we  kindle  God's 
wrath  against  us;  we  provoke 
him  to  plague  us  with  divers 
diseases,  and  sundry  kinds  of 
death.  Judge  therefore  your- 
selves, brethren,  that  ye  be  not 
judged  of  the  Lord ;  repent 
you  truly  for  your  sins  past ; 
have  a  lively  and  stedfast  faith 
in  Christ  our  Saviour ;  amend 
your  lives,  and  be  in  perfect 
charity  with  all  men  ;  so  shall 
ye  be  meet  partakers  of  those 
holy  mysteries.  And  above  all 
things  ye  must  give  most  hum- 
ble and  hearty  thanks  to  God, 
the  Father,  the  Son,  and  the 
Holy  Ghost,  for  the  redemp- 
tion of  the  world  by  the  death 
and  passion  of  our  Saviour 
Christ,    both    God    and    man ; 


Y  Cyr 

edigaeth  y  byd  trwy  angau  a  di°- 
oddefaint  ein  Hiachawdwr  Crist, 
Duw  a  dyn,  yr  hwn  a  ymos- 
tyngodd  i  angau'r  groes,  drosom 
ni  bechaduriaid  truain,  y  rhai 
oeddym  yn  gorwedd  mewn  ty- 
wyllwch  a  chysged  angau,  fel  y 
gallai  efe  ein  gwneuthur  ni  yn 
blant  i  Dduw,  a'n  dyrchafael  i 
fywyd  tragywyddol.  Ac,  er  cofio 
o  honom  yn  wastad  ddirfawr 
gariad  ein  Harglwydd  a'n  hunig 
Hiachawdwr  Iesu  Grist,  fel  hyn 
yn  marw  drosom,  a'r  aneirif  ddon- 
iau  daionus,  y  rhai,  trwy  dy  wallt 
eiwerthfawr  waed,a  ynnilloddefe 
i  ni ;  efe  a  osododd  ac  a  ordein- 
iodd  sanctaidd  ddirgeledigaethau, 
fel  gwystlon  o'i  gariad,  a  gwas- 
tadol  gof  am  ei  angau,  er  mawr 
ac  annherfynol  ddiddanwch  i  ni. 
Gan  hynný  iddo  ef,  gyd  a  r  Tad 
a'r  Yspryd  Glàn,  rhoddwn  (fel 
yr  vm  yn  rhwymediccaf)  was- 
tadol  ddiolch  ;  gan  ymostwng 
yn  gwbl  i'w  sanctaidd  ewvllvs 
a'i  orchymyn  ef,  a  myfyrio  ei 
wasanaethu  ef  mewn  gwir  sanct- 
eiddrwydd  a  chyfiawnder,  holl 
ddyddiau  ein  heinioes.    Amen. 

*~  Yua  y  dywed  yr  Offciriad  ■wrth 
y  rfiai  a  f<?n  dyfod  i  gymmcryd 
y  Cymmun  bendigedig, 

pHWYCHWI  y  saw!  sydd 
V^y  yn  wir  ac  yn  ddifrifol  yn 
edifarhâu  am  eich  pechodau,  ac 
y  sydd  mewn  cariad  perffaith 
ä'ch  cymmydogion,  ac  yn  medd- 
wl  dilyn  buchedd  newydd,  a 
chanlyn  gorchymynion  Duw,  a 
rhodio  o  hyn  allan  yn  ei  ffyrdd 
sancteiddiol  ef ;  Deuwch  yn  nès 
trwy  ffydd,  a  chymmerwch  y  Sa- 
crament sancteiddiol  hwn  i'ch 
cysur,  a  gwnewch  eich  gostyng- 
edig  gyfFes  i'r  Holl-alluog  Dduw, 
gan  ostwng  yn  ufudd  ar  eich 
gliniau. 

*"  Yna  y  dyzi-edir  y  Gyfes  gyffred'in 
hon,  yn  cnw  pau-b  o'r  rhai  \i  fi/dd- 
ont  ar  fcddul  cymmeryd  y  Cym- 


who  did  humble  himself,  even 
to  the  death  upon  the  Cross, 
for  us,  miserable  sinners,  who 
lay  in  darkness  and  the  sha- 
dow of  death ;  that  he  might 
make  us  the  children  of  God, 
and  exalt  us  to  everlasting  life. 
And  to  the  end  that  we  should 
alway  remember  the  exceeding 
great  love  of  our  Master,  and 
only  Saviour,  Jesus  Christ,  thus 
dying  for  us,  and  the  innu- 
merable benefits  which  by  his 
precious  blood-shedding  he  hath 
obtained  to  us ;  he  bath  in- 
stituted and  ordained  holy  mys- 
teries, as  pledges  of  his  love, 
and  for  a  continual  remembrance 
of  his  death,  to  our  great  and 
endless  comfort.  To  him  there- 
fore, with  the  Father  and  the 
Holy  Ghost,  let  us  give  (as  we 
are  most  bounden)  continual 
thanks ;  submitting  ourselves 
wholly  to  his  holy  will  and 
pleasure,  and  studying  to  serve 
him  in  true  holiness  and  right- 
eousness all  the  days  of  our 
life.   Amen. 

%  Then  shall  the  Priest  say  to  them 
that  come  to  receive  the  holy  Com- 
munion, 

YE  that  do  truly  and  ear- 
nestly repent  you  of  your 
sins,  and  are  in  love  and  cha- 
rity with  your  neighbours,  and 
intend  to  lead  a  new  life,  fol- 
lowing the  commandments  of 
God,  and  walking  from  hence- 
forth in  his  holy  ways  ,■  Draw 
near  with  faith,  and  take  this 
holy  Sacrament  to  your  com- 
fort; and  make  your  humble 
confession  to  Almighty  God, 
meekly  kneeling  upon  your 
knees. 


Ì  Then  shall  this  general  Confes- 
sion be  made,  in  the  name  of  all 
those  that  are  minded  to  receive 


Y  Cymmun. 


munhendigcdig, gan  un  oV  Gwein- 
idogion ;  yntau  a'r  bobl  oil  yn 
gostxvng  yn  ufudd  ar  eu  gliniau, 
ac  yn  dywedyd, 

HOLL-alluog  Dduw,  Tad  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist, 
Gwneuthunvr  pob  dim,  Barnwr 
pob  dyn  ;  Yr  ym  ni  yn  cydnabod 
ac  yn  ymofidio  dros  ein  hamryw 
bechodau  a'n  hanwiredd,  Y  rhai 
o  ddydd  i  ddydd  yn  orthrymmaf 
a  wnaethom,  Ar  feddwl,  gair,  a 
gweithred,  Yn  erbyn  dy  Ddwy- 
fol  Fawredd,  Gan  annog  yn  gyf- 
iawnaf  dy  ddigofaint  a'th  lid 
i'n  herbyn.  Yr  ydyra  yn  ddif- 
rifol  yn  edifarhâu,  Ac  yn  ddrwg 
gan  ein  calonnau  dros  ein  cam- 
weitbredoedd  hyn :  Eu  coffa  sy 
drwm  gennym ;  Eu  baich  sydd 
anoddefadwy.  Trugarhâ  wrth- 
ym,  Trugarhà  wrthym,  drugar- 
occaf  Dad ;  Er  mwyn  dy  un 
Mab  ein  Harglwydd  Iesu  Grist, 
Maddeu  i  ni  yr  hyn  oil  a  aeth 
heibio ;  A  chaniattâ  i  ni  allu 
byth  o  hyn  allan  dy  wasanaethu 
a'th  foddloni  raewn  newydd-deb 
buchedd,  Eranrhydedd  a  gogon- 
iant  dy  Enw  ;  Trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.    Amen. 

IF  Yna  yr  Offeiriad  {neu'r  Esgob, 
OS  irydd  yn  gyd-dd'ychiol)  a  saif, 
gan  droi  at  y  bobl,  ac  a  ddatgun 
y  Gollyngdod  hwn. 

HOLL-alluog  Dduw,  ein  Tad 
nefol,  yr  hwn  o'i  fawr  dru- 
garedd  a  addawodd  faddeuant 
pechodau  i  bawb  gan  edifeirwch 
calon  a  gwir  ffvdd  a  ymchwel 
atto ;  A  drugarhao  wrthych,  a 
faddeuo  i  chwi,  ac  a'ch  gwaredo 
oddi  wrth  eich  holl  bechodau, 
a'ch  cadarnhao  ac  a'ch  cryfhao 
ym  mhob  daioni,  ac  a'ch  dygo 
i  fywyd  tragywyddol;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 

^Arol  hynny  y  dywed  yr  Offeiriad, 

Gwrandêwch  pa  rvw  eiriau  cys- 
urus  a  ddywed  ein  Hiachawd\vr 


the  holy  Communion,  by  one  of 
the  Ministers ;  loth  he  mid  all 
the  people  kneeling  liumbly  upon 
their  knees,  and  saying, 

ALMIGHTY  God,  Father 
of  our  Lord  Jesus  Christ, 
Maker  of  all  things,  Judge  of 
all  men ;  We  acknowledge  and 
bewail  our  manifold  sins  and 
wickedness,  Which  we,  from 
time  to  time,  most  grievously 
have  committed,  By  thought, 
word,  and  deed,  Against  thy 
Divine  Majesty,  Provoking  most 
justly  thy  wrath  and  indigna- 
tion against  us.  We  do  earnestly 
repent,  And  are  heartily  sorry 
for  these  our  misdoings ;  The 
remembrance  of  them  is  griev- 
ous unto  us ;  The  burden  of 
them  is  intolerable.  Have  mercy 
upon  us,  Have  mercy  upon  us, 
most  merciful  Father ;  For  thy 
Son  our  Lord  Jesus  Christ's 
sake,  Forgive  us  all  that  is 
past;  And  grant  that  we  may 
ever  hereafter  Serve  and  please 
thee  In  newness  of  life,  To  the 
honour  and  glory  of  thy  Name  ; 
Through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

f  Then  shall  the  Priest  (or  the 
Bishop,  being  present,)  stand  up, 
and  turning  himself  to  the  people, 
pronounce  this  Absolution. 

ALMIGHTY  God,  our  hea- 
venly Father,  who  of  his 
great  mercy  hath  promised  for- 
giveness of  sins  to  all  them  that 
with  hearty  repentance  and  true 
faith  turn  unto  him ;  Have 
mercy  upon  you ;  pardon  and 
deliver  you  from  all  your  sins; 
confirm  and  strengthen  you  in 
all  goodness ;  and  bring  you  to 
everlasting  life  ;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

T  Then  shall  the  Priest  say, 
Hear  what  comfortable  words 


Y  Cymtnun. 


Crist  wrth  bawb  a  wir  ymchwel- 
ant  atto  ef. 

DEUWCH  attaf  fi  bawb  a'r 
y  sydd  yn  flinderog  ac  yn 
Uwythog,  ac  mi  a  esmwythâf 
arnoch.   St.  Matth.  xi.  28. 

Felly  y  carodd  Duw  y  byd,  fel 
y  rboddodd  efe  ei  unig-anedig 
Fab,  fel  na  choller  pwy  bynnag 
a  gredo  ynddo  ef,  ond  caffael  o 
hono  fywyd  tragywyddol.  St. 
loan  iii.  16. 

Gwrandêwch  hefyd  beth  y  mae 
Sant  Paul  yn  ei  ddywedyd. 

Gwir  yw'r  gair,  ac  yn  haeddu 
pob  derbyniad;  ddyfod  Crist 
Iesu  i'r  byd  i  gadw  pechadur- 
iaid.    1  Tim.  i.  15. 

Gwrandêwch  hefyd  beth  a 
ddywed  Sant  loan. 

Os  pecha  neb,  y  mae  i  ni  Eir- 
iolwr  gyd  â'r  Tad,  Iesu  Grist  y 
eyfiawn  ;  ac  efe  yw'r  iawn  dros 
ein  pechodau  ni.    1  St.  loan  ii.  1. 

1Í  Ar  ol  y  rhai  hyn  yr  a'r  Offeiriad 
rhagddo,  gan  ddywedyd, 

Dyrchefwch  eich  calonnau. 

Atteb.  Yr  ydym  yn  eu  dyrch- 
afael  i'r  Arglwydd. 

Offeiriad.  Di'olchwn  i'n  Har- 
glwydd  Dduw. 

Atteb.  Mae'n  addas  ac  yn 
gyfiawn  gwneuthur  hynny. 

1Í  Yna  yr  Offeiriad  a  dry  at  Fwrdd 
yr  Arglwydd,  ac  a  ddywed, 

YMae    yn   gwbl   addas,  yn 
gyfiawn,    a'n    rhwymedig 
ddyled  ni  yw,  bob  amser,  ac  ym 

•   Y  gàrtan   hyn,     mllob        lie,        d<fi- 

[Sam-triddiol  Dad]  a        1    ^        ■  '•  A 

■i.Uivir  h.Mo   ar  Sul    OICU        1        U,        JXT- 

y  Drindou.  glwydd,  [  *  Sanct- 

eiddiol  Dad,  J  Holl-alluog,  dra- 
gywyddol  Dduw. 

1  Yma  isod  y  canlyn  y  Rhagymad- 
rodd  pr'iodol  wrth  yr  amser,  os 
lydd  yr  un  wedi  ei  osod  yn  hys- 
pysol;  ac  onid  é,  yn  ddi-dor  y 
canlyn. 


our  Saviour  Christ  saith  unto  all 
that  truly  turn  to  him. 

COME  unto  me  all  that  tra- 
vail and  are  heavy  laden, 
and  I  will  refresh  you.  St. 
Matth.  xi.  28. 

So  God  loved  the  world,  that 
he  gave  his  only-begotten  Son, 
to  the  end  that  all  that  believe 
in  him  should  not  perish,  but 
have  everlasting  life.  St.  John 
iii.  16. 

Hear  also  what  Saint  Paul 
saith. 

This  is  a  true  saying,  and 
worthy  of  all  men  to  be  re- 
ceived, That  Christ  Jesus  came 
into  the  world  to  save  sinners. 
1  Tim.  i.  15. 

Hear  also  what  Saint  John 
saith. 

If  any  man  sin,  we  have  an 
Advocate  with  the  Father,  Jesus 
Christ  the  righteous;  and  he  is 
the  propitiation  for  our  sins. 
1  St.  John  ii.  1. 

II  After  which  the  Priest  shall 

proceed,  saying, 
Lift  up  your  hearts. 
Answer.     We    lift    them    up 
unto  the  Lord. 

Priest.  Let  us  give  thanks 
unto  our  Lord  God. 

Answer.  It  is  meet  and  right 
so  to  do. 

1  Then  shall  the  Priest  turn  to  the 
Lord's  Table,  and  say, 

IT  is  very  meet,  right,  and 
our  bounden  duty,  that  we 
should  at  all  times,  and  in  all 
places,  give  thanks  unto  thee, 
O  Lord,  *Holy  Fa-     *The%n"rd' 

i  »  i       •    i  t-\  [Holy     Father] 

tner,  Almighty,  Ever-  .»«.(  *e  omnud 

on  Trinity-Sun- 
day. 


lasting  God. 


1Í  Here  shall  follow  the  Proper 
Preface,  according  to  the  time, 
if  there  he  any  specially  appoint- 
ed: or  else  immediately  shall  fol- 
low, 

s 


YCyr 

C^  AN  hynny  gyd  âg  Angylion 
T  ac  Arch -angy lion,  a  chyd  â 
holl  gwmpeini  nef,  y  moliannwn 
ac  y  mawrhâwn  cly  ogoneddus 
Enw;  gan  dy  foliannu  yn  was- 
tad,  a  dywedyd,  Sanct,  sanct, 
sanct,  Arghvydd  Dduw'r  llu- 
oedd,  nef  a  daear  sydd  yn  llawn 
o'th  ogoniant:  Gogoniant  a  fo  i 
ti,  O  Arglwy  dd  goruchaf.    A  men. 

Hhagymadroddion  pr'iod. 

Ar  Ddydd  Nadolig  Crist,  a  saith 

Niwrnod  gwedi. 

AM  i  ti  roddi  Iesu  Grist  dy 
un  Mab  i'w  eni  ar  gyfenw 
i'r  amser  yma  drosom  ni ;  yr 
hwn  trwy  weithrediad  yr  Ys- 
pryd  Glân  a  wnaethpwyd  yn 
wir  ddyn,  o  hanfod  y  Forwyn 
Fair  ei  fam,  a  hynny  heb  ddim 
pechod,  i'n  gwneuthur  ni  yn  làn 
oddi  wrth  bob  pechod.  Gan  hyn- 
ny gyd  âg  Angylion,  áf& 

Ar  Dydd  Pasg,  a  saith  Niwrnod 
gwedi. 

OND  yn  bendifaddef,  yr  fm 
yn  rhwymedig  i'th  foliannu 
am  anrhydeddus  Adgyfodiad  dy 
Fab  Iesu  Grist  ein  Harglwydd  : 
canys  efe  yw'r  gwir  Ovn  Pasg,  yr 
hwn  a  ofi'rymmwyd  drosom,  ac 
a  ddileodd  bechod  y  byd;  yr 
hwn  trwy  ei  angau  ei  hun  a 
ddinystriodd  angau,  a  thrwy  ei 
adgyfodiad  i  fywyd,  a  adferodd 
i  ni  fywyd  tragywyddol.  Gan 
hynny  gyd  âg  Angylion,  Sjc. 

Ar  Ddydd  y  Dyrchafael,  a  saith 
Niwrnod  gwedi. 

TRWY  dy  anwyl  garediccaf 
Fab  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd ;  yr  hwn,  ar  ol  ei  an- 
rhydeddusaf  Adgyfodiad,  a  ym- 
ddangosodd  yn  eglur  i'w  holl 
Apostolion,  ac  yn  eu  golwg  a 
esgynodd  i'r  nefoedd,  i  barottôi 
He  i  ni;  fel  He  y  mae  efe,  yno 
yr  esgynom  ninnau  hefyd,  ac  y 
teyrnasom  gyd  âg  ef  mewn  go- 


THEREFORE  with  Angels 
and  Archangels,  and  with 
all  the  company  of  heaven,  we 
laud  and  magnify  thy  glorious 
Name ;  evermore  praising  thee, 
and  saying,  Holy,  holy,  holy, 
Lord  God  of  hosts,  heaven  and 
earth  are  full  of  thy  glory  :  Glory 
be  to  thee,  O  Lord  most  High. 
Amen. 

Proper  Prefaces. 

Upon  Christmas-day,  and  seven 

days  after. 

BECAUSE  thou  didst  give 
Jesus  Christ  thine  only  Son 
to  be  born  as  at  this  time  for 
us;  who,  by  the  operation  of 
the  Holy  Ghost,  was  made  very 
man  of  the  substance  of  the 
Virgin  Mary  his  mother ;  and 
that  without  spot  of  sin,  to  make 
us  clean  from  all  sin.  There- 
fore with  Angels,  &;c. 

Upon  Easter-day,  and  seven 
days  after. 

BUT  chiefly  are  we  bound  to 
praise  thee  for  the  glorious 
Resurrection  of  thy  Son  Jesus 
Christ  our  Lord :  for  he  is  the 
very  Paschal  Lamb,  which  was 
offered  for  us,  and  hath  taken 
away  the  sin  of  the  world ;  who 
by  his  death  hath  destroyed 
death,  and  by  his  rising  to  life 
again  hath  restored  to  us  ever- 
lasting life.  Therefore  with  An- 
gels, §c. 

Upon  Ascension-day,  and  seven 
days  after. 

THROUGH  thy  most  dearly 
beloved  Son  Jesus  Christ 
our  Lord ;  who  after  his  most 
glorious  Resurrection  manifestly 
appeared  to  all  his  Apostles,  and 
in  their  sight  ascended  up  into 
heaven  to  prepare  a  place  for 
us;  that  where  he  is,  thither 
we  might  also  ascend,  and  reign 


Y  Cymmun. 

goniant.     Gan   hynny    gyd    âg    with  him  in  glory.     Therefore 
Angylion,  S^c.  with  Angels,  Sjc. 


Ar  y  Sulgwyn,  a  chwe  Diwrnod 
ar  ol. 

rpRWY  Iesu  Grist  ein  Har- 
JL  glwydd  ;  oddi  wrth  yr  hwn, 
yn  ol  ei  gywiraf  addewid,  y  dis- 
gynodd  yr  Yspryd  Glân,  ar  gyf- 
enw  i'r  amser  yma,  o'r  nef  â 
disymmwth  swn  mawr,  megis 
gwvnt  nerthol,  ar  wedd  tafodau 
tanllyd,  sran  ddisgyn  ar  yr  Apo- 
stolion,  i'w  dysgu  hwynt,  ac  i'w 
harwain  i  bob  gwirionedd  ;  gan 
roddi  iddynt  ddawn  amryw 
ieithoedd,  a  hyder  hefyd.  gyd  â 
chariad  gwresog,  yn  ddyfal  i 
bregethu'r  Efengyl  i'r  holl  gen- 
hedloedd;  trwy'r  hyn  y'n  dyg- 
wyd  allan  o  dywyllwch  a  chy- 
feiliorni,  i'th  eglur  oleuni,  ac  i 
wir  wybodaeth  am  danat  ti,  a'th 
Fab  Iesu  Grist.  Gan  hynny 
gyd  âg  Angylion,  §c. 

Ar  Wyl  y  Drindod  yn  unig. 

YR  hwn  wyt  un  Duw,  un  Ar- 
glwydd  ;  nid  un  Person  yn 
unig,  ond  tri  Pherson  mewn  un 
sylwedd.  Canys  yr  hyn  yr  ydym 
ni  yn  ei  gredu  am  ogoniant  y 
Tad,  hynny  yr  ydym  yn  ei  gredu 
am  y  Mab,  ac  am  yr  Yspryd 
Glân,  heb  na  gwahaniaeth  nac 
anghyfartalwch.  Gan  hynny  gyd 
âg  Angylion,  §c. 

Í  Ar  olpob  un  o'r  Rìiagymadroâdion 
hyn,  yn  ddi-dor  y  cenir,  neu  y 
dywedir, 

GAN  hynny  gyd  ág  Angylion 
ac  Arch-angylion,  a  chyd  à 
holl  gwmpeini  nef,  y  moliannwn 
ac  y  mawrhâwu  dy  ogoneddus 
Enw;  gan  dy  foliannu  yn  wastad, 
a  dywedyd,  Sanct,  sanct,  sanct, 
Arglwydd  Dduw'r  lluoedd,  nef  a 
ddaear  sydd  yn  llawn  o'th  ogon- 
iant :  Gogoniant  a  fo  i  ti,  O  Ar- 
glwydd goruchaf.    Amen. 


Upon  "\Yhit-suriday,  and  six 
days  after. 

THROUGH  Jesus  Christ  our 
Lord;  according  to  whose 
most  true  promise,  the  Holy 
Ghost  came  down  as  at  this 
time  from  heaven  with  a  sud- 
den great  sound,  as  it  had  been 
a  mighty  wind,  in  the  likeness 
of  fiery  tongues,  lighting  upon 
the  Apostles,  to  teach  them, 
and  to  lead  them  to  all  truth ; 
giving  them  both  the  gift  of 
divers  languages,  and  also  bold- 
ness with  fervent  zeal  constantly 
to  preach  the  Gospel  unto  all 
nations;  whereby  we  have  been 
brought  out  of  darkness  and  er- 
ror into  the  clear  light  and  true 
knowledge  of  thee,  and  of  thy 
Son  Jesus  Christ.  Therefore 
with  Angels,  fyc. 

Upon  the  Feast  of  Trinity  only. 

WHO  art  one  God,  one 
Lord ;  not  one  only  Per- 
son, but  three  Persons  in  one 
Substance.  For  that  which  we 
believe  of  the  glory  of  the  Fa- 
ther, the  same  we  believe  of 
the  Son,  and  of  the  Holy  Ghost, 
without  any  difference  or  in- 
equality. Therefore  with  An- 
gels, §c. 

1i  After  each  of  which  Prefaces  sliaü 
immediately  be  sung  or  said, 

THEREFORE  with  Angels 
and  Archangels,  and  with 
all  the  company  of  heaven,  we 
laud  and  magnify  thy  glorious 
Name ;  evermore  praising  thee, 
and  saying,  Holy,  holy,  holy, 
Lord  God  of  hosts,  heaven  and 
earth  are  full  of  thy  glory :  Glory 
be  to  thee,  O  Lord  most  High. 
A  men. 

S2 


Y  Cymmun. 


U  Yna  yr  Offeiriad,  ar  ci  liniau  xvrth 
Fwrdd  yr  Arglwydd,  a  ddywed, 
yn  ciixt!  yr  holl  rai  a  gymmerant  y 
Cymmun,  y  Weddi  hon  y  sydd  yn 
canlyn. 
~]Vj"ID  ým  ni  yn  rhyfygu  dyfod 
-1A  i'th  Fwrdd  di  yma,  drugarog 
Arglwydd,  gan  ymddiried  yn  ein 
cyfiawnder  ein  hunain,  eithr  yn 
dy  ami  a'th  ddirfawr  drugar- 
eddau  di.  Nid  ydym  ni  deilwng 
cymmaint  ag  i  gasglu'r  briwsion 
dan  dy  Fwrdd  di :  eithr  tydi  yw 
yr  un  Arglwydd,  yr  hwn  b'iau 
o  bri'odoldeb  yn  wastad  drugar- 
hâu;  Caniattâ  i  ni  gan  hynny, 
Arglwydd  grasol,  felly  fwytta 
cnawd  dy  anwyl  Fab  Iesu  Grist, 
ac  yfed  ei  waed  ef,  fel  y  gwneler 
ein  cyrph  pechadurus  ni  yn  lân 
trwy  ei  gorph  ef,  ac  y  golcher 
ein  heneidiau  trwy  ei  werthfawr- 
occaf  waed  ef;  ac  fel  y  trigom 
byth  ynddo  ef,  ac  yntau  ynom 
ninnau.    Amen. 

1Í  Pan  ddarffo  i'r  Offeiriad,  yn  sefyll 
wrth  y  Bwrdd,  felly  drefnur  Bara 
tt'r  Gwin,  fel  y  gallo  yn  barotlach 
ac  yn  weddeiddiach  dorrVr  Bara 
yngŵydd  y  boil,  a  chymmeryd 
y  Cwppan  Vrv  ddwylaw ;  efe  a 
ddywed  Weddi  y  Cyssegriad,  fel 
y  mae  yn  canlyn. 

HOLL-alluog  Dduw,  ein  Tad 
nefol,  yr  hwn  o'th  dyner 
drugaredd  a  roddaist  dy  un  Mab 
Iesu  Grist  i  ddi'oddef  angau  ar  y 
Groes  er  ein  prynu;  yr  hwn  a 
wnaeth  yno  (trwy  ei  offrymmiad 
ei  bun  yn  offrymmedig  unwaith) 
gyflawn,  berffaith,  a  digonol 
aberth,  oiFrwm,  ac  iawn,  dros 
bechodau'r  holl  fyd;  ac  a  or- 
deiniodd,  ac  yn  ei  sanctaidd  Ef- 
engyl  a  orchymynodd  i  ni  gadw 
tragywyddol  goffa  am  ei  werth- 
fawr  angau  hwnnw,  nes  ei  ddy- 
fod  drachefn  ;  Gwrando  ni,  dru- 
garog Dad,  ni  yn  ostyngeiddiaf 
a  attolygwn  i  ti ;  a  chaniattà  i  ni, 
gan  gymmeryd  dy  greaduriaid 
hyn  o  Fara  a  Gwin,  yn  ol  sanct- 


f  Then  shall  the  Priest,  kneeling 
down  at  the  Lord's  Table,  say  in 
the  name  of  all  them  that  shall  re- 
ceive the  Co-m?niinion  this  Prayer 
folio-wing. 

WE  do  not  presume  to  come 
to  this  thy  Table,  O  mer- 
ciful Lord,  trusting  in  our  own 
righteousness,  but  in  thy  mani- 
fold and  great  mercies.  We  are 
not  worthy  so  much  as  to  ga- 
ther up  the  crumbs  under  thy 
Table.  But  thou  art  the  same 
Lord,  whose  property  is  always 
to  have  mercy :  Grant  us  there- 
fore, gracious  Lord,  so  to  eat 
the  flesh  of  thy  dear  Son  Jesus 
Christ,  and  to  drink  his  blood, 
that  our  sinful  bodies  may  be 
made  clean  by  his  body,  and 
our  souls  washed  through  his 
most  precious  blood,  and  that 
we  may  evermore  dwell  in  him, 
and  he  in  us.    Amen. 

1Í  IVhen  the  Priest,  standing  before 
the  Table,  hath  so  ordered  the 
Bread  and  Wine,  that  he  may 
with  the  more  readiness  and  de- 
cency break  the  Bread  before  the 
people,  and  take  the  Cup  into  his 
hands,  he  shall  say  the  Prayer  of 
Consecration,  as  followeth. 

ALMIGHTY  God,  our  hea- 
venly Father,  who  of  thy 
tender  mercy  didst  give  thine 
only  Son  Jesus  Christ  to  suffer 
death  upon  the  cross  for  our 
redemption;  who  made  ther: 
(by  his  one  oblation  of  him- 
self once  offered)  a  full,  per- 
fect, and  sufficient  sacrifice,  ob- 
lation, and  satisfaction,  for  the 
sins  of  the  whole  world;  and 
did  institute,  and  in  his  holy 
Gospel  command  us  to  conti- 
nue, a  perpetual  memory  of 
that  his  precious  death,  until 
his  coming  again ;  Hear  us,  O 
merciful  Father,  we  most  hum- 
bly beseech  thee;  and  grant 
that    we    receiving    these    thy 


Y  Cymmun. 


aidd  Ordinhâd  dy  Fab  Tesu  Grist 
ein  Hiachawdwr,  er  cof  am  ei 
angau  a'i  ddioddefaint,  allu  bod 
yn  gyfrannogion  o'i  fendigedig 
Gorph  a'i  Waed:  yr  hwn,  ar 
y  nos  honno  y  bradychwyd, 
(a)    Yma    y  (a)  a  gymmerth  fara ; 

cummer  yr   Ojf-    ac  we'di  jddo  ddiolcll, 

en  ddwyiam.  (6)  ete  a  i  torrodd,  ac 
(6)  Ac  yma  efe  a'i  rhoddes  i'w  ddis- 

adyrryBara.        gybÜOIl,        gall        ddy- 

wedyd,  Cymmerwch,  bwy  ttêwcnj 
,  v  .  (c)      hwn     yw     fy 

(c)  Ac  yma  y    V    /  J  J 

êyd  ei  larr  or  yr  NgnOrph  YT  hwîì  \T 
hull  Fara.  P  *  J     •  -fj. 

ydys  yn  ei  roddi 
tlrosoch :  gwnewch  hyn  er  cof 
am  danaf.    Yr  un  modd  gwedi 

Hit.,,»  suTPer,  (d)  efe  a 
mer  t,  crt7.>n  gymmertli  y  cwp- 
pan ;  ac  wedi  iddo 
ddi'oleh,  efe  a'i  rhoddes  iddynt, 
gan   ddywedyd,  Yfwch    o  hwn 

«)  Ac  yma  y  bawb ;  canys  hwn  (e) 
ŸieJt%arPX  yw  fv  Ngwaed  o'r 
iifu  Fjiagon)  vn  Testament  Newydd, 

yr  hwn  y  bo  dim  ,  -.      ^ 

gwib  i'w  ^ÿí-  yr  hwn  yr  ydys  yn 
tegr"-  ei  dywallt  drosoch,  a 

thros  lawer,  er  maddeuant  pech- 
odau:  gwnewch  hyn,  cynnifer 
gwaith  ag  ei  hyfoch,  er  cof  am 
danaf.    Amen. 

If  Yna  y  Gweinidog  a  gijmmer  y 
Cymmun  yn  gyntafyn  y  ddau  ryte. 
ei  liun  ;  ac  yna  yr  â  ym  mlacn  i 
roddi'r  unrhyw  ir  Esgobion,  Offeir. 
iuid,  a  D'iaconiaid,  yr  un  modd  (os 
bydd  yr  un  yn  breseimol)  ac  teedi 
hynny  iV  bobl  hefyd  mewn  trefn, 
Vw  dwylaw,  a  pkawb  yn  ostyugedig 
ar  eu  gliniau.  A  phan  roddo,r 
Bara  i  bob  un,  efe  a  ddyieed, 

CORPH  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  yr  hwn  a  roddwyd 
drosot  ti,  a  gadwo  dy  gorph 
a'th  enaid  i  fywyd  tragywyddol. 
Cymmer  a  bwytta  hwn,  er  cof 
farw  o  Grist  drosot  ti,  ac  ymborth 
arno  yn  dy  galon  trwy  ffydd, 
gan  roddi  di'olch. 

If  A'r  Gweinidog  a  fo  yn  rhodâi  y 
Cicppan  i  bob  un,  a  ddywed, 


creatures  of  bread  and  wine, 
according  to  thy  Son  our  Sa- 
viour Jesus  Christ's  holy  in- 
stitution, in  remembrance  of 
his  death  and  passion,  may  be 
partakers  of  his  most  blessed 
Body  and  Blood :  who,  in  the 
same  night  that  he  was  betray- 
ed, (a)  took  Bread ;  (a)  Here  the 
and,  when  he  had  %?*££  tì 
given  thanks,  (b)  he  Mshand.j 

P       ,         ..  j  •..        {b)  And  here  In 

brake  it,  and  gave  it  break-  the  Bread: 
to  his  disciples,  saying,  Take, 
eat,   (c)   this   is   my     ,.._,.     , 

T,     ',    v    ',   .    ,      .  .        *  (c)  And  here  to 

Body  which  is  given  lay  hu  hand  uP- 

n  f-v        ,i   •       •        on  alt  the  Bread. 

for  you:  Do  this  in 
remembrance  of  me.    Likewise 
after  supper  he  (d)     ,_  _     ,  . 

-        ,     rr  \     I         (J)  Here  he  n 

took  the  Cup ;  and,  to  take  the  c«P 
when  he  had  given  i""""3ha"d: 
thanks,  he  gave  it  to  them, 
saying,  Drink  ye  all  of  this; 
for  this  (e)  is  my  (tiAndhmit 
Blood  of  the  New  <°y  ^""^Z'i 
Testament,  which  is  (*<?  u  cLua  or 
shed  for  you  and  for  S'{"V>",'h /«' 
many  for  the  remis-  tobe  ""wcrotei- 
sion  of  sins:  Do  this,  as  oft 
as  ye  shall  drink  it,  in  remem- 
brance of  me.     Amen. 


*S  Then  shall  the  Minister  first  re- 
ceive the  Communion  in  both  kinds 
himself,  and  then  proceed  to  deliver 
the  same  to  the  Bishops,  Priests, 
and  Deacons,  in  like  manner,  (if 
any  be  present,)  and  after  that  to 
the  people  also  in  order,  into  their 
hands,  all  meekly  kneeling.  And, 
when  he  delivereth  the  Bread  to 
any  one,  he  shall  say, 

THE  Body  of  our  Lord  Jesus 
Christ,  which  was  given  for 
thee,  preserve  thy  body  and  soul 
unto  everlasting  life.  Take  and 
eat  this  in  remembrance  that 
Christ  died  for  thee,  and  feed  on 
him  in  thy  heart  by  faith  with 
thanksgiving. 

%  And    the  Minister  that  delivereth 
the  Cup  to  any  one  shall  say, 


Y  Cymmun. 


GW  AED  bin  Harglwydd  Iesu 
Grist,  yr   hvvn  a  dywallt- 

wytl  drosot  ti,  a  gadwo  dy  gorph 

a'th  enaid  i  fywyd  tragywyddol. 

Yf  hwn,  er  coi"  tywallt  gwaed 

Crist  drosot  ti,  a  bydd  ddiolch- 

gar. 

If  Os  bydd  y  Bara  neu"r  Gwln  cys- 
segredig  wcdi  eu  treulio  oil  cyn 
cymmuno  o  bawb,  cyssegred  yr 
Qffeiriad  ychwaneg  yn  ol  y  dull 
nchod;  gau  ddechreu  ar  [Ein 
Hiachawdwr  Crist,  y  nos,  See]  i 
fendigo'r  Bara  ;  ac  ar  [Yr  un 
model  gwedi  Swpper,  <|c]  i  feti- 
digo'r  Cwppan. 

11  Pan  fo  pawl  xvedi  cymmuno,  y 
Gweinidog  a  ddychwel  at  Fwrdd 
yr  Arglwydd,  a  thrwy  barch  a  rsyd 
arno  a  fo  yngweddill  o'r  Elfmnau 
cyssegrcdig,  gait  dacnu  ll'iain  glân 
drostynt. 

If  Yna  yr  Qffeiriad  a  ddywed  WeddVr 
Arglwydd ;  a'r  bobl  yn  adrodd  pob 
Arch  o  honi  ar  ei  ol  ef. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydd- 
ed  dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 

Ímae  yn  ý  nefoedd.  Dyro  i  ni 
eddyw  ein  bara  beunyddiol.  A 
maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel  y 
maddeuwn  ni  i'n  dyledwỳr.  Ac 
nac  arwain  ni  i  brofedigaeth  ; 
Eithr  gwared  ni  rhag  drwg: 
Canys  eiddot  ti  yw'r  deyrnas, 
A'r  gallu,  A'r  gogoniant,  Yn 
oes  oesoedd.  Amen. 
U  Wcdi  hynnyydyiacdirfely  canlyn. 

O  Arglwydd,  a  nefol  Dad,  yr 
ydym  ni  dy  ostyngedig 
weision  yn  cwbl  ddeisyfu  ar 
dy  dadol  ddaioni,  yn  drugarog 
dderbyn  ein  haberth  hwn  o 
foliant  a  di'olch  ;  gan  erfyn  arnat 
yn  ostyngeiddiaf  ganiattàu,  bod, 
trwy  r.yglyddon  ac  angau  dy  Fab 
Iesu  Grist,  a  thrwy  Fiydd  yn  ei 
waed  ef,  i  ni  ac  i'th  boll  Eglwys 
gael  maddeuant  o'n  pechodau,  a 
phob  doniau  eraill  o'i  ddi'oddefaint 
ef.  Ac  yma  yr  ŷra  yn  ofFrwra  ac 


THE  Blood  of  our  Lord  Jesus 
Christ,  which  was  shed  for 
thee,  preserve  thy  body  and  soul 
unto  everlasting  life.  Drink  this 
in  remembrance  that  Christ's 
Blood  was  shed  for  thee,  and 
be  thankful. 

11  If  the  consecrated  Bread  or  Wine 
be  all  spent  before  all  have  commu- 
nicated, the  Priest  is  to  consecrate 
more  according  to  the  Form  before 
prescribed  ;  beginning  at  [Our  Sa- 
viour Christ  in  the  same  night, Sec] 
for  the  blessing  of  the  Bread  ,•  and 
at  [Likewise  after  Supper,  S^c\for 
the  blessing  of  the  Cup. 
If  When  all  have  communicated,  the 
Minister  shall  return  to  the,  Lord's 
Tabic,  and  reverently  place  upon  it 
■what  rcmaincth  of  the  consecrated 
Elements,  covering  the  same  ■with 
a  fair  linen  cloth. 
If  Then  shall  the  Priest  say  the 
Lord's  Prayer,  the  people  repeat- 
ing  after  him  every  Petition. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  us  this  day 
our  daily  bread.  And  forgive 
us  our  trespasses,  As  we  forgive 
them  that  trespass  against  us. 
And  lead  us  not  into  tempta- 
tion ;  But  deliver  us  from  evil : 
For  thine  is  the  kingdom,  The 
power,  and  the  glory,  For  ever 
and  ever.     Amen. 

f  After  shall  be  said  as  followeth. 

OLord  and  heavenly  Father, 
we  thy  humble  servants  en- 
tirely desire  thy  fatherly  good- 
ness mercifully  to  accept  this  our 
sacrifice  of  praise  and  thanks- 
giving ;  most  humbly  beseech- 
ing thee  to  grant,  that  by  the 
merits  and  death  of  thy  Son  Je- 
sus Christ,  and  through  faith  in 
his  blood,  we  and  all  thy  whole 
Church  may  obtain  remission  of 
our  sins,  and  all  other  benefits 
of  his   passion.     And  here  we 


Y  Cytnmun. 


yn  cyflwyno  i  ti,  O  Arglwydd, 
ein  hunain,  ein  heneidiau,  a'n 
cyrph,  i  fod  yn  aberth  rhesym- 
mol,  sanctaidd,  a  by  wiol,  i  ti ;  gan 
attolygu  i  ti  yn  ostyngedig,  fod 
i  bawb  o  bonom  y  sy  gyfrannog- 
ion  o'r  Cymmun  bendigaid  hwn, 
gael  ein  cyflawni  â'th  ras  ac  â'th 
nefol  fendith.  Ac  er  ein  bod  ni 
yn  annheilwng,  trwy  ein  ham- 
ryw  bechodau,  i  offrwm  i  ti  un 
aberth;  etto  ni  a  attolygwn  i  ti 
gymmeryd  ein  rhwymedig  ddyl- 
ed  a'n  gwasanaeth  hwn ;  nid  gan 
bwyso  ein  haeddedigaeth.au,  ond 
gan  faddeu  ein  pechodau,  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd ;  trwy'r 
hwn,  a  chyd  â'r  hwn,  yn  undod 
yr  Yspryd  Glân,  holl  anrhydedd 
a  gogoniant  a  fyddo  i  ti,  Dad  Holl- 
alluog,  yn  oes  oesoedd.  Amen. 
Neu  hyn. 

HOLL-alluog  a  byth-fywiol 
Dduw,  yr  ydym  ni  yn  dir- 
fawr  ddi'okh  i  ti,  am  fod  yn  wiw 
gennyt  ein  porthi  ni,  y  rhai  a 
gymmerasom  yn  ddyledus  y  dir- 
geledigaethau  sancteiddiol  hyn, 
âg  yspry  dol  ymborth  gwerthfawr- 
occaf  Gorph  a  Gwaed  dy  Fab,  ein 
Hiachawdwr  Iesu  Grist;  ac  wyt 
yn  ein  sicrhàu  ni,  trwy  hynny, 
o'th  amgeledd  ac  o'th  ddaioni  i 
ni ;  a'n  bod  yn  wir  aelodau  wedi 
ein  corpholaethu  yn  nirgel  Gorph 
dy  Fab,  yr  hwn  yw  gwynfyd- 
edig  gynnulleidfa'r  holl  "ffydd- 
lon  bobl ;  a'n  bod  hefyd,  trwy 
obaith,  yn  etifeddion  y  Deyrnas 
dragywyddol,  gan  haeddedig- 
aethau  gwerthfawroccaf  angau  a 
di'oddefaint  dy  anwyl  Fab.  Ac 
yr  ŷm  ni  yn  ostyngeiddiaf  yn 
attoîygu  i  ti,  O  nefol  Dad,  felly 
ein  cynnorthwyo  ni  â'th  ras,  fel 
yr  arhosom  yn  wastad  yn  y  sanct- 
aidd gymdeithas  honno,  ac  y 
gwnelora  bob  rhyw  weithred- 
oedd  da  a'r  a  ordeiniaist  ti  i  ni 
rodio  ynddynt;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd,  i'r  hwn,  gyd  à 


offer  and  present  unto  thee,  O 
Lord,  ourselves,  our  souls  and 
bodies,  to  be  a  reasonable,  holy, 
and  lively  sacrifice  unto  thee ; 
humbly  beseeching  thee,  that  all 
we,  who  are  partakers  of  this 
holy  Communion,  may  be  ful- 
filled with  thy  grace  and  hea- 
venly benediction.  And  although 
we  be  unworthy,  through  our 
manifold  sins,  to  offer  unto  thee 
any  sacrifice,  yet  we  beseech  thee 
to  accept  this  our  bounden  duty 
and  service;  not  weighing  cur 
merits,  but  pardoning  our  of- 
fences, through  Jesus  Christ  our 
Lord  ;  by  whom,  and  with  whom, 
in  the  unity  of  the  Holy  Ghost, 
all  honour  and  glory  be  unto 
thee,  O  Father  Almighty,  world 
without  end.  Amen. 
Or  this. 

ALMIGHTY  and  everliving 
God,  we  most  heartily 
thank  thee,  for  that  thou  dost 
vouchsafe  to  feed  us,  who  have 
duly  received  these  holy  myste- 
ries, with  the  spiritual  food  of 
the  most  precious  Body  and 
Blood  of  thy  Son  our  Saviour 
Jesus  Christ;  and  dost  assure 
us  thereby  of  thy  favour  and 
goodness  towards  us;  and  that 
we  are  very  members  incor- 
porate in  the  mystical  body  of 
thy  Son,  which  is  the  blessed 
company  of  all  faithful  people  ; 
and  are  also  heirs  through  hope 
of  thy  everlasting  kingdom,  by 
the  merits  of  the  most  precious 
death  and  passion  of  thy  dear 
Son.  And  we  most  humbly 
beseech  thee,  O  heavenly  Fa- 
ther, so  to  assist  us  with  thy 
grace,  that  we  may  continue 
in  that  holy  fellowship,  and  do 
all  such  good  works  as  thou 
hast  prepared  for  us  to  walk 
in ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord,  to  whom,  with  thee  and 
the    Holy    Ghost,    be    all    ho- 


Y  Cvmmun. 


thi  a'r  Yspryd  Glân,  y  bo  holl 
anrhydedd  a  gogoniant,  yn  dra- 
gywyddol.    Amen. 

11  Yna  y  dywcdir,  neu  y  cenir, 

GOGONIANT  i  Dduw  yn  yr 
uchelder,  ac  ar  y  ddaear 
tangnefedd,  ewyllys  da  i  ddyn- 
ion.  Ni  a'th  folwn,  ni  a'th 
fendithiwn,  ni  a'th  addolwn,  ni 
a'th  ogoneddwn,  i  ti  y  d'iolchwn 
am  dy  fawr  ogoniant,  Arghvydd 
Dduw,  Frenhin  nefol,  Duw  Dad 
Holl-alluog. 

Arghvydd,  yr  unig-genhedl- 
edig  Fab  Iesu  Grist;  Arghvydd 
Dduw,  Oen  Duw,  Fab  y  Tad, 
yr  hwn  wyt  yn  dilëu  pechodau'r 
byd,  trugarhâ  wrthym.  Ti  yr 
hwn  wyt  yn  dilëu  pechodau'r 
byd,  trugarhâ  wrthym.  Ti  yr 
hwn  wyt  yn  dilëu  pechodau'r 
byd,  derbyn  ein  gweddi.  Ti 
yr  hwn  wyt  yn  eistedd  ar  dde- 
heulaw  Dduw  Dad,  trugarhâ 
wrthym. 

Canys  ti  yn  unig  wyt  sanct- 
aidd,  ti  yn  unig  wyt  Arghvydd, 
ti  yn  unig,  Crist,  gyd  â'r  Yspryd 
Glàn,  wyt  oruchaf  yngogoniant 
Duw  Dad.  Amen. 

H  Yìia'r  Offeiriad  (neu'r  Esgdb,  os 
bydd  efe  yn  bresennol)  a  ollwng  y 
bobl  y??iaith  ar  Fendith  hon. 

TANGNEFEDD  Dduw  yr 
hwn  sydd  uwch  law  pob 
deall,  a  gadwo  eich  calonnau 
a'ch  meddyliau  yngwybodaeth 
a  chariad  Duw,  a'i  Fab  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd :  a  bendith 
Dduw  Holl-alluog,  y  Tad,  y 
Mab,  a'r  Yspryd  Glân,  a  fyddo 
i'ch  plith,  ac  a  drigo  gyd  â  chwi 
yn  wastad.    Amen. 

f  Coleetau  Yw  dy-wedyd  ar  ol  yr 
Offrymmiad,  pryd  na  bo  un  Cym- 
tnun,  bob  rhyw  ddiwrnod  un  ncit 
ychwaneg ;  a'r  un  rhai  a  ellir  en 
dywcdyd  hefyd,  cynnifcr  amacr  ag 
y  byddo  achos  yn  gwasanaethu, 
wedi'r  Coleetau  ar  y  Foreol  neu'r 


nour  and   glory,  world   without 
end.    Amen. 


If  Then  shall  be  said  or  sung, 

GLORY  be  to  God  on  high, 
and  in  earth  peace,  good 
will  towards  men.  We  praise 
thee,  we  bless  thee,  we  worship 
thee,  we  glorify  thee,  we  give 
thanks  to  thee  for  thy  great  glo- 
ry, O  Lord  God,  heavenly  King, 
God  the  Father  Almighty. 

O  Lord,  the  only -begotten 
Son  Jesu  Christ;  O  Lord  God, 
Lamb  of  God,  Son  of  the  Fa- 
ther, that  takest  away  the  sins  of 
the  world,  have  mercy  upon  us. 
Thou  that  takest  away  the  sins 
of  the  world,  have  mercy  upon 
us.  Thou  that  takest  away  the 
sins  of  the  world,  receive  our 
prayer.  Thou  that  sittest  at  the 
right  hand  of  God  the  Father, 
have  mercy  upon  us. 

For  thou  only  art  holy ;  thou 
only  art  the  Lord;    thou  only, 

0  Christ,  with  the  Holy  Ghost, 
art  most  high  in  the  glory  of 
God  the  Father.    Amen. 

It  Then  the  Priest  (or  Bishop  if  he 
be  present)  shall  let  them  depart 
■with  this  Blessing. 

THE  peace  of  God,  which 
passeth  all  understanding, 
keep  your  hearts  and  minds  in 
the  knowledge  and  love  of  God, 
and  of  his  Son  Jesus  Christ  our 
Lord:  and  the  blessing  of  God 
Almighty,  the  Father,  the  Son, 
and  the  Holy  Ghost,  be  amongst 
you  and  remain  with  you  al- 
ways.   Amen. 

1  Collects  to  be  said  after  the  Of- 
fertory, -when  there  is  no  Commu- 
nion, every  such  day  one  or  more  ; 
and  the  same  may  be  said  also,  as 
often  as  occasion  shall  serve,  after 
the  Collects  either  of  Morning  or 
Evening  Prayer,  Communion,  or 


Y  Cymman. 


Brydnha-jcnol  Weddi,  y  Cymman, 
vei^r  Litani,  fel  y  gwelffr  Gheem- 
idog  fod  yn  gymhesur. 

CYNNORTHWYA  ni  yn 
drugarog,  Arghvydd,  yn  ein 
gweddi'au  hyn  a'n  herfyniau;  a 
llywodraetha  ffordd  dy  wasan- 
aeth-ddynion  tu  ag  at  gaffael 
iachawdwriaeth  dragywyddol  ; 
fel,  ym  mysg  holl  gyfnewidiau 
a  damweiniau'r  bywyd  marwol 
hwn,  yr  amddiffyner  hwynt  byth 
trwy  dy   radlonaf  a'th  barottaf 

fymmorth  ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
targlwydd.    Amen. 

HOLL-alluog  Arghvydd,  a 
thragywyddol  Dduw,  ni  a 
attolygwn  i  ti  fod  yn  wiw  gen- 
nyt  unioni,  sancteiddio,  a  llyw- 
odraethu,  ein  calonnau  a'n  cyrph 
yn  ffyrdd  dy  ddeddfau,  ac  yng- 
weithredoedd  dy  orchymynion  ; 
fel,  trwy  dy  gadarnaf  nodded, 
yma  ac  yn  dragywyddol,  y  born 
yn  gadwedig  gorph  ac  enaid ; 
trwy  ein  H  arghvydd  a'n  Hiach- 
awdwr  Iesu  Grist.   Amen. 

CANIATTA,  ni  a  attolygwn 
i  ti,  Holl-alluog  Dduw,  am 
y  geiriau  a  glywsom  heddyw  â'n 
clustiau  oddi  allan,  eu  bod  felly 
trwy  dy  ras  wedi  eu  plannu  yn 
ein  calonnau  oddi  mewn,  fel  y 
dygont  ynom  ffrwyth  bucliedd 
dda,  er  anrhydedd  a  moliant  i'th 
Enw ;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd.   Amen. 

RHAGFLAENA  ni,  O  Ar- 
ghvydd, yn  ein  holl  weith- 
redoedd  â'th  radlonaf  hoffder,  a 
rhwyddhâ  ni  â'th  barhâus  gym- 
morth  ;  fel,  yn  ein  holl  we'ith- 
redoedd,  dechreuedig,  annher- 
fynedig,  a  therfynedig  ynot  ti, 
y  moliannom  dy  sanctaidd  Enw, 
ac  yn  y  diwedd  y  caffom  gan  dy 
drugaredd  fywyd  tragywyddol  ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 


Litany,  ly  the  discretion   of  the 
Minister. 


ASSIST  us  mercifully,  O  Lord, 
in  these  our  supplications 
and  prayers,  and  dispose  the 
Avay  of  thy  servants  towards  the 
attainment  of  everlasting  salva- 
tion :  that,  among  all  the  changes 
and  chances  of  this  mortal  life, 
they  may  ever  be  defended  by 
thy  most  gracious  and  ready 
help;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

O  Almighty  Lord,  and  ever- 
lasting God,  vouchsafe,  we 
beseech  thee,  to  direct,  sanctify, 
and  govern,  both  our  hearts  and 
bodies,  in  the  ways  of  thy  laws, 
and  in  the  works  of  thy  com- 
mandments; that  through  thy 
most  mighty  protection,  both 
here  and  ever,  we  may  be  pre- 
served in  body  and  soul ;  through 
our  Lord  and  Saviour  Jesus 
Christ.    Amen. 

GRANT,  we  beseech  thee, 
Almighty  God,  that  the 
words,  which  we  have  heard 
this  day  with  our  outward  ears, 
may  through  thy  grace  be  so 
grafted  inwardly  in  our  hearts, 
that  they  may  bring  forth  in 
us  the  fruit  of  good  living,  to 
the  honour  and  praise  of  thy 
Name;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.     Amen. 

PREVENT  us,  O  Lord,  in 
all  our  doings  with  thy 
most  gracious  favour,  and  fur- 
ther us  with  thy  continual 
help;  that  in  all  our  works 
begun,  continued,  and  ended 
in  thee,  we  may  glorify  thy 
holy  Name,  and  finally  by  thy 
mercy  obtain  everlasting  life  ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 


YCyi 

HOLL-alluog  Dduw,  ffynnon 
yr  holl  ddoethineb,  yr  hwn 
wyt  yn  gwybod  ein  hangenrheid- 
iau  cyn  eu  gofynom,  a'n  han- 
wybodaeth  yn  gofyn ;  Ni  a  atto- 
lygwn  i  ti,  dosturio  wrth  ein 
gwendid;  a'r  pethau  hynny  y 
rhai  oblegid  ein  hannheilyng- 
dod  ni  feiddiwn,  ac  oblegid  ein 
dallineb  ni  fedrwn  eu  gofyn,  fod 
yn  deilwng  gennyt  eu  rhoddi 
i  ni,  er  teilyngdod  dy  Fab  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.   Amen. 


ALMIGHTY  God,  the  foun- 
tain of  all  wisdom,  who 
knowrest  our  necessities  before 
we  ask,  and  our  ignorance  in 
asking ;  We  beseech  thee  to 
have  compassion  upon  our  infir- 
mities ;  and  those  things,  which 
for  our  unworthiness  we  dare 
not,  and  for  our  blindness  we 
|  cannot  ask,  vouchsafe  to  give 
J  us,  for  the  worthiness  of  thy 
Son  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 


HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
a  addewaist  wrando  eirch- 
ion  y  rhai  a  ofynant  yn  Enw  dy 
Fab ;  Ni  a  attolygwn  i  ti  ostwn^ 
yn  drugarog  dy  glustiau  attorn 
ni,  y  rhai  a  wnaethom  yr  awrhon 
ein  gweddiau  a'n  herfyniau  at- 
tat;  a  chaniattâ  am  y  pethau 
hyn    a    archasom    yn    fFyddlon 

Ìm  ol  dy  ewyllys,  eu  cafFael  o 
ìonom  yn  hollol,  i  borthi  ein 
hangen,  ac  er  eglurhàu  dy  ogon- 
iant;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd.    Amen. 


ALMIGHTY  God,  who  hast 
promised  to  hear  the  peti- 
tions of  them  that  ask  in  thy 
Son's  Name;  We  beseech  thee 
mercifully  to  incline  thine  ears 
to  us  that  have  made  now  our 
prayers  and  supplications  unto 
thee;  and  grant,  that  those 
things,  which  we  have  faithful- 
ly asked  according  to  thy  will, 
may  effectually  be  obtained,  to 
the  relief  of  our  necessity,  and 
to  the  setting  forth  of  thy  glo- 
ry;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 


1Í  Ar  y  Suliau  a'r  Gwyliau  eraill  (oni  hydd  Cymmun)  y  dywedir  y  ewll 
a'r  a  osodwyd  ar  y  Cymmun,  hyd  ddizvedd  y  Weddi  gyffredin  [Dros 
holl  Ystád  Eglwŷs  Grist  yn  milwrio  yma  ar  y  ddaear]  ac  un  neu 
ychumneg  oV  Colectau  a  adroddwyd  uchod,  gan  ddibennu  bYr  Fenditlu 

%  Ac  ni  hydd  gwasanacthu  Swpper  yr  Arglwydd,  oddi  eithr  bod  nifer 
cymmwys  o  bobl  i  gymmuno  gyd  a'r  Offeiriad,fel  y  gxvelo  efe  fod  yn 
iawn. 

f  Ac  oni  hydd  mwy  nag  ugein-nyn  yn  y  Plwyf,  o  bwyll  i  gymmeryd  y 
Cymmun;  etto  ni  hydd  un  Cymmun,  oni  hydd  pcdiear,  neu  dri  o"r 
Ueiaf,  i  gymmuno  gyd  ar  Offciriad. 

f  Ac  meivn  Eglwysydd  Cadciriol,  ColcgoJ,  a  Cholcgan,  lie  byddo  llaieer 
o  Offeiriaid,  a  D'iaconiaid,  cymmcrant  hwy  oil  y  Cymmun  gyd  á'r 
Offeiriad  bob  Sid  oV  Ueiaf,  oni  bydd  ganddynt  achos  rhcsymmol  Vr 
gxvrthwyneb. 

%  Ac  er  dilzu  yob  Achos  o  Ymryaon  ac  Ofergocl  y  sydd,  ncn  a  alio  fod. 
gan  neb  yn  y  Bara  a'r  Gwin;  efe  a  xvasanaetha  bod  y  Bara  yn  gyf- 
ry-v  ag  y  sydd  arfcrcdig  V-w  fwytta  ;  eithr  y  Bara  Gteenith  goreu  a'r 
purafag  a  aller  ei  gaol  yn  gynunxvys. 

5  Ac  as  bydd  dim  oV  Bara  a'r  Gwin  heb  ei  gyssegm  dros  ben,  y  Cur  ad  a'i 
caiffid'du  ei  hun  ;  eithr  os  bydd  dim  o'r  hyn  a  gyssrgrwyd  yng-wfilipll, 
ni  ddygir  dim  o  hono  allan  o'r  Eglwys;  eithr  yr  Offciriad,  a  chyfryw 


Y  Cymmun. 

eraül  o'r  Cymmunwŷr  ag  a  eiko  efe  atto  y  pnjd  htenme,  afwyttänt  ac 
a  yfant  yr  unrhyw,  trwy  barch,  yn  ebrwydd  ar  ol  y  Fcndith. 

U  Y  Bara  a'r  Gwin  i'r  Cymmun  a  baroftôir  gan  y  Curad  a  Warden- 
iaid  yr  Eglwys  ar  gost  y  Plwyf. 

H  Nodxi'ch  hcfyd,  Bod  i  bob  Plwyfol  gymmuno  o,r  llciaf  dair  gwaith  yn 
yflzcyddyii ;  ac  o  hynny  body  Pasg  yn  un.  Ac  ar  y  Pasg  bob  blzvyddyn, 
bod  i  bob  Phcyfal  gyfrif  á'i  Bcrson,  Picer,  neu  ei  Gurad,  neu  ei 
Brootrator  neu  ei  Brocuratoriaid  ,•  a  thalu  iddynt,  neu  tddo  ej\  yr  lioll 
Ddylcdion  Eglwysig  a  fo'n  arferedig  yn  ddyledus  yna,  ar  yr  amser 
htonn-v  Vw  talu. 

t  Pan  orphrner  Gwasanacth  Dine,  yr  Arian  a  roddrcyd  ar  yr  Offrym- 
miadau  a  ddospcrthir  i  ryxv  Wasanacth  duwiol  a  chardodol,  fel  y  bo  iV 
Gweinidog  a  Wardeniaid  yr  Egheys  we/rd  yn  gymmwys.  Os  hwy  ni 
chyttunant  yn  hynny,  dosparthcr  hwyntfel  y  trefnd'r  Ordinari. 


yn  y  i 

"J-^  Arglwydd,  bod  i'r  Cymmunwỳr  gymmeryd  yr  unrhyw  ar  eu  gliniau 
"  (yr  hyn  a  ordeiniwyd  ar  t'eddwl  da;  sef,  yn  arwyddocád  o'n  hufudd  a'n 
"  diolchgar  gydnabod  o  ddoniau  daionus  Crist  a  roddir  ynddo  i  bob  Cym- 
"munwr  addas,  ac  er  gochelyd  y  cyfryw  halogedigaeth  ac  annhrefn  yn  y 
"  Cymmun  bendigedig,  ag  a  allai  heb  hyn  ddigwyddo)  er  hynny,  fel  na  bo 
"  i  neb,  nac  o  anwybodaeth  a  gwendid,  gam-gymmeryd,  nac  o  f alais  a  chyn- 
"  dynrwydd,  anurddo'r  arwydd  hwn  o  benlinio  ;  hyspysir  yma,  Na  feddylir 
"  trwy  hyn,  ac  na  ddylid  gwneuthur  dim  addoliad,  nac  i  Fara  a  Gwin  y 
"  Sacrament  a  gymmerir  yno  yn  gorphorol,  nac  i  neb  rhy w  Gyd-ddrychiol- 
"  deb  corphorol  o  anianol  Gnawd  a  Gwaed  Crist.  Canys  y  mae  Bara  a  Gwin 
"y  Sacrament  yn  aros  yn  wastad  yn  eu  gwir  anianol  ddefnyddiau,  fel  nad 
"aller  eu  haddoli  (canys  hyn  a  fyddai  Eilun-addoliad,  i'w  fBeiddio  gan 
"  bob  Cristion  ffyddlon;)  Ac  y  mae  Corph  a  Gwaed  anianol  ein  Hiachawd- 
"  wr  Crist  yn  y  nef,  ac  md  yma;  canys  ni  chyd-saif  fod  Corph  Crist  yn  wir 
"anianol,  a'i  fod  ar  yr  un  amser  o  fewn  ychwaneg  o  fannau  nag  un." 


GWEINYDDIAD  BEDYDD  CYHOEDD 

PLANT  BYCHAIN, 

VW  ARFER  YN  YR  EGLWYS. 

II  Rhybuddier  y  bobl,fodyn  gymhesnraf  na  xcasanaether  y  Bedydd  namyn 
ar  Sultan,  a  Gwyliau  eraill,  pan  fyddd'r  nifer  mwyafo'r  bobl  yn  dyfod 
ynghŷd:  yn  gystal  er  m-u-yn  bod  Vr  Gy'nnidlcidfa  yno  yn  bresennol 
dystiolaethu  dcrbyniad  y  sawl  a  fedyddier  yr  amscr  hxvmiw  i  nifer 
Ègl-wys  Grist,  a  he/yd  oblegid  ym  Medydd  rhai  by  chain,  bod  i  bob  dyn 
afo  yno  yn  bresennol  alw  Vw  gofei  broffes  ei  hun  a  •amaeth  i  Dduw  yn 
el  Fedydd.  Heru-ydd  hynny  he/yd  y  mac'n  gymhesur,  bod  Gnasanaeth 
y  Bedydd  yn  yr  ia  ith  gyff'redin.  Ac  er  hyn  yma  oil  (os  bydd  angenrheid- 
iol)fe  a  ellir  bedyddio  rhai  by  chain  ar  bob  dydd  aralL 

H  A  noda,  Y  bydd  i  bob  Plenty n  Givrryw  a  fedyddier,  ddau  Dad-bedydd, 
ac  un  Fam-fedydd  ;  ac  i  bob  Plentyn  Benyiv,  un  Tad-bcdydd,  a  dwy 
Fam-fedydd. 

*  Pan  fyddo  Plant  Vw  bedyddio,  y  Rh'ieni  a  roddant  Rybudd  y  noson  o'r 
blaen  neu  y  bore  eyn  dechreu,r  Foreol  Weddi,  Pr  Curad.  Bydded  y 
Tadau-bedydd,  a'r  Mammau-bedydd,  a'r  Bobl,  gyd  aV  Plant,  yn  barod 
•wrth  y  Bedyddfan,  naill  ai  yn  ebrwydd  ar  ol  y  Llith  ddiweddaf  ar  y 
Foreol  Weddi,  neu  ynte  yn  ebrwydd  ar  ol  y  Llith  ddixveddafar  y  Biyd- 
nhau-nol  Weddi,  megis  y  gosodo'r  Curad,  yn  ol  ei  ystyriaeth  ei  hun. 
A'r  Offeiriaid  yn  dyfod  at  y  Bedyddfan  {yr  hwn  a  lenwir  yr  amse.r 
hwnn-uì  â  Dufr  glàn)  ac  yn  sefyll  yno,  a  ddywed, 

AFedyddiwytl  y  Plentyn  hwn 
eisoes,  ai  na  fedyddiwyd? 

II  Os  attebant,  Na  ddo ;  yna  aed  yr 
Offeiriad  rhagddo,  fel  y  mae'ii 
coaly n. 

FY  ngharedigion  ariwyl,  yn 
gymmaint  ag  ymddwyn  a 
geni  pob  dyn  mewn  pechod,  a 
bod  ein  Hiachawdwr  Crist  yn 
dywedyd,  Na  ddichon  neb  fyn- 
ed  i  mewn  i  deyrnas  Dduw, 
oddi  eithr  ei  ad-genhedlu  a'i  eni 
ef  o  newydd  o  ddwfr  ac  o'r  Ys- 
pryd  Glân  ;  Attolwg  yr  wyf  i 
chwi  alw  ar  Dduw  Dad,  trwy 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  ar 
fod  iddo  o'i  ddaionus  drugaredd 
ganiattâu  i'r  Plentyn  hwn  y  peth 
trwy  nerth  natur  ni  all  ddyfod 
iddo,  gael  ei  ftdyddio  â  dwfr  ac 
â'r  Yspryd  Glàn,  a'i  dderbyn  i 
lân  Eglwys  Grist,  a'i  wneuthur 
yn  aelod  bywiol  o'r  unrhyw. 
11  Yna  y  dy-wed  yr  Offeiriad, 
Gweddi'wn. 

HOLL-alluog  a  thragywyddol 
Dduw,  yr  hwn  o'th  fawr 


H 


ATH  this  Child  been 
ready  baptized,  or  no  ? 


*i  If  they  ans-wer,  No  :   Then  shall 
the  Priest  proceed  as  followeth. 

DEARLY  beloved,  foras- 
much as  all  men  are  con- 
ceived and  born  in  sin  ;  and 
that  our  Saviour  Christ  saith, 
None  can  enter  into  the  king- 
dom of  God,  except  he  be  re- 
generate and  born  anew  of 
Water  and  of  the  holy  Ghost  ; 
I  beseech  you  to  call  upon  God 
the  Father,  through  our  Lord 
Jesus  Christ,  that  of  his  boun- 
teous mercy  he  will  grant  to 
tins  Child  that  thing  which  by 
nature  he  cannot  have ;  that  he 
may  be  baptized  with  Water  and 
the  holy  Ghost,  and  received  in- 
to Christ's  holy  Church,  and  be 
made  a  lively  member  of  the  same. 
If  Then  shall  the  Priest  say, 
Let  us  pray. 

ALMIGHTY  and  everlast- 
ing God,  who  of  thy  great 


Bedydd  Cylwedd  Plant  Bychain. 


drugaredd  a  gedwaist  Noah  a'i 
deulu  yn  yr  Arch  rhag  eu  cyfr- 
golli  gan  ddwfr;  a  hefyd  a 
dywysaist  yn  dd'fangol  Want  yr 
Israel  dy  bobl  trwy'r  Mòr  Coch, 
gan  arwyddocâu  wrth  hynny  dy 
Ian  Fedydd ;  a  thrwy  Fedydd 
dy  garedig  Fab  Iesu  Grist  yn 
afon  Iorddonen  a  sancteiddiaist 
ddwfr,  er  dirgel  olchedigaeth 
pechodau  ;  Attolygwn  i  ti,  er  dy 
aneirif  drugareddau,  edrych  o 
honot  yn  drugarog  ar  y  Plentyn 
hwn;  ei  lanhâu  a'i  sancteiddio 
â'r  Yspryd  Glân :  fel,  wedi  ei 
wared  oddi  wrth  dy  lid,  y  der- 
bynier  ef  i  arch  Eglwys  Grist  ; 
a  chan  fod  yn  gadarn  mewn 
ffydd,  yn  llawen  gan  obaith, 
ac  wedi  ymwreiddio  ynghariad 
perffhith,  allu  o  hono  fordwyo 
felly  dros  donnau'r  byd  trahod- 
us  hwn,  fel  y  delo  o'r  diwedd  i 
dir  y  bywyd  tragywyddol,  yno  i 
deyrnasu  gyd  â  thi  heb  drangc 
na  gorphen  ;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.   Amen. 

HOLL-alluog  ac  anfarwol 
Dduw,  cymmorth  pob  ang- 
henog,  noddwr  pawb  a  gilio  attat 
am  gynhorthwy,  bywyd  y  rhai  a 
gredant,  ac  adgyfodiad  y  meirw; 
Yr  ŷm  yn  galw  arnat  dros  y 
Dyn  byckan  yma,  ar  iddo,  yn 
dyfod  i'th  làn  Fedydd,  gael  der- 
byn  maddeuant  o'i  bechodau,  trwy 
ad-enedigaeth  ysprydol.  Derbyn 
ef,  Arglwydd,  megis  yr  addew- 
aist  trwy  dy  garedig  Fab,  gan 
ddywedyd,  Gofynwch,  a  rhodd- 
ir  i  chwi ;  ceisiwch,  a  chwi  a 
gewch ;  curwch,  ac  fe  a  agorir  i 
chwi.  Felly  yn  awr  dyro  i  ni, 
a  ni  yn  gofyn ;  par  i  ni  gael,  a 
ni  yn  ceisio ;  agor  y  porth  i  ni, 
sy  yn  euro:  fel  y  mwynhao'r 
Dyn  by  chan  yma  dragywyddol 
fendith  dy  nefol  olehiad,  ac  y 
delo  i'r  deyrnas  dragywyddol,  yr 
hon  a  addewaist  trwy  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 


mercy  didst  save  Noah  and  his 
family  in  the  ark  from  perishing 
by  water;  and  also  didst  safely 
lead  the  children  of  Israel  thy 
people  through  the  Red  Sea, 
figuring  thereby  thy  holy  Bap- 
tism ;  and  by  the  Baptism 
of  thy  well-beloved  Son  Jesus 
Christ,  in  the  river  Jordan,  didst 
sanctify  Water  to  the  mystical 
washing  away  of  sin ;  We  be- 
seech thee,  for  thine  infinite 
mercies,  that  thou  wilt  merci- 
fully look  upon  this  Child ;  wash 
him  and  sanctify  Aim  with  the 
holy  Ghost ;  that  he,  being  deli-  I 
vered  from  thy  wrath,  may  be 
received  into  the  ark  of  Christ's 
Church  ;  and  being  stedfast  in 
faith,  joyful  through  hope,  and 
rooted  in  charity,  may  so  pass 
the  waves  of  this  troublesome 
world,  that  finally  he  may  come 
to  the  land  of  everlasting  life, 
there  to  reign  with  thee  world 
without  end ;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

ALMIGHTY  and  immortal 
God,  the  aid  of  all  that 
need,  the  helper  of  all  that  flee 
to  thee  for  succour,  the  life  of 
them  that  believe,  and  the  re- 
surrection of  the  dead ;  We  call 
upon  thee  for  this  Infant,  that 
he,  coming  to  thy  holy  Baptism, 
may  receive  remission  of  his  sins 
by  spiritual  regeneration.  Re- 
ceive him,  O  Lord,  as  thou  hast 
promised  by  thy  well -beloved 
Son,  saying,  Ask,  and  ye  shall 
have ;  seek,  and  ye  shall  find  ; 
knock,  and  it  shall  be  opened 
unto  you :  So  give  now  unto  us 
that  ask  ;  let  us  that  seek  find  ; 
open  the  gate  unto  us  that 
knock  ;  that  this  Infant  may  en- 
joy the  everlasting  benediction  of 
thy  heavenly  washing,  and  may 
come  to  the  eternal  kingdom 
which  thou  hast  promised  by 
Christ  our  Lord.    Amen. 


Bedydd  Cyhoedd  Plant  Bychab, 


*\  Yna  y  bobl  a  safant  ar  eu  traed, 
a'r  Offeiriad  a  ddywed, 

Gwrandêwch  ar  eiriau'r  Efengyl 
a  ysgrifenodd  Sant  Marc,  yn  y 
ddegfed  Bennod,  a'r  drydedd 
Adnod  ar  ddeg. 

HWY  a  ddygasant  blant 
bychain  at  Grist,  fel  y  cy- 
ffyrddai  efe  â  hwynt :  a'r  disgybl- 
ion  a  geryddasant  y  rhai  oedd 
yn  eu  dwyn  hwynt.    A'r  Iesu, 

Î>an  welodd  hynny,  a  fu  anfodd- 
on,  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Gadêwch  i  blant  bychain  ddy- 
fod  attaf  fi,  ac  na  waherddwch 
iddynt :  canys  eiddo  y  cyfryw 
rai  yw  teyrnas  Dduw.  Yn  wir 
meddaf  i  chwi,  Pwy  bynnag  ni 
dderbynio  deyrnas  Dduw  fel 
dyn  bach,  nid  â  efe  i  niewn  iddi. 
Ac  efe  a'u  cymmerodd  hwy  yn  ei 
freichiau,  ac  a  roddes  ei  ddwy- 
law  arnynt,  ac  a'u  bendithiodd. 

H  Arol  darllain  yr  Efengyl,  ytracth- 
a'r  Gveinidog  y  Cyngor  byr  yma 
ar  eiriau'r  Efengyl. 

YCaredigion,  chwi  a  glywch 
yn  yr  Efengyl  hon  eiriau'n 
Hiachawdwr  Crist,  yn  gorchy- 
myn  dwyn  y  Plant  atto ;  pa 
wedd  y  ceryddodd  efe  y  rhai  a 
fynnasai  eu  cadw  oddi  wrtbo;  pa 
wedd  y  cynghora  efe  i  bob  dyn 
ganlyn  eu  gwiriondeb  hwy.  Yr 
ydych  chwi  yn  deall,  wrth  ei 
agwedd  ef  a'i  weithred,  modd  y 
dangosodd  ei  ewyllys  da  iddynt  : 
canys  efe  a'u  cofleidiodd  hwy  yn 
ei  freichiau,  efe  a  roddodd  ei 
ddwylaw  arnynt,  ac  a'u  bendith- 
iodd hwynt.  Nac  amheuwch  gan 
hynny,  eithr  credwch  yn  ddifrif, 
y  cymmer  efe  yr  un  ffunud  yn 
amgeleddgar  y  Dyn  bychan  hwn 
yma;  y  cofleidia  efe  efk  breich- 
iau  ei  drugaredd,  y  dyry  iddo  fen- 
dith  y  bywyd  tragywyddol,  ac 
y  gwna  efe  ef  yn  gyfrannog  o'i 
ddidrangc  deyrnas.  O  herwydd 
paham,  gan  ein  bod  ni  yn  credu 


If  Then  shall  lite  people  stand  up,  and 
the  Priest  shall  say, 

Hear  the  words  of  the  Gospel, 
written  by  Saint  Mark,  in  the 
tenth  Chapter,  at  the  thir- 
teenth Verse. 
THEY  brought  young  chil- 
dren to  Christ,  that  he 
should  touch  them ;  and  his 
disciples  rebuked  those  that 
brought  them.  But  when  Jesus 
saw  it,  he  was  much  displeased, 
and  said  unto  them,  Suffer  the 
little  children  to  come  unto 
me,  and  forbid  them  not;  for 
of  such  is  the  kingdom  of  God. 
Verily  I  say  unto  you,  Whoso- 
ever shall  not  receive  the  king- 
dom of  God  as  a  little  child,  he 
shall  not  enter  therein.  And 
he  took  them  up  in  his  arms, 
put  his  hands  upon  them,  and 
blessed  them. 

1  After  the  Gospel  is  read,  the  Min- 
ister shall  make  this  brief  Exhorta- 
tion upon  the  words  of  the  Gospel. 

BELOVED,  ye  hear  in  this 
Gospel  the  words  of  our 
Saviour  Christ,  that  he  com- 
manded the  children  to  be 
brought  unto  him ;  how  he 
blamed  those  that  would  have 
kept  them  from  him  ;  how  he 
exhorteth  all  men  to  follow  their 
innocency.  Ye  perceive  how  by 
his  outward  gesture  and  deed 
he  declared  his  good  will  toward 
them ;  for  he  embraced  them 
in  his  arms,  he  laid  his  hands 
upon  them,  and  blessed  them. 
Doubt  ye  not  therefore,  but 
earnestly  believe,  that  he  will 
likewise  favourably  receive  this 
present  Infant;  that  he  will  em- 
brace him  with  the  arms  of  his 
mercy ;  that  he  will  give  unto 
him  the  blessing  of  eternal  life, 
and  make  him  partaker  of  his 
everlasting  kingdom.  Where- 
fore we  being  thus  persuaded  of 


Bedydd  Cyhoedd  Plant  Bychain. 


fel  hyn  am  ewyllys  da  ein  Tad 
ncfol  tu  ag  at  y  Dyn  bychan 
yma,  a  amlygwyd  trwy  ei  Fab 
Iesu  Grist,  ac  heb  ddim  ammeu 
gennym  ei  fod  ef  yn  derbyn  yn 
rasusol  ein  gweifhred  hon  o  gar- 
iad,  yn  dwyn  y  Dyn  bychan  hwn 
i'w  sanctaidd  Fedydd  ef ;  di'olch- 
wn  yn  ffyddlon  ac  yn  ddefosiynol 
iddo,  gan  ddywedyd, 

HOLL-alluog  a  thragywydd- 
ol  Dduw,  nefol  Dad,  yr 
vm  ni  yn  ostyngedig  yn  di'olch  i 
ii,  fod  yn  wiw  gennyt  ein  galw 
i  wybodaeth  dy  ras,  a  ffydd 
ynot :  Ychwanega  yr  wybodaeth 
hon,  a  chadarnhâ'r  ffydd  hon 
ynom  yn  wastad.  Dyro  dy  Ys- 
pryd  Glân  i'r  Dyn-bychan  yma, 
fel  y  ganer  e/'eilwaith,  a'i  wneuth- 
ur  yn  etifedd  iachawdwriaeth  dra- 
gy wyddol ;  trwy  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist,  yr  hwn  sydd  yn 
byw  ac  yn  teyrnasu  gyd  â  thi 
a'r  Yspryd  Glân,  yr  awr  hon  ac 
yn  dragywydd.    Amen. 

*i  Yna  y  dywed  yr  Offeiriad  wrth 
y  Tadau -bedydd  a'r  Mammau- 
bedydd  yn  y  modd  hum. 

ANWYL  garedigion  bobl, 
chwi  a  ddygasoch  y  Plent- 
yn  hwn  yma  i'w  fedyddio,  chwi  a 
weddi'asoch  ar  fod  yn  wiw  gan 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  ei 
dderbyn  ef,  maddeu  iddo  ei  beeh- 
odau,  ei  sancteiddio  â'r  Yspryd 
Glàn,  rhoddi  iddo  deymas  nef- 
oedd,  a  bywyd  tragywyddol. 
Chwi  a  glywsoch  hefyd  ddarfod 
i'n  Harglwydd  Iesu  Grist  addaw 
yn  ei  Efengyl,  ganiattâu  yr  holl 
bethau  hyn  a  weddi'asoch  chwi 
am  danynt:  yr  hwn  addewid 
efe  o'i  ran  ef  a'i  ceidw  yn  wir 
ddiogel,  ac  a'i  cwblhâ.  Herwydd 
pa  achos,  yn  ol  yr  addewid  hwn 
a  wnaeth  Crist,  rhaid  yw  i'r 
Dyn  bychan  yma  hefyd  yn  ffydd- 
lon, ar  ei  ran  yntau,  addaw 
trwoch  chwi,  sy  Feichiau 


the  good  will  of  our  heavenly 
Father  towards  this  Infant,  de- 
clared by  his  Son  Jesus  Christ ; 
and  nothing  doubting  but  that 
he  favourably  alloweth  this  cha- 
ritable work  of  our's  in  bring- 
ing this  Infant  to  his  holy  Bap- 
tism ;  let  us  faithfully  and  de- 
voutly give  thanks  unto  him, 
and  say, 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  heavenly  Father,  we 
give  thee  humble  thanks,  for 
that  thou  hast  vouchsafed  to 
call  us  to  the  knowledge  of  thy 
grace,  and  faith  in  thee :  In- 
crease this  knowledge,  and  con- 
firm this  faith  in  us  evermore. 
Give  thy  holy  Spirit  to  this  In- 
fant, that  he  may  be  born  again, 
and  be  made  an  heir  of  ever- 
lasting salvation;  through  our 
Lord  Jesus  Christ,  who  liveth 
and  reigWth  with  thee  and  the 
Holy  Spirit,  now  and  for  ever. 
Amen. 

II  Then  shall  the  Priest  speak  unto 
the  Godfathers  and  Godmothers  on 
this  XL<ise. 

DEARLY  beloved,  ye  have 
brought  this  Child  here  to 
be  baptized,  ye  have  prayed  that 
our  Lord  Jesus  Christ  would 
vouchsafe  to  receive  him,  to  re- 
lease him  of  his  sins,  to  sanctify 
him  with  the  holy  Ghost,  to  give 
him  the  kingdom  of  heaven, 
and  everlasting  life.  Ye  have 
heard  also  that  our  Lord  Jesus 
Christ  hath  promised  in  his 
Gospel  to  grant  all  these  things 
that  ye  have  prayed  for:  which 
promise  he,  for  his  part,  will 
most  surely  keep  and  perform. 
AYherefore,  after  this  promise 
made  by  Christ,  this  Infant  must 
also  faithfully,  for  his  part,  pro- 
mise by  you  that  are  his  sure- 
ties, (until  he  come  of  age  to 
take  it  upon  himself,)   that  he 


Bedydd  Cyhoedd  Plant  Bychain. 


(hyd  oni  ddél  mewn  oedran  i'w 
gymmeryd  arno  ei  hun)  ymwrth- 
od  â  diafol  ac  â'i  holl  weithred- 
oedd,  ac  yn  wastad  gredu  gwỳn- 
fydedig  Air  Duw,  ac  yn  ufudd 
gadw  ei  orchymynion. 

Am  hynny  y  gofynaf, 

AYdwyt  ti  yn  enw  y  Plentyn 
hwn  yn  ymwrthod  à  diafol, 
ac  â'i  holl  weithredoedd,  coeg- 
rodres  a  gwag-orfoledd  y  byd, 
a'i  holl  chwantau  cybyddus,  ac 
anysprydol  ewyllys  y  cnawd,  fel 
na  ddilynech  hwynt,  ac  na'th 
dywyser  ganddynt  ? 

Atteb.  Yr  ydwyf  yn  ymwrth- 
od â  hwynt  oil. 

Gweinidog. 

AWyt  ti  yn  credu  yn   Nuw 
Dad  Holl-gyfoethog,  Cre- 
awdvvr  nef  a  daear  ? 

Ac  yn  Iesu  Grist,  ei  unig- 
anedig  Fab  ef,  ein  Harglwydd 
ni  ?  A'i  genhedlu  o'r«  Yspryd 
Glân ;  ei  eni  o  Fair  Forwyn  ; 
iddo  ddi'oddef  dan  Pontius  Pi- 
latus,  ei  groeshoelio,  ei  farw, 
a'i  gladdu  ;  disgyn  o  hono  i 
uffern;  a'i  gyfodi  hefyd  y  try- 
dydd  dydd ;  ac  esgyn  o  hono 
i'r  nefoedd  ;  a'i  fod  yn  eistedd 
ar  ddeheulavv  Dduw  Dad  Holl- 
alluog  ;  ac  y  daw  efe  oddi  yno 
yn  niwedd  y  byd,  i  farnu  byw 
a  meirw  ? 

Ac  a  wyt  ù  yn  credu  yn  yr 
Yspryd  Glân;  yr  Eglwys  Lan 
Gatholig;  Cymmun  y  Saint; 
Maddeuant  Pechodau ;  Adgyf- 
odiad  y  Cnawd;  a  Bywyd  tra- 
gywyddol  gwedi  angau  ? 

Atteb.  Hyn  oil  yr  wyf  yn  ei 
gredu  yn  ddilys. 

Gweinidog. 

AFynni  di  dy  fedyddio  yn  y 
ffyddhon? 
Atteb.  Hynny  yw  fy  ewyllys. 
Gweinidog. 

AGedwi    dithau   gan   hynny 
yn  ufudd  lân  ewyllys  Duw 


will  renounce  the  devil  and 
all  his  works,  and  constantly 
believe  God's  holy  Word,  and 
obediently   keep   his    command- 


I  demand  therefore, 

DOST  thou,  in  the  name  of 
this  Child,  renounce  the 
devil  and  all  his  works,  the  vain 
pomp  and  glory  of  the  world, 
with  all  covetous  desires  of  the 
same,  and  the  jcarnal  desires  of 
the  flesh,  so  that  thou  wilt  not 
follow,  nor  be  led  by  them  ? 
Answer.  I  renounce  them  all. 

Minister. 

DOST   thou  believe   in  God 
the      Father      Almighty, 
Maker  of  heaven  and  earth  ? 

And  in  Jesus  Christ  his  only- 
begotten  Son  our  Lord?  And 
that  he  was  conceived  by  the 
Holy  Ghost ;  born  of  the  Virgin 
Mary ;  that  he  suffered  under 
Pontius  Pilate,  was  crucified, 
dead,  and  buried  ;  that  he  went 
down  into  hell,  and  also  did  rise 
again  the  third  day;  that  he 
ascended  into  heaven,  and  sit- 
teth  at  the  right  hand  of  God 
the  Father  Almighty;  and  from 
thence  shall  come  again  at  the 
end  of  the  world,  to  judge  the 
quick  and  the  dead  ? 

And  dost  thou  believe  in  the 
Holy  Ghost;  the  holy  Catho- 
lick  Church ;  the  Communion  of 
Saints ;  the  Remission  of  sins ; 
the  Resurrection  of  the  flesh  ; 
and  everlasting  life  after  death  ? 

Answer.  All  this  I  stedfastly 
believe. 

Minister. 

WILT  thou  be  baptized  in 
this  faith? 
Answer.   That  is  my  desire. 
Minister. 

WILT  thou  then  obediently 
keep  God's  holy  will  and 


Bedydd  Cyhoedd  Plant  Bychain. 

commandments,  and  walk  in  the 
same  all  the  days  of  thy  life? 


a'i  orchymynion,  gan  rodio  yn 
yr   unrhyw   holl    ddyddiau    dy 
fywyd  ? 
Atteb.  Gwnaf. 
H  Y/ia  y  dywed  yr  Offeiriad, 

ODrugarog  Dduw,  caniattâ 
felly  gladdu'r  hen  Adda  yn 
y  Plentyn  hwn,  fel  y  cyfoder  y 
dyn  newydd  ynddo  ef.    Amen. 

Caniattâ  fod  i  holl  chwantau'r 
cnawd  farw  ynddo,  ac  i  bob  peth 
a  berthyn  i'r  Yspryd  fyw  a  chyn- 
nyddu  ynddo.    Amen. 

Caniattâ  fod  iddo  nerth  a  gallu 
i  gael  yr  oruchafiaeth  a'r  gorfod 
yn  erbyn  diafol,  y  byd,  a'r 
cnawd.    Amen. 

Caniattâ  fod  i  bwy  bynnag  a 
gyssegrir  yma  i  ti  trwy  ein  swydd 
a'n  gweinidogaeth  ni,  fod  hefyd 
yn  gynnysgaeddol  o  rinweddau 
nefol,  a  chael  eu  tragywyddol 
obrwyau  trwy  dy  drugaredd,  O 
fendigedig  Arglwydd  Dduw,  yr 
hwn  wyt  yn  byw,  ac  yn  llywio 
pob  peth  yn  oes  oesoedd.  Amen. 


HOLL-gyfoethog  fyth-fywiol 
Dduw,  yr  hwn  y  bu  i'th 
garediccaf  Fab  Iesu  Grist,  er 
maddeuant  o'n  pechodau,  oddef 
gollwng  o'i  werthfawroccaf  yst- 
lys  ddwfr  a  gwaed,  a  rhoddi  gor- 
chymyn  i'w  ddisgyblion  fyned  a 
dysgu  yr  holl  genhedloedd,  a'u 
bedydctio,  Yn  Enw'r  Tad,  a'r 
Mab,  a'r  Yspryd  Glân ;  Ystyr- 
ia,  attolwg  i  ti,  wrth  weddi'au 
dy  gynnulleidfa ;  sancteiddia'r 
dwfr  hwn  er  dirgel  olchedigaeth 
pechodau ;  a  chaniattà  fod  i'r 
Plentyn  hwn,  a  fedyddir  yr  awr 
hon  ynddo,  dderbyn  cyflawn- 
der  dy  ras,  ac  aros  byth  yn 
nifer  dy  ffyddlon  blant  etholedig; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 


Answer.    I  will. 

%  Then  shall  the  Priest  say, 

O  Merciful  God,  grant  that 
the  old  Adam  in  this  Child 
may  be  so  buried,  that  the  new 
man  may  be  raised  up  in  him. 
Amen. 

Grant  that  all  carnal  affections 
may  die  in  him,  and  that  all  things 
belonging  to  the  Spirit  may  live 
and  grow  in  him.   Amen. 

Grant  that  he  may  have 
power  and  strength  to  have 
victory,  and  to  triumph,  against 
the  devil,  the  world,  and  the 
flesh.    Amen. 

Grant  that  whosoever  is  here 
dedicated  to  thee  by  our  office 
and  ministry  may  also  be  en- 
dued with  heavenly  virtues,  and 
everlastingly  rewarded,  through 
thy  mercy,  O  blessed  Lord 
God,  who  dost  live,  and  govern 
all  things,  world  without  end. 
Amen. 


ALMIGHTY,  everliving  God, 
whose  most  dearly  beloved 
Son  Jesus  Christ,  for  the  for- 
giveness of  our  sins,  did  shed 
out  of  his  most  precious  side 
both  water  and  blood ;  and  gave 
commandment  to  his  disciples, 
that  they  should  go  teach  all 
nations,  and  baptize  them  In  the 
Name  of  the  Father,  the  Son, 
and  the  Holy  Ghost;  Regard, 
we  beseech  thee,  the  supplica- 
tions of  thy  congregation  ;  sanc- 
tify this  Water  to  the  mystical 
washing  away  of  sin ;  and  grant 
that  this  Child,  now  to  be  bap- 
tized therein,  may  receive  the 
fulness  of  thy  grace,  and  ever  re- 
main in  the  number  of  thy  faith- 
ful and  elect  children  ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.  Amen. 
T 


Bcdijdd  Cyhoedd  Plant  Bychain. 


*\  Yna  y  cymmcr  yr  Offeir'iad  y 
Dyn  lychan  yn  ei  dd-eylaw,  ac  a 
ddywed  wrth  y  Tadau-bedydd  aV 
Mamtmu-bedydâ, 

Enwch  y  Plentyn  hwn. 

^f  Ac  yna,  gan  ei  enwi  ar  eu  hoi 
hwynt  (os  h-vy  a  hyspysant  iddo  y 
gall  y  Plentyn  dd'ioddef  Itynny  yn 
/ufwdd)  efe  a'i  trocha  efyn  y  dtefr 
yn  dd'iesgeulus  ac  yn  ddarbodus, 
gan  ddywedyd, 

NYr  ydwyf  yn  dy  fedyddio 
.    di,  Yn  Enw'r  Tad,  a'r 
Mab,  a'r  Yspryd  Glân.   Amen. 

H  Ond  os  hyspysant  fod  y  Plentyn 
yn  wan,  digon  fydd  bwrro  dwfr 
arno,  gan  ddywedyd  y  geiriau 
dywededig  tichod, 

NYr  ydwyf  yn  dy  fedyddio 
.   di,  Yn   Enw'r  Tad,   a'r 
Mab,  a'r  Yspryd  Glàn.   Amen. 


%  Yna  y  dyrced  yr  Offeiriad, 

YR   ydym  ni  yn   derbyn   y 
Plentyn  hwn  i  gynnulleidfa 
•   Yma   yr  defaid   Crist,  ac  yn 

Oroes  .yn  nhalceu    el  I1UU1      VJ     dg     ar- 

y  Dyn-bach.  Wydd  y  Grog  ;  yn 
arwyddocâd  na  bo  iddo  rhag 
Haw  gymmeryd  yn  gywilydd 
gyffesu  ffydd  Grist  a  groes- 
hoeliwyd,  ac  ymladd  yn  wrol 
dan  ei  faner  ef,  yn  erbyn 
pechod,  y  byd,  a'r  cythraul;  a 
pharhâu  yn  filwr  ftyddlon  ac 
yn  was  i  Grist  holl  ddyddiau  ei 
einioes.   Amen. 

H  Yna  y  dywed  y  Offeiriad, 

GAN  ddarfod  yn  awr,  anwyl 
garedigion  frodyr,  ad-eni  a 
dodi  y  Plentyn  hwn  ynghorph 
Eglwys  Grist;  diolchwn  ninnau 
i'r  Holl-alluog  Dduw  am  ei 
ddaioni  hwn,  ac  o  gyd-undeb 
gwnawn  ein  gweddiau  arno,  ar 
fod  i'r  Plentyn  hwn  ddiweddu 
y  rhan  arall  o'ifytvyd  yn  ol  hyn 
o  ddechreuad. 


11  Then  the  Priest  shall  take  the 
Child  into  his  hands,  and  shall 
say  to  the  Godfathers  and  God- 
mothers, 

Name  this  Child. 

IF  And  then  naming  it  after  them 
(if  they  shall  certify  him  that 
the  Child  may  well  endure  it) 
he  shall  dip  it  in  the  Water  dis- 
creetly and  warily,  sayiîig, 

NI  baptize  thee  In  the 
.  Name  of  the  Father,  and 
of  the  Son,  and  of  the  Holy 
Ghost.   Amen. 

IF  But  if  they  certify  that  the  Child 
is  weak,  it  shall  suffice  to  pour 
Water  upon  it,  saying  the  fore- 
said words, 

NI  baptize  thee  In  the 
.  Name  of  the  Father,  and 
of  the  Son,  and  of  the  Holy 
Ghost.  Amen. 

1T  Then  the  Priest  shall  say, 

WE  receive  this  Child  in- 
to the  congregation  of 
Christ's  flock,  *and  •  Here  the  Prieu 
do  sign  Mm  with^ÄuÄ 
the  sign  of  the head- 
Cross,  in  token  that  hereafter 
he  shall  not  be  ashamed  to  con- 
fess the  faith  of  Christ  cruci- 
fied, and  manfully  to  fight  un- 
der his  banner,  against  sin,  the 
world,  and  the  devil ;  and  to 
continue  Christ's  faithful  sol- 
dier and  servant  unto  his  life's 
end.  Amen. 

II  Then  shall  the  Priest  say, 

SEEING  now,  dearly  beloved 
brethren,  that  tins  Child  is 
regenerate,  and  grafted  into  the 
body  of  Christ's  Church,  let  us 
give  thanks  unto  Almighty  God 
for  these  benefits ;  and  with  one 
accord  make  our  prayers  unto 
him,  that  this  Child  may  lead 
the  rest  of  his  life  according  to 
this  beginning. 


Bcdydd  Cyhoedd  Plant  Byclu 


*!  Yna  y  dyrccdir,  a  phaxcb  ar  eu 
gliniau, 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydd- 
ed  dy  ewyllys  ar  y  ddaear, 
Megis  y  mae  yn  y  nefoedd. 
Dyro  i  ni  heddyw  ein  bara  beu- 
nyddiol.  A  maddeu  i  ni  ein 
dyledion,  Fel  y  maddeuwn  ni 
i'n  dyledwýr.  Ac  nac  arwain  ni 
i  brofedigaeth ;  Eithr  gwared  ni 
rhag  drwg.   Amen. 

1Í  Yna  y  dywed  yr  Offeiriad, 

MAẄR  ddíolchwn  i  ti, 
drugaroccaf  Dad,  ryngu 
bodd  it'  ad-eni  y  Dyn  bychan  hwn 
â'th  Yspryd  Glân,  ei  dderbyn 
yn  Blent  yn  i  ti  dy  hun  trwy 
fabwys,  a't  gorphori  i'th  lân  Eg- 
lwys.  Ac  yn  ostyngedig  yr  attol- 
ygwn  i  ti  ganiattâu  iddo,  gan  ei 
fod  efyn  farw  i  bechod,  ac  yn 
byw  i  gyfiawnder,  ac  yn  gladd- 
edig  gyd  â  Christ  yn  ei  angau, 
allu  croeshoelio  yr  hen  ddyn,  ac 
yn  hollol  ymwrthod  â  holl  gorph 
pechod  ;  ac,  megis  y  gwnaed 
ef  yn  gyfrannog  o  angau  dy 
Fab,  iddo  fod  hefyd  yn  gyfran- 
nog o'i  adgyfodiad  ;  ac  felly  o'r 
diwedd,  ynghýd  à'r  rhan  arall 
o'th  làn  Eglwys,  y  byddo  yn 
etifedd  dy  deyrnas  dragywydd- 
ol;  trwy  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

«I  Yna,  a  phareb  yn  sefyll,  yr  Offeir- 
iad  a  ddyiaed  wrth  y  Tadau-bedydd 
a'r  Mammau-bedydd  hyn  o  Gyngor 
yn  canlyn. 

YN  gymmaint  a  darfod  i'r 
Plentyn  hwn  addaw  trwoch 
chwi,  ei  fechn'iafon,  ymwrthod  â 
diafol  ac  â'i  holl  weithredoedd, 
credu  yn  Nuw,  a'i  wasanaethu 
ef  ;  rhaid  i  chwi  feddwl,  mai 
eich  rhan  a'ch  dyledswydd  yw, 
gweled  dysgu  o'r  Plentyn  hwn, 
cyn  gynte'd  ag  y  gallo  ddysgu,  pa 
ryw  bwysfawr  adduned,  addew- 
id,  a  phroffes,  a  wnaeth  efe  yma 


H  Then  shall  he  said,  all  kneel- 
ing; 
OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As  it 
is  in  heaven.  Give  us  this  day 
our  daily  bread.  And  forgive 
us  our  trespasses,  As  we  forgive 
them  that  trespass  against  us. 
And  lead  us  not  into  tempta- 
tion; But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

1  Then  shall  the  Priest  say, 

WE  yield  thee  hearty  thanks, 
most  merciful  Father,  that 
it  hath  pleased  thee  to  regene- 
rate this  Infant  with  thy  holy 
Spirit,  to  receive  him  for  thine 
own  Child  by  adoption,  and  to 
incorporate  him  into  thy  holy 
Church.  And  humbly  we  be- 
seech thee  to  grant,  that  he,  be- 
ing dead  unto  sin,  and  living 
unto  righteousness,  and  being 
buried  with  Christ  in  his  deattí^ 
may  crucify  the  old  man,  and 
utterly  abolish  the  whole  body 
of  sin ;  and  that,  as  he  is  made 
partaker  of  the  death  of  thy 
Son,  he  may  also  be  partaker  of 
his  resurrection ;  so  that  finally, 
with  the  residue  of  thy  holy 
Church,  he  may  be  an  inheritor 
of  thine  everlasting  kingdom ; 
through  Christ  our  Lord.  Amen. 
^  Then,  all  standing  up,  the  Priest 
shall  say  to  the  Godfathers  and 
Godmothers  this  Exhortation  fol- 
lowing. 
FORASMUCH  as  this  Child 
hath  promised  by  you  his 
sureties  to  renounce  the  devil 
and  all  his  works,  to  believe  in 
God,  and  to  serve  him ;  ye  must 
remember,  that  it  is  your  parts 
and  duties  to  see  that  this  In- 
fant be  taught,  so  soon  as  he 
shall  be  able  to  learn,  what  a 
solemn  vow,  promise,  and  pro- 
fession, he  hath  here  made  by 
T  2 


Bedydd  Cyhoedd  Plant  Bychain. 


tnvoch  chwi.  Ac,  er  mwyn 
gallu  o  hono  wybod  y  pethau 
hyn  yn  well,  chwi  a  elwch  amo 
i  wrando  Pregethau ;  ac  yn  ben- 
difaddef,  rhaid  i  chwi  weled 
dysgu  o  hono  y  Credo,  Gweddi 
yr  Arglwydd,  a'r  Deg  Gorchy- 
myn,  yn  yr  iaith  gyiFredin,  a 
phob  peth  arall  a  ddylai  Gristion 
ei  wybod,  a'i  gredu,  er  iechyd 
i'w  enaid ;  a  bod  meithrin  y 
Plentyn  hum  yn  rhinweddol,  i'w 
hyweddu  mewn  buchedd  dduw- 
iol  a  Christionogol :  gan  gofio  yn 
wastad,  fod  Bedydd  yn  arwydd- 
ocâu  i  nyni  ein  proffes;  hynny 
yw,  bod  i  ni  ganlyn  esampl  ein 
Hiachawdwr  Crist,  a'n  gwneuth- 
ur  yn  gyffelyb  iddo  ef :  fel,  megis 
ag  y  bu  efe  farw,  ac  y  cyfododd 
drachefn  drosom  ni  ;  felly  y 
dylem  ni,  y  rhai  a  fedyddiwyd, 
farw  oddi  wrth  bechod,  a  chyfodi 
i  gyfiawnder ;  gan  farwolaetbu 
yn  wastad  ein  holl  ddrygioni  a'n 
gwŷniau  llygredig,  a  pheunydd 
myned  rhagom  ym  mhob  rhin- 
wedd  dda  a  buchedd  dduwiol. 

1Î  Yna'r  yckwanega  efe  ddywedyd, 

RHAID  i  chwi  edrych  dwyn 
y  Plentyn  hwn  at  yr  Esgob 
i'w  gonffirmio  ganddo,  cyn  gyn- 
ted  ag  y  medro  ddywedyd  y 
Credo,  Gweddi'r  Arglwydd,  ar 
Deng-Air  Deddf,  yn  yr  iaith 
gyffredin,  ac  yr  addysger  ym 
mhellach  yng  Nghatecism  yr 
Eglwys  a  osodwyd  allan  ar  fedr 
hynny. 

HYSPYS  yw  trwy  Air  Duw,  am  Blant  a  fedyddir,  ac  a  fyddant  feirw 
cyn  bod  yn  euog  o  Bechod  gweithredol,  eu  bod  yn  ddiammeu  yn  gadwedig. 

I  Symmud  ymaith  bob  Ammheuaeth  am  arfer  Arwydd  y  Groes  yn  y 
Bedydd ;  gwir  Ddeongliad  hynny,  a'r  iawn  Achosion  o'i  gadw,  a  ellir  eu 
gweled  yn  y  Degfed  Canon  ar  hugain,  a  ddoded  allan  gyntaf  yn  y  flwyddyn 
MDCIV. 


you.  And  that  he  may  know 
these  things  the  better,  ye  shall 
call  upon  him  to  hear  Sermons; 
and  chiefly  ye  shall  provide, 
that  he  may  learn  the  Creed, 
the  Lord's  Prayer,  and  the  Ten 
Commandments,  in  the  vulgar 
tongue,  and  all  other  things 
which  a  Christian  ought  to 
know  and  believe  to  his  soul's 
health ;  and  that  this  Child 
may  be  virtuously  brought  up 
to  lead  a  godly  and  a  christian 
life ;  remembering  always,  that 
Baptism  doth  represent  unto  us 
our  profession ;  which  is,  to  fol- 
low the  example  of  our  Sa- 
viour Christ,  and  to  be  made 
like  unto  him ;  that,  as  he  died, 
and  rose  again  for  us,  so  should 
we,  who  are  baptized,  die  from 
sin,  and  rise  again  unto  righte- 
ousness; continually  mortifying 
all  our  evil  and  corrupt  affec- 
tions, and  daily  proceeding  in 
all  virtue  and  godliness  of  liv- 
ing. 

H  Then  shall  he  add  and  say, 

YE  are  to  take  care  that  this 
Child  be  brought  to  the 
Bishop  to  be  confirmed  by  him, 
so  soon  as  he  can  say  the  Creed, 
the  Lord's  Prayer,  and  the  Ten 
Commandments,  in  the  vulgar 
tongue,  and  be  further  instruct- 
ed in  the  Church-Catechism  set 
forth  for  that  purpose. 


GWEINYDDIAD  BEDYDD  NEILLDUOL 
PLANT 

MEWN  TAI  GARTREF. 

If  Bydded  i  Guradiaid  pob  Plwyf  rybuddio  y  Boll  yn  fynych,  nad 
oedont  Fedydd  en  Plant  bcllach  nar  Sul  cyntaf 'ncii'r  ail  nesaf  ar  ol  en 
geni,  neu  ryw  Ddydd  Gwyl  arall  a  ddigwyddo  rhyngddynt ;  oddi  eithr 
ar  achos  mawr  a  chyfreithlon,  a'r  cyfryw  afoddlono  y  Curad. 

U  A  hefyd  hwy  a'u  rhybuddiant,  na  pharont  fedyddio  en  Plant  gartref 
yn  en  tai,  heb  y  cyffelyb  achos  mawr  ac  angen:  ond  pan  gymhdlo 
anghenraid  iddynt  wncuthur  hynny,  yna  y  Bcdydd  a  weinyddir  yn  y 
modd  hwn. 

If  Yn  gynlaf,  bydded  i  Weinidog  y  Plwyf  (neu,  yn  ei  abscn,  i  ryw 
Weinidog  cyfreithlon  arall  a  ellir  ei  gael)  gyd  a'r  rhai  afyddo  yn  y 
fan,  alw  ar  Dduw,  a  dywedyd  Gwed'di  yr  Arglzeydd,  a  chynnifer  o'r 
'Colectau  gosodedig  uchod  Vxo  dywedyd  yn  Ffurfy  Bedydd  Cyhoedd, 
ag  a  ad  yr  amser  a'r  angen  presennol :  ac  yna,  wedi  enwVr  Plenty n 
gan  ryw  un  afyddo  yn  bresennol,  y  Gweinidog  a  fwrw  Ddwfr  amo, 
gan  ddywcdyd  y  geiriau  hyn  ; 


NYr  ytlwyf  yn  dy  fedyddio 
.   di,  Yn  Enw'r  Tad,  a'r 
Mab,  a'r  Yspryd  Glân.   Amen. 

H  Yna,  a  phawb  yn  gostwng  ar  eu 
gliniau,  y  Gweinidog  a  rydd  dd'i- 
uleh  i  Dduw,  ac  a  ddywed, 

MAWR  ddiolchwn  i  ti,  dru- 
garoccaf  Dad,  ryngu  bodd 
i  ti  ad-eni  y  Dyn  bychan  hwn 
â'th  Yspryd  Glân,  ei  dderbyn 
yn  Blentyn  i  ti  dy  hun  trwy 
fabvvys,  a'i  gorphori  i'th  lân 
Eghvys.  Ac  yn  ostyngedig  yr 
attolygwn  i  ti  ganiattâu  iddo, 
megis  yn  awr  y  gwnaed  ef  yn 
gyfrannog  o  angau  dy  Fab,  fod 
hefyd  felly  o'i  adgyfodiad ;  ac 
felly  o'r  diwedd,  ynghỳd  â'r 
rhan  arall  o'th  Saint,  etifeddu 
0  hono  dy  deyrnas  dragy wyddol ; 
trwy'r  unrbyw  dy  Fab  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 

1T  Ac  nac  ammheuant,  am  y  Dyn 
bach  a  fedyddier  felly,  nad  yw  efe 
•wedi  ei  fedyddio  yn  ddeddfol  ac  yn 
ddigonol,  ac  na  ddylir  ei  fedyddio 
mwy.  Eithr  cr  hynny  i  gyd,  os  y 
Plentyn  a  fedyddiwyd  yn  y  modd 
hwn,  a  fydd  byw  rhag  Haw,  iawn 
fydd  ei  ddwyn  ef  iV  Eglwys  ;  fel 
y  gallo  Gweinidog  yr  un  Phvyf, 


NI  baptize  thee  In  the 
.  Name  of  the  Father,  and 
of  the  Son,  and  of  the  Holy 
Ghost.    Amen. 

If  Then,  all  kneeling  down,  the  Mi. 
nister  shall  give  thanks  unto  God, 
and  say, 

WE  yield  thee  hearty  thanks, 
most  merciful  Father,  that 
it  hath  pleased  thee  to  regene- 
rate this  Infant  with  thy  holy 
Spirit,  to  receive  him  for  thine 
own  Child  by  adoption,  and  to 
incorporate   him   into    thy  holy 
Church.    And  we  humbly  be- 
seech thee  to  grant,  that  as  he 
is   now  made   partaker   of  the 
death  of  thy  Son,  so  he  may  be 
also    of   his    resurrection  ;    and 
that  finally,  with  the  residue  of 
thy  Saints,  he  may  inherit  thine 
everlasting    kingdom  ;    through 
the  same  thy  Son  Jesus  Christ 
our  Lord.   Amen. 
f  And  let  them  not  doubt,  but  that 
the   Child  so  baptized  is  lawfully 
and  sufficiently  baptized,  and  ought 
not  to  be  baptized  again.    Yet  ne- 
vertheless, if  the  Child,  which  is 
after  this  sort  baptized,  do  after, 
ward  live,  it  is  expedient  that  it  be 
brought  into  the   Church,   to  the 
intent  that,  if  the  Minister  of  tlie 


Bedydd  Neillduol  Plant  By  chain. 


os  efe  ei  hun  a  fedyddiodd  y  Dyn 
bach,  hyspysu  iV  Gynnulleidfa  wir 
ffurf  y  Bedydd,  a  arferasai  oV 
blaen  gartref:  ac  ar  yr  tin  acJios 
hwnnw  efe  a  ddywedfel  hyn, 

YR  wyf  yn  hyspysu  i  chwi, 
ddarfod  i  mi,  yn  ol  dyledus 
a  gosodedig  Drefn  yr  Eglwys,  ar 
yr  amser  a'r  amser,  ac  yn  y  lie 
a'r  lie,  yngŵydd  amryw  dystion, 
fedyddio'r  Plentyn  hwn. 

IT  Eithr  os  rhyw  iVeinidog  cyfreith- 
lon  arall  a  fedyddiodd  y  Dyn  bach, 
yna  Gwcinidog  y  Plwyf  yn  yr 
hwn  y  gancd  neu  y  bedyddiwyd 
y  Dyn  bach,  a  hola  ac  a  ymofyn,  a 
fedyddiwyd  y  Plentyn  yn  gyfrcith- 
lon,  neu  nail  do.  Yn  yr  hwn  achos, 
os  y  rhai  a  ddygant  y  Plentyn  Vr 
Eglwys  a  attebant,  ddarfod  be- 
dyddio  yr  tinrhyw  Blentyn  eisoes  ; 
yna  holed  y  Gwcinidog  hwy  ym 
mhellach,  gan  ddywedyd, 

GAN  bwy  y  bedyddiwyd  y 
Plentyn  hwn? 
Pwy  oedd  yn  y  fan  pan  fed- 
yddiwyd y  Plentyn  hwn  ? 

O  herwydd  y  gallai  fod,  dar- 
fod  gadael  heibio  ryw  bethau  a 
berthyn  i  hanfod  y  Sacrament 
hwn,  trwy  ofn,  neu  frys,  yn  y 
cyfry w  gyfyngder ;  am  bynny  y 
gofynaf  i  chwi  ym  mhellach, 

A  pha  ddefnydd  y  bedydd- 
iwyd y  Plentyn  hwn? 

A  pha  eiriau  y  bedyddiwyd  y 
Plentyn  hwn  ? 

11  Ac  os  y  Gweinidog  a  ddeall,  wrth 
attebion  y  rhai  a  ddygant  y 
Plentyn  atto,  fod  pob  peth  wedi  ei 
wneuthur  y  modd  y  dylai  ;  yna  na 
fedyddied  efe  y  Plentyn  drar/tefn, 
eithr  ei  dderbyn  yn  tin  o  dd'iadell  y 
gwir  Gristionogion,  gan  ddywedyd 
fel  hyn, 

YR  ydwyf  fi  yn  hyspysu  i 
chwi,  ddarfod  yn  nyn  o 
beth  wneuthur  y  cwbl  yn  dda, 
ac  wrth  iawn  drefn  berthynasol, 
wrth  fedyddio'r  Plentyn  yma;  yr 
hwn,  wedi  ei  eni  mewn  pechod 
dechreuol,  ac  mewn  digofaint 
Duw,  sydd  yn  awr,  trwy  olchiad 


same  Parish  did  himself  baptize 
that  Child,  the  Congregation  may 
be  certified  of  the  true  Form  of  Bap. 
tism,  by  him  privately  before  used: 
In  which  case  he  shall  say  thus, 

I  Certify  you,  that  according 
to  the  due  and  prescribed 
Order  of  the  Church,  at  such  a 
time,  and  at  such  a  place,  before 
divers  witnesses  I  baptized  this 
Child. 

H  But  if  the  Child  were  baptized 
by  any  other  lawful  Minister,  then 
the  Minister  of  the  Parish,  where 
the  Child  was  born  or  christened, 
shall  examine  and  try  whether 
the  Child  be  lawfully  baptized, 
or  no.  In  which  case,  if  those 
that  bring  any  Child  to  the  Church 
do  answer,  that  the  same  Child  is 
already  baptized,  then  shall  the 
Minister  examine  them  further, 
saying, 

BY    whom    was    this    Child 
baptized  ? 
Who  was  present  when  this 
Child  was  baptized? 

Because  some  things  essential 
to  this  Sacrament  may  happen 
to  be  omitted  through  fear  or 
haste,  in  such  times  of  extre- 
mity; therefore  I  demand  fur- 
ther of  you, 

With  what  matter  was  this 
Child  baptized  ? 

With  what  words  was  this 
Child  baptized? 

1Í  And  if  the  Minister  shall  find  by 
the  answers  of  such  us  bring  the 
Child,  that  all  things  were  done 
as  they  ought  to  be ;  then  shall 
not  he  christen  the  Child  again, 
but  shall  receive  him  as  one  of  the 
flock  of  true  christian  people,  say. 
ing  thus, 

I  Certify  you,  that  in  this 
case  all  is  well  done,  and 
according  unto  due  order,  con- 
cerning the  baptizing  of  this 
Child;  who  being  born  in  ori- 
ginal sin,  and  in  the  wrath  of 
God,  is  now,  by  the  laver  of  Re- 
generation  in  Baptism,  receiv- 


Bedydd  Neiüduoi  Plant  Bye 


yr  Ad-en  etligaeth  ym  Medydd, 
wedi  ei  dderbyn  i  nifer  plant 
Duw,  ac  etifeddìon  bywyd  tragy- 
wyddol :  canys  nid  yw  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist  yn  naccàu  ei 
ras  a'i  drugaredd  i  gyfryw  rai 
by  chain,  ond  y  mae  yn  garueidd- 
iaf  yn  eu  gwahodd  atto,  megis  y 
tystia'r  Efengyl  fendigedig,  er 
ein  cysur  ni,  yn  y  wedd  hon. 
St.  3Iarc  x.  13. 

HWY  a  ddygasant  blant 
bychain  at  Grist,  fel  y 
cyffyrddai  efe  â  hwynt ;  a'r  dis- 
gyblion  a  geryddasant  y  rhai  oedd 
yn  eu  dwyn  hwynt.  A'r  Iesu, 
pan  welodd  hynny,  a  fu  anfodd- 
lon,  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Gadéwch  i  blant  bychain  ddyfod 
attaf  fi,  ac  na  waherddwcb  idd- 
ynt:  canys  eiddo  y  cyfryw  rai  yw 
teyrnas  í)duw.  Yn  wir  meddaf 
i  chwi,  Pwy  bynnag  ni  dder- 
bynio  deyrnas  Dduw  fel  dyn 
bach,  nid  â  efe  i  mewn  iddi.  Ac 
efe  a'u  cymmerodd  hwy  yn  ei 
freichiau,  ac  a  roddes  ei  ddwy- 
law  arnynt,  ac  a'u  bendithiodd. 

%  Ar  61  dadla'm  yr  Efengyl,  y  traetli- 
a'r  Gweinidog  y  Cyngor  byr  yma 
ar  ciriau'r  Efcngyl. 
~V7"  Caredigion,  chwi  a  glywch 
X  yn  yr  Efengyl  hon  eiriau  ein 
Hiachawdwr  Crist,  yn  gorchy- 
myn  dwyn  y  Plant  atto;  pa  wedd 
y  ceryddodd  efe  y  rhai  a  fyn- 
nasai  eu  cadw  oddi  wrtho;  pa 
wedd  y  cynghorodd  efe  i  bob  dyn 
ganlyn  eu  gwiriondeb  hwy.  Yr 
ydych  chwi  yn  deall,  wrth  ei 
agwedd  ef  a'i  weithred,  y  modd  y 
dangosodd  ei  ewyllys  da  iddynt : 
canys  efe  a'u  cofleidiodd  hwy  yn 
ei  freichiau,  efe  a  roddodd  ei 
ddwyiaw  arnynt,  ac  a'u  bendith- 
iodd hwynt.  Nac  ammheuweh 
gan  hynny,  eithr  credweh  yn 
ddifrif,  ddarfod  iddo  gymmeryd 
yr  un  ffunud  yn  amgeleddgar  y 
Dyn  bychan  hwn,  ei  gqfleidio  ef  â 


ed  into  the  number  of  the  chil- 
dren of  God,  and  heirs  of  ever- 
lasting life:  for  our  Lord  Jesus 
Christ  doth  not  deny  his  grace 
and  mercy  unto  such  Infants, 
but  most  lovingly  doth  call  them 
unto  him,  as  the  holy  Gospel 
doth  witness  to  our  comfort  on 
this  wise. 

St.  Mark  x.  13. 

THEY  brought  young  chil- 
dren to  Christ,  that  he 
should  touch  them ;  and  his 
disciples  rebuked  those  that 
brought  them.  But  when  Je- 
sus saw  it,  he  was  much  dis- 
pleased, and  said  unto  them, 
Suffer  the  little  children  to  come 
unto  me,  and  forbid  them  not; 
for  of  such  is  the  kingdom  of 
God.  Verily  I  say  unto  you, 
Whosoever  shall  not  receive  the 
kingdom  of  God  as  a  little  child, 
he  shall  not  enter  therein.  And 
he  took  them  up  in  his  arms, 
put  his  hands  upon  them,  and 
blessed  them. 

<h  After  the  Gospel  is  read,  the  Mi- 
nister shall  make  this  brief  Exhor- 
tation upon  the  words  of  the  GospeL 

BELOVED,  ye  hear  in  this 
Gospel  the  words  of  our 
Saviour  Christ,  that  he  com- 
manded the  children  to  be 
brought  unto  him;  how  he 
blamed  those  that  would  have 
kept  them  from  him ;  how  he 
exhorted  all  men  to  follow  their 
innocency.  Ye  perceive  how  by 
his  outward  gesture  and  deed 
he  declared  his  good  will  toward 
them;  for  he  embraced  them 
in  his  arms,  he  laid  his  hands 
upon  them,  and  blessed  them. 
Doubt  ye  not  therefore,  but 
earnestly  believe,  that  he  hath 
likewise  favourably  received  thin 
present  Infant;  that  he  hath  em- 
braced him  with  the  arms  of  his 


Bedydd  Neillduol  Plant  Bychain. 


breichiau  ei  drugaredd;  ac  (fel 
yr  addawodd  yn  ei  Air  sanctaidd) 
y  rhydd  iddo  fendith  y  bywyd 
tragywyddol,  ac  a'i  gwna  yn 
gyfrannog  o'i  ddidrangc  deyrn- 
as.  Herwydd  paham,  a  nyni  yn 
credu  fel  hyn  am  ewyllys  da  ein 
Tad  nefol,  a  amlygwyd  trwy  ei 
Fab  Iesu  Grist,  tu  ag  at  y  Dyn 
bychan  liwn;  diolchwn  yn  ffydd- 
lon  ac  yn  ddefosiynol  iddo,  gan 
ddyvvedyd  y  Weddi  a  ddysgodd 
yr  Arglwydd  ei  hun  i  ni : 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydd- 
ed  dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 

Ímae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i  ni 
eddyw  ein  bara  beunyddiol.  A 
maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel  y 
maddeuwn  ni  i'n  dyledwŷr.  Ac 
nac  arwain  ni  i  brofedigaeth ; 
Eitbr  gwared  ni  rhag  drvvg. 
Amen. 

HOLL-alluog  a  fhragywyddol 
Dduw,  nefol  Dacì,  yr  ŷm 
ni  yn  ostyngedig  yn  diolch  i  ti, 
fod  yn  wiw  gennyt  ein  galw  i 
wybodaetb  dy  ras,  a  fFydd  ynot : 
Ychwanega  yr  wybodaeth  lion, 
a  chadarnhâ  y  ffydd  lion  ynom 
yn  wastad.  Dyro  dy  Yspryd  Glàn 
i'r  Dyn  bychan  yma ;  fel,  gwedi 
ei  eni  ef  eilwaith,  a'i  wneuthur 
yn  etifedd  iachawdwriaeth  dra- 
gywyddol,  trwy  ein  Harglwydd 
lesu  Grist,  yr  arhoso  yn  wasan- 
aethwr  i  ti,  ac  y  mwynhao  dy  add- 
ewid  ;  trwy  yr  unrhyw  dy  Fab 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist;  yr 
hwn  sydd  yn  by  w  ac  yn  teyrnasu 
gyd  â  thi  a'r  Yspryd  Glân,  yr  awr 
lion  ac  yn  dragywydd.   Amen. 

'Í  Yna  y  gofyn  yr  Offeiriad  Enw  y 
Di/n  bychan:  a  phan  ddarffo  Vr 
Tadau-bedydd  a'r  Mammau-bcd- 
ydd  ei  adrodd,  y  Gwcinidog  a 
ddij-ecd, 

AYdwyt  ti  yn  enw  y  Plentyn 
liwn  yn  ymwrthod  â  diafol, 


mercy  ;  and  (as  be  hath  promis- 
ed in  his  holy  Word)  will  give 
unto  him  the  blessing  of  eternal 
life,  and  make  him  partaker  of 
his  everlasting  kingdom.  Where- 
fore, we  being  thus  persuaded 
of  the  good  will  of  our  heavenly 
Father,  declared  by  his  Son  Je- 
sus Christ,  towards  this  Infant, 
let  us  faithfully  and  devoutly 
give  thanks  unto  him,  and  say 
the  Prayer  which  the  Lord  him- 
self taught  us : 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  us  this 
day  our  daily  bread.  And  for- 
give us  our  trespasses,  As  we  for- 
give them  that  trespass  against 
us.  And  lead  us  not  into  tempta- 
tion; But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  heavenly  Father,  we 
give  thee  humble  thanks,  that 
thou  hast  vouchsafed  to  call  us 
to  the  knowledge  of  thy  grace, 
and  faith  in  thee ;  Increase  this 
knowledge,  and  confirm  this 
faith  in  us  evermore.  Give  thy 
holy  Spirit  to  this  Infant,  that 
he,  being  born  again,  and  be- 
ing made  an  heir  of  everlast- 
ing salvation,  through  our  Lord 
Jesus  Christ,  may  continue  thy 
servant,  and  attain  thy  promise  ; 
through  the  same  our  Lord  Je- 
sus Christ  thy  Son,  who  liveth 
and  reigneth  with  thee  and  the 
Holy  Spirit,  now  and  for  ever. 
Amen. 
if  Then  shall  the  Priest  demand  the 

Name   of  the   Child;    which  be. 

big  by  the  Godfathers  and  God. 

mothers  pronounced,  the  Minister 

shall  say, 

DOST  thou,  in  the  name  of 
this   Child,  renounce   the 


Bedydd  Keillduol  Plant  Bychain. 


ac  â'i  holl  weithredoedd,  coeg- 
rodres  a  gwag-orfoledd  y  byd, 
a'i  holl  chwantau  cybyddus,  ac 
anysprvdol  ewyllys  y  cnawd,  fel 
na  ddllynech  hwynt,  ac  na'th 
dywyser  ganddynt  ? 

Atteb.  Yr  ydwyf  yn  ymwrthod 
â  hwynt  oil. 

Giccinidog. 

AWyt  ti  yn  credu  yn  Xuw 
Dad  Hbll-gyfoethog,   Cre- 
awdwr  nef  a  daear  ? 

Ac  yn  Iesu  Grist,  ei  unig- 
anedig  Fab  ef,  ein  Harglwydd 
ni?  A'i  genhedlu  o'r  Yspryd 
Glàn  •  ei  eni  o  Fair  Forwyn ;  iddo 
ddioddef  dan  Pontius  P'ilatus,  ei 
groeshoelio,  ei  farw,  a'i  gladdu  ; 
ddisgyn  o  hono  i  uffern ;  a'i  gyf- 
odi  hefyd  y  trydydd  dydd ;  ac 
esgyn  o  hono  i'r  nefoedd ;  a'i  fod 
yn  eistedd  ar  ddeheulaw  Dduw 
Dad  Holl-alluog  ;  ac  y  daw  efe 
oddi  yno  yn  niwedd  y  byd,  i 
farnu  by w  a  meirw  ? 


Ac  a  wyt  ti  yn  credu  yn  yr 
Yspryd  GÌân ;  yr  Eglwys  Lân 
Gatholig ;  Cymmun  y  Saint ; 
Maddeuant  pechodau;  Adgyf- 
odiad  y  cnawd  ;  a  Bywyd  tra- 
gywyddol  gwedi  angau  ? 

Atteb.  Hyn  oil  yr  wyf  yn  ei 
gredu  yn  ddilys. 

Gweinidog. 

AGedwi  dithau  gan  hynny  yn 
ufudd  làn  ewyllys  Duw  a'i 
orchymynion,  gan  rodio  yn  yr  un- 
rhy w  holl  ddyddiau  dy  fy wyd  ? 
Atteb.  Gwnaf. 
If  Yna  y  dy-xed  yr  Offeiriad, 

YR  ydym   ni   yn   derbyn  y 
Plentyn  hwn  i  gynnulleidfa 
•  Yma  yr  off.  defaid  Crist,  ac  yn  ei 

tinad     a      trim    Ä  ■*.        -*  J       ii 

Grots  yn  nhaic?n  *  nodi  ef  a%  arwvdd 

V  Dyn^O.  Gr()g  .    yj,  arwydd_ 

ocâd  na  bo  iddo  rhag  Haw  gym- 
meryd  yn  gy wilydd  gyfFesu  ffydd 
Grist  a  groeshoeliwydj  ac  ymladd 


devil  and  all  his  works,  the  vain 
pomp  and  glory  of  this  world, 
with  all  covetous  desires  of  the 
same,  and  the  carnal  desires  of 
the  flesh,  so  that  thou  wilt  not 
follow,  nor  be  led  by  them  ? 

Answer.  I  renounce  them 
all. 

Minister. 

DOST  thou  believe  in  God 
the  Father  Almighty,  Ma- 
ker of  heaven  and  earth  ? 

And  in  Jesus  Christ  his  only- 
begotten  Son  our  Lord  ?  And 
that,  he  was  conceived  by  the 
Holy  Ghost;  born  of  the  Virgin 
Mary;  that  he  suffered  under 
Pontius  Pilate,  yvas  crucified, 
dead,  and  buried;  that  he  went 
down  into  hell,  and  also  did  rise 
again  the  third  day ;  that  he  as- 
cended into  heaven,  and  sitteth 
at  the  right  hand  of  God  the  Fa- 
ther Almighty ;  and  from  thence 
shall  come  again  at  the  end  of 
the  world,  to  judge  the  quick 
and  the  dead  ? 

And  dost  thou  believe  in  the 
Holy  Ghost ;  the  holy  Catholick 
Church;  the  Communion  of 
Saints ;  the  Remission  of  sins  ; 
the  Resurrection  of  the  flesh ; 
and  everlasting  life  after  death  ? 

Answer.  All  this  I  stedfastly 
believe. 

Minister. 

WILT  thou  then  obediently 
keep  God's  holy  will  and 
commandments,  and  walk  in  the 
same  all  the  days  of  thy  life  ? 
Answer.    I  will. 
1  Then  the  Priest  shall  say, 

WE  receive  this  Child  into 
the  congregation  of  Christ's 

flock,  *and    do   SÌgn       *  Here  the  Priest 

him  with  the  sign  ^"EfÄ 
of    the    Cross,    in  *<»***■ 
token  that  hereafter  lie  shall  not 
be  ashamed  to  confess  the  faith 
of  Christ  crucified,   and    man- 


Bedydd  Neilldiiol  Plant  Byclutin. 


yn  wrol  Jan  ei  faner  ef,  yn  er- 
byn  pechod,  y  byd,  a'r  cythraul; 
a  pharhâu  ynfilwr  fFyddlon  ac 
yn  was  i  Grist  holl  ddyddiau  ei 
einioes.   Amen. 

1  Yna  y  dywed  yr  Offeiriad, 

GAN  ddarfod  yn  awr,  anwyl 
garedigion  frodyr,  trwy  Fed- 
ydd,  ad-eni  a  dodi  y  Plentyn 
hwn  ynghorph  Eglwys  Grist ; 
di'olchwn  ninnau  i'r  Holl-alluog 
Dduvv  am  ei  ddaioni  hwn,  ac  o 
gyd-undeb  gwnawn  ein  gwedd- 
i'au  arno,  ar  fod  i'r  Plentyn  hwn 
ddhveddu  y  rhan  arall  o'ifywyd 
yn  ol  hyn  o  ddechreuad. 

H  Yna  y  dywed  yr  Offeiriad, 

MAWR  ddiblchwn  i  ti, 
drugaroccaf  Dad,  ryngu 
bodd  it'  ad-eni  y  Plentyn  hwn 
â'th  Yspryd  Glân,  ei  dderbyn 
yn  Blentyn  i  ti  dy  hun  trwy 
fabwys,  a'i  gorphori  i'th  lân  Eg- 
lwys. Ac  yn  ostyngedig  yr  attol- 
ygwn  i  ti  ganiattâu  iddo,  gan  ei 
fod  efyn  farw  i  bechod,  ac  yn 
byw  i  gyfiawnder,  ac  yn  gladd- 
edig  gyd  â  Christ  yn  ei  angau, 
allu  croeshoeho'r  hen  ddyn,  ac 
yn  hollol  ymwrthod  â  holl  gorph 
pechod  ;  ac,  megis  y  gwnaed 
ef  yn  9yfra'nno9  o  angau  dy 
Fab,  iddo  fod  hefyd  yn  gyfran- 
nog  o'i  adgyfodiad;  ac  felly  o'r 
diwedd,  ynghŷd  â'r  rhan  arall 
o'th  làn  Eglwys,  y  byddo  yn 
etifedd  dy  deyrnas  dragywydd- 
ol;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd.   Amen. 

U  Yna,  a  phawb  yn  sefyll,  yr  Off- 
eiriad a  ddywed  wrt/t  y  Tadau- 
bedydd  a'r  Mamniau-bedydd  hyn 
0  Gyngor  yn  iiuilyn. 

YN  gymmaint  a  darfod  i'r 
Plentyn  hwn  addaw  trwoch 
chwi,  ei  fechn'iafon,  ymwrthod  â 
diafol  ac  â'i  holl  weithredoedd, 
credu  yn  Nuw,  a'i  wasanaethu 
ef ;  rhaid  i  chwi  feddwl,  mai  eich 
rhan  a'ch  dyledswyddyw,  gweled 


fully  to  fight  under  his  banner, 
against  sin,  the  world,  and  the 
devil;  and  to  continue  Christ's 
faithful  soldier  and  servant  unto 
his  life's  end.    Amen. 

If  Then  shall  the  Priest  say, 

SEEING  now,  dearly  beloved 
brethren,  that  this  Child  is  by 
Baptism  regenerate,  and  grafted 
into  the  body  of  Christ's  Church, 
let  us  give  thanks  unto  Almighty 
God  for  these  benefits ;  and  with 
one  accord  make  our  prayers 
unto  him,  that  he  may  lead  the 
rest  of  his  life  according  to  this 
beginning. 

II  Then  shall  the  Priest  say, 

WE  yield  thee  most  hearty 
thanks,  most  merciful  Fa- 
ther, that  it  hath  pleased  thee  to 
regenerate  this  Infant  with  thy 
holy  Spirit,  to  receive  him  for 
thine  own  Child  by  adoption, 
and  to  incorporate  him  into  thy 
holy  Church.  And  humbly  we 
beseech  thee  to  grant,  that  he 
being  dead  unto  sin,  and  living 
unto  righteousness,  and  being 
buried  with  Christ  in  his  death, 
may  crucify  the  old  man,  and 
utterly  abolish  the  whole  body 
of  sin ;  and  that,  as  he  is  made 
partaker  of  the  death  of  thy  Son, 
he  may  also  be  piartaker  of  his 
resurrection;  so  that  finally,  with 
the  residue  of  thy  holy  Church, 
he  may  be  an  inheritor  of  thine 
everlasting  kingdom ;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.  Amen. 
%  Then,  all  standing  up,  the  Min- 
ister shall  make  this  Exhortation 
to  the  Godfathers  and  Godmo. 
titers. 

FORASMUCH  as  this  Child 
hath  promised  by  you  his 
sureties  to  renounce  the  devil 
and  all  his  works,  to  believe  in 
God,  and  to  serve  him ;  ye  must 
remember,  that  it  is  your  parts 
and  duties  to  see  that  this  In- 


Bedydd  Keillduol  Plant  Bychain. 


dysgu  o'r  Plentyn  hum,  cyn  gynt- 
ed  ag  y  gallo  ddysgu,  pa  ryw 
bwysfawr  adduned,  addewid,  a 
phroffes,  a  wnaeth  efe  yma  trwoch 
chwi.  Ac,  er  mwyn  gallu  o  liono 
wybod  y  pethau  hyn  yn  well, 
chwi  a  elwch  arno  i  wrando 
Pregethau;  ac  yn  benddifaddef, 
rhaid  i  chwi  weled  dysgu  o  hono 
y  Credo,  Gweddi'r  Arglwydd,  a'r 
Deg  Gorchymyn,  yn  yr  iaith 
gyflredin,  a  phob  peth  arall  a 
ddylai  Gristion  ei  wybod,  a'i 
gredu,  er  iechyd  i'w  enaid;  a 
bod  meithrin  y  Plentyn  hum  yn 
rhinweddol,  i'w  hyweddu  mewn 
buchedd  dduwiol  a  Christionog- 
ol:  gan  gofio  yn  wastad,  fod 
Bedydd  yn  arwyddocâu  i  nyni 
ein  proffes ;  hynny  yw,  bod  i  ni 
ganlyn  esampl  ein  Hiachawdwr 
Crist,  a'n  gwneuthur  yn  gyfFelyb 
iddo  ef:  fel,  megis  ag  y  bu  efe 
farw,  ac  y  cyfododd  drachefn 
drosom  ni;  felly  y  dvlem  ni,  y 
rhai  a  fedyddiwyd,  farw  oddi 
wrth  bechod,  a  chyfodi  i  gyf- 
iawnder;  gan  farwolaethu  yn 
wastad  ein  holl  ddrygioni  a'n 
gwŷniau  Uygredig,  a  pheunydd 
myned  rhagom  ym  mhob  rhin- 
wedd  dda  a  buchedd  dduwiol. 

If  Eithr  os  y  rhai  a  ddygant  y  Plentyn 
iV  Eghvys,  a  wnant  y  cyfryw  atteb- 
ion  anhyspysol  i  qfynion  ỳr  Off'eir. 
iad,  fel  na  aller  gwybod  a  ddurfu 
ledyddio  y  Plentyn  â  Dwfr,  Vn 
Enw'r  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Yspryd 
Glân  (yr  hyn  sydd  o  hanffod  y  Bed- 
ydd)  yna  bedyddicd  yr  OJfeiriad  ef 
yn  ol  y  Ffurf  ysgrifcncdig  uchod 
am  Fedydd  Cyhoedd  Plant  ;  oddi 
eithr  -wrth  drochi  y  Dyn  bach  yn 
y  Bedyddfan,  efe  a  arfer  y  Ffurf 
hon  ar  eiriau, 

ONI  ddarfu  dy  fedyddio  di 
eisoes,  N.  yr  ydwyf  fi  yn  dy 
fedyddio  di,  Yn  Enw'r  Tad,  a'r 
Mab,  a'r  Yspryd  Glân.   Amen. 


/ant  be  taught,  so  soon  as  he 
shall  be  able  to  learn,  what  a 
solemn  vow,  promise,  and  pro- 
fession he  hath  made  by  you. 
And  that  he  may  know  these 
things  the  better,  ye  shall  call 
upon  him  to  hear  Sermons;  and 
chiefly  ye  shall  provide,  that 
he  may  learn  the  Creed,  the 
Lord's  Prayer,  and  the  Ten 
Commandments,  in  the  vulgar 
tongue,  and  all  other  things 
which  a  Christian  ought  to 
know  and  believe  to  his  soul's 
health ;  and  that  this  Child  may 
be  virtuously  brought  up  to  lead 
a  godly  and  a  christian  life; 
remembering  alway,  that  Bap- 
tism doth  represent  unto  us  our 
profession  ;  which  is,  to  follow 
the  example  of  cur  Saviour 
Christ,  and  to  be  made  like 
unto  him ;  that,  as  he  died, 
and  rose  again  for  us,  so  should 
we,  who  are  baptized,  die  from 
sin,  and  rise  again  unto  right- 
eousness ;  continually  mortify- 
ing all  our  evil  and  corrupt  af- 
fections, and  daily  proceeding 
in  all  virtue  and  godliness  of 
livins:. 


If  But  if  they  which  bring  the  Infant 
to  the  Church  do  make  such  uncer- 
tain answers  to  the  Priest's  ques- 
tions,  as  that  it  cannot  appear  that 
the  Child  u-as  baptized  with  Water, 
In  the  Name  of  the  Father,  and  of 
the  Son,  and  of  the  Holy  Ghost, 
(which  are  essential  parts  of  Bap- 
tism,) then  let  the  Priest  baptize  it 
in  the  form  before  appointed  for 
Publick  Baptism  of  Infants  ;  sav- 
ing that  at  the  dipping  of  the 
Child  in  the  Font,  he  shall  use  this 
form  of  words. 

IF  thou  art  not  already  bap- 
tized, N.  I  baptize  thee  In 
the  Name  of  the  Father,  and 
of  the  Son,  and  of  the  Holy 
Ghost.    Amen. 


GWEINYDDIAD  BEDYDD  Y  RHAI  A  FO 
MEWN  OEDRAN  ADDFEDACH, 

AC  YN  MEDRU  ATTEB  DROSTYNT  EU  HUNAIN. 

11  PANfyddo  rhyw  rai  mewn  Oedran  addfedach  Vte  ledyddio,  hyspyser 
hynny  mewn  pryd  Vr  Esgob,  neu  Vr  neb' a  benuoda  efe  i  hynny,  JVyth- 
nos  o  leiafym  mlaen  llaw,  gan  eu  Rh'ieni,  neu  ryw  rai  deallns  craill; 
fel  y  gaiter  cymmeryd  gofal  dyledus  i'to  profit  a  ydynt  wedi  eu  hadd- 
ysgu  yn  ddigonol  yn  Egwyddorion  y  Ffydd  Gristionogol,  ac  fel  y 
galler  en  cynghori  i  ymbarottôi  trwy  Wedd'iau  ac  Ympryd  i  gymmeryd 
y  Sacrament  bcndigcdig  hwn. 

H  Ac  os  ceir  hwynt  yn  addas,  yna  (wedi  Vr  Bobl  ymgynnull  ar  y  Sul, 
neu  Ddydd-gwyl  gosodedig)  byddcd  y  Tadau-Bedydd  a'r  Mammau- 
Bcdydd  barod  Vw  cyflwyno  terth  y  Bedyddfan,  yn  ebrwydd  ar  ol  yr 
ail  Lith,  naill  ai  ar  y  Foreol  neiCr  Brydnhawnol  Weddi,  mcgis  yn 
neall  y  Curad  y  bernir  yn  gymmwys. 

•J  A'r  Offciriad  yn  tefyll  yno,  a  ofyn,  A  fedyddiwyd  yr  un  o'r  rhai  a 
gyflwynir  yma,  ai  na  ddo  ?  Os  attcbant,  Na  ddo ;  yna  yr  Offciriad 
a  ddywedfel  hyn. 


FY  anwyl  garedigion,  yn  gym- 
maint  ag  ymdclwyn  a  geni 
pob  dyn  mewn  pechod  (ac  mai 
cnawd  yw  yr  hyn  a  enir  o  gnawd) 
a'r  rhai  sydd  yn  y  cnawd  ni  all- 
ant  ryngu  bodd  Duw,  namyn 
byw  mewn  pechod,  gan  wneuth- 
ur  lli'aws  o  bechodau  pri'od ;  a 
bod  ein  Hiachawdwr  Crist  yn 
dywedyd,  Na  ddichon  neb  fyned 
i  mewn  i  deyrnas  Dduw,  oddi 
eithr  ei  ad-genhedlu  a'i  eni  o 
newydd  o  ddwfr  ac  o'r  Yspryd 
Glàn  ;  Attolwg  yr  wyf  i  chwi  alw 
ar  Dduw  Dad,  trwy  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist,  ar  fod  iddo 
o'i  ddaionus  Drugaredd  ganiat- 
tàu  i'r  rhai  hyn  y  peth  trwy 
nerth  natur  ni  allant  ddyfod 
iddo,  gael  eu  bedyddio  â  dwfr 
ac  â'r  Yspryd  Glân,  &'u  derbyn 
i  lân  Eglwys  Grist,  a  bod  yn 
aelodau  bywiol  o'r  unrhyw. 
Î  Yna  y  dywed  yr  Offciriad, 
Gwedd'iwn. 
(If  Ac  yma  y  Gynnulleidfa  oil  a  os- 
tyngant  ar  eu  gliniau.) 

HOLL-alluog  a  thragywyddol 
Dduw,  yr  hwn  o'th  fawr 
drugaredd  a  gedwaist  Noah  a'i 
deulu  yn  yr  arch  rhag  eu  cyfr- 
golli    gan    ddwfr;    ac   hefyd   a 


DEARLY  beloved,  forasmuch 
as  all  men  are  conceived 
and  born  in  sin,  (and  that  which 
is  born  of  the  flesh  is  flesh,) 
and  they  that  are  in  the  flesh 
cannot  please  God,  but  live  in 
sin,  committing  many  actual 
transgressions ;  and  that  our  Sa- 
viour Christ  saith,  None  can 
enter  into  the  kingdom  of  God, 
except  he  be  regenerate  and 
born  anew  of  Water  and  of  the 
holy  Ghost ;  I  beseech  you  to 
call  upon  God  the  Father,  through 
our  Lord  Jesus  Christ,  that  of 
his  bounteous  goodness  he  will 
grant  to  these  persons  that  which 
by  nature  they  cannot  have ;  that 
they  may  be  baptized  with  Wa- 
ter and  the  holy  Ghost,  and  re- 
ceived into  Christ's  holy  Church, 
and  be  made  lively  members  of 
the  same. 

1  Then  shall  the  Priest  say, 
Let  us  pray. 

(t  Ana   here    all  the    Congregation 
shall  kneel.) 

ALMIGHTY  and  everlast- 
ing God,  who  of  thy  great 
mercy  didst  save  Noah  and  his 
family  in  the  ark  from  perish- 
ing by  water;    and   also  didst 


Bedydd  y  rliai  a  fo  mewn  Oedran  Addfedach. 


dywysaist  yn  ddi'angol  blant  yr 
Israel  dy  bobl  trwy'r  Mòr  Coch, 
gan  arwyddocâu  wrth  hynny  dy 
lân  Fedydd;  a  thrwy  Fedydd 
dy  garedig  Fab  Iesu  Grist  yn 
afon  Iorddonen,  a  sancteiddiaist 
yr  elfen  ddwfr  er  dirgel  olchiad 
pechod  ymaith;  Attolygwn  i  ti, 
er  dy  aneirif  drugareddau,  e- 
drych  o  honot  yn  drugarog  ar 
dy  weision  hyn;  eu  glanhâu  a.'u 
sancteiddio  â'r  Yspryd  Glân  : 
fel,  wedi  eu  gwared  oddi  wrth 
dy  lidj  y  derbynier  hwynt  i  arch 
Eghvys  Grist ;  a  chan  fod  yn 
gadarn  mewn  ffydd,  yn  llawen 
gan  obaith,  ac  wedi  ymwreiddio 
ynghariad  perffaith,  allu  o  hon- 
ynt  fordwyo  felly  dros  donnau'r 
byd  trallodus  hwn,  fel  y  delont 
or  diwedd  i  dir  y  bywyd  tra- 
gywyddol,  yno  i  deyrnasu  gyd 
â  thi  heb  drangc  na  gorphen  ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

HO L L - alluog  ac  anfarwol 
Dduw,  cymmorth  pob  ang- 
henog,  noddwr  pawb  a  gilio  attat 
am  gynhorthwy,  bywyd  y  rhai  a 
gredant,  ac  adgyfodiad  y  meirw  ; 
Yr  ŷm  yn  galw  amat  dros  y 
dynion  hyn,  ar  iddynt,  yn  dy- 
fod  i'th  lân  Fedydd,  gael  derbyn 
maddeuant  o'u  pechodau,  trwy 
ad-enedigaeth  ysprydol.  Derbyn 
hwynt,  Arglwydd,  megis  yr  a- 
ddewaist  trwy  dy  garedig  Fab, 
gan  ddywedyd,  Gofynwch,  a 
rhoddir  i  chwi ;  ceisiwch,  a  chwi 
a  gewch ;  curwch,  ac  fe  a  agorir 
i  chwi.  Felly  yn  awr  dyro  i 
ni,  a  ni  yn  gofyn  ;  par  i  ni  gael, 
a  ni  yn  ceisio ;  agor  y  porth  i  ni, 
sydd  yn  euro  :  fel  y  mwynhao'r 
dynion  hyn  dragywyddol  fen- 
dith  dy  nefol  olchiad,  ac  y  delont 
i'r  deyrnas  dragywyddol,  yr  hon 
a  addewaist  trwy  Grist  ein  Har- 
glwydd. Amen. 


safely  lead  the  children  of  Israel 
thy  people  through  the  Red 
Sea,  figuring  thereby  thy  holy 
Baptism;  and  by  the  Baptism 
of  thy  well-beloved  Son  Jesus 
Christ,  in  the  river  Jordan,  didst 
sanctify  the  element  of  water 
to  the  mystical  washing  away 
of  sin;  We  beseech  thee,  for 
thine  infinite  mercies,  that  thou 
wilt  mercifully  look  upon  these 
thy  servants;  wash  them  and 
sanctify  them  with  the  holy 
Ghost,  that  they,  being  deliver- 
ed from  thy  wrath,  may  be  re- 
ceived into  the  ark  of  Christ's 
Church;  and  being  stedfast  in 
faith,  joyful  through  hope,  and 
rooted  in  charity,  may  so  pass 
the  waves  of  this  troublesome 
world,  that  finally  they  may  come 
to  the  land  of  everlasting  life, 
there  to  reign  w'ith  thee  world 
without  end;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

ALMIGHTY  and  immortal 
God,  the  aid  of  all  that 
need,  the  helper  of  all  that  flee 
to  thee  for  succour,  the  life  of 
them  that  believe,  and  the  re- 
surrection of  the  dead ;  We  call 
upon  thee  for  these  persons,  that 
they,  coming  to  thy  holy  Bap- 
tisnij  may  receive  remission  of 
their  sins  by  spiritual  regenera- 
tion. Receive  them,  O  Lord,  as 
thou  hast  promised  by  thy  well- 
beloved  Son,  saying,  Ask,  and 
ye  shall  receive;  seek,  and  ye 
shall  find;  knock,  and  it  shall 
be  opened  unto  you:  So  give 
now  unto  us  that  ask;  let  us 
that  seek  find;  open  the  gate 
unto  us  that  knock ;  that  these 
persons  may  enjoy  the  everlast- 
ing benediction  of  thy  heavenly 
washing,  and  may  come  to  the 
eternal  kingdom  which  thou 
hast  promised  by  Christ  our 
Lord.    Amen. 


Bedydd  y  rhai  a  Jo  mewn  Oedran  Addfedach. 


*i  Yna  y  hobl  a  safant  ar  eu  traed, 
a'r  Offeiriad  a  ddywed, 

Gwrandêwch  ar  eiriau'r  Efengyl 
a  ysgrifenodd  Sant  loan,  yn  y 
drydedd  Bennod,  yn  dechreu 
ar  y  Adnod  gyntaf. 

YR  oedd  dyn  o'r  Phariseaid 
a'i  enw  Nicodemus,  pen- 
naeth  yr  Iuddewon.  Hwn  a 
ddaeth  at  yr  Iesu  liw  nos,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  Rabbi,  nyni  a 
wyddom  mai  dysgawdwr  ydwyt 
ti  wedi  dyfod  oddi  wrth  Dduw  ; 
canys  ni  allai  neb  wneuthur  y 
gwỳrthiau  hyn  yr  wyt  ti  yn  eu 
gwneuthur,  oni  bai  fod  Duw 
gyd  àg  ef.  Iesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,.  Yn  wir,  yn 
vra,  meddaf  i  ti,  Oddi  eithr  geni 
dyn  drachefn,  ni  ddichon  efe 
weled  teyrnas  Dduw.  Nicode- 
mus a  ddywedodd  wrtho,  Pa 
fodd  y  dichon  dyn  ei  eni  ac  efe 
yn  hen  ?  a  ddichon  efe  fyned  i 
groth  ei  fam  eilwaith,  a'i  eni? 
Iesu  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd, Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  ti, 
Oddi  eithr  geni  dyn  o  ddwfr  ac 
o'r  Yspryd,  ni  ddichon  efe  fyned 
i  mewn  i  deyrnas  Dduw.  Yr  hyn 
a  aned  o'r  cnawd,  sydd  gnawd  ; 
a'r  hyn  a  aned  o'r  Yspryd,  sydd 
yspryd.  Na  ryfedda  ddywed- 
yd  o  honof  fi  wrthyt,  Y  mae'n 
rhaid  eich  geni  chwi  drachefn. 
Y  mae'r  gwỳnt  yn  chwythu  lie 
y  mynno;  a  thi  a  glywi  ei  swn 
ef,  ond  ni  wyddost  o  ba  le  y 
mae  yn  dyfod,  nac  i  ba  le  y  mae 
yn  myned:  felly  y  mae  pob  un 
a'r  a  aned  o'r  Yspryd. 
Í  Gzcedi  hyn  efe  a  ddytved  y  Cyngor 
h-vn  yn  canlyn. 

YCaredigion,  chwi  a  glywch 
yn  yr  Efengyl  hon  eiriau 
eglur  ein  Hiachawdwr  Crist;  Oddi 
eithr  geni  dyn  o  ddwfr  ac  o'r  Ys- 
pryd, na  ddichon  efe  fyned i mewn 
i  deyrnas  Dduw.  Oddi  wrth  hyn 
y  gellwch  weled  mawr  angen- 
rheidrwydd  y  Sacrament  hwn,  He 


IT  Tli.cn  shall  the  people  stand  up,  and 
the  Priest  shall  say, 

Hear  the  words  of  the  Gospel, 
written  by  Saint  John,  in  the 
third  Chapter,  beginning  at 
the  first  Verse. 
npHERE  was  a  man  of  the 
JL  Pharisees,  named  Nicode- 
mus, a  ruler  of  the  Jews.  The 
same  came  to  Jesus  by  night, 
and  said  unto  him,  Rabbi,  we 
know  that  thou  art  a  teacher 
come  from  God;  for  no  man 
can  do  these  miracles  that  thou 
doest,  except  God  be  with  him. 
Jesus  answered  and  said  unto 
him,  Verily,  verily  I  say  unto 
thee,  Except  a  man  be  born 
again,  he  cannot  see  the  king- 
dom of  God.  Nicodemus  saith 
unto  him,  How  can  a  man  be 
born  when  he  is  old?  Can  he 
enter  the  second  time  into  his 
mother's  womb,  and  be  born? 
Jesus  answered,  Verily,  verily  I 
say  unto  thee,  Except  a  man 
be  born  of  water  and  of  the 
Spirit,  he  cannot  enter  into  the 
kingdom  of  God.  That  which 
is  born  of  the  flesh  is  flesh  ; 
and  that  which  is  born  of  the 
Spirit  is  spirit.  Marvel  not 
that  I  said  unto  thee,  Ye  must 
be  born  again.  The  wind  blow- 
eth  where  it  listeth,  and  thou 
hearest  the  sound  thereof;  but 
canst  not  tell  whence  it  com- 
eth,  and  whither  it  goeth :  so 
is  every  one  that  is  born  of  the 
Spirit. 

il  After  which  he  shall  say  this  Ex. 
hortation  following. 

BELOVED,  ye  hear  in  this 
Gospel  the  express  words 
of  our  Saviour  Christ,  that  ex- 
cept a  man  be  born  of  water 
and  of  the  Spirit,  he  cannot  en- 
ter into  the  kingdom  of  God. 
Whereby  ye  may  perceive  the 
great   necessity  of  this   Sacra- 


Bcdydd  y  rhai  afo  mewn  Oedran  Addfedach. 


galler  ei  gael.  Yr  un  wedd  yn 
ebrwydd  o  flaen  ei  esgyniad  i'r 
nef  (megis  y  darllenwn  yn  y  ben- 
nod  ddiweddaf  o  Efengyl  Sant 
Marc)  efe  a  roddes  orchymyn 
i'vv  ddisgyblion,  gan  ddywedyd, 
Ewch  i'r  holl  fyd,  a  phregeth- 
wch  yr  Efengyl  i  bob  creadur. 
Y  neb  a  gredo,  ac  a  fedyddier,  a 
fydd  cadwedig;  eithr  y  neb  ni 
ehredo,  a  gondemnir.  Hyn  hef- 
yd  sydd  yn  dangos  i  ni  y  dirfawr 
lesàd  a  fedwn  o  hynny.  O  her- 
wydd  paham,  Sant  Petr  yr  A- 
postol,  pan,  wrth  ei  bregethiad 
cyntaf  o'r  Efengyl,  y  dwys-big- 
wyd  llaweroedd  yn  eu  calon, 
ac  y  dywedasant  wrtho  ef  a'r 
Apostolion  eraill,  Ha  wŷr  frod- 
yr,  beth  a  wnawn  ni  ?  a  attebodd 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Edif- 
arhêwch,  a  bedyddier  pob  un  o 
honoch  er  maddeuant  pechodau, 
a  chwi  a  dderbyniwch  ddawn  yr 
Yspryd  Glàn:  canys  i  chwi  y 
mae'r  addewid,  ac  i'ch  plant,  ac 
i  bavvb  ym  mhell;  sef,  cynnifer 
ag  a  alwo'r  Arglwydd  ein  Duw  ni 
atto.  Ac  â  llawer  o  ymadroddion 
eraill  y  cynghorodd  efe  hwynt, 
gan  ddywedyd,  Ymgedwch  rhag 
v  genhedlaeth  drofâus  bon.  Can- 
ys (megis  y  tystiolaetha'r  un 
Apostol  mewn  man  arall)  Bed- 
ydd  hefyd  sydd  yr  awrhon  yn 
ein  hachub  ni  (nid  bwrw  ymaith 
fudreddi'r  cnawd,  eithr  ymatteb 
cydwybod  dda  tu  ag  at  Dduw) 
trwy  adgyfodiad  Iesu  Grist.  Nac 
ammheuwch  gan  hynny,  eithr 
credwch  yn  ddifrif,  y  cymmer 
efe  yn  amgeleddgar  y  rhai  pres- 
ennol  hyn,  y  sydd  wir  edifeiriol, 
ac  yn  dyfod  atto  trwy  flydd ;  y 
caniattâ  efe  iddynt  faddeuant 
o'm  pechodau,  ac  y  dyry  iddynt 
yr  Yspryd  Glân;  yrhydd  iddynt 
fendith  y  Bywyd  tragywyddol, 
ac  y  gwna  hu-y  yn  gyfrannogion 
o'i  ddidrangc  deyrnas. 
O  herwydd  paham,  a  ni  yn 


ment,  where  it  may  be  had. 
Likewise,  immediately  before 
his  ascension  into  heaven,  (as 
we  read  in  the  last  Chapter  of 
Saint  Mark's  Gospel,)  he  gave 
command  to  his  disciples,  say- 
ing, Go  ye  into  all  the  world, 
and  preach  the  Gospel  to  every 
creature.  He  that  believeth  and 
is  baptized  shall  be  saved;  but 
he  that  believeth  not  shall  be 
damned.  Which  also  sheweth 
unto  us  the  great  benefit  we 
reap  thereby.  For  which  cause 
Saint  Peter  the  Apostle,  when 
upon  his  first  preaching  of  the 
Gospel  many  were  pricked  at 
the  heart,  and  said  to  him  and 
the  rest  of  the  Apostles,  Men 
and  brethren,  what  shall  we  do  ? 
replied  and  said  unto  them,  Re- 
pent, and  be  baptized  every  one 
of  you  for  the  remission  of  sins, 
and  ye  shall  receive  the  gift  of 
the  Holy  Ghost.  For  the  pro- 
mise is  to  you  and  your  chil- 
dren, and  to  all  that  are  afar  ofF, 
even  as  many  as  the  Lord  our 
God  shall  call.  And  with  many 
other  words  exhorted  he  them, 
saying,  Save  yourselves  from 
this  untoward  generation.  For 
(as  the  same  Apostle  testifieth 
in  another  place)  even  Baptism 
doth  also  now  save  us,  (not  the 
putting  away  of  the  filth  of  the 
flesh,  but  the  answer  of  a  good 
conscience  towards  God,)  by 
the  resurrection  of  Jesus  Christ. 
Doubt  ye  not  therefore,  but 
earnestly  believe,  that  he  will 
favourably  receive  these  present 
persons,  truly  repenting,  and 
coming  unto  him  by  faith ;  that 
he  will  grant  them  remission  of 
their  sins,  and  bestow  upon  them 
the  holy  Ghost ;  that  he  will 
give  them  the  blessing  of  eternal 
life,  and  make  them  partakers  of 
his  everlasting  kingdom. 
Wherefore  we  being  thus  per- 


Bedydd  y  rhai  afo  mewn  Oedran  Addfedach. 


credu  fel  hyn  am  ewyllys  da  ein 
Tad  nefol  tu  ag  at  y  rhai  hyn, 
a  amlygir  trwy  ei  Fab  ef  Iesu 
Grist  ;  d'iolchwn  yn  ffyddlon 
ac  yn  ddefosiynol  iddo,  a  dy- 
wedwn, 

HOLL-alluog  a  thragywydd- 
ol  Dduw,  nefol  Dad,  yr  ým 
ni  yn  ostyngedig  yn  di'olch  i  ti, 
fod  yn  wiw  gennyt  ein  galw  i 
wybodaeth  dy  ras,  a  fFydd  ynot : 
Ychwanega  yr  wybodaeth  hon, 
a  chadarnhâ'r  fFydd  hon  ynom 
yn  wastad.  Dyro  dy  Yspryd 
Glân  i'r  rhai  hyn,  fel  y  ganer 
hwynt  eilwaith,  &'u  gwneuthur 
yn  etifeddion  iachawdwriaeth  dra- 
gywyddol ;  trwy  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist ;  yr  hwn  sydd  yn 
byw  ac  yn  teyrnasu  gyd  â  thi  a'r 
Yspryd  Glàn,  yr  awr  hon  ac  yn 
dragywydd.  Amen. 

II  Yna  y  dywed  yr  Offeiriad  wrth 
y  rhai  a  font  i'w  bedyddio,  yn  y 
in  odd  hwn : 


CHWYCHWI  garedigion,  y 
rhai  a  ddaethoch  yma  yn 
deisyf  cael  derbyn  glân  Fedydd, 
a  giywsoch  y  modd  y  gwedd'i- 
odd  y  gynnulleidfa,  ar  fod  yn 
wiw  gan  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist  eich  derbyn  a'ch  bendithio, 
maddeu  i  chwi  eich  pechodau, 
rhoddi  i  chwi  deyrnas  nefoedd, 
a  bywyd  tragywyddol ;  chwi  a 
giywsoch  hetyd  ddarfod  i'n  Har- 
glwydd Iesu  Grist  addaw  yn  ei 
sancteiddlan  Air,  ganiattâu  yr 
holl  bethau  hyn  a  weddi'asom 
am  danynt ;  yr  hwn  addewid 
efe  o'i  ran  ef  a'i  ceidw  yn  wir 
ddi'ogel,  ac  a'i  cwblhà. 

Herwydd  pa  achos,  yn  ol  yr 
addewid  hwn  a  wnaeth  Crist, 
rhaid  i  chwi  hefyd  yn  ffyddlon  ar 
eich  rhan  chwithau  addaw,  yng- 
ŵydd  y  rhai  hyn  eich  Tystion,  a 
cher  bron  yr  holl  gynnulleidfa 
hon,  ymwrthod  â  diafol  ac  â'i 
holl  weithredoedd,  ac  yn  wastad 


suaded  of  the  good  will  of  our 
heavenly  Father  towards  these 
persons,  declared  by  his  Son  Je- 
sus Christ ;  let  us  faithfully  and 
devoutly  give  thanks  to  him, 
and  say, 

ALMIGHTY  and  everlasting 
God,  heavenly  Father,  we 
give  thee  humble  thanks,  for 
that  thou  hast  vouchsafed  to 
call  us  to  the  knowledge  of  thy 
grace,  and  faith  in  thee  :  In- 
crease this  knowledge,  and  con- 
firm this  faith  in  us  evermore. 
Give  thy  holy  Spirit  to  these 
persons,  that  they  may  be  born 
again,  and  be  made  heirs  of 
everlasting  salvation ;  through 
our  Lord  Jesus  Christ,  who  liv- 
eth  and  reigneth  with  thee  and 
the  Holy  Spirit,  now  and  for 
ever.   Amen. 

%  Then  the  Priest  shall  speak  to  the 
persons  to  be  baptized  on  this 
wise  : 

WELL-  beloved,  who  are 
come  hither  desiring  to 
receive  holy  Baptism,  ye  have 
heard  how  the  congregation 
hath  prayed,  that  our  Lord  Je- 
sus Christ  would  vouchsafe  to 
receive  you  and  bless  you,  to 
release  you  of  your  sins,  to  give 
you  the  kingdom  of  heaven,  and 
everlasting  life.  Ye  have  heard 
also,  that  our  Lord  Jesus  Christ 
hath  promised  in  his  holy  Word 
to  grant  all  those  things  that 
we  have  prayed  for ;  which  pro- 
mise he,  for  his  part,  will  most 
surely  keep  and  perform. 

Wherefore,  after  this  promise 
made  by  Christ,  ye  must  also 
faithfully,  for  your  part,  pro- 
mise in  the  presence  of  these 
your  Witnesses,  and  this  whole 
congregation,  that  ye  will  re- 
nounce the  devil  and  all  his 
works,    and    constantly   believe 


Bcdìjdd  y  rkai  a  Jo  mevm  Ocdran  Addfedach. 


gredu  gwỳnfydedig  Air  Duw,  ac 
yn  ufudd  gadw  ei  orehymynion. 

U  Yna  y  gofyn  yr  Offciriad  iV  rhai 
a  ddaethant  Via  bedyddio,  bob  yn 
un,  yr  Ymadroddwn  liyn  isod  : 
Gofijniad. 

AYdwyt  ti  yn  ymwrthod  â 
diafol,  ac  â'i  holl  weithred- 
oedd,  coeg-rodres  a  gwag-orfol- 
edd  y  byd,  a'i  holl  chwantau 
cybyddus,  ac  anysprydol  ew- 
yllys  y  cnawd,  fel  na  ddilynech 
hwynt,  ac  na'th  dyvvyser  gan- 
ddynt  ? 

Atteb.  Yr  ydwyf  yn  ymwrth- 
od â  hwynt  oil. 

Gofyniad. 

AWyt  ti  yn  credu  yn  Nuw 
Dad  Holl-gyfcethog,  Cre- 
awdwr  nef  a  daear  ? 

Ac  yn  Iesu  Grist,  ei  unig-an- 
edig  Fab  ef,  ein  Harglwydd  ni  ? 
A'i  genhedlu  o'r  Yspryd  Glân  ; 
ei  eni  o  Fair  Forwyn ;  iddo  ddi- 
oddef  dan  Pontius  Pilatus,  ei 
groeshoelio,  ei  farw,  a'i  gladdu  ; 
ddisgyn  o  hono  i  uffern  ;  a'i  gyf- 
odi  hefyd  y  trydydd  dydd  ;  ac 
esgyn  o  hono  i'r  nefoedd ;  a'i 
fod  yn  eistedd  ar  ddeheulaw 
Dduw  Dad  Holl-alluog ;  ac  y 
daw  efe  oddi  yno  yn  niwedd  y 
byd,  i  farnu  by w  a  meirw  ? 


Ac  a  wyt  ti  yn  credu  yn  yr 
Yspryd  Glàn  ;  yr  Eglwys  Lân 
Gatholig;  Cymmun  y  Saint; 
Maddeuant  pechodau ;  Adgyf- 
odiad  y  cnawd ;  a  Bywyd  tra- 
gy wyddol  gwedi  angau  ? 

Atteb.  Hyn  oil  yr  wyf  yn  ei 
gredu  yn  ddilys. 

Gofyniad. 

AFynni    dy  fedyddio   yn   y 
ffydd  hon  ? 
Atteb.    Hynny  yw  fy  ewyllys. 
Gofyniad. 

AGedwi   dithau   gan   hynny 
yn  ufudd  lân  ewyllys  Duw 


God's  holy  Word,  and  obedient- 
ly keep  his  commandments. 
II  Tlten  sMllthe  Priest  drmundofcach 
of  the  persons  to  be  baptized,  seve- 
rally, these  Questions  following: 
Question. 

DOST  thou  renounce  the  de- 
vil and  all  his  works,  the 
vain  pomp  and  glory  of  the 
world,  with  all  covetous  desires 
of  the  same,  and  the  carnal  de- 
sires of  the  flesh,  so  that  thou 
wilt  not  follow,  nor  be  led  by 
them  ? 

Answer.      I    renounce    them 
all. 

Question. 
OST   thou   believe  in  God 


D 


-  the  Father  Almighty,  Ma- 
ker of  heaven  and  earth  ? 

And  in  Jesus  Christ  his  only- 
begotten  Son  our  Lord?  And 
that  he  was  conceived  by  the 
Holy  Ghost ;  born  of  the  Virgin 
Mary ;  that  he  suffered  under 
Pontius  Pilate,  was  crucified, 
dead,  and  buried ;  that  he  went 
down  into  hell,  and  also  did 
rise  again  the  third  day  ;  that 
he  ascended  into  heaven,  and 
sitteth  at  the  right  hand  of  God 
the  Father  Almighty  ;  and  from 
thence  shall  come  again  at  the 
end  of  the  world,  to  judge  the 
quick  and  the  dead  ? 

And  dost  thou  believe  in  the 
Holy  Ghost ;  the  holy  Catholick 
Church ;  the  Communion  of 
Saints  ;  the  Remission  of  sins ; 
the  Resurrection  of  the  flesh ; 
and  everlasting  life  after  death  ? 

Answer.  All  this  1  stedfasdy 
believe. 

Question. 
ILT  thou  be  baptized  in 
this  faith  ? 

Answer.    That  is  my  desire. 
Question. 
ILT  thou  then  obediently 
keep  God's  holy  will  and 


w 


w 


Bcdydd  y  rhai  a  Jo  meion  Oedran  Addfedach. 


a'i  orchymynion,  gan  rodio  yn 
yr  unrhyw  holl  ddyddiau  dy 
fywyd  ? 

Atteb.  Mi  a  ymegni'af  ar 
wneuthur  felly,  a  Duw  yn 
gynnorthwywr  i  mi. 

?  Yrta  y  dy-.eed  yr  OJeiriud, 

ODrugarog  Dduw,  caniattà 
felly  gladdu'r  hen  Adda  yn 
y  rhai  hyn,  fel  y  cyfoder  y  dyn 
newydd  ynddynt  hwy.   Amen. 

Caniattâ  fod  i  holl  chwantau'r 
cnawdfarw  ynddynt  hwy,  ac  i  bob 
peth  a  berthyn  i'r  Yspryd  fyw  a 
ehynnyddu  ynddynt.   Amen. 

Caniattâ  fod  iddynt  nerth  a 
gallu  i  gael  yr  oruchafiaeth  a'r 
gorfod  yn  erbyn  diafol,  y  byd, 
a'r  cnawd.   Amen. 

Caniattà  fod  iddynt,  wedi  eu 
cyssegru  yma  i  ti  trwy  ein  swydd 
a'n  gweinidogaeth  ni,  fod  hefyd 
yn  gynnysgaeddol  o  rinweddau 
nefol,  a  chael  eu  tragywyddol 
obrwyau  trwy  dy  drugaredd,  O 
fendigedig  Arglwydd  Dduw,  yr 
hwn  wyt  yn  byw  ac  yn  llyw- 
io  pob  peth,  yn  oes  oesoedd. 
Amen. 

HOLL-gyfoethog  fyth-fywiol 
Dduw,  yr  hwn  y  bu  i'th 
garediccaf  Fab  Iesu  Grist,  er 
maddeuant  o'n  pechodau,  oddef 
gollwng  o'i  werthfawroccaf  ystlys 
ddwfr  a  gwaed,  a  rhoddi  gor- 
chymyn  i'w  ddisgyblion  fyned 
a  dysgu  yr  holl  genhedloedd,  a'u 
bedyddio,  Yn  Enw'r  Tad,  a'r 
Mab,  a'r  Yspryd  Glân;  Ystyria, 
attolwg  i  ti,  wrth  weddi'au  dy 
gynnulleidfa ;  sancteiddia'r  dwfr 
hwn  er  dirgel  olchedigaeth  pech- 
odau ;  a  chaniattà  fod  i'r  rhai  a 
fedyddir  yr  awrhon  ynddo,  dder- 
byn  cyflawnder  dy  ras,  ac  aros 
byth  yn  nifer  dy  ffyddlon  blant 


commandments,  and  walk  in  the 
same  all  the  days  of  thy  life  ? 

Answer.  I  will  endeavour  so 
to  do,  God  being  my  helper. 

1  Then  shall  the  Priest  say, 

O  Merciful  God,  grant  that 
the  old  Adam  in  these  per- 
sons may  be  so  buried,  that  the 
new  man  may  be  raised  up  in 
them.   Amen. 

Grant  that  all  carnal  affec- 
tions may  die  in  them,  and  that 
all  things  belonging  to  the  Spi- 
rit may  live  and  grow  in  them. 
Amen. 

Grant  that  they  may  have 
power  and  strength  to  have  vic- 
tory, and  to  triumph,  against  the 
devil,  the  world,  and  the  flesh. 
Amen. 

Grant  that  they,  being  here 
dedicated  to  thee  by  our  office 
and  ministry,  may  also  be  en- 
dued with  heavenly  virtues,  and 
everlastingly  rewarded,  through 
thy  mercy,  O  blessed  Lord  God, 
who  dost  live,  and  govern  all 
things,  world  without  end.  A- 
men. 

ALMIGHTY,  everliving  God, 
.  whose  most  dearly  beloved 
Son  Jesus  Christ,  for  the  for- 
giveness of  our  sins,  did  shed 
out  of  his  most  precious  side 
both  water  and  blood,  and  gave 
commandment  to  his  disciples, 
that  they  should  go  teach  all  na- 
tions, and  baptize  them  In  the 
Name  of  the  Father,  the  Son, 
and  the  Holy  Ghost ;  Regard,  we 
beseech  thee,  the  supplications 
of  this  congregation ;  sanctify 
this  Water  to  the  mystical  wash- 
ing away  of  sin ;  and  grant  that 
the  persons  now  to  be  baptized 
therein  may  receive  the  fulness 
of  thy  grace,  and  ever  remain 


Bedydd  y  rhaì  afo  mewn  Oedran  Addfedach. 
etholedig,  trwy  Iesu  Grist  ein 


Harghvydd.   Amen. 

*i  Yna'r  Offeiriad  a  g>/?n?ncr  bob  un 
o"r  rhai  a  fedyddier,  gerfydd  ei 
law  ddehau;  a  chan  ei  osod  ef  yn 
gyfieus  ger  llaw'r  Bedydd  fan  modd 
y  gu-clo  oreu,  a  ofyn  V'r  Tadan- 
bedydd  aV  Álammau-bedydd  yr 
Entv :  ac  ynu  efe  a'i  trocha  yn  y 
d-wfr,  neu  a  dyẁallt  ddwfr  arno  ef, 
gan  ddywcdyd, 

NYr  ydwyf  yn  dy  fedyddio 
.   di,  Yn  Enw'r  Tad,   a'r 
Mab,  a'r  Yspryd  Glân.  Amen. 

II  Yna  y  dywed  yr  Ofeiriad, 
yn   derbyi 
Dyn  yraa  i  Gynnulleidfa 


YR   ydym   ni   yn   derbyn   y 
Dun  yma  i  Gynnulleidfa 
defaid    Crist,    ac    yn 


o}ciZ7"a  „Z  ei  *  nodi  ef  àg  arwydd 

Dvnn'"U~  y  Grog;  yn  arwydd- 

ocàd  na  bo  iddo  rnae- 


i  y  Dyn. 


Haw    gymmeryd    yn    gywilydd 

fyfFesu  iFydd  Grist  a  groes- 
oeliwyd,  ac  ymladd  yn  wrol 
dan  ei  faner  ef,  yn  erbyn  pechod, 
y  byd,  a'r  cythraul:  a  pharbàu 
yn  filwr  ffyddlon  ac  yn  was  i 
Grist  holl  ddyddiau  ei  einioes. 
Amen. 

1Í  Yna  y  dywed  yr  Offeiriad, 

GAN  ddarfod  yn  awr,  anwyl 
garedigion  frodyr,  ad-eni 
a  dodi  y  Dynion  hyn  yngborpb 
Eglwys  Grist ;  d'iolchwn  ninnau 
i  'r  Holl  -  alluog  Dduw  am  ei 
ddaioni  hwn,  ac  o  gyd-undeb 
gwnawn  ein  gwedd'iau  arno,  ar 
fod  iddynt  ddiweddu  y  rhan  arall 
o'u  bywyd  yn  ol  hyn  o  ddech- 
reuad. 

H  Yna  y  dywedir  GwcddVrArglwydd, 
a  phawb  ar  eu  gliniau. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd  ;  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydded 
dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 
y  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i 
ni  heddyw  ein  bara  beunyddiol. 
A  maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel 


in  the  number  of  thy  faithful 
and  elect  children,  through  Je- 
sus Christ  our  Lord.  Amen. 
f  Then  shall  the  Priest  take  each 
person  to  be  baptized  by  the  right 
hand,  and  placing  him  convenient- 
ly by  the  Font,"  according  to  his 
discretion,  shall  ask  the  Godfathers 
and  Godmothers  the  Name  ;  and 
then  shall  dip  him  in  the  water, 
or  pour  water  upon  him,  saying, 

NI  baptize  thee  In  the 
•  Name  of  the  Father,  and 
of  the  Son,  and  of  the  Holy 
Ghost.    Amen. 

f  Then  shall  the  Priest  say, 

WE  receive  this  person  in- 
to the  congregation  of 
Christ's  flock;  *and 
do  sign  Mm 
the  sign  of  the  ( 
in  token  that  here- 
after he  shall  not  be  ashamed  to 
confess  the  faith  of  Christ  cru- 
cified, and  manfully  to  fight 
under  his  banner,  against  sin, 
the  world,  and  the  devil;  and 
to  continue  Christ's  faithful  sol- 
dier and  servant  unto  his  life's 
end.   Amen. 

1  Then  shall  the  Priest  say, 

SEEING  now,  dearly  beloved 
brethren,  that  these  persons 
are  regenerate,  and  grafted  into 
the  body  of  Christ's  Church,  let 
us  give  thanks  unto  Almighty 
God  for  these  benefits,  and  with 
one  accord  make  our  prayers 
unto  him,  that  they  may  lead 
the  rest  of  their  life  according 
to  this  beginning. 

II    Then    shall    be   said    the   Loral's 
Prayer,  ail  kneeling. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  us  this 
day  our  daily  bread.  And  for- 
give us  our  trespasses,  As  we 
U2 


Bedydd  y  rhai  a  Jo  mcivn  Oedran  Àddfedach. 


y  maddeuwn  ni  i'n  dyledwyr. 
Ac  nac  arwain  ni  i  brofedig- 
aeth ;  Eithr  gwared  ni  rhag 
drwg.    Amen. 

YR  ym  ni  yn  ostyngedig  yn 
diolch  i  ti,  nefol  Dad,  fod 
yn  wiw  gennyt  ein  galvv  i  wy- 
bodaeth  dy  ras,  a  ffydd  ynot: 
Ychwanega'r  wybodaeth  hon,  a 
chadarnhâ'r  ffydd  hon  ynom  yn 
wastad.  Dyro  dy  Yspryd  Glàn 
i'r  rhai  hyn,  fel  yn  awr,  gwedi 
eu  geni  eilwaith,  a'w  gwneuthur 
yn  etifeddion  iachawdwriaeth  dra- 
gyvvyddol  trwy  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist,  y  parhaont  yn  weis- 
ion  i  ti,  ac  y  mwynhaont  dy  add- 
ewidion  ;  trwy  yr  un  Arglvvydd 
Iesu  Grist  dy  Fab ;  yr  hwn  sydd 
yn  byw  ac  yn  teyrnasu  gyd  â  thi 
yn  undod  yr  unrhyw  Yspryd 
Glân,  yn  dragywydd.   Amen. 

%  Yna,  a  phawb  yn  eu  sefyll,  yr  Ojf- 
ciriad  a  edrydd  y  Cyngor  hwn 
isod ;  gan  ddywedyd  yn  gyntaf 
isrth  y  Tadau-bedydd  a'r  Mam- 
mau-lcdydd, 

YN  gymmaint  a  darfod  i'r  rhai 
liyn  addaw  yn  eich  gŵydd 
cbwi  ymwrthod  â  diafol  ac  â'i 
holl  weithredoedd,  credu  yn  Nuw 
a'i  wasanaethu  ef ;  rhaid  i  chwi 
feddwl,  mai  eich  rhan  a'cb  dyled- 
swydd  chwi  yw,  dwyn  ar  gofidd- 
ynt,  pa  ryw  bwyafawr  adduned, 
addewid,  a  phroffes,  a  wiiaetiiant 
yr  awrhon  ger  bron  y  gynnull- 
eidfa  hon,  ac  yn  enwedig  ger  eich 
bron  chwi  eu  tystion  etholedig. 
A  chwi  a  elwch  hefyd  arnynt  i 
arferu  pob  dyfalwch  i  gael  eu 
haddysgu  yn  iawn  yn  sancteidd- 
lan  Air  Duw;  fel  y  cynnyddont 
felly  mewn  gras,  ac  yngwybod- 
aeth  ein  Harglwydd  Iesu  Grist, 
ac  y  byddont  byw  yn  dduwiol, 
yn  uniawn,  ac  yn  sobr,  yn  y 
byd  presennol  hwn. 
(U  Ac  yna,  gan  lefaru  terth  y  rhai 

ncwydd  fcriyddio,  cfc  a  a  rhagddo, 

ac  a  ddyivcd,) 


forgive  them  that  trespass  a- 
gainst  us.  And  lead  us  not  into 
temptation ;  But  deliver  us  from 
evil.    Amen. 

WE  yield  thee  humble 
thanks,  O  heavenly  Fa- 
ther, that  thou  hast  vouchsafed 
to  call  us  to  the  knowledge  of 
thy  grace,  and  faith  in  thee ; 
Increase  this  knowledge,  and 
confirm  this  faith  in  us  ever- 
more. Give  thy  holy  Spirit  to 
these  persons;  that,  being  now 
born  again,  and  made  heirs  of 
everlasting  salvation,  through 
our  Lord  Jesus  Christ,  they  may 
continue  thy  servants,  and  at- 
tain thy  promises;  through  the 
same  Lord  Jesus  Christ  thy  Son, 
who  liveth  and  reigneth  with 
thee,  in  the  unity  of  the  same 
Holy  Spirit,  everlastingly.  Amen. 

1Î  Then,  all  standing  up,  the  Priest 
siiall  use  this  Exhortation  follow- 
ing ;  speaking  to  the  Godfathers 
and  Godmothers  Jirst. 

FORASMUCH  as  these  per- 
sons have  promised  in  your 
presence  to  renounce  the  devil 
and  all  his  works,  to  believe  in 
God,  and  to  serve  him ;  ye  must 
remember,  that  it  is  your  part 
and  duty  to  put  them  in  mind, 
what  a  solemn  vow,  promise, 
and  profession  they  have  now 
made  before  this  congregation, 
and  especially  before  you  their 
chosen  witnesses.  And  ye  are 
also  to  call  upon  them  to  use  all 
diligence  to  be  rightly  instruct- 
ed in  God's  holy  Word;  that 
so  they  may  grow  in  grace,  and 
in  the  knowledge  of  our  Lord 
Jesus  Christ,  and  live  godly, 
righteously,  and  soberly  in  this 
present  world. 

(IT  And  then,  speaking  to  the  new 
baptised  persons,  he  shall  proceed, 
and  sat/,) 


T  Calccism. 


ACama  berthyn  i  chwi,  y 
J\.  rhai  yr  awrhon  yn  eich  Be- 
dydd a  arwisgasoch  Grist,  eich 
rnan  chwithau  a'ch  dyledswydd 
yw,  gan  eich  bod  wedi  eich 
gwneuthur  yn  blant  i  Dduw  a'r 
goleuni,  trwy  ffydd  yn  Iesu  Grist, 
rhodio  yn  gyfattebol  i'ch  galwed- 
igaeth  Gristicnogol,  ac  megis  y 
gweddai  i  blant  y  goleuni:  gan 
gofio  yn  wastad,  ibd  Bedydd  yn 
arwyddocâu  i  nyni  ein  proffes; 
hynny  yw,  bod  i  ni  ganlyn  es- 
ampl  ein  Hiachawdwr  Crist,  a'n 
gwneuthur  yn  gyffelyb  iddo  ef : 
i'el,  megis  y  bu  efe  farw,  ac  y  eyf- 
ododd  dracheih  drosom  ni ;  felly 
y  dylem  ni,  y  rhai  a  fedyddiwyd, 
f'arw  oddi  wrth  bechod,  a  chyfodi 
i  gyfiawnder;  gan  farwolaethu 
yn  wastad  ein  holl  ddrygioni  a'n 
gwŷniau  llygredig,  a  pheunydd 
myned  rhagom  ym  mhob  rhin- 
wedd  dda,  a  buchedd  dduwiol. 


AND  as  for  you,  who  have 
now  by  Baptism  put  on 
Christ,  it  is  your  part  and  duty 
also,  being  made  the  children 
of  God  and  of  the  light,  by 
faith  in  Jesus  Christ,  to  walk 
answerably  to  your  Christian 
calling,  and  as  becometh  the 
children  of  light ;  remembering 
always  that  Baptism  represent- 
eth  unto  us  our  profession ; 
which  is,  to  follow  the  example 
of  our  Saviour  Christ,  and  to 
be  made  like  unto  him  ;  that  as 
he  died,  and  rose  again  for  us ; 
so  should  we,  who  are  baptized, 
die  from  sin,  and  rise  again 
unto  righteousness;  continually 
mortifying  all  our  evil  and  cor- 
rupt affections,  and  daily  pro- 
ceeding in  all  virtue  and  god- 
liness of  living. 


1  Buddiol  yw  i  bob  un  a  feâyddìer  fcl  hyii,  gael  el  Gonffirmio  gan  yr 
Esgob,  cyn  gyntcd  ag  y  gallcr  yn  gyfleus  ar  ol  el  Fedydd ;  fcl  y  lo 
rhŷdd  iddo  felly  ddyjbd  Vr  Cymmun  bendigedig. 

*i  Os  bydd  d-wyn  neb  o'r  cyfryw  na  fedyddiwyd  yn  en  Mebyd  iu<  bedyddio 
cyn  dyfod  i  oedran pwyll  ifedru  atteb  drostynt  en  hunaln  ;  digon  fydd 
orfer  Gwasanacth  Bedydd''  Cylioedd  Plant  BycAain,  ncu  (ar  ddygnaf 
Berygl)  Wasanaeth  Bedydd  Ncillduol,  gan  nczvid  rhyxo  eiriau  fel  y 
bo'r  achos  yn  gofyn. 


Y  CATECISM; 


HYNNY  YW,  ATHRAWIAETH  I'W  DYSGU  GAN  BOB  UN,  CYN 
EI  DDWYN  I'W  GONFFIRMIO  GAN  YR  ESGOB. 

Question. 

WHAT  is  your  Name  ? 
Answer.   iV.  or  M. 

Question.  Who  gave  you  this 
Name  ? 

Answer.  My  Godfathers  and 
Godmothers  in  my  Baptism  ; 
wherein  I  was  made  a  member 
of  Christ,  the  child  of  God,  and 
an  inheritor  of  the  kingdom  of 
heaven. 

Question.  "\ Vliat  did  your  God- 


Gofyniad. 

BETH  vwdy  Enwdi? 
Atteb.    N.neuM. 

Gofyn.  Pwy  a  roddes  yr  Enw 
hwnnw  arnat  ti  ? 

Atteb.  Fy  Nhadau-bedydd  a'm 
Mammau-bedydd  wrth  fy  med- 
yddio ;  pan  y'm  givnaethpwyd 
yn  aelod  i  Grist,  yn  blentyn  i 
Dduw,  ac  yn  etifedd  teyrnas 
nefoedd. 

Gofyn.    Pa  beth  a  wnaeth  dy 


Y  Catecism. 


Dadau-bedydd  a'th  Fammau- 
bedydd  yr  amser  hwnnw  drosot 
ti? 

Atteb.  Hwy  a  addawsant  ac 
a  addunasant  dri  pheth  yn  fy 
enw.  Yn  gyntaf,  Ymwrthod  o 
honof  â  diafol  ac  â'i  holl  weith- 
redoedd,  rhodres  a  gorwagedd  y 
byd  anwir  hwn,  a  boll  bechad- 
urus  chwantau'r  cnawd.  Yn  ail, 
Bod  i  mi  gredu  holl  Byngciau 
Ffydd  Grist.  Ac  yn  drydydd, 
Cadw  o  honof  wỳnfydedig  ew- 
yllys  Duw  a'i  orchymynion,  a 
rhodio  ynddynt  holl  ddyddiau 
fy  mywyd. 

Gofyn.  Onid  wyt  ti  yn  tybied 
dy  fod  yn  rhwymedig  i  gredu 
ac  i  wneuthur  megis  yr  addaw- 
sant hwy  drosot  ti  ? 

Attd>.  Ydwyf  yn  wir;  a  thrwy 
nerth  Duw  felly  y  gwnaf.  Ac  yr 
wyf  fi  yn  mawr-dcli'olch  i'n  Tad 
nefol,  am  iddo  fy  ngalw  i  gyf- 
ryw  ystâd  iachawdwriaeth,  trwy 
Iesu  Grist  ein  Hiachawdwr.  Ac 
mi  a  attolygaf  i  Dduw  roddi  i 
mi  ei  ras,  modd  y  gallwyf  aros 
ynddo  holl  ddyddiau  fy  einioes. 

Catec.  Adrodd  i  mi  Fannau 
dy  Ffydd. 

Atteb. 

CREDAF  yn  Nuw  Dad  Holl- 
gyfoethog,  Creawdwr  nef  a 
daear : 

Ac  yn  Iesu  Grist,  ei  un  Mab 
ef,  ein  Harglwydd  ni;  Yr  hwn 
a  gaed  trwy'r  Yspryd  Glân,  A 
aned  o  Fair  Forwyn,  A  ddi'o- 
ddefodd  dan  Pontius  Pilatus,  A 
groeshoeliwyd,  a  fu  farw,  ac  a 
gladdwyd ;  A  ddisgynodd  i  uff- 
ern;  Y  trydydd  dydd  y  cyfod- 
odd  o  feirw;  A  esgynodd  i'r 
nefoedd.  Ac  y  mae  yn  eistedd 
ar  ddeheulaw  Dduw  Dad  Holl- 
gyfoethog ;  Oddi  yno  y  daw  i 
farnu  byw  a  meirw. 

Credaf  yn  yr  Yspryd  Glàn  ; 
Yr  Eglwys  Lân  Gathoíig ;  Cym- 
mun  y  Saint ;  Maddeuant  pech- 


fathers    and    Godmothers    then 
for  you  ? 

Answer.  They  did  promise  and 
vow  three  things  in  my  name. 
First,  that  I  should  renounce 
the  devil  and  all  his  works,  the 
pomps  and  vanity  of  this  wicked 
world,  and  all  the  sinful  lusts 
of  the  flesh.  Secondly,  that  I 
should  believe  all  the  Articles  of 
the  Christian  Faith.  And  third- 
ly, that  I  should  keep  God's 
holy  will  and  commandments, 
and  walk  in  the  same  all  the 
days  of  my  life. 

Question.  Dost  thou  not  think 
that  thou  art  bound  to  believe, 
and  to  do,  as  they  have  pro- 
mised for  thee  ? 

Answer.  Yes  verily;  and  by 
God's  help  so  I  will.  And  I 
heartily  thank  our  heavenly  Fa- 
ther, that  he  hath  called  me  to 
this  state  of  salvation,  through 
Jesus  Christ  our  Saviour.  And 
I  pray  unto  God  to  give  me  his 
grace,  that  I  may  continue  in 
the  same  unto  my  life's  end. 

Catechist.  Rehearse  the  Arti- 
cles of  thy  Belief. 

Answer. 

I  Believe  in  God  the  Father 
Almighty,  Maker  of  heaven 
and  earth : 

And  in  Jesus  Christ  his  only 
Son  our  Lord,  Who  was  con- 
ceived by  the  Holy  Ghost,  Born 
of  the  Virgin  Mary,  Suffered 
under  Pontius  Pilate,  Was  cru- 
cified, dead,  and  buried,  He  de- 
scended into  hell;  The  third 
day  he  rose  again  from  the 
dead,  He  ascended  into  heaven, 
And  sitteth  at  the  right  hand 
of  God  the  Father  Almighty; 
From  thence  he  shall  come  to 
judge  the  quick  and  the  dead. 

I  believe  in  the  Holy  Ghost; 
The  holy  Catholick  Church  ; 
The    Communion    of     Saints; 


Y  Catccìsm. 


I 


Bywyd  tragywyddol.    Amen. 

Gofyn.  Pa  beth  yr  wyt  ti  yn 
ei  ddysgu  yn  bennaf  yn  y  Pyngc- 
iau  tiyn  o'th  Ffydd  ? 

Atteb.  Yn  gyntaf,  Yr  wyf  yn 
dysgu  credu  yn  Nuw  Dad,  yr 
hwn  a'm  gwnaeth  i  a'r  holl  fyd. 

Yn  ail,  Yr  wyf  yn  dysgu 
credu  yn  Nuw  Fab,  Yr  hwn  a'm 
prynodd  i,  a  phob  rhyw  ddyn. 

Yn  drydydd,  Yr  wyf  yn  dysgu 
credu  yn  Nuw  Yspryd  Glân,  yr 
hwn  sydd  yn  fy  sancteiddio  i,  a 
holl  etholedig  bobl  Duw. 

Gofyn.  Ti  a  ddywedaist  ddar- 
fod  i'th  Dadau-bedydd  a'th 
Fammau-bedydd  addaw  trosot 
ti,  fod  i  ti  gadw  Gorchymynion 
Duw.  Dywed  dithau  i  mi,  pa 
nifer  sydd  o  honynt? 

Atteb.   Deg. 

Gofyn.    Pa  rai  ydynt  ? 
Atteb. 

YRhai  hynny  a  lefarodd  Duw 
yn  yr  ugeinfed  Bennod  o 
Exodus;    gan  ddywedyd,  Myfi 

Íw'r   Arglwydd    dy   Dduw,   yr 
wn  a'th  ddug  di  ymaith  o  dir 
yr  Aipht,  o  dv'r  caethiwed. 

I.  Na  fydded  i  ti  dduwiau 
eraill  onid  myfi. 

II.  Na  wna  it'  dy  hun  ddelw 
gerfiedig,  na  llun  dim  a'r  y  sydd 
yn  y  nefoedd  uchod,  neu  yn  y 
ddaear  isod,  nac  yn  y  dwfr  dan 
y  ddaear.  Na  ostwng  iddynt, 
ac  na  addola  hwynt:  canys 
myfi  yr  Arglwydd  dy  Dduw 
ydwyf  Dduw  eiddigus,  yn  ym- 
weled  â  phechodau'r  tadau  ar  y 
plant,  hyd  y  drydedd  a'r  bed- 
waredd  genhedlaeth  o'r  rhai  a'm 
casänt;  ac  yn  gwneuthur  tru- 
garedd  i  filoedd  o'r  rhai  a'm 
carant,  ac  a  gadwant  fy  ngor- 
chymynion. 

III.  Na  chymmer  Enw'r  Ar- 
glwydd dy  Dduw  yn  ofer :  canys 
nid  gwirion  gan  yr  Arglwydd  ŷr 


The  Forgiveness  of  sins;  The 
Resurrection  of  the  body  ;  And 
the  Life  everlasting.    Amen. 

Question.  What  dost  thou 
chieflv  learn  in  these  Articles  of 
thy  Belief  ? 

Answ.  First,  I  learn  to  believe 
in  God  the  Father,  who  hath 
made  me,  and  all  the  world. 

Secondly,  in  God  the  Son, 
who  hath  redeemed  me,  and 
all  mankind. 

Thirdly,  in  God  the  Holy 
Ghost,  who  sanctifieth  me,  and 
all  the  elect  people  of  God. 

Question.  You  said,  that  your 
Godfathers  and  Godmothers  did 
promise  for  you,  that  you  should 
keep  God's  Commandments.  Tell 
me  how  many  there  be  ? 

Answer.   Ten. 
Question.  "Which  be  they  ? 
Answer. 

THE  same  which  God  spake 
in  the  twentieth  Chapter 
of  Exodus,  saying,  I  am  the 
Lord  thy  God,  who  brough* 
thee  out  of  the  land  of  Egypt, 
out  of  the  house  of  bondage. 

I.  Thou  shalt  have  none  other 
gods  but  me. 

II.  Thou  shalt  not  make  to 
thyself  any  graven  image,  nor 
the  likeness  of  any  thing  that  is 
in  heaven  above,  or  in  the  earth 
beneath,  or  in  the  water  under 
the  earth.  Thou  shalt  not  bow 
down  to  them,  nor  worship 
them:  for  I  the  Lord  thy  God 
am  a  jealous  God,  and  visit  the 
sins  of  the  fathers  upon  the  chil- 
dren, unto  the  third  and  fourth 
generation  of  them  that  hate 
me,  and  shew  mercy  unto  thou- 
sands in  them  that  love  me,  and 
keep  my  commandments. 

III.  Thou  shalt  not  take  the 
Name  of  the  Lord  thy  God  in 
vain :  for  the  Lord  will  not  hold 


Y  Cate 

hwn  a  gymmero  ei  Enw  ef  yn 
ofer. 

IV.  Cofia  gadw  yn  sanctaidd 
y  dydd  Sabbath.  Chwe  diwrnod 
y  gweitbi,  ac  y  gwnai  dy  holl 
waith  ;  eithr  y  seithfed  dydd  yw 
Sabbath  yr  Arglwydd  dy  Dduw. 
Ar  y  dydd  hwnnw  na  wna  ddim 
gwaith,  tydi,  na'th  fab,  na'th 
ierch,  na'th  was,  na'th  forwyn, 
na'th  anifail,  na'r  dyn  dieithr 
a  fyddo  o  fewn  dy  byrth.  Canys 
mewn  chwe  diwrnod  y  gwnaeth 
yr  Arglwydd  nef  a  daear,  y 
môr,  ac  oil  y  sydd  ynddynt,  ac 
a  orphwysodd  y  seithfed  dydd: 
o  herwydd  pahairi  y  bendithiodd 
yr  Arglwydd  y  seithfed  dydd,  ac 
a'i  sancteiddiodd  ef. 

V.  Anrhydedda  dy  dad  a'th 
fam ;  fel  yr  estyner  dy  ddyddiau 
ar  y  ddaear  yr.  hon  a  rydd  yr 
Arglwydd  dy  Dduw  i  ti. 

VI.  Naladd. 

VII.  Na  wna  odineb. 

VIII.  Naladratta. 

IX.  Na  ddwg  gam  dystiolaeth 
yn  erbyn  dy  gymmydog. 

X.  Na  chwennych  dý  dy  gym- 
mydog, na  chwennych  wraig  dy 
gymmydog,  na'i  was,  na'i  for- 
wyn, na'i  ŷch,  na'i  asyn,  na  dim 
a'r  sydd  eid.do. 

Gofyn.  Beth  yr  wyt  ti  yn  ei 
ddysgu  yn  bennaf  wrth  y  Gor- 
chymynion  hyn ; 

Atteb.  Yr  ydwyf  yn  dysgu 
dau  beth  :  fy  nyledswydd  tu  ag 
at  Dduw,  a'm  dyledswydd  tu  ag 
at  fy  Nghymmydog. 

Gofyn.  Pa  beth  y  w  dy  ddyled- 
swyd'd  tu  ng  at  Dduw  ? 

Atteb.  Fy  nyledswydd  tu  ag  at 
Dduw  yw,  credu  ynddo,  ei  ofni, 
a'i  garu  à'm  holl  galon,  â'm  holl 
feddwl,  â'm  holl  enaid,  ac  â'm 
holl  nerth;  ei  addoli  ef,  diolch 
iddo,  rhoddi  fy  holl  yraddiried 
ynddo,  galw  arno,  anrhydcddu 
ei  Enw  sanctaidd  ef,  a'i  Air,  ,i'i 


him    guiltless    that    taketh    his 
Name  in  vain. 

IV.  Remember  that  thou  keep 
holy  the  Sabbath-day.  Six  days 
shalt  thou  labour,  and  do  all 
that  thou  hast  to  do ;  but  the 
seventh  day  is  the  Sabbath  of 
the  Lord  thy  God.  In  it  thou 
shalt  do  no  manner  of  work, 
thou,  and  thy  son,  and  thy 
daughter,  thy  man-servant,  anil 
thy  maid-servant,  thy  cattle,  and 
the  stranger  that  is  within  thy 
gates.  For  in  six  days  the  Lord 
made  heaven  and  earth,  the  sea, 
and  all  that  in  them  is,  and 
rested  the  seventh  day  ;  where- 
fore the  Lord  blessed  the  seventh 
day,  and  hallowed  it. 

V.  Plonour  thy  father  and 
thy  mother,  that  thy  days  may 
be  long  in  the  land  which  the 
Lord  thy  God  giveth  thee. 

VI.  Thou  shalt  do  no  murder. 

VII.  Thou  shalt  net  commit 
adultery. 

VIII.  Thou  shalt  not  steal. 

IX.  Thou  shalt  not  bear  false 
witness  against  thy  neighbour. 

X.  Thou  shalt  not  covet  thy 
neighbour's  house,  thou  shalt 
not  covet  thy  neighbour's  wife, 
nor  his  servant,  nor  his  maid, 
nor  his  ox,  nor  his  ass,  nor  any 
thing  that  is  his. 

Question.  What  dost  thou 
chiefly  learn  by  these  command- 
ments ? 

Answer.  I  learn  two  things  : 
my  duty  towards  God,  and  my 
duty  towards  my  Neighbour. 

Question.  What  is  thy  duty 
towards  God  ? 

Answer.  My  duty  towards 
God,  is  to  believe  in  him,  to 
fear  him,  and  to  love  him  with 
all  my  heart,  with  all  my  mind, 
with  all  ray  soul,  and  with  all 
my  strength;  to  worship  him, 
to  give  him  thanks,  to  put  my 
whole  trust  in  him,  to  call  upon 


Y  Catecìsm. 


wasanaethu      yn      gywir      holl 
ddyddiau  fy  mywyd. 

Gofyn.  Pa  beth  yw  cly  ddyled- 
swydd  tu  ag  at  dy  Gymmydog? 

Atteb.  Fy  nyledswydd  tu  ag 
at  fy  Nghymmydog  yw,  ei  gam 
fel  ti  fy  hun,  a  guneuthur  i  bob 
dyn  megis  y  chwennychwn  iddo 
wneuthur  i  minnau.  Caru  o 
lionof,  anrhydeddu,  a  chym- 
morth,  fy  nhad  a'm  mam.  An- 
rhydeddu ac  ufuddhâu  i'r  Fren- 
hines  a'i  Swyddogion.  Ymddar- 
ostwng  i'm  holl  Lywiawdwyr, 
Dysgawdwŷr,  Bugeiliaid  ys- 
prydolj  ac  Athrawon.  Ymddwyn 
o  honof  yn  ostyngedig,  gan  berchi 
pawb  o'm  gwell.  Na  wnelwyf 
niweid  i  neb  ar  air  na  gweith- 
red.  Bod  yn  gywir  ac  yn  union 
ym  mhob  peth  a  wnelwyf.  Na  bo 
na  drwg-fwriad  na  digasedd  yn 
fy  nghalon  i  neb.  Cadw  o  honof 
fy  nwylaw  rhag  chwilenna  a 
lladratta,  a'm  tafod  rhag  dywed- 
yd  celwydd,  cableiriau,  na  drwg 
absen.  Cadw  fy  nghorph  mewn 
cymhedroldeb,  sobrwydd,  a  di- 
weirdeb.  Na  chybyddwyf  ac  na 
ddeisyfwyf  ddà  na  golud  neb 
arall;  eithr  dysgu  a  llafurio  yn 
gywir  i  geisio  ynnill  fy  mywyd, 
ac  i  wneuthur  a  ddylwyf,  yin  mha 
ryw  fuchedd  bynnag  y  rhyngo 
bodd  i  Dduw  fy  ngalw  iddi. 

Catec.  Fy  anwyl  blentyn, 
gwybydd  hyn  yma,  na  ddichon 
i  ti  wneuthur  y  pethau  hyn  o 
honot  dy  hun,  na  rhodio  yng 
Ngorchymynion  Duw,  na'i  was- 
anaethu  ef,  heb  ei  hyspysol 
ras  ef ;  yr  hwn  sy  raid  i  ti 
ddysgu  yn  wastad  alw  am  dano 
trwy  ddyfal  Weddi.  Gan  hyn- 
ny  moes  i  mi  glywed  a  fedri 
di  ddywedyd  Gweddi  yr  Ar- 
glwydd. 

Attch. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd ;    Sancteiddier    dy 


him,  to  honour  his  holy  Name 
and  his  Word,  and  to  serve  him 
truly  all  the  days  of  my  life. 

Question.  What  is  thy  duty 
towards  thy  Neighbour  ? 

Answer.  My  duty  towards 
my  Neighbour,  is  to  love  him 
as  myself,  and  to  do  to  all 
men,  as  I  would  they  should 
do  unto  me:  To  love,  honour, 
and  succour  my  father  and  mo- 
ther: To  honour  and  obey  the 
Queen,  and  all  that  are  put  in 
authority  under  her :  To  sub- 
mit myself  to  all  my  govern- 
ours,  teachers,  spiritual  pastors 
and  masters:  To  order  myself 
lowly  and  reverently  to  all  my 
betters:  To  hurt  no  body  by 
word  nor  deed:  To  be  true 
and  just  in  all  my  dealing: 
To  bear  no  malice  nor  hatred 
in  my  heart:  To  keep  my 
hands  from  picking  and  steal- 
ing, and  my  tongue  from  evil- 
speaking,  lying,  and  slander- 
ing: To  keep  my  body  in  tem- 
perance, soberness,  and  chas- 
tity :  Not  to  covet  nor  desire 
other  men's  goods;  but  to  learn 
and  labour  truly  to  get  mine 
own  living,  and  to  do  my 
duty  in  that  state  of  life,  unto 
which  it  shall  please  God  to 
call  me. 

Catechist.  My  good  Child, 
know  this,  that  thou  art  not 
able  to  do  these  things  of  thy- 
self, nor  to  walk  in  the  Com- 
mandments of  God,  and  to 
serve  him,  without  his  special 
grace;  which  thou  must  learn 
at  all  times  to  call  for  by  dili- 
gent prayer.  Let  me  hear  there- 
fore, if  thou  canst  say  the  Lord's 
Prayer. 


Answer. 
UR    Father,   which    art   in 
heaven,   Hallowed   be  thy 


0 


Y  Catecism. 


Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydd- 
ed  dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Meg- 
is  y  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i 
ni  heddyw  ein  bara  beunyddiol. 
A  maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel 
y  madden wn  ni  i'n  dyledwýr. 
Ac  nac  arwain  ni  i  brofedigaeth ; 
Eithr  gwared  ni  rhag  drwg. 
Amen. 

Gofyn.  Pa  beth  yr  wyt  ti  yn 
ei  erchi  ar  Dduw  yn  y  Weddi 
hon  ? 

Atteb.  Yr  ydwyf  yn  erchi  ar  fy 
Arglwydd  Dduw  ein  Tad  nefol, 
yr  hwn  yw  rhoddwr  pob  daioni, 
ddanfon  ei  ras  arnaf,  ac  ar  yr 
holl  bobl ;  fel  y  gallom  ei  an- 
rhydeddu  ef,  a'i  wasanaethu,  ac 
ufuddhâu  iddo  megis  y  dylem. 
Ac  yr  wyf  yn  gweddio  ar  Dduw, 
ddanfon  i  ni  bob  peth  angen- 
rheidiol,  yn  gystal  i'n  heneidiau 
ag  i'n  cyrph ;  a  bod  yn  drugarog 
wrthym,  a  maddeu  i  ni  ein 
pechodau;  a  rhyngu  bodd  iddo 
ein  cadw  a'n  namddiffyn  ym 
mhob  perygl  ysprydol  a  chorph- 
orol;  a  chadw  o  hono  nyni 
rhag  pob  pechod  ac  anwiredd,  a 
rhag  ein  gelyn  ysprydol,  a  rhag 
angau  tragywyddol.  A  hyn  yr 
ydwyf  yn  ei  obeithio  y  gwna  efe 
o'i  drugaredd  a'i  ddaioni,  trwy 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist:  ac 
am  hynny  yr  wyf  yn  dywedyd, 
Amen,  Poed  felly. 

Gofyniad. 

PA  sawl  Sacrament  a  ordein- 
iodd  Crist  yn  ei  Eglwys  ? 

Atteb.  Dau  yn  unig,  megis  yn 
gyffredinol  yn  anghenraid  i 
Iachawdwriaeth ;  sef,  Bedydd, 
a  Swpper  yr  Arglwydd. 

Gofyn.  Pa  beth  yr  wyt  ti  yn 
ei  ddeall  wrth  y  gair  hwn,  Sa- 
crament ? 

Atteb.  Yr  wyf  yn  deall  arwydd 
gweledig  oddi  allan  o  ras  yspryd- 
ol oddi  fewn  a  roddir  i  ni ;  yr  hwn 
a  ordeiniodd  Crist  ei  hun,  megis 


Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  us  this 
day  our  daily  bread.  And  for- 
give us  our  trespasses,  As  we  for- 
give them  that  trespass  against 
us.  And  lead  us  not  into  tempt- 
ation ;  But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

Question.  What  desirest  thou 
of  God  in  this  Prayer? 

Answer.  I  desire  my  Lord 
God  our  heavenly  Father,  who 
is  the  giver  of  all  goodness,  to 
send  his  grace  unto  me,  and 
to  all  people;  that  we  may 
worship  him,  serve  him,  and 
obey  him,  as  we  ought  to  do. 
And  I  pray  unto  God,  that  he 
will  send  us  all  things  that  be 
needful  both  for  our  souls  and 
bodies ;  and  that  he  will  be 
merciful  unto  us,  and  forgive 
us  our  sins;  and  that  it  will 
please  him  to  save  and  de- 
fend us  in  all  dangers  ghostly 
and  bodily;  and  that  he  will 
keep  us  from  all  sin  and  wick- 
edness, and  from  our  ghostly 
enemy,  and  from  everlasting 
death.  And  this  I  trust  he  will 
do  of  his  mercy  and  goodness, 
through  our  Lord  Jesus  Christ. 
And  therefore  I  say,  Amen,  So 
be  it. 

Question. 

HOW  many  Sacraments  hath 
Christ     ordained     in     his 
Church  ? 

Answer.  Two  only,  as  gene- 
rally necessary  to  salvation,  that 
is  to  say,  Baptism,  and  the  Sup- 
per of  the  Lord. 

Question.  What  meanest  thou 
by  this  word  Sacrament  ? 

Answer.  I  mean  an  outward 
and  visible  sign  of  an  inward 
and  spiritual  grace  given  unto 
us,  ordained  bv  Christ  himself, 


Y  Catecism. 


moddion  i  ni  i  dderbyn  y  gras 
hwnnw  trwyddo,  ac  i  fod  yn  wystl 
i'n  sicrhâu  ni  o'r  gras  hwnnw. 

Gofyn.  Pa  sawl  rhan  y  sy 
mewn  Sacrament? 

Atteb.  Dwy :  yr  arwydd  gwel- 
edig  oddi  allan,  a'r  gras  yspryd- 
ol  oddi  fewn. 

Gofyn.  Pa  beth  yw'r  arwydd 
gweledig  oddi  allan,  neu'r  fFurf, 
yn  y  Bedydd? 

Atteb.  Dwfr:  yn  yr  hwn  y 
bedyddir  un,  Yn  Enw'r  Tad, 
a'r  Mob,  a'r  Yspryd  Glân. 

Gofyn.  Pa  beth  yw'r  gras 
ysprydol  oddi  fewn  ? 

Atteb.  Marwolaeth  i  bechod,  a 
genedigaeth  newydd  i  gyfiawn- 
der :  canys  gan  ein  bod  ni  wrth 
naturiaeth  wedi  ein  geni  mewn 
peehod,  ac  yn  blant  digofaint, 
trwy  Fedydd  y'n  gwneir  ni  yn 
blant  gras. 

Gofyn.  Pa  beth  a  ddisgwylir 
gan  y  rhai  a  fedyddier  ? 

Atteb.  Edifeirwch,  trwy'r  hon 
y  maent  yn  ymwrthod  â  phech- 
od  ;  a  Ffydd,  trwy  'r  hon  y  maent 
yn  ddiysgog  yn  credu  addewid- 
ion  Duw  y  rhai  a  wneir  iddynt 
yn  y  Sacrament  hwnnw. 

Gofyn.  Paham  gan  hynny  y 
bedyddir  Plant  bychain,  pryd 
na's  gallant  o  herwydd  eu  hieii- 
engctid  gyflawni  'r  pethan  hyn  ? 

Atteb.  Oblegid  eu  bod  yn 
addaw  pob  un  o'r  ddau  trwy  eu 
Mechni'au;  yr  hwn  addewid, 
pan  ddelont  i  oedran,  y  maent 
hwy  eu  hunain  yn  rhwym  i'w 
gyflawni. 

Gofyn.  Paham  yr  ordeiniwyd 
Sacrament  Swpper  yr  Arglwydd  ? 

Atteb.  Er  mwyn  gwastadol  gof 
am  aberth  marwolaeth  Crist,  a'r 
llesàd  yr  ydym  ni  yn  ei  dderbyn 
oddi  wrtho. 

Gofyn.    Pa  beth  yw  y  rhan 


as  a  means  whereby  we  receive 
the  same,  and  a  pledge  to  assure 
us  thereof. 

Question.  How  many  parts 
are  there  in  a  Sacrament  ? 

Answer.  Two;  the  outward 
visible  sign,  and  the  inward 
spiritual  grace. 

Question.  What  is  the  out- 
ward visible  sign  or  form  in 
Baptism  ? 

Answer.  Water;  wherein  the 
person  is  baptized  In  the  ATame 
of  the  Father,  and  of  the  Son, 
and  of  the  Holy  Ghost. 

Question.  What  is  the  inward 
and  spiritual  grace  ? 

Answer.  A  death  unto  sin, 
and  a  new  birth  unto  righteous- 
ness :  for  being  by  nature  oorn 
in  sin,  and  the  children  of 
wrath,  we  are  hereby  made  the 
children  of  grace. 

Question.  What  is  required  of 
persons  to  be  baptized  ? 

Answer.  Repentance,  whereby 
they  forsake  sin;  and  Faith, 
whereby  they  stedfastly  believe 
the  promises  of  God  made  to 
them  in  that  Sacrament. 

Question.  Why  then  are  In- 
fants baptized,  when  by  reason 
of  their  tender  age  they  cannot 
perform  them  ? 

Answer.  Because  they  promise 
them  both  by  their  Sureties ; 
which  promise,  when  they  come 
to  age,  themselves  are  bound  to 
perform. 

Question.  Why  was  the  Sa- 
crament of  the  Lord's  Supper 
ordained  ? 

Answer.  For  the  continual 
remembrance  of  the  sacrifice  of 
the  death  of  Christ,  and  of  the 
benefits  which  we  receive  there- 
by. 

Question.    "Nliat  is  the  out- 


Y  Catecism. 


oddi  allan,  neu'r  arwydd,  yn 
Swpper  yr  Arglwydd  ? 

Atteb.  Bara  a  Gwin,  y  rhai  a 
orchymynodd  yr  Arglwydd  eu 
derbyn. 

Gofyn.  Pa  beth  yw  y  rhan  oddi 
fewn,  neu'r  peth  a  arwyddocêir  ? 

Atteb.  Corph  a  Gwaed  Crist; 
y  rhai  y  mae'r  ffyddloniaid  yn 
wir  ac  yn  dd'iau  yn  eu  cym- 
meryd  ac  yn  eu  derbyn,  yn 
Swpper  yr  Arglwydd. 

Gofyn.  Pa  lesâd  yr  ydym  ni 
yn  ei  gael  wrth  gymmeryd  y 
Sacrament  hwn  ? 

Atteb.  Gael  cryfhâu  a  diddanu 
ein  heneidiau  trwy  Gorph  a 
Gwaed  Crist,  megis  y  mae  'n 
cyrph  yn  cael  trwy'r  Bara  a'r 
Gwin. 

Gofyn.  Pa  beth  sy  raid  i'r  rhai 
a  ddêî  i  Swpper  yr  Arglwydd  ei 
wneuthur  ? 

Atteb.  Eu  holi  eu  hunain,  a 
ydynt  hwy  yn  wir  edifeiriol  am 
eu  pechodau  a  aeth  heibio,  ac 
yn  sicr  amcanu  dilyn  buchedd 
newydd;  a  oes  ganddynt  fFydd 
fywiolyn  nhrugaredd  Dduw  trwy 
Grist,  gyd  â  d'iolchus  gof  am  ei 
angau  ef ;  ac  a  ydynt  hwy  mewn 
cariad  períFaith  â  phob  dyn. 


ward  part  cr  sign  of  the  Lord's 
Supper  ? 

Answer.  Bread  and  "Wine, 
which  the  Lord  hath  command- 
ed to  be  received. 

Question.  What  is  the  inward 
part,  or  thing  signified  ? 

Answer.  The  Body  and  Blood 
of  Christ,  which  are  verily  and 
indeed  taken  and  received  by 
the  faithful  in  the  Lord's  Sup- 
per. 

Question.  What  are  the  be- 
nefits whereof  we  are  partakers 
thereby  ? 

Answer.  The  strengthening 
and  refreshing  of  our  souls  by 
the  Body  and  Blood  of  Christ, 
as  our  bodies  are  by  the  Bread 
and  Wine. 

Question.  What  is  required  of 
them  who  come  to  the  Lord's 
Supper  ? 

Answer.  To  examine  them- 
selves, whether  they  repent  them 
truly  of  their  former  sins,  sted- 
fastly  purposing  to  lead  a  new 
life ;  have  a  lively  faith  in  God's 
mercy  through  Christ,  with  a 
thankful  remembrance  of  his 
death ;  and  be  in  charity  with 
all  men. 


II  Bydded  i  Gurad  pob  Plwyf  yn  dd'icsgeiihis  ar  y  Suliau  a'r  Gwyliau, 
arol  yr  ail  Lith  o'r  Gosper,  ddysgu  ar  osteg  yn  yr  Eglwys,  a  holi  cyn- 
nifer  o  Blant  el  Blwyf  ag  a  ddànfoner  atto,  megis  y  tybio  efe  fod  yn 
gymhesur,  yn  rhyw  gyfran  o'r  Catecism  hwn. 

%A  bydded  i  bob  Tad,  a  Mam,  a  phob  Perchen  Tyl-vyth,  beri  i'w  Plant, 
Vw  Gwasanaeth-ddynion,  ac  Vw  Prentisiaid  {y  rhai  ni  ddysgasant  eu 
Catecism)  ddyfod  Vr  Eglwys  ar  yr  amser  gosodedig,  a  gwrando  yn 
ufudd,  a  bod  wrth  lywodraeih  y  Cur  ad,  hyd  oni  ddarffo  iddynt  ddysgu 
pob  peth  a'r  y  sydd  yma  wedi  ei  osod  Vw  ddysgu  ganddynt. 

U  Cyngynted  agy  dclo  Plant  i  Ocdran  cymhedrol,  ac  y  medront  ddywedyd, 
yn  faith  en  Mam,  Fannau'r  Ffydd,  Gweddi  yr  Arglwydd,  a'r  JDeg 
Gorchymyn  ;  a  hefyd  medru  o  honynt  atteb  i  Ymofynion  erailly  Cate- 
cism byr  yma  ;  yna  y  dygir  hwy  at  yr  Esgob.  Ac  i  bob  un  o  honynt  y 
bydd  fad-bedydd,  ncù  Fa'm-fedy'dd,  megis  yn  Dyst  o'u  Conffirmasiwn. 

If  A  pita  bryd  bynncig  y  rhoddo  yr  Esgob  hys/iysrwydd  am  ddvsyn  Plant 
atto  Vw  Conffirmio,  Cur  ad  pob  Plwyf  a  ddw'g  nc/'i  a  ddenfynynysgrif- 
enedig  dan  ei  law,  Enwau  y  rhai  'ollofcwit  ei  Blwyf,  ag  a  dybio  efe 
fod  yn  gymmwys  Vw  cyjlwyno  i'r  Esgob,  Vw  Conffirmio.  Ac  os  yr 
Esgob  a"u  gwel  hwynt  yn  g'ymmeradwy,  efe  a'u  Conffirmia  hwynt  yn 
y  Drefn  yn  canlyn. 


TREFN  CONFFIRMASIWN 


NEU  ARDDODIAD  DWYLAW  AR  Y  SAWL  A  FEDYDDIWYD, 
AC  A  DDAETHAXT  I  OEDRAN  PWYLL. 

T  AR  y  Dydd  pcnnodedig,  xcedi  gosod  yn  eu  lie  cynnifer  ag  afo  y  pryd 
hwttnw  Vw>  Contfirmio,  a  hxoy  yn  sefyll  mewn  trefn  o  flaen  yr  Èsgob ; 
efe  (ueu  ry-c  Weinidog  aralì  a  bennodir  ganddo  ef)  a  dderllyn  y  Rhag- 
ymadrodd  h-.cn  y  sydd  yn  canlyn. 


ERmwyn  boil  gweinydduCon- 
ffirmasiwn  er  mwy  o  adeilad 
i'r  sawl  a'i  derbynio,  tybiodd  yr 
Eglwys  yn  dda  drefnu,  na  bo 
conffirmio  neb  rbag  Haw,  ond  y 
eyftyw  ag  a  fedro  ddywedyd  y 
Credo,  Gweddi'r  Arglwyddj  a'r 
Deng-Air  Deddf;  ac  a  fedro 
hefyd  atteb  i  gyfryw  ymofynion 
erai'll  ag  a  gyníiwysir  yn  y 
Catecism  byr.  Yr  hon  "drefn 
sydd  iveddus  iawn  ei  cliadw,  er 
gallu  o'r  plant,  wedi  eu  dyfod 
weithian  i  oedran  pwyll,  ac 
wedi  dysgu  y  pethau  a  addawsai 
eu  Tadau-bedydd  a'u  Mammau- 
bedydd  drostynt  wrth  eu  bed- 
yddio,  eu  hun,  â'u  genau  eu 
nunain,  ac  o'u  cyd-syniad  eu 
hunain,  ar  osteg  o  flaen  yr 
Eglwys,  gadarnhàu  a  chonffirm- 
io  yr  unrhyw;  a  hefyd  addaw, 
trwy  ras  Duw,  yr  ymegniant  yn 
ivastad  i  gadw  yn  ffyddlon  y 
cyfryw  bethau  ag  a  fu  iddynt 
hwy  á'u  cyffes  eu  hun  gyd- 
synio  arnynt. 

II  Yna  y  dy-jced  yr  Esgob, 

AYdych  chwi  yma,  yng\vydd 
Duw  a'r  gyrinulleidfa  hon, 
yn  adnewyddu  yr  addewid  parch- 
us,  a'r  adduned  a  wnaethpwyd 
yn  eich  enw  chwi  wrth  eich 
Bedyddio ;  gan  gadarnhâu  a 
chonffirmio  yr  unrhyw  eich 
hunain,  a  chan  gydnabod  eich 
bod  eich  hunain  yn  rhwymedig 
i  gredu  a  gwneuthur  yr  holl 
bethau  a  addawodd  eich  Tadau- 
bedydd  a'ch  Mammau-bedydd 
yna  drosoch  chwi? 


TO  the  end  that  Confirma- 
tion may  be  ministered  to 
the  more  edifying  of  such  as 
shall  receive  it,  the  Church  hath 
thought  good  to  order,  That 
none  hereafter  shall  be  Confirm- 
ed, but  such  as  can  say  the  Creed, 
the  Lord's  Prayer,  and  the  Ten 
Commandments;  and  can  also 
answer  to  such  other  Questions, 
as  in  the  short  Catechism  are 
contained :  which  order  is  very 
convenient  to  be  observed;  to 
the  end,  that  children,  being  now 
come  to  the  years  of  discretion, 
and  having  learned  what  their 
Godfathers  and  Godmothers 
promised  for  them  in  Baptism, 
they  may  themselves,  with  their 
own  mouth  and  consent,  openly 
before  the  Church,  ratify  and 
confirm  the  same ;  and  also  pro- 
mise, that  by  the  grace  of  God 
they  will  evermore  endeavour 
themselves  faithfully  to  observe 
such  things,  as  they,  by  their 
own  confession,  have  assented 
unto. 

%  Then  sJiall  the  Bishop  say, 

DO  ye  here,  in  the  presence 
of  God,  and  of  this  con- 
gregation, renew  the  solemn 
promise  and  voav  that  was  made 
in  your  name  at  your  Baptism  ; 
ratifying  and  confirming  the 
same  in  your  own  persons,  and 
acknowledging  yourselves  bound 
to  believe,  and  to  do,  all  those 
things,  which  your  Godfathers 
and  Godmothers  then  under- 
took for  you  ? 


Trcfn  Conffirmasiwn. 


1Í  A  phob  tin  a  ettyb  yn  glyxeedog, 
Yr  ydwyf. 

Esgob. 

EIN  porth  ni  sydd  yn  Enw 
yr  Arglwydd. 
Atteb.    Yr  hwn  a  wnaeth  nef 
a  daear. 

Esgob.    Bendigedig  yw  Enw 
yr  Arglwydd. 

Atteb.    O  hyn  allan  hyd  yn 
oes  oesoedd. 

Esgob.     Arglwydd,     gwrando 
ein  gweddiau. 

Atteb.   A  deued  ein  lief  hyd 
attat. 

Esgob.    Gweddi'wn. 

HOLL-alluog  a  byth-fywiol 
Dduw,  yr  hwn  fu  wiw  gen- 
nyt  ad-genhedlu  dy  weision  hyn 
trwy  ddwfr,  a'r  Yspryd  Glân, 
ac  a  roddaist  iddynt  iaddeuant 
o'u  holl  bechodau ;  Nertha  hwy, 
ni  a  attolygwn  i  ti,  Arglwydd, 
â'th  Yspryd  Glân  y  Diddanydd; 
a  pheunydd  ychwanega  ynddynt 
ami  ddoniau  dy  ras ;  yspryd 
doethineb  a  deall;  yspryd  cyng- 
or  a  nerth  ysprydol ;  yspryd 
gwybodaeth  a  gwir  dduwioldeb  ; 
a  chyflawna  hwy,  Arglwydd, 
âg  yspryd  dy  sanctaidd  ofn, 
yr  awr  hon  ac  yn  dragywydd. 
Amen. 


H  Yna,  a  phob  un  o  honynt  yn  ei  drefu 
yn  gostwng  ar  ei  liniau  gcr  bron  yr 
Esgob,  efe  a  ddyd  ei  law  ar  ben  pob 
un  yn  wahatiol,  gan  ddyioedyd, 

AM  D  D I F  F  Y  N,  Arglwydd, 
dy  Blentyn  hwn  [neu,  dy 
was  hwn~]  â'th  ras  nefol,  fel  y 
byddo  iddo  barhâu  yn  eiddot 
ti  byth,  a  pheunydd  gynnyddu 
yn  dy  Yspryd  Glân  fwyfwy, 
hyd  oni  ddél  i'th  deyrnas  dra- 
gywyddol.    Amen. 

If  Yna  y  dywed  yr  Esgob, 
Yr  Arglwydd  a  fo  gyd  â  chwi. 
Atteb.      A   chyd   â'th   yspryd 
dithau. 


H  And  every  one  sliall  audibly 
answer,  I  do. 

The  Bishop. 

OUR  help  is   in   the   Name 
of  the  Lord ; 
Answer.      Who    hath    made 
heaven  and  earth. 

Bishop.   Blessed  be  the  Name 
of  the  Lord  ; 

Answer.     Henceforth,     world 
without  end. 

Bishop.   Lord,  hear  our  pray- 
ers. 

Answer.  And  let  our  cry  come 
unto  thee. 

The  Bishop.     Let  us  pray. 

ALMIGHTY  and  everliving 
God,  who  hast  vouchsafed 
to  regenerate  these  thy  servants 
by  Water  and  the  holy  Ghost, 
and  hast  given  unto  them 
forgiveness  of  all  their  sins; 
Strengthen  them,  we  beseech 
thee,  O  Lord,  with  the  Holy 
Ghost  the  Comforter,  and  daily 
increase  in  them  thy  manifold 
gifts  of  grace  ;  the  spirit  of  wis- 
dom and  understanding ;  the 
spirit  of  counsel  and  ghostly 
strength ;  the  spirit  of  know- 
ledge and  true  godliness ;  and 
fill  them,  O  Lord,  with  the 
spirit  of  thy  holy  fear,  now  and 
for  ever.    Amen. 

If  Then  ail  of  them  in  order  kneel- 
ing before  the  Bishop,  he  shall  lay 
his  hand  upon  the  head  of  every 
one  severally,  saying, 

DEFEND,  O  Lord,  this  thy 
Child  [or  this  thy  Servant'] 
with  thy  heavenly  grace,  that 
he  may  continue  thine  for  ever  ; 
and  daily  increase  in  thy  holy 
Spirit  more  and  more,  until  he 
come  unto  thy  everlasting  king- 
dom.   Amen. 

IT  Then  shall  the  Bishop  say, 
The  Lord  be  with  you. 
Answer.    And  with   thy   spi- 
rit. 


U  Ac  (a  pTurmb  ar  eu  gliniau)  yr 
Esgob  a  ,chwanegai 

Gweddiwn. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydded 
dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Meg- 
is  y  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i 
ni  heddyw  ein  bara  beunyddiol. 
A  maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel 
y  maddeuwn  ni  i'n  dyledwvr. 
Ac  nac  arwain  ni  i  brofedigaeth  ; 
Eithr  gwared  ni  rbag  drwg. 
Amen. 

A'r  Colect  h-xn. 

HOLL-alluog  a  byth-fywiol 
Dduw,  yr  hwn  wyt  yn  peri 
i  ni  ewyllysio  a  gwneuthur  yr 
hyn  sy  dda  ac  yn  gymmeradwy 
gan  dy  Ddwyfol  Fawredd  ;  Yr 
ydym  yn  gwneuthur  ein  gost- 
yngedig  erfynion  attat  dros  dy 
weision  hyn,  y  rhai  (yn  ol  es- 
ampl  dy  sanctaidd  Apostolion)  y 
gosodasom  yr  awrhon  ein  dwy- 
law  arnynt,  i'w  sicrhâu  hwy, 
trwy  yr  arwydd  hwn,  o'th  am- 
geledd  a'th  radlawn  ddaioni  tu 
ag  attynt.  Bydded  dy  dadol 
law,  ni  a  attolygwn  i  ti,  byth 
arnynt;  bydded  dy  Ysyryd  Glàn 
byth  gyd  â  hwy  ;  ac  felly  tywys 
hwy  yngwybodaeth  ac  ufudd- 
dod  dy  Air,  modd  y  gallont  yn  y 
diwedd  fwynhàu  bywyd  tragy- 
wyddol ;  trwy  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist,  yr  hwn,  gyd  â  thi  a'r 
Yspryd  Glân,  sydd  yn  byw  ac 
yn  teyrnasu  byth  yn'  un  'Duw, 
heb  drangc  na  gorphen.   Amen. 

HOLL-alluog  Arglwydd,  a 
thragywyddol  Dduw,  ni  a 
attolygwn  i  ti,  fod  yn  wiw  gennyt 
unioni,  sancteiddio,  a  llywodr- 
aethu,  ein  calonnau  a'n  cyrph 
yn  ffyrdd  dy  ddeddfau,  ac 
yngweithredoedd  dy  orchymyn- 
ion  ;  fel  trwy  dy  gadarnat'  nodd- 
ed, yma  ac  yn  dragywyddol, 
y  bôm  yn   gadwedig  gorph  ac 


Trefn  Conjfirmasirvn. 

1  And  (all  kneeling  dow)  the 
Bishop  shall  add, 

Let  us  pray. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As  it 
is  in  heaven.  Give  us  this  day 
our  daily  bread.  And  forgive 
us  our  trespasses,  As  we  forgive 
them  that  trespass  against  us. 
And  lead  us  not  into  tempta- 
tion ;  But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

And  this  Collect. 

ALMIGHTY  and  everliving 
God,  who  makest  us  both 
to  will  and  to  do  those  things 
that  be  good  and  acceptable 
unto  thy  divine  Majesty;  We 
make  our  humble  supplications 
unto  thee  for  these  thy  servants, 
upon  whom  (after  the  example 
of  thy  holy  Apostles)  we  have 
now  laid  our  hands,  to  certify 
them  (by  this  sign)  of  thy  fa- 
vour and  gracious  goodness  to- 
wards them.  Let  thy  fatherly 
hand,  we  beseech  thee,  ever  be 
over  them;  let  thy  Holy  Spirit 
ever  be  with  them  ;  and  so  lead 
them  in  the  knowledge  and 
obedience  of  thy  "Word,  that  in 
the  end  they  may  obtain  ever- 
lasting life ;  through  our  Lord 
Jesus  Christ,  who  with  thee 
and  the  Holy  Ghost  liveth  and 
reigneth,  ever  one  God,  world 
without  end.   Amen. 


o 


Almighty  Lord,  and  ever- 
lasting God,  vouchsafe,  we 
beseech  thee,  to  direct,  sanctify, 
and  govern,  both  our  hearts  and 
bodies,  in  the  ways  of  thy  laws, 
and  in  the  works  of  thy  com- 
mandments ;  that,  through  thy 
most  mighty  protection  both 
here  and  ever,  we  may  be  pre- 
served in  body  and  soul;  through 


Trefn  Pr'iodas. 


our  Lord  and  Saviour  Jesus 
Christ.   Amen. 

H  Then  the  Bishop  shall  bless  than, 
suyiug  thus, 

rpHE  Blessing  of  God  Al- 
JL  mighty,  the  Father,  the 
Son,  and  the  Holy  Ghost,  be 
upon  you,  and  remain  with  you 
for  ever.   Amen. 

Ac  ni  dderbynir  neb  Vr  Cymmun  Sanctaidd,  nes  iddo  gael  ci  Gonffirmio, 
neufod  o  hono  yn  barod  ac  yn  cwyllysgar  Vw  Gonffirmio. 


enaid ;  trwy  em  Harglwydd  a'n 

Hiachawdwr  Iesu  Grist.  Amen. 

If  Yna  y  hendithid'r  Esgob  hwynt, 

gan  ddywedyd  hyn, 

BENDITH  yr  Holl-alluog 
Dduw,  y  Tad,  y  Mab,  a'r 
Yspryd  Glân,  a  fyddo  arnoch, 
ac  a  drigo  gyd  â  chwi  yn  dra- 
gywydd.   Amen. 


FFURF  GWEINYDDIAD  PRIODAS. 

1  YN  gyntaf,  rhaid  yw  gofyn  Gostegion  pob  rhai  a  brioder,  yn  yr 
Eglwys,  a'r  dri  Sul  gwahànredol,  ar  bryd  y  Gwasanaeth  yn  y  bore, 
neu  yn  y  prydnhawn,  oni  bydd  yno  Wasanacth  yn  y  bore,  yn  cbrwydd 
ar  o'l  yr  ail  Lith  ;  a'r  Curad  yn  dywcdyd  yn  y  ?nodd  arfcrcdig, 


^\TT\  wyf  yn  cyhoeddi  Gost- 
X     egion   Pr'iodas   rhwng  M. 

o  ac  N.  o .     Os  gŵyr 

neb  o  honoch  achos  neu  rwystr 
cyfiawn,  fel  na  ddylid  cyssylltu 
y  ddeuddyn  hyn  ynghŷd  mevvn 
glân     Br'iodas,    mynegweh    ef. 
Dyma  'r  waith  gyntaf  fail,  neu 
y  drydedd]  o'u  gofyn. 
"J  Ac  os  y  rhai  a  fynnant  eu  pr'iodi 
a  fydd  yn  trigo   mewn  gwahuuul 
Blwyfan,  rhaid  yu>  gofyn  y  Gost- 
egion yn  y  ddau  Blwyf;  ac  na  bo 
i  Gurad  y  naill  Blwyf  cu  pr'iodi 
hwy,  nes  cael  hyspysrwydd  ddar- 
fod  gofyn  cu  Gostegion  dair  gwaith 
gan  Gurad  y  Plwyfarall. 

If  Ar  y  dydd  a'r  aniser  gosodedig  ifod 
y  Br'iodas,  deued  y  rhai  a  brioder 
i  gorph  yr  Eglwys,  a' it  ccraint  o'u 
eymmydogion  :  ac  yno,  gan  sefyll 
yngliŷd,  y  Mab  ar  y  Haw  ddrhuu, 
a'r  Fcrch  ar  yr  aswy,  yr  OJiiriad 
a  ddywed, 

FY  anwyl  garedigion,  yr  ým 
ni  wedi  ymgynnull  yma 
yngolwg  Duw,  ac  yn  wyneb  y 
gynnulleidfa  hon,  i  gyssylltu'r 
ddeuddyn  hyn  ynghŷd  mewn 
glân  Briodas,  yr  hon  sydd  ystâd 
barchedig  wedi  ei  hordeinio  gan 


IPubhsh  the  Banns  of  Mar- 
riage between  M.  of and 

N.  of .   If  any  of  you  know 

cause,  or  just  impediment,  why 
these  two  persons  should  not  be 
joined  together  in  holy  Matri- 
mony, ye  are  to  declare  it.  This 
is  the  first  [second,  or  third] 
time  of  asking. 

If  And  if  the  persons  that,  arc  to  be 
married  dwell  in  divers  Parishes, 
the  Banns  must  be  asked  in  both 
Parishes  ;  and  the  Curate  of  the 
one  Parish  shall  not  solemnize  Ma- 
trimonii betwixt  them,  without  a 
Certificate  of  the  Banns  being  thrice 
asked,  from  the  Curate  of  the  other 
Parish. 
If  At  the  day  and  time  appointed  for 
solemnization  of  Matrimony,  the 
persons  to  be  married  shall  come  into 
the  body  of  the  Church  with  their 
friends  and  neighbours :  and  there 
standing  together,  the  Man  on  the 
right  hand,  and  the  Woman  on  the 
left,  the  Priest  shall  say, 

DEARLY  beloved,  we  are 
gathered  together  here  in 
the  sight  of  God,  and  in  the 
face  of  this  congregation,  to  join 
together  this  Man  and  this  Wo- 
man in  holy  Matrimony  ;  which 
is  an   honourable  estate,   insti- 


Trefn  Priodas. 


Dduw  yn  amser  diniweidrwydd 
tlyn,  yn  arwyddocàu  i  ni  y  dirgel 
undeb  y  sy  rhwng  Crist  a'i  Eg- 
lwys  ;  yr  hon  wỳnfydedig  ystàd 
a  addurnodd  ac  a  brydferth- 
odd  Crist  â'i  gynnrychioldeb 
ei  hun,  a'r  gwỳrthiau  cyntaf  a 
wnaeth  efe  yn  Cana  Galilea ;  ac  a 
ddy  wedir  befyd  gan  Sant  Paul,  ei 
bod  yn  anrhydeddus  ym  mhlith 
yr  holl  ddynion  :  ac  am  hynny  ni 
ddylai  neb  ei  chymmeryd  arno, 
na'i  gwneuthur,  mewn  byrbwyll, 
o  ysgafnder  meddwl,  neu  nwyf- 
iant,  er  mwyn  digoni  gwŷniau  a 
chwantau  cnawdol,  fel  anifeiliaid 
ysgrublaidd  y  rhai  nid  oes  reswm 
ganddynt;  eithr  yn  barchedig, 
yn  bwyllog,  yn  ystyriol,  yn  sobr, 
ac  mewn  ofn  Duw;  gan  ddyled- 
us  synio  er  mwyn  pa  achcsion  yr 
ordeiniwyd  Priodas. 

Yn  gyntaf,  Hi  a  ordeiniwyd 
er  ynniÚ  plant,  i'w  meithrin  yn 
ofn  ac  addysg  yr  Arghvydd,  ac 
er  moliant  i  w  Enw  sanctaidd 
ef. 

Yn  ail,  Hi  a  ordeiniwyd  yn 
ymwared  yn  erbyn  pechod,  ac  i 
ymogelyd  rhag  godineb;  megis 
ag  y  byddo  i'r  cyfry w  rai  nad  oes 
iddynt  roddiad  i  ymgynnal,  allu 

Sri'odi,  a'u  cadw  eu  ivunain  yn 
dihalogion  aelodau  corph  Crist. 
Yn  drydydd,  Hi  a  ordeiniwyd 
er  cyd-gymdeitbas  â'u  gilydd,  a'r 
cymmorth  a'r  diddanwch  a  ddy- 
lai'r  naill  ei  gael  gan  y  Hall,  yn 
gystal  mewn  hawddfyd  ac  adfyd : 
i'r  bon  sanctaidd  ystâd  y  mae'r 
ddeuddyn  presennol  hyn  wedi 
dyfbd  yr  awrhon  i  yingyssylltu. 
Herwydd  paham,  os  gŵyr  neb 
un  achos  cyfiawn,  fel  na  ellir 
yn  gyfreithlon  eu  cyssylltu  hwy 
ynghŷd,  dy weded  yr  awrhon,  neu 
na  ddyweded  byth  rhag  Haw. 
f  A  chan  grybzcyll  he/yd  u-r/h  y  rhai 

a  br'ioder,  efe  a  dclywed, 
"X  7~R  wyf  fi  yn  erchi  ac  yn  gor- 
-L  chymyn  i  chwi  eich  dau,  fel 


tuted  of  God  in  the  time  of 
man's  innocency,  signifying  un- 
to us  the  mystical  union  that  is 
betwixt  Christ  and  his  Church; 
which  holy  estate  Christ  adorn- 
ed and  beautified  with  his  pre- 
sence, and  first  miracle  that  he 
wrought,  in  Cana  of  Galilee; 
and  is  commended  of  Saint  Paul 
to  be  honourable  among  all  men  : 
and  therefore  is  not  by  any  to 
be  enterprised,  nor  taken  in 
hand,  unadvisedly,  lightly,  or 
wantonly,  to  satisfy  men's  car- 
nal lusts  and  appetites,  like 
brute  beasts  that  have  no  un- 
derstanding ;  but  reverently,  dis- 
creetly, advisedly,  soberly,  and 
in  the  fear  of  God;  duly  con- 
sidering the  causes  for  which 
Matrimony  was  ordained. 

First,  It  was  ordained  for  the 
procreation  of  children,  to  be 
brought  up  in  the  fear  and  nur- 
ture of  tne  Lord,  and  to  the 
praise  of  his  holy  Name. 

Secondly,  It  was  ordained  for 
a  remedy  against  sin,  and  to  a- 
void  fornication  ;  that  such  per- 
sons as  have  not  the  gift  of  con- 
tinency  might  marry,  and  keep 
themselves  undefiled  members  of 
Christ's  body. 

Thirdly,  It  was  ordained  for 
the  mutual  society,  help,  and 
comfort,  that  the  one  ought  to 
bave  of  the  other,  both  in  pros- 

Ijerity  and  adversity.  Into  which 
ìoly  estate  these  two  persons 
present  come  now  to  be  joined. 
Therefore  if  any  man  can  shew 
any  just  cause,  why  they  may 
not  lawfully  be  joined  toge- 
ther, let  him  now  speak,  or 
else  hereafter  for  ever  hold  his 
peace. 

If  And  also,  speaking  unto  the  persons 
that  shall  be  married,  he  shall  say, 

I  Require  and  charge  you  both, 
as  ye  wiU  answer  at  the  dread- 
X 


Trefn  Prìodas. 


y  bo  i  chwi  atteb  ddydd  y  farn 
/>fnadwy,  pan  gyhoedder  dirgel- 
ion  pob  calon,  os  gŵyr  yr  un  o 
honoch  un  anach,  fel  na  ddylech 
yn  gyfreithlawn  fyned  ynghýd 
inewn  Pri'odas,  gyffesu  o  honoch 
yr  awrhon.  Canys  gwybyddwch 
yn  dda,  am  gynnifer  ag  a  gys- 
syllter  yn  amgen  nag  y  myn  Gair 
.  Duw,  na's  cyssylltir  hwy  gan 
Dduw,  ac  nad  y\v  eu  Pr'iodas 
yn  gyfreithlawn. 

1  Ar  ddydd  y  Br'iodas,  o  hydd  i  neb 
fwnni  a  dywedyd  hud  un  anach 
na  ddykiit  gael  eu  cyssylltu  mean 
Pr'iodas,  wrth  Gyfraith  Dduw, 
neu  Gyfrcithiau'r  Deyrnas  lion,  ac 
a  ymrwyma  â  meichiuu  digonol 
gyd  ág  ef  i'r  pletdiau,  neu  ynte 
roddi  G-wystl  ( am  gwbl  a  dal 
cymmaint  a  chollcd  y  rhai  a  fo 
iw  pr'iodi)  i  brof  ei  ddadl:  yna 
y  bydd  rhaid  oedi  dydd  y  Br'i- 
odas hydyr  amser y  prefer  y  gwir. 
ionedd. 

V  Ac  oni  lionnir  un  anach,  yna  y 
dywed  y  Curud  •wrth  y  Gwr, 

M.  A  fynni  di  y  Ferch  hon 
xx  yn  wraig  briod  i  ti,  i  fy  w 
ynghŷd  yn  ol  ordinhâd  Duw, 
ynglân  ystâd  Pri'odas  ?  A  geri 
di  hi,  ei  diddanu,  ei  pherchi,  a'i 
chadw  yn  glaf  ac  yn  iach,  a  chan 
wrthod  pob  un  arall,  dy  gadw 
dy  hun  yn  unig  iddi  hi,  cyhyd 
ag  y  byddoch  byw  eich  deuoedd? 

H  Y  Mob  a  ettyb, 
Gwnaf. 

II  Yna  y  dywed  y  Gweinidog, 

N.  A  fynni  di  y  Mab  hwn 
xjl  yn  wr  pri'od  i  ti,  i  fyw 
ynghŷd  yn  ol  ordinhâd  Duw, 
ynglàn  ystàd  Pri'odas  ?  A  uf- 
uddhâi  di  iddo,  a'i  wasanaetnu, 
ei  garu,  ei  berchi,  a'i  gadw  yn 
glaf  ac  yn  iach,  a  chan  wrthod 
pawb  eraill,  dy  gadw  dy  hun  yn 
unig  iddo  ef,  cyhyd  ag  y  bydd- 
och byw  eich  deuoedd  ? 


ful  day  of  judgement  when  the 
secrets  of  all  hearts  shall  be  dis- 
closed, that  if  either  of  you  know 
any  impediment,  why  ye  may 
not  be  lawfully  joined  together 
in  Matrimony,  ye  do  now  con- 
fess it.  For  be  ye  well  assured, 
that  so  many  as  are  coupled 
together  otherwise  than  God's 
Word  doth  allow  are  not  join- 
ed together  by  God;  neither  is 
their  Matrimony  lawful. 

H  At  which  day  of  Marriage,  if  any 
man  do  alledge  and  declare  any 
impediment,  -why  they  may  not  be 
coupled  together  in  Matrimony,  by 
God's  Law,  or  the  Laws  of  this 
Realm;  and  will  be  bound,  and 
sufficient  sureties  with  him,  to  the 
parties ;  or  else  put  in  a  Caution 
(to  the  full  value  of  such  charges 
as  the  persons  to  be  married  do 
thereby  sustain)  to  prove  his  al- 
legation :  then  the  solemnization 
must  be  deferred,  until  such  time 
as  the  truth  be  tried. 

IT  If  no  impediment  be  alledgcd,  then 
shall  the  Curate  say  unto  the  Man, 

M-\XfIhT  thou  have  this 

Ti  "Woman  to  thy  wedded 
wife,  to  live  together  after  God's 
ordinance  in  the  holy  estate  of 
Matrimony  ?  Wilt  thou  love  her, 
comfort  her,  honour,  and  keep 
her  in  sickness  and  in  health ; 
and,  forsaking  all  other,  keep 
thee  only  unto  her,  so  long  as 
ye  both  shall  live  ? 

H  The  Man  shall  answer, 
I  will. 

1Í  Then  shall  the  Priest  say  unto  the 

Woman, 
AT.  TTTILT  thou  have  this 
Tt  Man  to  thy  wedded 
husband,  to  live  together  after 
God's  ordinance  in  the  holy  es- 
tate of  Matrimony?  Wilt  thou 
obey  him,  and  serve  him,  love, 
honour,  and  keep  him  in  sickness 
and  in  health ;  and,  forsaking  all 
other,  keep  thee  only  unto  him, 
so  long  as  ye  both  shall  live  ? 


Trefn  Prìodas. 


IT  Y  Ferch  a  eltyb, 
Gwiiaf. 


Y 


t  Yna  y  dywed  y  Gweimdog, 
Pwy  sydd  yn  rhoddi'r  Ferch 
lion  i'w  phri'odi  i'r  Mab  hwn  ? 
r  Yna  y  rhoddant  eu  cred  Vw  gilydd 

y  modd  hwn, 
Y  Gweimdog,  gan  dderbyn  y  Ferch 
o  law  ei  thad,  ncu  ci  cheraint,  a 
bair  i'r  Mab  ai  law  ddelian  gym- 
meryd  y  Ferch  erbyn  ci  Haw  dde- 
luiu,  a  dywedyd  ar  ei  ol  ef  fel  y 
time  yn  canlyn. 

R  ydwyf  fi  M.  yn  dy  gym- 
meryd  di  N.  yn  wraig  bri'od 
i  mij  i  gadw  a  chynnal,  o'r  dydd 
hwn  allan,  er  gwell,  er  gwaeth, 
er  cyfoethoccach,  er  tlottach,  yn 
glaf  ac  yn  iach,  i'th  garu  ac  i'th 
fawrhâu,  hyd  pan  y'n  gwahano 
angau,  yn  ol  glàn  ordinhâd 
Duw;  ac  ar  hynny  yr  ydwyf 
yn  rhoddi  i  ti  fy  nghreu. 

%  Yna  y  gollyngant  eu  dwylaw  yn 
rhyddion;  o'r  Ferch  â'i  flaw  dde- 
hau  yn  cymmeryd  y  Mab  erbyn 
ei  law  ddehau,  a  ddywed  ar  ol  y 
Gweinidog, 

YR  ydwyf  fi  N.  yn  dy  gym- 
meryd  di  M.  yn  wr  priod  i 
mi,  i  gadw  a  chynnal,  o'r  dydd 
hwn  allan,  er  gwell,  er  gwaeth, 
er  cyfoethoccach,  er  tlottach,  yn 
glaf  ac  yn  iach,  i'th  garu,  i'th 
fawrhâu,  ac  i  ufuddhâu  i  ti,  hyd 


pany'ngwahano  angau,  yn  ol  glân 
ordinhâd  Duw  ;  ac  ar  hynny  yr 
ydwyf  yn  rhoddi  i  ti  fy  nghred. 

•I  Yna  drachefn  y  gollyngant  eu  dwy- 
law yn  rhyddion,  ac  y  dyry  y  Mab 
Fodrwy  i'r  Ferch,  gan  ei  dodi 
ar  y  llyfr,  ynghŷd  o'r  ddyled 
ddefodolVr  Offeiriad  a'r  Clochydd. 
Är  Offeiriad  a  gymmer  y  Fodrwy, 
ac  a'i  dyry  i'r  Mab,  i'w  gosod  ar 
y  pedwerydd  bys  i  law  aswy  y 
Ferch.  A'r  Mab,  gan  ddal  y  Fod- 
rwy yno,  wrth  addysg  yr  Offeir- 
iad, a  ddywed, 
A'R  Fodrwy  hon  y'th  briodaf, 
á'm     corph    y'th    anrhy- 

deddaf,  ac  â'm  holl  olud  bydol 


Í  The  Won/an  shall  answer, 

I  will. 
Í  Then  shall  the  Minister  say. 

Who  giveth  this  Woman  to  he 
married  to  this  Man  ? 

*S  Then  shall  they  give  their  troth  to 
each  other  in  this  manner. 

The  Minister,  receiving  the  Woman 
at  her  father's  or  friend's  hands, 
shall  cause  the  Man  with  his  right 
hand  to  take  the  Woman  by  ^her 
right  hand,  and  to  say  after  him 
as  followeth. 

131.  take  thee  N.  to  my 
wedded  wife,  to  have  and 
to  hold  from  this  day  forward, 
for  better  for  worse,  for  richer 
for  poorer,  in  sickness  and  in 
health,  to  love  and  to  cherish, 
till  death  us  do  part,  accord- 
ing to  God's  holy  ordinance ; 
and  thereto  I  plight  thee  my 
troth. 

%  Then  shall  they  loose  their  hands  ; 
and  the  Woman,  with  her  right 
hand  taking  the  Man  by  his  right 
lwnd,  shall  likewise  say  after  the 
Minister, 

IN.  take  thee  M.  to  my 
wedded  husband,  to  have 
and  to  hold  from  this  day  for- 
ward, for  better  for  worse,  for 
richer  for  poorer,  in  sickness  and 
in  health,  to  love,  cherish,  and 
to  obey,  till  death  us  do  part, 
according  to  God's  holy  ordi- 
nance; and  thereto  I  give  thee 
my  troth. 

%  Then  shall  they  again  loose  their 
hands  ;  and  the  Man  shall  give  un- 
to the  Woman  a  Ring,  laying  the 
same  upon  the  book  with  the  ac- 
customed duty  to  the  Priest  and 
Clerk.  And  the  Priest,  taking  the 
Ring,  shall  deliver  it  unto  the  Man, 
to  pid  it  upon  the  fourth  finger  of 
the  Woman's  left  hand.  And  the 
Man  holding  the  Ri>ig  there,  and 
taught  by  the  Priest,  shall  say, 

WITH  this  Ring  I  thee  wed. 
with  my  body  I  thee  wor- 
ship, and  with  all  my  worldly 
X2 


Trefn  Prîoda 


y'th  gynnysgaeddaf:  Yn  Emv'r 
Tad,  a'r  Mab,  a'r  Yspryd  Glân. 
Amen. 

1  Yna  y  gad  y  Mab  y  Fodrwy  ar  y 
pedwerydd  bys  oV  Uaxu  aswy  iV 
Ferch;  a  hwy  ill  dau  a  ostyng- 
ant  ar  eu  gliniau,  ac  y  dywcd  y 
Gweinidog, 

Gweddiwn. 

ODragywyddol  Dduw,  Cre- 
awdwr  a  Cheidwad  pob 
rhyw  ddyn,  Rhoddwr  pob  rhad 
ysprydol,  Awdwr  y  by wyd  a  bery 
byth;  Anfon  dy  fenditb  ar  dy 
wasanaeth-ddynion  hyn,  y  mab 
hwn  a'r  ferch  hon,  y  rhai  yr  ŷm 
ni  yn  eu  bendithio  yn  dy  Enw 
di ;  fel  ag  y  bu  i  Isaac  a  Rebecca 
fyw  yn  ffyddlon  ynghŷd,  felly 
gallu  o'r  dynion  hyn  gyflaAvni  a 
chadw  yn  dd'iogel  yr  adduned 
a'r  aramod  a  wnaed  rhyngddynt 
(am  yr  hyn  y  mae  rhoddiad  a 
derbyniad  y  Fodrvvy  hon  yn 
arvvydd  ac  yn  wystl)  a  gallu  o 
honynt  byth  aros  ynghŷd  mewn 
perffaith  gariad  a  thangnefedd, 
a  byw  yn  ol  dy  ddeddfau ;  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 

t  Yna  y  cyssyllta'r  Offeiriad  eu 
awy  law  'ddèhau  hwy  yughŷd,  ac 
y  dywed, 

Y    rhai  a  gyssylltodd   Duw 
ynghŷd,  na  wahaned  dyn. 

1Î  Yna  y  dywed  y  Gweinidog  wrth 
y  bobl. 

YN  gymmaint  a  darfod  i  M. 
ac  N.  gyd-synio  mewn  glân 
Bri'odas,  a  thystiolaethu  hynny 
ger  bron  Duw  a'r  gynnulleidfa 
hon,  ac  ar  hynny  ddarfod  iddynt 
ymgredu,  ac  ymwystlo  bob  un 
i'w  gilydd,  a  datgan  hynny  gan 
roddi  a  derbyn  Modrwy,  a  chys- 
sylltu  dwylaw;  yr  wyf  fi  yn 
hyspysu,  eu  bod  hwy  yn  Wr  ac 
yn  Wraig  ynghŷd ;  Yn  Enw'r 
Tad,  a'r  Mab,  a'r  Yspryd  Glân. 
Amen. 


goods  I  thee  endow:  In  the  Name 
of  the  Father,  and  of  the  Son, 
and  of  the  Holy  Ghost.    Amen. 

1  Then  the  Man  leaving  ihe  Ring 
upon  the  fourth  finger  of  the  Wo- 
man's left  hand,  they  shall  bo/h 
kneel  down  ;  and  the  Minister  shall 
say, 

Let  us  pray. 

O  Eternal  God,  Creator  and 
Preserver  of  all  mankind, 
Giver  of  all  spiritual  grace,  the 
Author  of  everlasting  life ;  Send 
thy  blessing  upon  these  thy  ser- 
vants, this  man  and  this  wo- 
man, whom  we  bless  in  thy 
Name;  that,  as  Isaac  and  Re- 
becca lived  faithfully  together, 
so  these  persons  may  surely  per- 
form and  keep  the  vow  and 
covenant  betwixt  them  made, 
(whereof  this  Ring  given  and 
received  is  a  token  and  pledge,) 
and  may  ever  remain  in  per- 
fect love  and  peace  together, 
and  live  according  to  thy  laws  ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 


*i  Tlien  shall  the  Priest  join  their 
rigid  hands  together,  and  say, 

Those  whom  God  hath  joined  to- 
gether let  no  man  put  asunder. 

if  Tlien    shall   the    Minister    speak 
unto  the  people. 

FORASMUCH  as  M.  and  N. 
have  consented  together  in 
holy  wedlock,  and  have  witness- 
ed the  same  before  God  and  this 
company,  and  thereto  have  given 
and  pledged  their  troth  either  to 
other,  and  have  declared  the  same 
by  giving  and  receiving  of  a  Ring, 
and  by  joining  of  hands;  I  pro- 
nounce that  they  be  Man  and 
Wife  together,  In  the  Name  of 
the  Father,  and  of  the  Son,  and 
of  the  Holy  Ghost.     Amen. 


Trefn  Príodas. 


1Í  Yna  y  Gweìnàdog  au  lcnâ'ülûa  ffr 
faidith  hon  yn  ychxcaneg. 

DUW  Dad,  Duw  Fab,  Duw 
Yspryd  Glàn,  a'ch  ben- 
tlithio,  a'ch  cadwo,  ac  a'ch  cy- 
mhortho;  edryched  yr  Arglwydd 
yn  drugarog  ac  yn  amgeleddus 
arnoch,  a  chyflawned  chwi  a 
phob  ysprydol  fendith  a  rhad  ; 
modd  y  byddoch  fyw  felly 
ynghỳd  yn  y  fuchedd  hon,  fel 
y  bo  i  chwi  yn  y  byd  a  ddaw 
feddiannu  bywyd  tragywyddol. 
Amen. 

*a  Yna  y  Giceinidog,  neu  yr  Ysgol- 
Jieigìon,  gan  fyned  i  Fxcrdd  yr  Ar- 
glwydd,  a  ddyiecdant  ncu  a  ganant 
y  Psalm  hon  y  sydd  yn  canìyn. 
Beati  omnes.    Psal.  cxxviii. 

GWYN  ei  fyd  pob  un  sydd  yn 
ofni  yr  Arglwydd  :  yr  bwn 
sydd  yn  rhodio  yn  ei  ffyrdd  ef. 

Canys  mwynhâi  lafur  dy 
ddwylaw  :  gvvyn  dy  fyd,  a  da 
fydd  it'. 

Dy  v.Taig  fydd  fel  gwinwŷdd- 
en  ffrwythlawn  ar  hŷd  ystíysau 
dy  dŷ  :  dy  blant  fel  planhigion 
oíewỳdd  o  amgylch  dy  ford. 

Wele,  fel  hyn  yn  ddi'au  y  ben- 
dithir  :  y  gwr  a  ofìio'r  Arglwydd. 

Yr  Arglwydd  a'th  fendithia 
allan  o  Síon  :  a  thi  a  gai  weled 
daioni  Jerusalem  holl  ddydcüau 
dy  einioes; 

A  thi  a  gai  weled  plant  dy 
blant :  a  thangnefedd  ar  Israel. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glàn  ; 

JMegis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 

y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 

wastad  :  yn  oes  oesoedd.  Amen. 

*"  Neu  y  Psalm  yma. 

Dens  misereatur.    Psal.  lxvii. 

DUW  a  drugarhao  Avrthym, 
ac  a 'n  bendithio  :  a  thy- 
wynned  llewyrch  ei  wyneb  ar- 
nom,  a  tlrrugarhaed  wrthym. 


Í  And  the  Minuter  shall  add  thu 
Blessing. 

GOD  the  Father,  God  the 
Son,  God  the  Holy  Ghost, 
bless,  preserve,  and  keep  you  ; 
the  Lord  mercifully  with  his 
favour  look  upon  you;  and  so 
fill  you  with  all  spiritual  be- 
nediction and  grace,  that  ye 
may  so  live  together  in  this 
life,  that  in  the  world  to  come 
ye  may  have  life  everlasting. 
Amen. 

%   Then    the    Minister    or    Clerks, 
gving  to   the   Lord's   Table,  shall 
say    or   sing   this    Psalm  folloxc- 
ing. 
Beati  omnes.    Psal.  cxxviii. 

BLESSED  are  all  they  that 
fear  the  Lord  :  and  walk 
in  his  ways. 

For  thou  shalt  eat  the  labour 
of  thine  hands  :  O  well  is  thee, 
and  happy  shalt  thou  be. 

Thy  wife  shall  be  as  the  fruit- 
ful vine  :  upon  the  walls  of  thine 
house ; 

Thy  children  like  the  olive- 
branches  :  round  about  thy 
table. 

Lo,  thus  shall  the  man  be 
blessed  :  that  feareth  the  Lord. 

The  Lord  from  out  of  Sion 
shall  so  bless  thee  :  that  thou 
shalt  see  Jerusalem  in  prosperity 
all  thy  life  long  ; 

Yea,  that  thou  shalt  see  thy 
children's  children  :  and  peace 
upon  Israel. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.   Amen. 

1Î  Or  this  Psalm. 
Deus  misereatur.    Psal.  lxvii. 

GOD  be  merciful  unto  us, 
and  bless  us  :  and  shew 
us  the  light  of  his  countenance, 
and  be  merciful  unto  us. 


Trefn  Pr'iodas. 


Fel  yr  adwaener  dy  ffordd  ar 
y  ddaear:  a'th  iachawdwriaeth 
ym  mhlith  yr  holl  genhedloedd. 

Molianned  y  bobl  di,  O 
Dduw:  molianned  yr  holl  bobl 
dydi. 

Llawenhàed  y  cenhedloedd,  a 
byddant  hyfryd :  canys  ti  a  fern- 
i'r  bobl  yn  uniawn,  ac  a  lywodr- 
aethi'r  cenhedloedd  ar  y  ddaear. 

Mohanned  y  bobl  di,  O 
Dduw:  molianned  yr  holl  bobl 
dydi. 

Yna'r  ddaear  a  rydd  ei  ffrwy  th : 
a  Duw,  sef  ein  Duw  ni,  a'n  ben- 
dithia. 

Duw  a'n  bendithia  :  a  holl 
derfynau'r  ddaear  a'i  hofnant  ef. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.    Amen. 

*i  Wedi  gorphen  y  Psalm,  a'r  Mab 
a'r  Ferch  yn  gostwng  ar  en  gl'iniau 
ger  bron  Bxvrdd  yr  Argkcydd,  yr 
Offeiriad  yn  sefyll  wrth  y  Bwrdd, 
a  chan  droi  ei  wyneb  attynt  hwy, 
a  ddywed, 
Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 

Atteb.  Crist,  trugarhâ  wrth- 
ym. 

Gweinidog.  Arglwydd,  tru- 
garhâ  wrthym. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydded 
dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 
y  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i  ni 
heddyw  ein  bara  beunyddiol.  A 
maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel  y 
maddeuwn  ni  i'n  dyledwŷr.  Ac 
nac  arwain  ni  i  brofedigaeth ; 
Eithr  gwared  ni  rhag  drwg. 
Amen. 

Gweinidog.  Arglwydd,  cadw 
dy  wasanaethwr  a'th  wasanaeth- 
wraig. 

Atteb.  Y  rhai  sy'n  ymddiried 
ynot. 


That  thy  way  may  be  known 
upon  earth  :  thy  saving  health 
among  all  nations. 

Let  the  people  praise  thee,  O 
God  :  yea,  let  all  the  people 
praise  thee. 

O  let  the  nations  rejoice  and 
be  glad  :  for  thou  shalt  judge 
the  folk  righteously,  and  govern 
the  nations  upon  earth. 

Let  the  people  praise  thee,  O 
God  :  yea,  let  all  the  people 
praise  thee. 

Then  shall  the  earth  bring 
forth  her  increase  :  and  God, 
even  our  own  God,  shall  give 
us  his  blessing. 

God  shall  bless  us  :  and  all  the 
ends  of  the  world  shall  fear  him. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son :  and  to  the  Holy  Ghost  ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

1  The  Psalm  ended,  and  the  Man 
and  the  Woman  kneeling  before  the 
Lord's  Table,  the  Priest  standing 
at  the  Table,  and  turning  his  face 
towards  them,  shall  say, 

Lord,  have  mercy  upon  us. 

Answer.  Christ,  have  mercy 
upon  us. 

Minister.  Lord,  have  mercy 
upon  us. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  us  this  day 
our  daily  bread.  And  forgive 
us  our  trespasses,  As  we  forgive 
them  that  trespass  against  us. 
And  lead  us  not  into  tempta- 
tion; But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

Minister.  O  Lord,  save  thy 
servant,  and  thy  handmaid  ; 

Answer.  Who  put  their  trust 
in  thee. 


Trefn  Prtodas. 


Gweinidog.  Arglwydd,  danfon 
iddynt  gymmorth  o'th  gyssegrfa. 

Attcb.    Ac  amddiffyn  hwy  yn 
dragywydd. 

Gweinidog.     Bydd  iddynt  yn 
Dŵr  cadernid, 

Atteb.    Rhag  wyneb  eu  gelyn- 
ion. 

Gweinidog.  Arglwydd,  gwran- 
do  ein  gweddiau. 

Atteb.    A  deued  ein  lief  hyd 
attat. 

Gweinidog. 

DUW  Abraham,  Duw  Isaac, 
Duw  Jacob,  bendithia  dy 
wasanaeth-ddynion  hyn,  a  haua 
had  byvvyd  tragywyddol  yn  eu 
meddyliau  ;  megis  pa  beth  byn- 
nag  yn  dy  Air  cyssegredig  yn 
fuddiol  a  ddysgant,  y  bo  iddynt 
gyflawni  hynny  yngweithred. 
Edrych  arnynt,  Arglwydd,  yn 
drugarog  o'r  nefoedd,  a  bendithia 
hwynt.  Ac  fel  yr  anfonaist  dy 
fendith  ar  Abraham  a  Sarah,  i'w 
mawr  ddiddanwch  hwy ;  felly 
bydded  wiw  gennyt  anfon  dy 
fendith  ar  dy  wasanaeth-ddynion 
hyn,  moddy  bo  iddynt,  gan  foil  yn 
ufudd  i'th  ewyllys,  ac  yn  dd'fogel 
bob  amser  dan  dy  nawdd,  aros 
yn  dy  serch  hyd  ddiwedd  eu 
hoes ;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd.   Amen. 

H  Gadewir  heibio  y  Wedâì  lion  sy'n 
canty  n  pan  fo'rFerch  dros  oedran 
planta. 

O  Drugarog  Arghvydd,  a  nefol 
Dad,  trwy  radlawn  ddawn 
yr  hwn  yr  amlhâ  hiliogaeth  dyn ; 
Attolygwn  i  ti  gymmorth  â'th 
fendith  y  ddeuddyn  hyn;  fel  y 
bónt  yn  ffrwythlon  i  hilio  plant,  a 
hefyd  cydfod  a  byw  cyhyd  mewn 
cariad  duwiol  a  gweddeidd-dra, 
oni  welont  ddwyn  eu  plant  i 
fynu  yn  Gristianus  ac  yn  rhin- 
weddol,  i'th  foliant  a'th  anrhy- 
dedd  di;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 


Minister.   O  Lord,  send  them 
help  from  thy  holy  place ; 

Answer.     And    evermore    de- 
fend them. 

Minister.     Be  unto    them  a 
tower  of  strength, 

Answer.     From    the   face   of 
their  enemy. 

Minister.    O  Lord,  hear  our 
prayer. 

Answer.  And  let  our  cry  come 
unto  thee. 

Minister. 

OGod  of  Abraham,  God  of 
Isaac,  God  of  Jacob,  bless 
these  thy  servants,  and  sow  the 
seed  of  eternal  life  in  their 
hearts  ;  that  whatsoever  in  thy 
holy  Word  they  shall  profit- 
ably learn,  they  may  in  deed 
fulfil  the  same.  Look,  O  Lord, 
mercifully  upon  them  from  hea- 
ven, and  bless  them.  And  as 
thou  didst  send  thy  blessing  up- 
on Abraham  and  Sarah,  to  their 
great  comfort,  so  vouchsafe  to 
send  thy  blessing  upon  these 
thy  servants;  that  they  obey- 
ing thy  will,  and  alway  being 
in  safety  under  thy  protection, 
may  abide  in  thy  love  unto 
their  lives'  end;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

IT  This  Prayer  next  folio-wing  shall 
be  omitted,  where  the  Woman  is 
past  ch'dd-bearlng. 

O  Merciful  Lord,  and  heavenly 
Father,  by  whose  gracious 
gift  mankind  is  increased ;  We 
beseech  thee,  assist  with  thy 
blessing  these  two  persons,  that 
they  may  both  be  fruitful  in  pro- 
creation of  children,  and  also 
live  together  so  long  in  godly 
love  and  honesty,  that  they  may 
see  their  children  christianly  and 
virtuously  brought  up,  to  thy 
praise  and  honour  ;  through  Je- 
sus Christ  our  Lord.    Amen. 


Trefn  Prìodas. 


DJJW,  yr  hwn  trwy  dy  alluog 
nerth  a  wnaethost  bob  peth 
o  ddiddym  ddefnydd,  yr  hwn 
hefyd  (wedi  gosod  pethau  eraill 
inewn  trefn)  a  ordeiniaist  allan 
o  ddyn  (yr  hwn  a  grewyd  ar 
dy  lun  a'th  ddelw  dy  hun)  gael 
o  wraig  ei  dechreuad ;  a  chan 
eu  cyssylltu  hwy  ynghŷd,  a  ar- 
wyddoceaist  na  byddai  byth  gyf- 
reithlawn  wahanu  y  rliai  trwy 
Br'iodas  a  wnelit  ti  yn  un :  O 
Dduw,  yr  hwn  a  gyssegraist 
ystâd  Pri'odas  i  gyfryw  ragorol 
ddirgeledigaethau,  megis  ag  yr 
arwyddocàir  ac  y  coff'àir  ynddi 
y  briodas  ysprydol  a'r  undeb 
rhwng  Crist  a'i  Eglwys ;  Edrych 
yn  drugarog  ar  y  rhai  hyn  dy 
wasanaeth-ddynion,  fel  y  caro  y 
gwr  hwn  ei  wraig,  yn  ol  dy 
Air  di  (megis  y  carodd  Crist  ei 
br'iod  yr  Eglwys,  yr  hwn  a'i 
rhoes  ei  hunan  drosti,  gan  ei 
charu  a'i  mawrhâu  fel  ei  gnawd 
ei  hunan)  a  hefyd  bod  y  wraig 
hon  yn  garuaidd  ac  yn  serchog, 
yn  ffyddlon  ac  yn  ufudd  i'w 
gwr,  ac  ym  mhob  heddwch, 
sobrwydd,  a  thangnefedd,  ei 
bod  yn  canlyn  esampl  sanctaidd 
a  duwiol  wragedd.  Arglwydd, 
bendithia  hwy  ill  dau,  a  chan- 
iattâ  iddynt  etifeddu  dy  deyi-n- 
as  dragy wyddol ;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.   Amen. 

U  Yna  y  dywed  yr  Ofciriad, 

HOLL-gyfoethog  Dduw,  yr 
hwn  yn  y  dechreuad  a 
greodd  ein  rhi'eni  cyntaf,  Adda 
ac  Efa,  ac  a'u  cyssegrodd  ac 
a'u  cyssylltodd  ynghŷd  ym 
mhr'iodas  ;  a  dywallto  arnoch 
olud  ei  ras,  a'ch  sancteiddio 
ac  a'ch  bendithio,  modd  y  gall- 
och  ei  foddhâu  ef  ynghorph 
ac  enaid,  a  byw  ynp,hŷd  mewn 
duwiol  serch,  hyd  ddiwedd  eich 
oes.    Amen. 

H  G-wcdi  hyn,  oni  hydd Pregeth  yn  dat- 
gan  dyicdswydciau  Gwr  a  Givraig, 


OGod,  who  by  thy  mighty 
power  hast  made  all  things 
of  nothing ;  who  also  (after 
other  things  set  in  order)  didst 
appoint,  that  out  of  man  (cre- 
ated after  thine  own  image  and 
similitude)  woman  should  take 
her  beginning  ;  and,  knitting 
them  together,  didst  teach  that 
it  should  never  be  lawful  to 
put  asunder  those  whom  thou 
by  Matrimony  hadst  made  one  : 
O  God,  who  hast  consecrated 
the  state  of  Matrimony  to  such 
an  excellent  mystery,  that  in  it 
is  signified  and  represented  the 
spiritual  marriage  and  unity  be- 
twixt Christ  and  his  Church ; 
Look  mercifully  upon  these  thy 
servants,  that  both  this  man 
may  love  his  wife,  according  to 
thy  Word,  (as  Christ  did  love 
his  spouse  the  Church,  who 
gave  himself  for  it,  loving  and 
cherishing  it  even  as  his  own 
flesh,)  and  also  that  this  wo- 
man may  be  loving  and  amia- 
ble, faithful  and  obedient  to 
her  husband ;  and  in  all  quiet- 
ness, sobriety,  and  peace,  be 
a  follower  of  holy  and  godly 
matrons.  O  Lord,  bless  them 
both,  and  grant  them  to  inhe- 
rit thy  everlasting  kingdom  ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

1  Then  shall  the  Priest  sen/, 

ALMIGHTY  God,  who  at 
the  beginning  did  create 
our  first  parents,  Adam  and 
Eve,  and  did  sanctify  and  join 
them  together  in  marriage ;  Pour 
upon  you  the  riches  of  his  grace, 
sanctify  and  bless  you,  that  ye 
may  please  him  both  in  body 
and  soul,  and  live  together  in 
holy  love  unto  your  lives'  end. 
Amen. 

t  After  which,  if  there  he  no  Sermon 
declaring  the  duties  of  Man  and 


Trefn  Prìodas. 


y  Gweinidog  a  ddcrliyn  fel  y  mac 
yn  canlyn. 

CHWYCHWI  oil  y  rhai 
a  bribded,  neu  y  sydd  yn 
darpar  cymmeryd  gìàn  ystâd 
Pri'odas  arnoch,  gwrandêwch  pa 
beth  a  ddywed  yr  Ysgrythyr 
lân  oblegid  dyledswydd  gwyr 
i'w  gwragedd,  a  gwragedd  i  vv 
gwŷr. 

Sant  Paul,  yn  ei  Epistol  at  yr 
Epbesiaid,  yn  y  bummed  Ben- 
nod,  sydd  yn  rboddi  y  gor- 
chymyn  hwn  i  bob  gwr  priod ; 
Chwychwi  Wŷr,  cerwch  eich 
gwragedd,  megis  y  carodd  Crist 
ei  Eglwys,  ac  y  rhoddes  ei  bun 
drosti,  fel  y  sancteiddiai  efe  hi, 
a'i  glanhàu  â'r  olchfa  ddwfr, 
trwy'r  Gair ;  fel  y  gosodai  efe 
hi  yn  Eglwys  ogoneddus  iddo  ei 
hun,  heb  ami  na  brycheuyn  na 
chrychni,  na  dim  o'r  cyfryw; 
eithr  ei  bod  yn  lân  ac  yn  ddi'ar- 
gyoedd.  Felly  y  dylai  'r  gwŷr 
garu  eu  gwragedd,  megis  eu 
cyrph  eu  hunain  :  yr  hwn  a 
garo  ei  wraig,  sydd  yn  ei  garu 
ei  hun.  Canys  ni  chasàodd  neb 
erioed  ei  gnawd  ei  hun,  eithr  ei 
fagu  a'i  feithrin  y  mae,  megis  y 
mae'r  Arglwydd  am  yr  Eglwys : 
oblegid  aelodau  ydym  o'i  gorph 
ef,  o'i  gnawd  ef,  ac  o'i  esgym  ef. 
Am  hynny  y  gad  dyn  ei  dad  a'i 
fam,  ac  y  glŷn  with  ei  wraig; 
a  hwy  a  fyddant  ill  dau  yn  un 
cnawd.  Y  dirgelwch  hwn  sy 
fawr;  eithr  am  Grist  ac  am  yr 
Eglwys  yr  wyf  fi  yn  dywedyd. 
Ond  chwithau  hefyd  cymmain 
un  felly  cared  pob  un  o  honoch 
ei  wraig,  fel  ef  ei  hunan. 

Yr  un  ffunud  yr  unrhyw  Sant 
Paul,  yn  ysgrifenu  at  y  Colos- 
siaid,  a  ddywed  fel  hyn  wrth  bob 
gwr  gwreigiog:  YGwŷr,  cerwch 
eich»gwragedd,  ac  na  fyddwch 
chwerwon  wrthynt. 

Gwrandêwch  hefyd  pa  beth 
a   ddywed   Sant  Petr,    Apostol 


Wife,  the  Minister  shall  read  as 
Jblìoweth. 

ALL  ye  that  are  married,  or 
that  intend  to  take  the 
holy  estate  of  Matrimony  upon 
you,  hear  what  the  holy  Scrip- 
ture doth  say  as  touching  the 
duty  of  husbands  towards  then- 
wives,  and  wives  towards  their 
husbands. 

Saint  Paul,  in  his  Epistle  to 
the  Ephesians,  the  fifth  Chap- 
ter, doth  give  this  commandment 
to  all  married  men ;  Husbands, 
love  your  wives,  even  as  Christ 
also  loved  the  Church,  and  gave 
himself  for  it,  that  he  might 
sanctify  and  cleanse  it  with 
the  washing  of  water,  by  the 
Word ;  that  he  might  present 
it  to  himself  a  glorious  Church, 
not  having  spot,  or  wrinkle,  or 
any  such  thing;  but  that  it 
should  be  holy,  and  without 
blemish.  So  ought  men  to  love 
their  wives  as  their  own  bo- 
dies. He  that  loveth  his  wife 
loveth  himself:  for  no  man  ever 
yet  hated  his  own  flesh,  but 
nourisheth  and  cherisheth  it, 
even  as  the  Lord  the  Church: 
for  we  are  members  of  his  bo- 
dy, of  his  flesh,  and  of  his 
bones.  For  this  cause  shall  a 
man  leave  his  father  and  mo- 
ther, and  shall  be  joined  unto 
his  wife ;  and  they  two  shall 
be  one  flesh.  This  is  a  great 
mystery;  but  I  speak  concern- 
ing Christ  and  the  Church.  Ne- 
vertheless, let  every  one  of  you 
in  particular  so  love  his  wife, 
even  as  himself. 

Likewise  the  same  Saint  Paul, 
writing  to  the  Colossians,  speak- 
eth  thus  to  all  men  that  are 
married ;  Husbands,  love  your 
wives,  and  be  not  bitter  against 
them. 

Hear  also  what  Saint  Peter, 
the  Apostle  of  Christ,  who  was 


Trefn  Prìodas. 


Crist,  yr  hwn  hefyd  oedd  ei 
hun  yn  wr  gwreigiog,  wrth  y 
gwỳr  gwreigiog :  Y  Gwŷr,  cycl- 
gyfanneddwch  â'ch  gwragedd 
yn  ol  gwybodaeth,  gan  roddi 
parch  i'r  wraig,  megis  i'r  llestr 
gwannaf,  fel  rhai  y  sy  gyd- 
etifeddion  gras  y  bywyd;  rhag 
rhwystro  eich  gwedd'iau. 

Hyd  yn  hyn  y  clywsoch  am 
ddyledswydd  y  gwr  tu  ag  at  ei 
wraig.  Yr  awrhon  yr  un  ffunud, 
y  gwragedd,  gwrandêwch  a  dysg- 
wch  eich  dyíedswydd  chwithau 
i'ch  gwŷr,  fel  y  mae  yn  eglur  wedi 
ei  ddatgan  yn  yr  Ysgrythyr  Lân. 

Sant  Paul  (yn  yr  unrhyw 
Epistol  at  yr  Ephesiaid)  a  ch 
dysg  fel  hyn  :  Y  Gwragedd, 
ymostyngwch  i'ch  gwỳr  prì'od, 
megis  i'r  Arglwydd.  Oblegid  y 
gwr  yw  pen  y  wraig,  megis  ag 
y  mae  Crist  yn  ben  i'r  Eglwys : 
ac  efe  yw  Iachawdwr  y  corph 


Ond  fel  y  mae'r  Eglwys  yn 
ddarostyngedig  i  Grist,  felly 
hefyd   bydded  y  gwragedd  i'1 


gwỳr  pr'iod  ym  mhob  peth. 
A  thrachefn  y  dywed  efe,  Y 
"Wraig,  edryched  ar  iddi  berchi 
ei  gwr. 

Ac  (yn  ei  Epistol  at  y  Colos- 
siaid)  mae  Sant  Paul  yn  rhoddi 
iwch'  yr  addysg  byr  hwn:  Y 
gwragedd,  ymostyngwch  i'ch 
gwŷr  pr'iod,  megis  y  mae  yn 
weddus  yn  yr  Arglwydd. 

Sant  Petr  sydd  hefyd  yn  eich 
dysgu  yn  dra  rhagorol,  gan  ddy- 
wedyd  fel  hyn  :  Bydded  y 
gwragedd  ostyngedig  i'w  gwŷr 
pr'iod ;  fel  od  oes  rhai  heb  gredu 
i'r  gair,  y  galler,  trwy  ymar- 
weddiad  y  gwragedd,  eu  hynnill 
hwy  heb  y  gair,  wrth  edrych  ar 
eich  ymarweddiad  diwair  chwi 
ynghỳd  âg  ofn.  Trwsiad  y  rhai 
bydded  nid  yr  un  oddi  allan, 
o  blethiad  gwallt,  ac  amgylch- 
osodiad  aur,  neu  wisgad  dillad ; 
eithr  bydded  cuddiedig  ddyn  y 


himself  a  married  man,  saith 
unto  them  that  are  married ; 
Ye  husbands,  dwell  with  your 
wives  according  to  knowledge; 
giving  honour  unto  the  wife,  as 
unto  the  weaker  vessel,  and  as 
being  heirs  together  of  the  grace 
of  life,  that  your  prayers  be  not 
hindered. 

Hitherto  ye  have  heard  the 
duty  of  the  husband  toward  the 
wife.  Now  likewise,  ye  wives, 
hear  and  learn  your  duties  to- 
ward your  husbands,  even  as 
it  is  plainly  set  forth  in  holy 
Scripture. 

Saint  Paul,  in  the  aforenamed 
Epistle  to  the  Ephesians,  teach- 
eth  you  thus;  Wives,  submit 
yourselves  unto  your  own  hus- 
bands, as  unto  the  Lord.  For 
the  husband  is  the  head  of  the 
wife,  even  as  Christ  is  the  head 
of  the  Church :  and  he  is  the 
Saviour  of  the  body.  Therefore 
as  the  Church  is  subject  unto 
Christ,  so  let  the  wives  be  to 
their  own  husbands  in  every 
thing.  And  again  he  saith,  Let 
the  wife  see  that  she  reverence 
her  husband. 

And  in  his  Epistle  to  the  Co- 
lossians,  Saint  Paul  giveth  you 
this  short  lesson ;  Wives,  sub- 
mit yourselves  unto  your  own 
husbands,  as  it  is  fit  in  the 
Lord. 

Saint  Peter  also  doth  instruct 
you  very  well,  thus  saying ;  Ye 
wives,  be  in  subjection  to  your 
own  husbands ;  that,  if  any 
obey  not  the  Word,  they  also 
may  without  the  Word  be  won 
by  the  conversation  of  the  wives ; 
while  they  behold  your  chaste 
conversation  coupled  with  fear. 
Whose  adorning,  let  it  not  be 
that  outward  adorning  of  plait- 
ing the  hair,  and  of  wearing  of 
gold,  or  of  putting  on  of  ap- 
parel; but  let  it  be  the  hidden 


Ymweliad  y  Claf. 


galon,  mewn  anllygredigaeth 
yspryd  addfwyn  a  llonydd,  yr 
hwn  sy  ger  bron  Duw  yn 
werthfawr.  Canys  felly  gynt 
yr  oedd  y  gwragedd  sanctaidd 
nefyd,  y  rhai  oedd  yn  gobeithio 
yn  Nuw,  yn  ymdrwsio,  gan  fod 
yn  ddarostyngedig  i'w  gwŷr 
pri'od :  megis  yr  ufuddhaodd 
Sarah  i  Abraham,  gan  ei  alw  ef 
yn  arglwydd;  mercbed  yr  hon 
ydych  chwi,  tra  fyddoch  yn 
gwneuthur  yn  dda,  ac  heb  ofni 
dim  dychryn. 


man  of  the  heart,  in  that  which 
is  not  corruptible;  even  the  or- 
nament of  a  meek  and  quiet 
spirit,  which  is  in  the  sight  of 
God  of  great  price.  For  after 
this  manner  in  the  old  time  the 
holy  women  also,  who  trusted  in 
God,  adorned  themselves,  being 
in  subjection  unto  their  own 
husbands;  even  as  Sarah  obey- 
ed Abraham,  calling  him  lord  ; 
whose  daughters  ye  are  as  long 
as  ye  do  well,  and  are  not  afraid 
with  any  amazement. 


If  Gwcddus  yw  Vr  rhai  newydd  br'iodi  gymmeryd  y  Cymmun  bendigcdig 
ar  amser  eu  Pr'iodas,  neu  ar  yr  adeg  gyntaf  ar  ol  eu  pr'iodi. 


Y  DREFN  I  YMWELED  A'R  CLAF. 


IT  Pan  fo  neb  yn  glaf  hyspyser  hyn- 
ny  i  Wcinidog  y  plwyf;  yr  hwn, 
•wrth  fyned  i  mexen  i  dŷ'r  claf,  a 
ddyx'e'd, 

TANGNEFEDD  fyddo  i'r 
tŷ  hwn,  ac  i  bawb  y  sydd 
yn  trigo  ynddo. 

If  Pan  ddêl  efe  yngŵydd  y  claf,  y 
dywed,  gan  ostwng  i  later  ar  ei 
limau% 

NA  chofia,  Arglwydd,  ein 
hanwiredd,  nac  anwiredd 
ein  rhi'eni.  Arbed  nyni,  Ar- 
glwydd daionus,  arbed  dy  bobl 
a  brynaist  â'th  werthfawroccaf 
waed,  ac  na  lidia  wrthym  yn 
dragywydd. 

Attéb.    Arbed    ni,    Arglwydd 
daionus. 

II  Yna  y  dyxeed  y  Gweinidog, 

Gweddiwn. 
Arglwydd,  trugarhà  wrthym. 

Crist,  trugarhâ  wrthym. 
Arglwydd,  trugarhà  wrthym. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deueddydeyrnas.  JBydded 
dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 
y  mae  yn  y  nefoedd.    Dyro  i  ni 


*\  When  any  person  is  sick,  notice 
shall  be  given  thereof  to  the  Min- 
ister of  the  Parish  ;  who,  coming 
into  the  sick  persons  house,  shall 
say, 

PEACE  be  to  this  house,  and 
to  all  that  dwell  in  it. 

if  Wlien  he  cometh  into  the  sick 
•mail's  presence  he  shall  say,  kneel- 
ing down, 

REMEMBER  not,  Lord,  our 
iniquities,  nor  the  iniqui- 
ties of  our  forefathers :  Spare  us, 
good  Lord,  spare  thy  people, 
whom  thou  hast  redeemed  with 
thy  most  precious  blood,  and  be 
not  angry  with  us  for  ever. 
Answer.   Spare  us,  good  Lord. 

If  Then  the  Minister  shall  say, 

Let  us  pray. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 

Christ,  have  mercy  upon  us. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.     Give  us  this 


Ymwelìad  y  Claf. 


heddyw  ein  bara  beunyddiol.  A 
maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel  y 
maddeuwn  ni  i'n  dyledwŷr.  Ac 
nac  arwain  ni  i  brofedigaeth ; 
Eithr  gwared  ni  rhag  drwg. 
Amen. 

Gweinidog.  Arglwydd,  iachâ 
dy  was  ; 

Atteb.  Yr  hwn  sydd  yn  ym- 
ddiried  ynot. 

Gweinidog.  Anfon  iddo  gym- 
morth  o'th  gyssegrfa ; 

Atteb.  Ac  byth  yn  nerthol 
aniddiíFyn  ef. 

Gweinidog.  Na  ad  i'r  gelyn 
gael  y  llaw  ucbaf  arno; 

Atteb.  Nac  i'r  anwir  nesâu 
i'w  ddrygu. 

Gweinidog.  Bydd  iddo,  O  Ar- 
glwydd,  yn  Dŵr  cadarn, 

Atteb.    Rhag  wyneb  ei  elyn. 

Gweinidog.  Arglwydd,  gwran- 
do  ein  gweddì'au. 

Atteb.  A  deued  ein  llef  hyd 
attat. 

Gweinidog. 

O  Arglwydd,  edrych  i  lawr 
o'r  nefoedd,  golyga,  ymwèl, 
ac  esmwythâ  ar  dy  was  hwn. 
Edrych  arno  â  golygon  dy  dru- 
garedd,  dyro  iddo  gysur  a  d'iogel 
ymddirieu  ynot,  amddiffyn  ef 
rhag  perygl  y  gelyn,  a  chadw 
ef  mewn  tragywyddol  dangnef- 
edd  a  d'iogelwch ;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.   Amen. 

ERGLYWni,  Holl-gyfoethog 
a  thrugaroccaf  Dduw  ac 
Iachawdwr;  estyn  dy  arferedig 
ddaioni  i  hwn  dy  wasanaethwr, 
sydd  ofidus  gan  ddolur.  Sanct- 
eiddia,  ni  a  attolygwn  i  ti,  dy 
dadol  gospedigaeth  hon  iddo 
ef;  fel  y  bo  i'w  deimlad  o'i 
wendid  ychwanegu  nerth  i'w 
ffydd,  a  difrifwch  i'w  edifeirwch: 
Fel  os  bydd  dy  ewyllys  adferu 
iddo  ei  gynnefin  iechyd,  y  bo 
iddo    dreulio    y   rhan    arall   o'i 


day  our  daily  bread.  And  for- 
give us  our  trespasses,  As  we  for- 
give them  that  trespass  against 
us.  And  lead  us  not  into  temp- 
tation ;  But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

Minister.    O  Lord,  save  thy 
servant ; 

Answer.    Which    putteth    his 
trust  in  thee. 

Minister.  Send  him  help  from 
thy  holy  place  ; 

Answer.  And  evermore  migh- 
tily defend  him. 

Minister.  Let  the  enemy  have 
no  advantage  of  him  ; 

Answer.    Nor  the  wicked  ap- 
proach to  hurt  him. 

Minister.    Be    unto   him,   O 
Lord,  a  strong  tower, 

Answer.   From  the  face  of  his 
enemy. 

Minister.    O  Lord,  hear  our 
prayers. 

Answer.  And  let  our  cry  come 
unto  thee. 

Minister. 

OLord,  look  down  from 
heaven,  behold,  visit,  and 
relieve  this  thy  servant.  Look 
upon  him  with  the  eyes  of  thy 
mercy,  give  him  comfort  and 
sure  confidence  in  thee,  defend 
him  from  the  danger  of  the 
enemy,  and  keep  him  in  perpe- 
tual peace  and  safety;  through 
Jesus  Christ  our  Lord.    Amen. 

HEAR  us,  Almighty  and 
most  merciful  God  and 
Saviour  ;  extend  thy  accustomed 
goodness  to  this  thy  servant 
who  is  grieved  with  sickness. 
Sanctify,  we  beseech  thee,  this 
thy  fatherly  correction  to  him; 
that  the  sense  of  his  weakness 
I  may  add  strength  to  his  faith, 
and  seriousness  to  his  repent- 
ance: That,  if  it  shall  be  thy 
good  pleasure  to  restore  him  to 
his  former  health,  he  may  lead 


Ymiveliad  y  Claf. 


fywyd  yn  dy  ofn,  ac  i'th  ogon- 
iant;  neu  dyro  iddo  ras  i  gym- 
meryd  felly  dy  ymweliad,  fel 
y  bo  iddo,  yn  ol  diweddu  y 
bywyd  poenus  hwn,  drigo  gyd 
â  tin  yn  y  bywyd  tra^y wyddol ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

U  Yna  cynghored  y  Gxacinidog  y 
cla.f  y>1  V  ffurf'hon,  neu'r  cyf- 
ryxi: 

YR  amvyl  garedig,  gwybydd 
hyn,  mai'r  Holl-alluog 
Dduw  sydd.  Arglwydd  ar  fywyd 
ac  angau,  ac  ar  bob  petb  a 
bertbyn  iddynt;  megis  ieuengc- 
tid,  nerth,  iechyd,  oedran,  gwen- 
did,  a  chlefyd.  Am  hynny  pa 
beth  bynnag  yw  dy  glefyd,  gwy- 
bydd yn  dd'iammeu  mai  ymwel- 
iad Duw  ydy  w.  Ac  am  ba  achos 
bynnag  yr  anfonwyd  y  clefyd 
hwn  arnat,  ai  er  profi  dy  dd'i- 
oddefgarwch  er  esampl  i  eraill, 
ac  fel  y  caffer  dy  ffydd  yn  nydd 
yr  Arglwydd  yn  ganmoladwy, 
yn  ogoneddus,  ac  yn  anrhyd- 
eddus,  er  ychwaneg  o  ogoniant 
a  didrangc  ddedwyddwch  ;  neu 
ddanfon  y  clefyd  hwn  i  gospi 
ac  i  ddiwygio  ynot  ti  beth  byn- 
nag sydd  yn  anfoddhâu  goíwg 
ein  Tad  nefol ;  gwybydd  yn 
dd'iammeu,  os  tydi  a  fyddi  wir 
edifeiriol  am  dy  bechodau,  a 
chymmeryd  dy  glefyd  yn  ddi'odd- 
efgar,  gan  ymddiried  yn  nhru- 
garedd  Duw,  er  mwyn  ei  anwyl 
Fab  Iesu  Grist,  a  rhoddi  iddo 
ostyngedig  ddi'olch  am  ei  dadol 
ymweliad,  a  bod  i  ti  ymddar- 
ostwng  yn  hollol  i'w  ewyllys 
ef,  y  digwydd  er  dy  lesâcí,  ac 
y'th  gymmorth  rhagot  ar  hyd.  yr 
uniawn  ffordd  a  dywys  i  fywyd 
tragywyddol. 

1Í  Os  y  dyn  ymrecledig  a  fydd  yn 
drymglaf,  yna  y  dichon  y  Curad 
orphen  y  cyngor  yn  y  fan  hon,  neu 
aed  rhagddo^ 

AM  hynny  cymmer  yn  groes- 
awus  gospedigaeth  yr  Ar- 


the  residue  of  his  life  in  thy 
fear,  and  to  thy  glory :  or  else, 
give  him  grace  so  to  take  thy 
visitation,  that,  after  this  pain- 
ful life  ended,  he  may  dwell 
with  thee  in  life  everlasting ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 
1  Then  sJtall  the  Minister  exhort  the 

sick  person  after  this  form,  or  other 

like. 

DEARLY  beloved,  know 
this,  that  Almighty  God 
is  the  Lord  of  life  and  death, 
and  of  all  things  to  them  per- 
taining, as  youth,  strength, 
health,  age,  weakness,  and  sick- 
ness. Wherefore,  whatsoever 
your  sickness  is,  know  you  cer- 
tainly, that  it  is  God's  visita- 
tion. And  for  what  cause  soever 
this  sickness  is  sent  unto  you  ; 
whether  it  be  to  try  your  pa- 
tience for  the  example  of  others, 
and  that  your  faith  may  be 
found  in  the  day  of  the  Lord 
laudable,  glorious,  and  honour- 
able, to  the  increase  of  glory 
and  endless  felicity;  or  else  it 
be  sent  unto  you  to  correct  and 
amend  in  you  whatsoever  doth 
offend  the  eyes  of  your  heavenly 
Father ;  know  you  certainly, 
that  if  you  truly  repent  you  of 
your  sins,  and  bear  your  sick- 
ness patiently,  trusting  in  God's 
mercy,  for  his  dear  Son  Jesus 
Christ's  sake,  and  render  unto 
him  humble  thanks  for  his 
fatherly  visitation,  submitting 
yourself  wholly  unto  his  will, 
it  shall  turn  to  your  profit,  and 
help  you  forward  in  the  right 
way  that  leadeth  unto  everlast- 
ing life. 

*\  If  the  person  visited  be  very  sick, 
then  the  Curate  may  end  his  ex- 
horiation  in  this  place,  or  else 
proceed. 

TAKE  therefore  in  good  part 
the    chastisement    of   the 


Ymrveliad  y  Claj. 


glwydd:  canys  (megis  y  dywed 
Sant  Paul  yn  y  ddeuddegfed 
Bennod  at  yr  Hebreaid)  y  neb 
y  mae'r  Arglwydd  yn  ei  garu,  y 
mae  yn  ei  geryddu,  ac  yn  fflang- 
ellu  pob  mab  a  dderbynio.  Os 
goddefwch  gerydd,  y  mae  Duw 
yn  ymddŵyn  tu  ag  attoch  megis 
tu  ag  at  feibion :  canys  pa  fab 
sydd,  yr  hwn  nid  yw  ei  clad  yn 
ei  geryddu?  Eithr  os  heb  gerydd 
yr  ydych,  o'r  hon  y  mae  pawb 
yn    gyfrannog,   yna   bastardiaid 

Ídych,  ac  nid  meibion.  Heb  law 
ynny  ni  a  gawsom  dadau  ein 
cnawd  i'n  ceryddu,  ac  a'u  parch- 
asom  hwy ;  onid  mwy  o  lawer  y 
byddwn  ddarostyngedig  i  Dad 
yr  ysprydoedd,  a  byw?  Canys 
hwynt-hwy  yn  wir  dros  ycbydig 
ddyddiau  a'n  ceryddent,  fel  y 
gwelent  hwy  yn  dda ;  eithr  hwn 
er  llesâd  i  ni,  fel  y  byddem  gyf- 
rannogion  o'i  sancteiddrwydd  ef. 
Y  geiriau  hyn,  garedig  frawd, 
sydd  yn  ysgrifenedig  yn  yr  Ys- 
grythyr  Lan,  er  cysur  ac  addysg 
i  ni,  fel  y  dygom  yn  oddefgar  ac 
yn  ddi'olchgar  gospedigaeth  ein 
Tad  nefol,  pa  bryd  bynnag  trwy 
un  math  o  wrthwyneb  yr  ewyll- 
ysio  ei  radlawn  ddaioni  ef  ym- 
weled  â  ni.  Ac  ni  ddylai  fod 
cysur  mwy  gan  Gristionogion, 
nâ  chael  eu  gwneuthur  yn  gyff- 
elyb  i  Grist,  trwy  dd'ioddef  yn 
amyneddgar  gystuddiau,  trallod- 
ion,  a  chlefydau.  Canys  nid  aeth 
efe  ei  hun  i  fynu  i  lawenydd,  nes 
yn  gyntaf  iddo  dd'ioddef  poen; 
nid  aeth  efe  i  mewn  i'w  ogoniant, 
nes  di'oddef  angau  ar  bren  crog. 
Felly  yn  wir  yr  union  ffordd 
i  ni  i'r  gorfoledd  tragywyddol, 
ydyw,  cyd-ddi'oddef  yma  gyd  â 
Christ :  a'n  drws  i  fyned  i  mewn 
i  fywyd  tragywyddol  ydyw, 
marw  yn  llawen  gyd  â  Christ; 
fel  y  cyfodom  drachefn  o  angau, 
ac  y  trigom  gyd  âg  ef  ym  my  wyd 
tragywyddol.    Yn  awr  gan  hyn- 


Lord  :  For  (as  Saint  Paul  saith 
in  the  twelfth  Chapter  to  the 
Hebrews)  whom  the  Lord  lov- 
eth  he  chasteneth,  and  scourgeth 
every  son  whom  he  receiveth. 
If  ye  endure  chastening,  God 
dealeth  with  you  as  with  sons ; 
for  what  son  is  he  whom  the 
father  chasteneth  not?  But  if 
ye  be  without  chastisement, 
whereof  all  are  partakers,  then 
are  ye  bastards,  and  not  sons. 
Furthermore,  we  have  had  fa- 
thers of  our  flesh,  which  cor- 
rected us,  and  we  gave  them 
reverence  :  shall  we  not  much 
rather  be  in  subjection  unto 
the  Father  of  spirits,  and  live? 
For  they  verily  for  a  few  days 
chastened  us  after  their  own 
pleasure ;  but  he  for  our  profit, 
that  we  might  be  partakers 
of  his  holiness.  These  words, 
good  brother,  are  written  in 
holy  Scripture  for  our  com- 
fort and  instruction  ;  that  we 
should  patiently,  and  with 
thanksgiving,  bear  our  heaven- 
ly Father's  correction,  whenso- 
ever by  any  manner  of  adver- 
sity it  shall  please  his  gracious 
goodness  to  visit  us.  And  there 
should  be  no  greater  comfort 
to  Christian  persons,  than  to 
be  made  like  unto  Christ,  by 
suffering  patiently  adversities, 
troubles,  and  sicknesses.  For 
he  himself  went  not  up  to  joy, 
but  first  he  suffered  pain  ;  he 
entered  not  into  his  glory  be- 
fore he  was  crucified.  So  truly 
our  way  to  eternal  joy  is  to 
suffer  here  with  Christ;  and 
our  door  to  enter  into  eternal 
fife  is  gladly  to  die  with  Christ  ; 
that  we  may  rise  again  from 
death,  and  dwell  with  him  in 
everlasting  life.  Now  there- 
fore, taking  your  sickness,  which 
is  thus  profitable  for  you,  pa- 
tiently,  I    exhort   you,   in    the 


Ymweliad  y  Chtf. 


ny,  os  cymmeri  dy  glefyd  (ac 
yntau  yn  gymmaint  ar  dy  les) 
yn  oddefgar,  yr  ydwyf  fi  yn 
dy  annog,  yn  Enw  Duw,  i 
goffàu  y  brofFes  a  wnaethost  i 
Dduw  yn  dy  Fedydd.  Ac  o 
herwydd,  ar  ol  y  fuchedd  hon, 
bod  yn  rhaid  rhoddi  cyfrif  i'r 
Barmvr  cyfiawn,  gan  ba  un  y 
bernir  pob  dyn  heb  dderbyn 
wyneb  ;  yr  wyf  yn  erchi  i  ti 
ymholi  â  thi  dy  hun,  a'th  gyflwr 
tu  ag  at  Dduw  a  dyn ;  fel  y  bo  i 
ti,  trwy  dy  gyhuddo  a'th  farnu 
dy  hunan  am  dy  feiau  dy  hun, 
allu  cael  trugaredd  ar  law  ein 
Tad  nefol  er  mwyn  Crist,  ac  fel 
na  'th  gyhudder  ac  na  'th  ddam- 
nier  yn  y  farn  ofnadwy  honno. 
Am  hynny  yr  adroddaf  i  ti 
Fannau  ein  Ffydd,  fel  y  gellych 
wybod  a  wyt  ti  yn  credu  fel  y 
dylai  Gristion,  ai  nad  wyt. 

*\  Yna  yr  edrydd  y  Gweinidog  Fan. 
nau'r  Ffydd,  gan  ddywedyd  fel 
hyn, 

A  Wyt  ti  yn  credu  yn  Nuw 
Dad  Holl-gyfoethog,  Cre- 
awdwr  nef  a  daear  ? 

Ac  yn  Iesu  Grist,  ei  unig- 
anedig  Fab  ef,  ein  Harglwydd 
ni?  A'i  genhedlu  o'r  Yspryd 
Glân ;  ei  eni  o  Fair  Forwyn ; 
iddo  ddi'oddef  dan  Pontius  Pi- 
latus,  ei  groes-hoelio,  ei  farw, 
a'i  gladdu  ;  ddisgyn  o  hono  i 
uffern;  a'i  gyfodi  hefyd  y  try- 
dydd  dydd ;  ac  esgyn  o  bono 
i'r  nefoedd  ;  a'i  fod  yn  eistedd 
ar  ddeheulaw  Dduw  Dad  Holl- 
alluog  ;  ac  y  daw  efe  oddi  yno 
yn  niwedd  y  byd,  i  farnu  byw 
a  meirw  ? 

Ac  a  wyt  ti  yn  credu  yn  yr 
Yspryd  Glàn ;  yr  Eglwys  Lân 
Gatholig ;  Cymmun  y  Saint  ; 
Maddeuant  pechodau ;  Adgyf- 
odiad  y  cnawd;  a  Bywyd  tra- 
gy wyddol  gwedi  angau  ? 


Name  of  God,  to  remember  the 
profession  which  you  made  un- 
to God  in  your  Baptism.  And 
forasmuch  as  after  this  life 
there  is  an  account  to  be  given 
unto  the  righteous  Judge,  by 
whom  all  must  be  judged,  with- 
out respect  of  persons,  I  require 
you  to  examine  yourself  and 
your  estate,  both  toward  God 
and  man ;  so  that,  accusing  and 
condemning  yourself  for  your 
own  faults,  you  may  find  mer- 
cy at  our  heavenly  Father's 
hand  for  Christ's  sake,  and  not 
be  accused  and  condemned  in 
that  fearful  judgement.  There- 
fore I  shall  rehearse  to  you 
the  Articles  of  our  Faith,  that 
you  may  know  whether  you 
do  believe  as  a  Christian  man 
should,  or  no. 


U  Here  the  Minister  shall  rehearse 
the  Articles  of  the  Faith,  saying 
thus, 

DOST  thou  believe  in  God 
the  Father  Almighty, 
Maker  of  heaven  and  earth  ? 

And  in  Jesus  Christ  his  only- 
begotten  Son  our  Lord?  And 
that  he  was  conceived  by  the 
Holy  Ghost,  born  of  the  Virgin 
Mary;  that  he  suffered  under 
Pontius  Pilate,  was  crucified, 
dead,  and  buried;  that  he  went 
down  into  hell,  and  also  did  rise 
again  the  third  day ;  that  he 
ascended  into  heaven,  and  sit- 
teth  at  the  right  hand  of  God 
the  Father  Almighty ;  and  from 
thence  shall  come  again  at  the 
end  of  the  world,  to  judge  the 
quick  and  the  dead  ? 

And  dost  thou  believe  in  the 
Holy  Ghost;  the  holy  Catho- 
lick  Church ;  the  Communion  of 
Saints  ;  the  Remission  of  sins  ; 
the  Resurrection  of  the  flesh  ; 
and  everlasting  life  after  death  ? 


Yimveliad  y  Claf. 


%  Y  claf  a  cltyb, 
Hyn  oil  yr  wyf  yn  ei  gredu 
yn  ddilys. 

*i  Yna'r  ymcfyn  y  Gweinidog  6g 
cf,  a  ydyw  efe  yn  wir  edifeiriol 
am  ei  bcehodau,  ac  mewn  cariad 
perffaith  aV  holl  fyd,  ai  peidio  ; 
gaii  ei  annog  i  fad'dcu  o  eigion  ei 
galon  i  bob  dyn  a  wnaeth  yn  ei 
crbyn :  ac  os  efe  a  wnaeth  yn 
erlyn  eraill,  ar  ofyn  o  hono  fadd- 
euant  ganddynt  ;  a  lie  y  gwnaeth 
efe  niweid  ncu  gam  â  neb,  ar 
aneuthur  o  hono  iawn  hyd  yr 
eithafy  gallo.  Ac,  oddi  eithr  iddo 
ym  mlacn  /law  wncuthur  irefn  ar 
ei  ddá  bydol,  rhybuddier  cf  yna 
i  wneuthur  ci  Ewyllys,  a  hefyd 
dangos  o  hono  am  ci  Ddyled,  pa 
faint  sydd  arno,  a  pha  faint  sydd 
oDdyled  iddo ;  ermwyn  rhyddháu 
ei  gydwybod  yn  well,  ac  er  hedd- 
wch  i'w  ,Secutorion.  Eithr  y  mac 
yn  angenrhcidiol  rhybuddio  dyn- 
ioii  ynfynych  am  wneuthur  trefn 
ar  eu  dà  bydol,  a'w  tiroedd,  tra 
fyddont  mewn  iechyd. 

1i  Ygeiriau  hyn,  y  rhai  a  ddywedwyd 
ucfiod,  a  ellir  eu  cymmwytt,  cyn 
dechreu  d'r  Gweinidog  ci  Weddi, 
megis  ag  y  gwelo  efe  achos. 

^  Na  esgeuluscd  y  Gweinidog  annog 
cleifion  cyfoethogion  (a  hynny  yn 
gwbl  dd'ifrifol)  ar  iddynt  ddangos 
iiaelio/ii  iV  tlodion. 

U  Yma  y  cynhyrfr  y  dyn  clwyfus  i 
wneuthur  Cyffes  hyspysol  o"i  bech- 
odan,  os  efe  a  glym  ei  gydwybod 
mewn  cythrwfl  gan  un  achos 
pwysfawr.  Ar  ol  y  Gyffes  honno, 
y  gollwng  yr  Offeiriad  ef(os  efe 
yn  ostyngedig  uc  yn  ffyddlon  ayi 
dymuna)  yn  y  wedd  /ton. 

EIN  Harglwydd  Iesu  Grist, 
yr  hwn  a  adawodd  fedd- 
iant  i'w  Eglwys,  i  ollwng  pob 
pechadur  a  fyddo  gwir  edifeiriol, 
ac  yn  credu  ynddo  ef,  o'i  fawr 
drugaredd  a  faddeuo  i  ti  dy  gam- 
weddau:  a  thrwy  ei  awdurdod 
ef  a  ganiattawyd  i  mi,  y'th  oil- 
yngaf  o'th  holl  bechodau,  Yn 
Emv'r  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Yspryd 
Glin.   Amen. 


If  The  sick  person  shall  answer, 
All  this  I  stedfastly  believe. 

H  Then  shall  the  Minister  examine 
whether  he  repent  him  truly  of  his 
sins,  and  be  in  chaiity  with  all 
the  world  ;  exhorting  him  to  for- 
give, from  the  bottom  of  his  heart, 
all  persons  that  have  offended 
him;  and  if  he  hath  offended  any 
other,  to  ask  them  forgiveness  ; 
and  where  he  hath  done  injury 
or  wrong  to  any  man,  that  he 
make  amends  to  the  uttermost  of 
his  power.  And  if  he  hath  not 
before  disposed  of  his  goods,  let 
Itim  then  be  admonished  to  make 
his  Will,  and  to  declare  his  Debts, 
what  he  oweth,  and  what  is  owing 
unto  him  ;  for  the  better  discharg- 
ing of  his  conscience,  and  the  quiet- 
ness of  his  Executors.  But  men 
should  often  be  put  in  remembrance 
to  take  order  for  the  settling  of 
their  temporal  estates,  whilst  they 
are  in  health. 

%  These  words  before  rehearsed  may 
be  said  before  the  Minister  begin 
his  Prayer,  as  he  shall  see  cause. 

II  The  Minister  should  not  omit  ear- 
nestly to  move  such  sick  persons  as 
are  of  ability  to  be  liberal  to  the 
poor. 

II  Here  shall  the  sick  person  be  moved 
to  make  a  special  Confession  of 
his  sins,  if  he  feel  his  conscience 
troubled  with  any  weighty  matter. 
After  which  Confession,  the  Priest 
shall  absolve  him  (if  he  humbly 
and  heartily  desire  it)  after  this 
sort. 

OUR  Lord  Jesus  Christ,  who 
hath  left  power  to  his 
Church  to  absolve  all  sinners 
who  truly  repent  and  believe  in 
him,  of  his  great  mercy  forgive 
thee  thine  offences :  And  by  his 
authority  committed  to  me,  I 
absolve  thee  from  all  thy  sins, 
In  the  Name  of  the  Father,  ami 
of  the  Son,  and  of  the  Holy 
Ghost.    Amen. 


Ymweliad  y  Claf. 


IT  Ac  yna  y  dywed  yr  Offeiriad  y 
Colect  sy'n  canlyn. 

Gweddi'wn. 

ODrugaroccaf  Dduvv,  yr  hwn, 
yn  ol  lh'osowgrwydd  dy 
drugaredd,  wyt  felly  yn  dilëu 
pechodau  y  rhai  sydd  wir  edif- 
eiriol,  fel  nad  wyt  yn  eu  cofio 
mwy ;  Agor  lygad  dy  drugaredd 
ar  dy  wasanaethwr  yma,  yr  hwn 
o  wir  ddifrif  sydd  yn  dymuno 
gollyngdod  a  maddeuant.  Ad- 
newydda  ynddo,  garediccaf  Dad, 
beth  bynnag  a  lesgbawyd  trwy 
ddichell  a  malais  y  cythraul,  neu 
trwy  ei  gnawdol  ewyllys  ei  hun, 
a'i  wendid;  cadw  a  chynnal  yr 
aelod  clwyfus  hwn  o  fewn  undeb 
yr  Eglwys;  ystyria  wrth  ei  wir 
edifeirwch,  derbyn  ei  ddagrau, 
ysgafnhâ  ei  ddolur,  modd  y  gwel- 
ycn  di  fod  yn  oreu  ar  ei  les. 
Ac,  yn  gymmaint  a'i  fod  efe  yn 
rhoddi  ei  boll  ymddiried  yn  unig 
yn  dy  drugaredd  di,  na  chyf- 
rif  iddo  ei  bechodau  o'r  blaen; 
eithr  nertha  ef  â'th  wỳnfydedig 
Yspryd  ;  a  phan  welych  di  yn 
dda  ei  gymmeryd  ef  oddi  yma, 
cymmer  ef  i'th  nodded,  trwy 
ryglyddon  dy  garediccaf  Fab  Ie- 
su  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 

U  Yna  y  dywed  y  Gweinidog  y 
Psalm  /tow. 

In  te,  Domine,  speravi.  Psal.  Ixxi. 

YNOT  ti,  O  Arglwydd,  y 
gobeithiais  :  na  'm  cywil- 
yddier  byth. 

Achub  fi,  a  gwared  fi  yn  dy 
gyfiawnder  :  gostwng  dy  glust 
attaf,  ac  achub  fi. 

Bydd  i  mi  yn  drigfa  gadarn  i 
ddyfod  iddi  bob  amser  :  gor- 
chymynaist  fy  achub ;  canys 
ti  yw  fy  nghraig  a'm  hamddi- 
ffynfa. 

Gwared  fi,  O  fy  Nuw,  o  law'r 
annuwiol  :  o  law'r  anghyfiavvn 
a'r  traws. 


II  And  then  the  Priest  shall  say  the 
Collect  following. 

Let  us  pray. 

OMost  merciful  God,  who, 
according  to  the  multitude 
of  thy  mercies,  dost  so  put  away 
the  sins  of  those  who  truly  re- 
pent, that  thou  rememberest 
them  no  more;  Open  thine  eye 
of  mercy  upon  this  thy  servant, 
who  most  earnestly  desireth  par- 
don and  forgiveness.  Renew 
in  him,  most  loving  Father, 
whatsoever  hath  been  decayed 
by  the  fraud  and  malice  of  the 
devil,  or  by  his  own  carnal  will 
and  frailness ;  preserve  and  con- 
tinue this  sick  member  in  the 
unity  of  the  Church  ;  consider 
his  contrition,  accept  his  tears, 
asswage  his  pain,  as  shall  seem 
to  thee  most  expedient  for  him. 
And  forasmuch  as  he  putteth 
his  full  trust  only  in  thy  mercy, 
impute  not  unto  him  his  former 
sins,  but  strengthen  him  with 
thy  blessed  Spirit;  and,  when 
thou  art  pleased  to  take  him 
hence,  take  him  unto  thy  favour, 
through  the  merits  of  thy  most 
dearly  beloved  Son  Jesus  Christ 
our  Lord.   Amen. 

U  Then  shall  the  Minister  say  this 
Psalm. 

In  te,  Domine,  speravi.  Psal.  Ixxi. 

IN  thee,  O  Lord,  have  I  put 
my  trust;  let  me  never  be 
put  to  confusion  :  but  rid  me, 
and  deliver  me  in  thy  right- 
eousness ;  incline  thine  ear  un- 
to me,  and  save  me. 

Be  thou  my  strong  hold, 
whereunto  I  may  alway  resort  : 
thou  hast  promised  to  help  me ; 
for  thou  art  my  house  of  de- 
fence, and  my  castle. 

Deliver  me,  O  my  God,  out 
of  the  hand  of  the  ungodly  :  out 
of  the  hand  of  the  unrighteous 
and  cruel  man. 

Y 


Ymweliad  y  Claf. 


Canys  ti  yw  fy  ngobaith,  O 
Arglwydd  Dduw  :  fy  ymddiried 
o'm  hieuengctid. 

Wrthyt  ti  y'm  cynhaliwyd  o'r 
bru;  ti  a'm  tynnaist  o  groth  fy 
mam  :  fy  mawl  fydd  yn  wastad 
am  danat  ti. 

Oeddwn  i  lawer  megis  yn 
rhyfeddod  :  eithr  tydi  yw  fy 
ngnadarn  noddfa. 

Llanwer  fy  ngenau  â'th  fol- 
iant  :  ac  a  th  ogoniant  beu- 
nydd. 

Na  fwrvv  fi  ymaith  yn  amser 
henaint :  na  wrthod  fi  pan  ballo 
fy  nerth. 

Canys  fy  ngelynion  sydd  yn 
dywedyd  i'm  herbyn  :  a'r  rhai 
a  ddisgwyliant  am  fy  enaid,  a 
gyd-ymgynghorant, 

Gan  ddywedyd,  Duw  a'i 
gwrtbododd  ef  :  erlidiwch,  a 
deliwch  ef ;  canys  nid  oes  gwar- 
edydd. 

O  Dduw,  na  fydd  bell  oddi 
wrthyf  :  fy  Nuw,  brysia  i'm 
eymmorth. 

Cywilyddier  a  difether  y  rbai 
a  wrthwynebant  fy  enaid  :  â 
gwarth  ac  â  gwaradvvydd  y 
gorchuddier  y  rhai  a  geisiant 
ddrwg  i  mi. 

Minnau  a  obeitbiaf  yn  was- 
tad  :  ac  a'th  foliannaf  di  fwy- 
fvvy. 

Fy  ngenau  a  fynega  dy  gyf- 
iawnder  a'th  iachawdwriaeth 
beunydd  :  canys  ni  wn  rifedi 
arnynt. 

Ynghadernid  yr  Arglwydd 
Dduw  y  cerddaf  :  dy  gyfiawnder 
di  yn  unig  a  gofiaf  fi. 

O'm  hieuengctid  y'm  dysgaist, 
O  Dduw  :  hyd  yn  hyn  y  myn- 
egais  dy  ryfeddodau. 

Na  wrthod  fi  chwaith,  O 
Dduw,  mewn  henaint  a  phen- 


For  thou,  O  Lord  God,  art  the 
thing  that  I  long  for  :  thou  art 
my  hope,  even  from  my  youth. 

Through  thee  have  I  been 
holden  up  ever  since  I  was  born  : 
thou  art  he  that  took  me  out  of 
my  mother's  womb;  my  praise 
shall  alway  be  of  thee. 

I  am  become  as  it  were  a 
monster  unto  many  :  but  my 
sure  trust  is  in  thee. 

0  let  my  mouth  be  filled  with 
thy  praise  :  that  I  may  sing  of 
thy  glory  and  honour  all  the 
day  long. 

Cast  me  not  away  in  the  time 
of  age  :  forsake  me  not  when 
my  strength  faileth  me. 

For  mine  enemies  speak  a- 
gainst  me,  and  they  that  lay 
wait  for  my  soul  take  their 
counsel  together,  saying  :  God 
hath  forsaken  him,  persecute 
him,  and  take  him ;  for  there  is 
none  to  deliver  him. 

Go  not  far  from  me,  O  God  : 
my  God,  haste  thee  to  help 
me. 

Let  them  be  confounded  and 
perish  that  are  against  my  soul  : 
let  them  be  covered  with  shame 
and  dishonour  that  seek  to  do 
me  evil. 

As  for  me,  I  will  patiently 
abide  alway  :  and  will  praise 
thee  more  and  more. 

My  mouth  shall  daily  speak 
of  thy  righteousness  and  sal- 
vation :  for  I  know  no  end 
thereof. 

1  will  go  forth  in  the  strength 
of  the  Lord  God  :  and  will 
make  mention  of  thy  righteous- 
ness only. 

Thou,  O  God,  hast  taught 
me  from  my  youth  up  until 
now  :  therefore  will  I  tell  of 
thy  wondrous  works. 

Forsake  me  not,  O  God,  in 
mine  old  age,  when  I  am  gray- 


Ymwelìad  y  Claf. 


llwydni  :  hyd  oni  fynegwyf  dy 
nerth  i'r  genhedlaeth  hon,  a'th 
gadernid  i  bob  un  a  ddelo. 

Dy  gyfiawnder  hef yd,  O  Dduw, 
sydd  uchel,  yr  hwn  a  wnaethost 
bethau  mawrion :  Pwy,  O  Dduw, 
sy  debyg  i  ti ! 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glàn. 

Megis  yr  oedd  yn  y  decbreu,  y 
mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.  Amen. 

H  Gan  ddyu-edyd  hyn  yn  ychuancg. 

IACHAWDWR  y  byd,  yr 
hwn  trwy  dy  Grog  a  'th 
werthfawr  Waed  a'n  prynaist; 
achub  a  chymmorth  ni,  nyni  yn 
ostyngedig  a  attolygwn  i  ti,  O 
Arglwydd. 

U  Yna  y  dì/wed  y  Gweinidog, 

YR  Holl-alluog  Arglwydd, 
yr  hwn  yw  y  Tŵr  cadarnaf 
i  bawb  a  roddant  eu  hymddiried 
ynddo,  i  ba  un  y  mae  pob  peth 
yn  y  nef,  ar  y  ddaear,  a  than  y 
ddaear,  yn  gostwng  ac  yn  uf- 
uddhâu,  a  fyddo  yr  awrhon  a 
phob  amser  yn  amddiffyn  i  ti, 
ac  a  wnelo  i  ti  wybod  a  deall, 
nad  oes  un  enw  dan  y  nef  wedí 
ei  roddi  i  ddynion,  ym  mha  un  a 
jthrwy  ba  un  y  mae  i  ti  dderbyn 
iachawdwriaeth  corph  ac  enaid, 
ond  yn  unig  Enw  ein  Harglwydd 
lesu  Grist.    Amen. 

H  Ac  ar  ol  hynny  y  dywed, 

IRasusaf  drugaredd  a  nodded 
Duw  y'th  orchymynwn.  Yr 
Arglwydd  a'th  fendithio  ac  a'th 
gadwo.  Llewyrched  yr  Arglwydd 
ei  wyneb  arnat,  a  thrugarhâed 
wrthyt.  Dyrchafed  yr  Arglwydd 
ei  wyneb  arnat,  a  rhodded  it' 
dangnefedd  yr  awr  hon  ac  yn 
oes  oesoedd.   Amen. 


Gweddi  dros  blcnti/n  claf. 
a  tl 
r  hwn  yn 


HOLL-alluog  Dduw  a  thru 
garoccaf  Dad 


headed  :  until  I  have  shewed  thy 
strength  unio  this  generation, 
and  thy  power  to  all  them  that 
are  yet  for  to  come. 

Thy  righteousness,  O  God,  is 
very  high,  and  great  things  are 
they  that  thou  hast  done  :  O 
God,  who  is  like  unto  thee? 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

1  Adding  this. 

O  Saviour  of  the  world,  who 
by  thy  Cross  and  precious 
Blood  hast  redeemed  us,  Save 
us,  and  help  us,  we  humbly  be- 
seech thee,  O  Lord. 

II  Then  shall  the  Minister  say, 

THE  Almighty  Lord,  who  is 
a  most  strong  tower  to  all 
them  that  put  tbeir  trust  in 
him,  to  whom  all  things  in  hea- 
ven, in  earth,  and  under  the 
earth,  do  bow  and  obey,  be  now 
and  evermore  thy  defence;  and 
make  thee  know  and  feel,  that 
there  is  none  other  Name  under 
heaven  given  to  man,  in  whom, 
and  through  whom,  thou  may- 
est  receive  health  and  salvation, 
but  only  the  Name  of  our  Lord 
Jesus  Christ.   Amen. 

H  And  after  that  shall  say, 

UNTO  God's  gracious  mercy 
and  protection  we  commit 
thee.  The  Lord  bless  thee,  and 
keep  thee.  The  Lord  make  his 
face  to  shine  upon  thee,  and  be 
gracious  unto  thee.  The  Lord 
lift  up  his  countenance  upon 
thee,  and  give  thee  peace,  both 
now  and  evermore.  Amen. 


A  Prayer  for  a  sick  child. 

O  Almighty  God,   and   mer- 
ciful Father,  to  whom  alone 
Y2 


Ymweliad  y  Claf. 


unig  y  perthyn  dibenion  bywyd 
ac  angau ;  Edrych  i  lawr  o'r  nef, 
yn  ostyngedig  ni  a  attolygwn  i 
ti,  à  golygon  dy  drugaredd  ar  y 
plentyn  hwn,  y  sydd  yr  awrhon 
yn  gorwedd  ar  ei  glaf  wely  ; 
yrawèl,  O  Arglwydd,  ûg  ef  â'th 
iachawdwriaeth ;  gwared  ef  yn 
dy  nodedig  amser  da  o'i  boen 
corphorol,  ac  achub  ei  enaid  er 
mwyn  dy  drugareddau:  fel,  os 
bydd  dy  ewyllys  i  estyn  ei  ddydd- 
iau  yma  ar  y  ddaear,  y  byddo 
iddo  fyw  i  tx,  a  hyfforddio  dy 
ogoniant,  gan  dy  wasanaethu  yn 
ffyddlon,  a  gwneuthur  daioni  yn 
ei  genhedlaetk;  os  amgen,  derbyn 
ef  i'r  preswylfeydd  nefol  hynny, 
lie  mae  eneidiau'r  sawl  a  hunant 
yn  yr  Arglwydd  Iesu  yn  mwyn- 
hâu  anorpben  orphwysfa  a  ded- 
wyddwch.  Caniattá  hyn,  Ar- 
glwydd, er  dy  drugareddau  yn 
yr  unrhyw  dy  Fab  di,  ein  Har- 
glwydd  ni  Iesu  Grist;  yr  hwn 
sydd  yn  byw  ac  yn  teyrnasu 
g'yd  â  thi  a'r  Yspryd  Glân,  byth 
yn  un  Duw,  heb  drangc  na 
gorphen.    Amen. 

Gweddi  dros  ddyn   claf,  lie  na 
tvelerfawr  obaith  o'i  wellhûd. 

ODad  y  trugareddau,  a  Duw 
pob  diddanwch,  ein  hunig 
borth  yn  amser  anghenoctid ; 
Attat  ti  y  rhedwn  am  gymmorth 
dros  dy  vasanaethydd  hum,  yn 
gorwedd  yma  dan  dy  law  di 
mewn  dirfawr  wendid  corph. 
Edrych  arno  yn  rasusol,  O  Ar- 
glwydd ;  a  pho  mwyaf  y  gwan- 
hycho  y  dyn  oddi  allan,  nertha 
ef  fwyfwy,  ni  a  attolygwn  i  ti, 
â'th  ras  ac  â'th  Làn  Yspryd  yn 
y  dyn  oddi  mewn.  Dyro  iddo 
ddiffuant  edifeirwch  am  holl 
gyfeiliorni  ei  fuchedd  o'r  blaen, 
a  ffydd  ddi'ysgog  yn  dy  Fab 
Iesu ;  fel  y  dilüer  ei  bechodau 
trvvy  dy  drugaredd  di,  ac  y  selier 


belong  the  issues  of  life  and 
death ;  Look  down  from  hea- 
ven, we  humbly  beseech  thee, 
with  the  eyes  of  mercy  upon 
this  child  now  lying  upon  the 
bed  of  sickness :  Visit  him,  O 
Lord,  with  thy  salvation ;  de- 
liver him  in  thy  good  appoint- 
ed time  from  his  bodily  pain, 
and  save  his  soul  for  thy  mer- 
cies' sake:  That,  if  it  shall  be 
thy  pleasure  to  prolong  his  days 
here  on  earth,  he  may  live  to 
thee,  and  be  an  instrument  of 
thy  glory,  by  serving  thee  faith- 
fully, and  doing  good  in  his 
generation  ;  or  else  receive  Mm 
into  those  heavenly  habitations, 
where  the  souls  of  them  that 
sleep  in  the  Lord  Jesus  en- 
joy perpetual  rest  and  felicity. 
Grant  this,  O  Lord,  for  thy 
mercies'  sake,  in  the  same  thy 
Son  our  Lord  Jesus  Christ, 
who  liveth  and  reigneth  with 
thee  and  the  Holy  Ghost,  ever 
one  God,  world  without  end. 
Amen, 

A  Prayer  for  a  sick  person,  when 
there  appeareth  small  hope  of 
recovery. 

O  Father  of  mercies,  and 
God  of  all  comfort,  our 
only  help  in  time  of  need ;  We 
fly  unto  thee  for  succour  in  be- 
half of  this  thy  servant,  here 
lying  under  thy  hand  in  great 
weakness  of  body.  Look  gra- 
ciously upon  Mm,  O  Lord ;  and 
the  more  the  outward  man  de- 
cayed», strengthen  him,  we  be- 
seech thee,  so  much  the  more 
continually  with  thy  grace  and 
holy  Spirit  in  the  inner  man. 
Give  him  unfeigned  repentance 
for  all  the  errors  of  his  life  past, 
and  stedfast  faith  in  thy  Son 
Jesus;  that  his  sins  may  be  done 
away   by   thy   mercy,    and   his 


Ymweliadÿ  Claf. 


ei  bardwn  yn  y  nef,  cyn  iddo 
fyned  oddi  yma,  ac  na  weler  ef 
mwyach.  Da  y  gwyddom,  Ar- 
glwydd,  nad  oes  un  gair  rhŷ 
anhawdd  i  ti ;  ac  y  gelli,  os 
mynni,  ei  godi  ef  drachefn,  a 
chaniattâu  iddo  hwy  hoedl  yn 
ein  plith.  Er  hynny,  yn  gym- 
maint  a  bod  (hyd  y  gwel  dyn) 
amser  ei  ymddattodiad  ef  yn 
nesâu,  felly  parottoa  a  chym- 
hwysa  ef  ni  a  attolygwn  i  ti, 
erbyn  awr  angau ;  fel,  ar  ol 
ei  ymadawìad  oddi  yma  mewn 
tangnefedd,  ac  yn  dy  íFafr  di,  y 
derbynier  ei  enaid  ef  i'th  deyrn- 
as  dragywyddol,  trwy  haedded- 
igaethau  a  ehyfryngiad  Iesu 
Grist  dy  unig  Fab  di,  ein  Har- 
glwydd  ni  a'n  Hiachawdwr.  A- 
men. 

Gweddi  gymmynol  dros  ddyn 
claf  ar  drangcedigaeth. 

OHoll-alluog  Dduw,  gyd  â'r 
hwn  y  mae  yn  byw  yspryd- 
oedd  y  cyfiawn  y  rhai  a  berffeitb- 
iwyd,  wedi  cael  eu  gwared  o'u 
carcharau  daearol ;  Yr  ŷm  yn 
ostyngedig  yn  gorchymyh  enaid 
dy  wasanaethydd  hwn,  ein  brawd 
anwyl,  i'th  ddwylaw  di,  megis  i 
ddwylaw  Creawdwr  íFyddlon,  ac 
Iachawdwr  trugaroccaf ;  gan  at- 
tolwg  i  ti  yn  ostyngeiddiaf  ar  iddo 
fod  yn  werthfawr  yn  dy  olwg. 
Golcn  ef,  ni  a  erfyniwn  arnat, 
yngwâed  yr  Oen  difrycheulyd 
hwnnw,  a  laddwyd  er  mwyn 
dilëu  pechodau'r  byd;  fel,  gan 
gael  gianhâu  a  diíëu  pa  lygr- 
edd  bynnag  a  all  fod  wedi  ei 
gasglu  yngnanol  y  byd  truenus 
ac  amvir  hwn,  trwy  chwantau'r 
cnawd,  ac  ystrywiau  Satan,  y 
cafFo  ei  gyfiwyno  yn  bur  ac  yn 
ddifeius  yn  dy  olwg  di.  A  dysg 
i  ninnau,  y  rnai  ŷm  yn  byw  ar 
ei  ol  ef,  ganfod  yn  hwn  ac  eraill 
gyffelyb  ddrychau  marwoldeb  o 
ddydd  bwygilydd,  rnor  frau  ac 


pardon  sealed  in  heaven,  before 
he  go  hence,  and  be  no  more 
seen.  We  know,  O  Lord,  that 
there  is  no  word  impossible  with 
thee  ;  and  that,  if  thou  wilt, 
thou  canst  even  yet  raise  him 
up,  and  grant  Mm  a  longer  con- 
tinuance amongst  us :  Yet,  for- 
asmuch as  in  all  appearance  the 
time  of  Ms  dissolution  draweth 
near,  so  fit  and  prepare  Mm, 
we  beseech  thee,  against  the 
hour  of  death,  that  after  his  de- 
parture hence  in  peace,  and  in 
thy  favour,  his  soul  may  be  re- 
ceived into  thine  everlasting 
kingdom,  through  the  merits 
and  mediation  of  Jesus  Christ, 
thine  only  Son,  our  Lord  and 
Saviour.   Amen. 

A  commendatory  Prayer  for  a 
sick  person  at  the  point  of  de- 
parture. 

O  Almighty  God,  with  whom 
do  live  the  spirits  of  just 
men  made  perfect,  after  they 
are  delivered  from  their  earthly 
prisons;  We  humbly  commend 
the  soul  of  this  thy  servant,  our 
dear  brother,  into  thy  hands,  as 
into  the  hands  of  a  faithful 
Creator,  and  most  merciful  Sa- 
viour; most  humbly  beseeching 
thee,  that  it  may  be  precious  in 
thy  sight.  Wash  it,  we  pray 
thee,  in  the  blood  of  that  im- 
maculate Lamb,  that  was  slain 
to  take  away  the  sins  of  the 
world  ;  that  whatsoever  defile- 
ments it  may  have  contracted 
in  the  midst  of  this  miserable 
and  naughty  world,  through 
the  lusts  of  the  flesh,  or  the 
wiles  of  Satan,  being  purged 
and  done  away,  it  may  be  pre- 
sented pure  and  without  spot 
before  thee.  And  teach  us  who 
survive,  in  this  and  other  like 
daily  spectacles  of  mortality,  to 
see  how  frail  and  uncertain  our 


Ymweliad  y  Claf. 


anwadal  yw  ein  eyflwr  ein  hun- 
ain,  ac  felly  gyfrif  ein  dyddiau, 
fel  y  dygom  ein  calonnau  yn  ddif- 
rifol  i'r  cyfryw  ddoethineb  sanct- 
aidd  a  nefol,  tra  byddom  byw 
yma,  ag  a'n  dygo  o'r  diwedd  i 
fywyd  tragywyddol,  trwy  haedd- 
edigaethau  Iesu  Grist  dy  unig 
Fab  di,  ein  Harghvydd  ni.  Amen. 

Gweddi  dros  y  rhai  a  fo  mewn 
blinder  yspryd,  neu  anhedd- 
icch  cydwybod. 

YBendigedig  Arglwydd,  Tad 
y  trugareddau,  a  Duw 
pob  diddanwch,  ni  a  attolygwn 
i  ti,  edrych  à  golwg  tosturi  a 
thrugaredd  ar  dy  wasanaethwr 
cystuddiedig  hwn.  Yr  wyt  ti 
yn  ysgrifenu  pethau-  chwerwon 
yn  ei  erbyn  ef,  ac  yn  gwneuthur 
iddo  feddiannu  ei  gamweddau 
gynt;  y  mae  dy  ddigofaint  yn 
pwyso  yn  drwm  arno,  a'i  maid 
sy  lawn  o  flinder ;  eithr,  O 
Dduw  trugarog,  yr  hwn  a  'sgrif- 
enaist  dy  Air  sanctaidd  er  a- 
ddysg  i  ni ;  fel,  trwy  amynedd  a 
diddanwch  dy  Lân  Ysgrythyrau, 
y  gallem  gael  gobaith ;  dyro  iddo 
iawn  ddealltwriaeth  o'i  gyflwr 
ei  hun,  ac  o'th  fygythion  a'th 
addewidion  di ;  fel  na  fwrio 
ymaith  ei  hyder  arnat  ti,  ac  na 
ddodo  ei  ymddiried  ar  ddim 
arall  ond  tydi.  Nertha  ef  yn 
erbyn  ei  holl  brofedigaethau,  a 
iachâ  efo'i  boll  anhwyldeb.  Na 
ddryllia'r  gorsen  ysig,  ac  na  ddi- 
ffodd  y  llin  yn  mygu.  Na  chau 
diriondeb  dy  drugaredd  mewn 
soriant ;  eithr  par  iddo  glywed 
llawenydd  a  gorfoledd,  fel  y  11a- 
wenycho r  esgyrn  a  ddrylliaist. 
Gwared  ef  rfiag  ofn  y  gelyn,  a 
dyrcha  lewyrch  dy  wynebpryd 
arno,  a  dyro  iddo  dangnefedd, 
trwy  ryglyddon  a  chyfryngdod 
Iesu  Grist  ein  Harghvydd.  A- 
men. 


own  condition  is ;  and  so  to 
number  our  days,  that  we  may 
seriously  apply  our  hearts  to 
that  holy  and  heavenly  wisdom, 
whilst  we  live  here,  which  may 
in  the  end  bring  us  to  life  ever- 
lasting, through  the  merits  of 
Jesus  Christ  thine  only  Son  our 
Lord.   Amen, 


A  Prayer  for  persons  troubled  in 
mind  or  in  conscience. 

O  Blessed  Lord,  the  Father  of 
mercies,  and  the  God  of 
all  comforts;  We  beseech  thee, 
look  down  in  pity  and  com- 
passion upon  this  thy  afflicted 
servant.  Thou  writest  bitter 
things  against  him,  and  makest 
him  to  possess  his  former  ini- 
quities.; thy  wrath  lieth  hard 
upon  him,  and  his  soul  is  full 
of  trouble :  But,  O  merciful 
God,  who  hast  written  thy  holy 
Word  for  our  learning,  that  we, 
through  patience  and  comfort 
of  thy  holy  Scriptures,  might 
have  hope ;  give  him  a  right 
understanding  of  himself,  and 
of  thy  threats  and  promises  ; 
that  he  may  neither  cast  away 
his  confidence  in  thee,  nor  place 
it  any  where  but  in  thee.  Give 
him  strength  against  all  his 
temptations,  and  heal  all  his 
distempers.  Break  not  the 
bruised  reed,  nor  quench  the 
smoking  flax.  Shut  not  up  thy 
tender  mercies  in  displeasure ; 
but  make  him  to  hear  of  joy 
and  gladness,  that  the  bones 
which  thou  hast  broken  may 
rejoice.  Deliver  him  from  fear 
of  the  enemy,  and  lift  up  the 
light  of  thy  countenance  up- 
on him,  and  give  him  peace, 
through  the  merits  and  medi- 
ation of  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 


CYMMUN   Y  CLAF. 

1Í  YN  gymmaint  a  bob  pob  dyn  marwol  yn  ddarostyngcdig  i  laxcer  0 
beryglon  disyfyd,  heintian,  a  chief ydau,  ac  byth  yn  auhyspys  pa  bryd 
yr  ymadawa'nt  <zV  bywyd  hwn  ;  o  herwydd  hynny,  er  mwyn  gallu  o 
honynt  fod  bob  amser  mewn  parodrrvydd  i  farxo,  pa  bryd  bynnag  y 
rhyngo  bodd  Vr  Holl-alluog  Ddnw  alw  am  danynt;  byddcd  Vr  Curad- 
iaid  yn  ddyfal,  o  amscr  i  amser  (ac  yn  cnxccdig  yn  amser  pla,  neu  ryxv 
haint  lynolarall)  gunghori  eu  Pkcyfolion  i  gymmcryd  yn  fynyeh  fen- 
digedig  Gymmnn'Co'rph  a  Gwaed  fin  Hiachawdwr  Crist,  pan  u-ein- 
yddir  ef  yn  gyhoedd  yn  yr  Eglwys;  fel,  gan  ■wneud  fe/ly,  y  bo  llai  o 
achos  iddynt,  yn  eu  hymiccliad  disymmu-th,  i  fod  yn  anheddychol  yn 
eu  nieddxel  o  ddiffyg  hijnny.  Ond  os  y  claffydd  anaIluog_  i  ddyfod  Vr 
Eglwi/s,  ac  etto  ỳn  dymuno  cymmeryd  y  Cymmiin  yn  ei  dŷ  ;  yna  y 
bijdd  'rhaid  iddo  fynegi  hynny  mewn  pryd  Vr  Curad,  gan  hyspysu 
hcfyd  pa  sawl  un  y  sydd  yn  darparu  cymmuno  gyd  ág  ef  (y  rhai  a 
fyddant  dri,  neu  ddau  oyr  lleiaf)  ac  wedi  cacl  lie  cyfaddas  yn  nhŷ  y 
claf,  gyd  â  phob  petli  angenrhe'idiol  felly  yn  barod,fel  y  gallo  y  Curad 
■weinyddu  yn  barchedig,gv.'cinyddcd  rfyno  y  Cymmiin  bendigedig,  gan 
ddechreu  àr  y  Colect,  Epistol,  a"r  Efengyl,  yma  yn  canlyn. 


Y  Colect. 

HOLL-gyfoethog  a  byth- 
fywiol  Dduw,  gwneuth- 
urwr  dynol  ryw,  yr  hwn  wyt  yn 
cospi  y  rhai  a  gerych,  ac  yn 
cerydclu  pawb  a'r  a  dderbyniecn ; 
Nyni  a  attolygwn  i  ti  drugarhâu 
wrth  dy  u-as  hwn  yma  ymweled- 
ig  gan  dy  law,  ac  i  ti  ganiattâu 
gymmeryd  o  hono  ei  glefyd  yn 
dd'ioddefus,  a  chaffael  ei  iechyd 
corphorol  drachefn  (os  dy  rad- 
lawn  ewyllys  di  yw  hynny)  a 
pha  bryd  bynnag  yr  ymadawo 
ei  maid  â'i  gorph,  bod  o  hono 
yn  ddi-frycheulyd  wrth  ei  gyf- 
Iwyno  i  ti ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.   Amen. 

Yr  Epistol.    Heb.  xii.  5. 

FY  mab,  na  ddirmyga  gerydd 
yr  Arglwydd,  ac  nac  ymoll- 
wng  pan  y'th  argyoedder  ganddo. 
Canys  y  neb  y  mae  yr  Arglwydd 
yn  ei  garu,  y  mae  yn  ei  gerydd- 
u ;  ac  yn  fflangellu  pob  mab  a 
dderbynio. 

Yr  Efengyl.    St.  loan  v.  24. 

YN  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  Y  neb  sydd  yn 
gwrando  fy  ngair  i,  ac  yn  credu 
i'r  hwn  a'm  hanfonodd  i,  a  gaiff 
fywyd  tragywyddol,  ac  ni  ddaw 
i  farn ;  eithr  efe  a  aeth  trwodd 
o  farwolaeth  i  fywyd. 


The  Collect. 

ALMIGHTY,  everliving  God, 
Maker  of  mankind,  who 
dost  correct  those  whom  thou 
dost  love,  and  chastise  every 
one  whom  thou  dost  receive ; 
We  beseech  thee  to  have  mercy 
upon  this  thy  servant  visited 
with  thine  hand,  and  to  grant 
that  he  may  take  Ms  sickness 
patiently,  and  recover  his  bodily 
health,  (if  it  be  thy  gracious 
will ;)  and  whensoever  his  soul 
shall  depart  from  the  body,  it 
may  be  without  spot  presented 
unto  thee ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.  Amen. 

The  Epistle.    Heb.  xii.  5. 

MY  son,  despise  not  thou 
the  chastening  of  the 
Lord,  nor  faint  when  thou  art 
rebuked  of  him.  For  whom  the 
Lord  loveth  he  chasteneth ;  and 
scourgeth  every  son  whom  he 
receiveth. 

The  Gospel.    St.  John  v.  24. 

VERILY,  verily  I  say  unto 
you,  He  that  heareth  my 
word,  and  believeth  on  him  that 
sent  me,  hath  everlasting  life, 
and  shall  not  come  into  con- 
demnation ;  but  is  passed  from 
death  unto  life. 


Claddedigaeth  y  Marie. 

'  Gtcedi  hyn  yr  Offeiriad  a  a  ym  mlaen,  yn  ol  y  ffurf  osodedig  itchod,  Vr 
Cymmun  bendigedig ;  gan  ddechreu  ar  y  geiriau  hyn  [Chwychwi  y 
sawl  sydd  yn  wir,  <|-c.] 

H  Pan  gyfranner  y  Sacrament  bendigedig,  cymmered  yr  Offeiriad  yntau 
ei  hun  y  Cymmun  yn  gyntaf;  ac  ar  ol  hynny,  gweinydded  Vr  rhai  a 
ddarparwyd  i  gymmuno  gyd  á'r  claf  ac  yn  ddiu-eddaf oil  Vr  dyn  claf. 

%  Eithr  o  bydd  neb,  naill  at  o  ddirdra  dolur,  neu  o  hcrwydd  eisiau 
rhybudd  metan  amscr  dyladwy  Vr  Curad,  neu  o  eisiau  cyfcillyddion 
i  gymmcryd  gyd  âg  ef,  neu  oblegid  rhy.c  ruystr  cyfia-xn  arall,  heb 
gymmeryd  Sacrament  Corph  a  Gu-acd  Crist;  yna  dangosed  y  Curad, 
os  yw  efe  yn  wir  edifciriol  am  ei  bechodau,  ac  yn  credu  yn  dd'iysgog 
ddarfod  i  lesu  Grist  dd'ioddef  angau  ar  y  Groes  drosto,  a  thywallt  ei 
TVaed  er  ei  Brynedigaeth  ef  gan  goffa  yn  ddifrif  y  ma:vr  ddaioui 
sydd  iddo  ef  o  hynny,  a  chan  dd'iolch  iddo  o'i  galon  am  dano,  ei  fod  ef 
yn  b-wytta  ac  yn  yfed  Corph  a  Gu-aed  ein  Hiachawdwr  Crist  ynfuddiol 
i  iechyd  ei  Enaid,  er  nad  yxu  efe  yn  derbyn  y  Sacrament  a'i  enau. 

ri  Pan  ymweler  á'r  claf  ac  yntau  yn  cymmeryd  y  Cymmun  bendigedig  yr 
unamser;  bydded  yna  Vr  Offeiriad,  er  mzvyn  prysuro  yn  gynt,  dorri 
ymaith  ffurf  yr  Ym-weliad,  lie  maeW  Psalm  [Ynot  ti,  O  Arglwydd,  y 
gobeithiais/^-c.J  ac  aedyn  uniawn  Vr  Cymmun. 

"J  Yn  amscr  Pla,  Clefyd  y  Chwŷs,  neu  gyfryxe  amscrau  hcintiau  neu 
glefydau  Hyn,  pryd  na  alter  cael  yr  un  o'r  Phcyf ' neiVr  Cymmydogion  i 
gymmuno  gyd  ar  cleifion  yn  eu  tat,  rhag  oft  cael  yr  haint,  ar  hyspysol 
ddeisyfiad  y  claffe  all  y  Gweimdog  yn  unig  gymmuno  gyd  âg  ef 


CLADDEDIGAETH  Y  MAEW. 

Í  Noder  yma,  Na  ddylid  arfcr y  Guasanaeth  a  ganlyn  dros  neb  afo  maris 
hebfedydd,  neu  dan  Ysgymmundod,  neu  a'u  lladdasant  eu  hunain. 

7  Yr  Offeiriad  a'r  Ysgolhcigion,  wrth  gÿfarfod  ar  Corph  verth  borth  y 
Fynzcent,  ac  yn  my  tied  o'i  fiaen  Vr  Eglzeys,  neu  tu  a"r  Bedd,  a 
ddyxvedant,  neu  a  ganant, 

I  Am  the  resurrection  and  the 
life,  saith  the  Lord :  he  that 
believeth  in  me,  though  he 
were  dead,  yet  shall  he  live: 
and  whosoever  liveth  and  be- 
lieveth in  me  shall  never  die. 
St.  John  xi.  25,  26. 


MYFI  yw'r  adgyfodiad  a'r 
bywyd,  medd  yr  Ar- 
glwydd :  yr  hwn  sydd  yn  credu 
ynof  fi,  er  iddo  farw,  a  fydd 
byw.  A  phwy  bynnag  sydd  yn 
fyw,  ac  yn  credu  ynof  fi,  ni 
bydd  marw  yn  dragywydd.  St. 
loan  xi.  25,  26. 

MYFI  a  wn  fod  fy  Mhrynwr 
yn  fyw,  ac  y  saif  yn  y  di- 
wedd  ar  y  ddaear.  Ac  er  ar  ol 
fy  nghroen  i  bryfed  ddifetha'r 
corph  hwn,  etto  caf  weled  Duw 
yn  fy  nghnawd:  yr  hwn  a  gaf 
fi  im  fy  hun  ei  weled,  a'm  llyg- 
aid  a'i  gwelant,  ac  nid  arall. 
Job  xix.  25,  26,  27. 


I  Know  that  my  Redeemer 
liveth,  and  that  he  shall 
stand  at  the  latter  day  upon  the 
earth.  And  though  after  my 
skin  worms  destroy  this  body, 
yet  in  my  flesh  shall  I  see  God : 
whom  I  shall  see  for  myself, 
and  mine  eyes  shall  behold, 
and  not  another.  Job  xix.  25, 
26,  27. 


Claddcdìgacih  y  Martv. 

NI  ddygasom  ni  ddim  i'r 
byd,  ac  eglur  yw  na  allwn 
ddwyn  dim  allan  chwaith.  Yr 
Arglwydd  a  roddodd,  a'r  Ar- 
glwydd a  gymmerodd  ymaith  ; 
bendigedig  í'yddo  Enw  yr  Ar- 
glwydd. 1  Tim.  vi.  7.  Job  i.  21. 


Î  Gwedi  cu  dyfod  i'r  Eghcys,  y 
darllcnir  un  u,r  Psalmau  hyn  yn 
canlyn,  7ieuyr  ddwy. 

Dirt,  custodiam.    Psal.  xxxix. 

DY  WE  DAIS,  Cadwaf  fy 
ffyrdd,  rhag  pechu  â'm  taf- 
od :  cadwaf  ffrwyn  yn  fy  ngen- 
au,  tra  fyddo'r  annuwiol  yn  fy 
ngolwg. 

Tewais  yn  ddistaw,  Ye,  tewais 
â  daioni :  a'm  dolur  a  gyffrôdd. 


Gwresogodd  fy  nghalon  o'ra 
mewn  :  tra'r  oeddwn  yn  myf- 
yrio,  ennynodd  tan,  a  mi  a  lef- 
erais  â'm  tafod. 

Arglwydd,  par  i  mi  wybod  fy 
niwedd,  a  pheth  yw  mesur  fy 
nyddiau  :  lei  y  gwypwyf  o  ba 
oedran  y  byddaf  fi. 

Wele,  gwnaethost  fy  nyddiau 
fel  dyrnfedd ;  a'm  heinioes  sy 
megis  diddym  yn  dy  olwg  di  : 
d'iau  mai  cwbl  wagedd  yw  pob 
dyn,  pan  fo  ar  y  goreu. 

Dyn  yn  dd'iau  sydd  yn  rhodio 
mewn  cysgod,  ac  yn  ymdra- 
fferthu  yn  ofer  :  efe  a  dyrra  ol- 
ud,  ac  ni's  gẁyr  pwy  a'i  casgl. 

Ac  yn  awr  beth  a  ddisgwyliaf, 
O  Arglwydd  :  fy  ngobaith  sydd 
ynot  ti. 

Gwared  fi  o'm  holl  gam- 
weddau  :  ac  na  osod  fi  yn  war- 
adwydd  i'r  ynfyd. 

Aethum  yn  fud,  ac  nid  agorais 
fy  ngenau  :  canys  ti  a  wnaethost 
hyn. 


"\T7"E  brought  nothing  into 
*  V  this  world,  and  it  is  cer- 
tain we  can  carry  nothing  out. 
The  Lord  gave,  and  the  Lord 
hath  taken  away ;  blessed  be  the 
Name  of  the  Lord.  1  Tim.  vi.  7. 
Job  i.  21. 


H  After  they  are  come  into  the 
Church,  shall  be  read  one  or  both 
of  these  Psalms  following. 

Dixi,  custodiam.    Psal.  xxxix. 

I  Said,  I  will  take  heed  to  my 
ways  :  that  I  offend  not  in 
my  tongue. 

I  will  keep  my  mouth  as  it 
were  with  a  bridle  :  while  the 
ungodly  is  in  my  sight. 

I  held  my  tongue,  and  spake 
nothing  :  I  kept  silence,  yea, 
even  from  good  words ;  but  it 
was  pain  and  grief  to  me. 

My  heart  was  hot  within  me, 
and  while  I  was  thus  musing 
the  fire  kindled  :  and  at  the  last 
I  spake  with  my  tongue ; 

Lord,  let  me  know  mine  end, 
and  the  number  of  my  days  : 
that  I  may  be  certified  how  long 
I  have  to  live. 

Behold,  thou  hast  made  my 
days  as  it  were  a  span  long  : 
and  mine  age  is  even  as  nothing 
in  respect  of  thee;  and  verily 
every  man  living  is  altogether 
vanity. 

For  man  walketh  in  a  vain 
shadow,  and  disquieteth  himself 
in  vain  :  he  heapeth  up  riches, 
and  cannot  tell  who  shall  gather 
them. 

And  now,  Lord,  what  is  my 
hope  :  truly  my  hope  is  even 
in  thee. 

Deliver  me  from  all  mine 
offences  :  and  make  me  not  a 
rebuke  unto  the  foolish. 

I  became  dumb,  and  opened 
not  my  mouth  :  for  it  was  thy 
doing. 


Claddedigaeth  y  Marw. 


Tyn  dy  bla  oddi  wrthyf :  gan 
ddyrnod  dy  law  y  darfûm  i. 

Pan  gospit  ddyn  â  cheryddon 
am  anwiredd,  dattodit  fel  gwyf- 
yn  ei  ardderchowgrwydd  ef  : 
gwagedd  yn  ddi'au  yw  pob  dyn. 


Gwrando  fy  ngweddi,  Ar- 
glwydd,  a  chlyw  fy  lief;  na 
thaw  wrth  fy  wylofain  :  canys 
ymdeithydd  ydwyf  gyd  â  thi,  ac 
alltud,  fel  fy  holl  dadau. 


Paid  â  mi,  fel  y  cryfhawyf  : 
cyn  fy  myned,  ac  na  byddwyf 
mwy. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu,  y 
mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.  Amen. 

Domine,  refugium.    Psal.  xc. 

TI,  Arglwydd,  fuost  yn  bres- 
wylfa  i  ni  :  ym  mhob  cen- 
hedlaeth  ; 

Cyn  gwneuthur  y  mynydd- 
oedd,  a  llunio  o  honot  y  ddaear 
a'r  byd  :  ti  hefyd  wyt  Dduw 
o  dragywyddoldeb  hyd  dragy- 
wyddoldeb. 

Troi  ddyn  i  ddinystr  :  a  dy- 
wedi,  Dychwelwch,  feibion  dyn- 
ion. 

Canys  mil  o  flynyddoedd  yd- 
ynt  yn  dy  olwg  di  fel  doe  : 
wedi'r  el  heibio,  ac  fel  gwyliad- 
wriaeth  nos. 

Dygi  hwynt  ymaith  megis  â 
llifeiriant;  y  maent  fel  hûn  :  y 
bore  y  maent  fel  llysieuyn  a 
newidir. 

Y  bore  y  blodeua,  ac  y  tyf  : 
prydnawn  y  torrir  ef  ymaith,  ac 
y  gwywa. 

Canys  yn  dy  ddig  y  difeth- 
wyd  ni  :  ac  yn  dy  lidiowgrwydd 
y'n  brawychwyd. 


Take  thy  plague  away  from 
me  :  I  am  even  consumed  by 
means  of  thy  heavy  hand. 

When  thou  with  rebukes  dost 
chasten  man  for  sin,  thou  mak- 
est  his  beauty  to  consume  away 
like  as  it  were  a  moth  fretting 
a  garment  :  every  man  there- 
fore is  but  vanity. 

Hear  my  prayer,  O  Lord,  and 
with  thine  ears  consider  my 
calling  :  hold  not  thy  peace  at 
my  tears. 

For  I  am  a  stranger  with 
thee  :  and  a  sojourner,  as  all 
my  fathers  were. 

O  spare  me  a  little,  that  I  may 
recover  my  strength  :  before  I  go 
hence,  and  be  no  more  seen. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

Domine,  refugium.    Psal.  xc. 

LORD,  thou  hast  been  our 
refuge  :  from  one  genera- 
tion to  another. 

Before  the  mountains  were 
brought  forth,  or  ever  the  earth 
and  the  world  were  made  :  thou 
art  God  from  everlasting,  and 
world  without  end. 

Thou  turnest  man  to  destruc- 
tion :  again  thou  sayest,  Come 
again,  ye  children  of  men. 

For  a  thousand  years  in  thy 
sight  are  but  as  yesterday  :  see- 
ing that  is  past  as  a  watch  in 
the  night. 

As  soon  as  thou  scatterest 
them,  they  are  even  as  a  sleep  : 
and  fade  away  suddenly  like  the 
grass. 

In  the  morning  it  is  green, 
and  groweth  up  :  but  in  the 
evening  it  is  cut  down,  dried 
up,  and  withered. 

For  we  consume  away  in 
thy  displeasure  :  and  are  afraid 
at  thy  wrathful  indignation. 


Claddedigacth  jj  Marrv. 


Gosotlais:  ein  hanwiredd  ger 
dy  fron  :  ein  dirgel  bechodau 
yngoleuni  dy  wyneb. 

Canys  ein  holl  ddyddiau  ni  a 
ddarfuant  gan  dy  ddigofaint  di  : 
treuliasom  ein  blynyddoedd  fel 
chwedl. 

Yn  nyddiau  ein  blynyddoedd 
y  mae  deng  mlynedd  a  thrugain ; 
ac  os  o  gryfder  y  cyrhaeddir 
pedwar  ugain  mlynedd  :  etto 
eu  nerth  sy  boen  a  blinder ; 
canys  ebrwydd  y  derfydd,  a  ni 
a  ehedwn  ymaith. 

Pwy  a  edwyn  nerth  dy  sor- 
iant  :  canys  fel  y  mae  dy  ofn, 
y  mae  dy  ddigter. 

Dysg  i  ni  felly  gyfrif  ein 
dyddiau  :  fel  y  dygom  ein  calon 
i  "ddoethineb. 

Dychwel,  Arglwydd,  pa  hyd  : 
ac  edifarhâ  o  ran  dy  weision. 

Diwalla  ni  yn  fore  â'th  dru- 
garedd  :  fel  y  gorfoleddom  ac 
y  llawenychom  drcs  ein  holl 
ddyddiau. 

Llawenhâ  ni  yn  ol  y  dyddiau 
y  cystuddiaist  ni  :  a'r  blynydd- 
oedd y  gwelsom  ddrygfyd. 

Gweler  dy  waith  tu  ag  at  dy 
weision  :  a'th  ogoniant  tu  ag  at 
eu  plant  hwy. 

A  bydded  prydferthwch  yr 
Arglwydd  ein  Duw  arnom  ni  : 
a  threfna  weithred  ein  dwylaw 
ynom  ni ;  i'e,  trefna  waith  ein 
dwylaw. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  3Jab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd 
yn  wastad  :  yn  oes  oesoedd. 
Amen. 

1"  Ar  ol  hynny  y  canlyn  y  Llith,  zcedi 
ci  chymmeryd  oV  bymtkegfed  Ben- 
nod  o  Epistol  eyntaf  Sunt  Paul  at 
y  Corinthiaid. 


Thou  hast  set  our  misdeeds 
before  thee  :  and  our  secret 
sins  in  the  light  of  thy  coun- 
tenance. 

For  when  thou  art  angry  all 
our  days  are  gone  :  we  bring 
our  years  to  an  end,  as  it  were 
a  tale  that  is  told. 

The  days  of  our  age  are  three- 
score years  and  ten  ;  and  though 
men  be  so  strong,  that  they  come 
to  fourscore  years  :  yet  is  their 
strength  then  but  labour  and 
sorrow ;  so  soon  passeth  it  away, 
and  we  are  gone. 

But  who  regardeth  the  power 
of  thy  wrath  :  for  even  there- 
after as  a  man  feareth,  so  is  thy 
displeasure. 

O  teach  us  to  number  our 
days  :  that  we  may  apply  our 
hearts  unto  wisdom. 

Turn  thee  again,  O  Lord,  at 
the  last  :  and  be  gracious  unto 
thy  servants. 

O  satisfy  us  with  thy  mercy, 
and  that  soon  :  so  shall  we  re- 
joice and  be  glad  all  the  days 
of  our  life. 

Comfort  us  again  now  after 
the  time  that  thou  hast  plagued 
us  :  and  for  the  years  wherein 
we  have  suffered  adversity. 

Shew  thy  servants  thy  work  : 
and  their  children  thy  gìory. 

And  the  glorious  Majesty  of 
the  Lord  our  God  be  upon  us  : 
prosper  thou  the  work  of  our 
hands  upon  us,  O  prosper  thou 
our  handy-work. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.   Amen. 


'  Thru  shall  follow  the  Lesson  taken 
out  of  the  fifteenth  Chapter  of  the 
former  Epistle  of  Saint  Paul  to  the 
Corinthians. 


Claddedigaeth  y  Marw. 


1  Cor.  xv.  20. 

YN  awr  Crist  a  gyfoihvyd 
oddi  wrth  y  meirw,  ac  a 
■wnaed  yn  flaen-ffrwyth  y  rhai  a 
hunasant.  Canys,  gan  fod  mar- 
wolaeth  trwy  ddyn,  trwy  ddyn 
hefyd  y  mae  adgyíbdiad  y  meirw. 
Oblegid  megis  yn  Adda  y  mae 
pawb  yn  meirw,  felly  hefyd  yng 
Nghrist  y  bywhéir  pawb.  Eithr 
pob  un  yn  ei  drefn  ei  hun:  y 
blaen-ffrwyth  yw  Crist;  wedi 
hynny  y  rhai  ydynt  eiddo  Crist, 
yn  ei  ddyfodiad  ef.  Yna  y  bydd 
y  diwedd,  wedi  y  rhoddo  efe  y 
deyrnas  i  Dduw  a'r  Tad  ;  wedi 
iddo  ddilëu  pob  pendefigaeth,  a 
phob  awdurdod  a  nerth.  Canys 
rhaid  iddo  deyrnasu  hyd  oni 
osodo  ei  holl  elynion  dan  ei 
draed.  Y  gelyn  diweddaf  a  ddin- 
ystrir  yw'r  angau :  canys  efe  a 
ddarostyngodd  bob  peth  dan  ei 
draed  ef.  Eithr  pan  yw  yn  dy- 
wedyd  fod  pob  peth  wedi  eu 
darostwng,  amlwg  yw  mai  oddi 
eithr  yr  hwn  a  ddarostyngodd 
bob  peth  iddo.  A  phan  ddarost- 
ynger  pob  peth  iddo,  yna'r  Mab 
ei  hun  hefyd  a  ddarostyngir  i'r 
hwn  a  ddarostyngodd  bob  peth 
iddo  ef ;  fel  y  byddo  Duw  oil  yn 
oil.  Os  amgen,  beth  a  wna  y  rhai 
a  fedyddir  dros  y  meirw,  os  y 
meirw  ni  chyfodir  ddim?  Pa- 
ham  ynte  y  bedyddir  hwy  dros  y 
meirw  ?  a  phaham  yr  ydym  nin- 
nau  mewn  perygl  bob  awr?  Yr 
ydwyf  beunydd  yn  marw,  myn 
eich  gorfoledd  yr  hon  sy  gen- 
nyf  yng  Nghrist  Iesu  ein  Har- 
glwydd.  Os  yn  ol  dull  dyn  yr 
ymleddais  âg  anifeiliaid  yn  E- 
phesus,  pa  lesâd  fydd  i  mi,  oni 
chyfodir  y  meirw  ?  Bwyttâwn, 
ac  yfwn  ;  canys  y  foru  marw  yr 
ydym.  Na  thwyller  chwi:  y  mae 
ymddiddanion  drwg  yn  llygru 
moesau  da.  DefFrôwch  yn  gyf- 
iawn,  ac  na  phechwch ;  canys 
nid  oes  gan  rai  wybodaeth  am 


1  Cor.  xv.  20. 

NOW  is  Christ  risen  from 
the  dead,  and  become  the 
first-fruits  of  them  that  slept. 
For  since  by  man  came  death, 
by  man  came  also  the  resurrec- 
tion of  the  dead.  For  as  in 
Adam  all  die,  even  so  in  Christ 
shall  all  be  made  alive.  But 
every  man  in  his  own  order: 
Christ  the  first-fruits ;  after- 
ward they  that  are  Christ's,  at 
his  coining.  Then  cometh  the 
end,  when  he  shall  have  deli- 
vered up  the  kingdom  to  God, 
even  the  Father ;  when  he  shall 
have  put  down  all  rule,  and  all 
authority,  and  power.  For  he 
must  reign,  till  ne  hath  put  all 
enemies  under  his  feet.  The 
last  enemy  that  shall  be  de- 
stroyed is  death.  For  he  hath 
put  all  things  under  his  feet. 
But  when  he  saith,  all  things 
are  put  under  him,  it  is  mani- 
fest that  he  is  excepted,  which 
did  put  all  things  under  him. 
And  when  all  things  shall  be 
subdued  unto  him,  then  shall 
the  Son  also  himself  be  subject 
unto  him  that  put  all  things  un- 
der him,  that  God  may  be  all 
in  all.  Else  what  shall  they  do 
which  are  baptized  for  the  dead, 
if  the  dead  rise  not  at  all  ?  Why 
are  they  then  baptized  for  the 
dead  ?  and  why  stand  we  in 
jeopardy  every  hour?  I  protest 
by  your  rejoicing,  Avhieh  I  have 
in  Christ  Jesus  our  Lord,  I  die 
daily.  If  after  the  manner  of 
men  I  have  fought  with  beasts 
at  Ephesus,  what  advantageth 
it  me,  if  the  dead  rise  not?  Let 
us  eat  and  drink,  for  to-morrow 
we  die.  Be  not  deceived:  evil 
communications  corrupt  good 
manners.  Awake  to  righteous- 
ness, and  sin  not ;  for  some  have 
not  the  knowledge  of  God.  I 
speak  this  to  your  shame.    But 


Claddedigaeth  y  Manv. 


üduw.  Er  cywilydd  i  chwi  yr 
wyf  yn  dywedyd  hyn.  Eithr  fe 
a  ddywed  rhyw  un,  Pa  fodd  y 
cyfodir  y  meirw  ?  ac  â  pha  ry w 
gorph  y  deuant  ?  O  ynfyd,  y  peth 
yr  wyt  ti  yn  ei  hau,  ni  fywhéir, 
oni  bydd  efe  marw.  A'r  peth  yr 
wyt  yn  ei  hau,  nid  y  corph  a 
fydd  yr  ydwyt  yn  ei  hau,  ond 
gronyn  noeth,  ysgatfydd  o  wen- 
ith,  neu  o  ryw  rawn  arall.  Eithr 
Duw  sydd  yn  rhoddi  iddo  gorph 
fel  y  mynnodd  efe,  ac  i  bob  hedyn 
ei  gorph  ei  hun.  Nid  yw  pob 
cnawd  unrhyw  gnawd;  eithr 
arall  yvv  cnawd  dynion,  ac  arall 
yw  cnawd  anifeiliaid,  a  chnawd 
arall  sydd  i  bysgod,  ac  arall  i 
adar.  Y  mae  hefyd  gyrph  nefol, 
a  chyrph  daearol ;  ond  arall  y w 
gogoniant  y  rhai  nefol,  ac  arall 
y  rhai  daearol.  Arall  yw  gogon- 
iant yr  haul,  ac  arall  yw  gogon- 
iant y  lloer,  ac  arall  yw  gogon- 
iant y  ser;  canys  y  mae  rhagor 
rhwng  seren  a  seren  mewn  go- 
goniant. Felly  hefyd  y  mae  ad- 
gyfodiad  y  meirw:  efe  a  heuir 
mewn  llygredigaeth ;  ac  a  gyf- 
odir  mewn  anilygredigaeth :  efe 
a  heuir  mewn  ammharch;  ac  a 
gyfodir  mewn  gogoniant:  efe  a 
heuir  mewn  gwendid ;  ac  a  gyf- 
odir mewn  nerth :  efe  a  heuir 
yn  gorph  anianol;  ac  a  gyfodir 
yn  gorph  ysprydol.  Y  mae  corph 
anianol,  ac  y  mae  corph  yspryd- 
ol. Felly  hefyd  y  mae  yn  ys- 
grifenedig,  Y  dyn  cyntaf  Adda 
a  wnaed  yn  enaid  byw,  a'r  Adda 
diweddaf  yn  yspryd  yn  bywhâu. 
Eithr  nid  cyntaf  yr  ysprydol, 
ond  yr  anianol ;  ac  wedi  hynny 
yr  ysprydol.  Y  dyn  cyntaf  o'r 
ddaear  yn  ddaearol,  yr  ail  dyn 
yr  Arglwydd  o'r  nef.  Fel  y.  mae 
y  daearol,  felly  y  mae  y  rhai 
daearol:  ac  fel  y  mae  y  nefol, 
felly  y  mae  y  rhai  nefol  hefyd. 
Ac  megis  y  dygasom  ddelw  y 
daearol,  ni  a  ddygwn  hefyd  ddelw 


some  man  will  say,  How  are  the 
dead  raised  up?  and  with  what 
body  do  they  come?  Thou  fool, 
that  which  thou  sowest  is  not 
quickened,  except  it  die.  And 
that  which  thou  sowest,  thou 
sowest  not  that  body  that  shall 
be,  but  bare  grain,  it  may  chance 
of  wheat,  or  of  some  other  grain : 
But  God  giveth  it  a  body,  as  it 
hath  pleased  him,  and  to  every 
seed  his  own  body.  All  flesh  is 
not  the  same  flesh;  but  there 
is  one  kind  of  flesh  of  men, 
another  flesh  of  beasts,  another 
of  fishes,  and  another  of  birds. 
There  are  also  celestial  bodies, 
and  bodies  terrestrial;  but  the 
glory  of  the  celestial  is  one,  and 
the  glory  of  the  terrestrial  is  an- 
other. There  is  one  glory  of 
the  sun,  and  another  glory  of 
the  moon,  and  another  glory  of 
the  stars;  for  one  star  differeth 
from  another  star  in  glory.  So 
also  is  the  resurrection  of  the 
dead:  It  is  sown  in  corruption; 
it  is  raised  in  incorruption :  It 
is  sown  in  dishonour ;  it  is  rais- 
ed in  glory  :  It  is  sown  in  weak- 
ness ;  it  is  raised  in  power :  It 
is  sown  a  natural  body;  it  is 
raised  a  spiritual  body.  There 
is  a  natural  body,  and  there  is 
a  spiritual  body.  And  so  it  is 
written,  The  first  man  Adam 
was  made  a  living  soul ;  the 
last  Adam  was  made  a  quick- 
ening spirit.  Howbeit,  that  was 
not  first  which  is  spiritual,  but 
that  which  is  natural;  and  af- 
terward that  which  is  spiritual. 
The  first  man  is  of  the  earth, 
earthy:  the  second  man  is  the 
Lord  from  heaven.  As  is  the 
earthy,  such  are  they  that  are 
earthy:  and  as  is  the  heavenly, 
such  are  they  also  that  are  hea- 
venly. And  as  we  have  borne 
the  image  of  the  earthy,  we 
shall  also  bear  the  image  of  the 


Claddedìgaeth  y  Marie. 


y  nefol.  Eithr  hyn  meddaf,  O 
irodyr,  na  ddichon  cig  a  gwaed 
etiíeddu  teyrnas  Dduw  ;  ac  nad 
yw  llygredigaeth  yn  etifeddu  an- 
llygredigaeth. Wele,  yr  wyf  yn 
dywedyd  i  chwi  ddirgelwch  :  Ni 
hunwn  ni  oil;  eithr  ni  a  newidir 
oil  mewn  moment,  ar  darawiad 
llygad,  wrth  yr  udgorn  diwedd- 
af.  Canys  yr  udgorn  a  gân,  a'r 
meirw  a  gyfodir  yn  anllygredig, 
a  ninnau  a  newidir.  O  herwydd 
rhaid  i'r  llygradwy  hwn  wisgo 
anllygredigaeth,  ac  i'r  marwol 
hwn  wisgo  anfarwoldeb.  A  phan 
ddarfFo  i'r  llygradwy  hwn  wisgo 
anllygredigaeth,  ac  i'r  marwol 
hwn  wisgo  anfarwoldeb,  yna  y 
bydd  yr  ymadrodd  a  ysgrifen- 
wyd ;  Angau  a  lyngcwyd  mewn 
buddugoliaeth.  O  angau,  pa  le 
mae  dy  golyn?  O  uftern,  pa 
le  mae  dy  fuddugoliaeth  ?  Colyn 
angau  yw  pechod,  a  grym  pech- 
od  yw'r  gyfraith.  Ond  i  Dduw 
y  byddo'r  di'olch,  yr  hwn  sydd 
yn  rhoddi  i  ni  fuddugoliaeth 
trwy  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 
Am  hynny,  fy  mrodyr  anwyl, 
byddwch  sicr,  a  di'ymmod,  a 
helaethion  yngwaith  yr  Ar- 
glwydd  yn  wastadol,  a  chwi'n 
gwybod  nad  yw  eich  llafur  chwi 
yn  ofer  yn  yr  Arglwydd. 

•i  Pan  ddelont  at  y  Bead,  tra  fyddo'r 
Corph  yn  ei  barottôi  i'a/  ddodi  yn 
y  ddaear,  y  dyived  yr  Ojfiiriad, 
neiir  Offeiriad  a?r  Ysgolheigion  a 
ganant, 

DYN  a  aned  o  wraig,  sydd 
â  byr  amser  iddo  i  fyw, 
ac  sydd  yn  llawn  trueni.  Y  mae 
efe  yn  blaguro  fel  llysieuyn,  ac 
a  dorrir  i  lawr ;  ac  a  ddiflanna 
fel  cysgod,  ac  ni  saif. 

Ynghanol  ein  by wyd  yr  ydym 
mewn  angau :  gan  bwy  y  mae 
i  ni  geisio  ymwared,  ond  gennyt 
ti,  O  Arglwydd,  yr  hwn  am  ein 
pechodau  wyt  yn  gyfiawn  yn 
ddigllon? 


heavenly.  Now  this  I  say,  bre  ■ 
thren,  that  flesh  and  blood  can- 
not inherit  the  kingdom  of  God; 
neither  doth  corruption  inherit 
incorruption.  Behold,  I  shew 
you  a  mystery:  We  shall  not 
all  sleep,  but  we  shall  all  be 
changed,  in  a  moment,  in  the 
twinkling  of  an  eye,  at  the  last 
trump,  (for  the  trumpet  shall 
sound,)  and  the  dead  shall  be 
raised  incorruptible,  and  we  shall 
be  changed.  For  this  corruptible 
must  put  on  incorruption,  and 
this  mortal  must  put  on  immor- 
tality. So  when  this  corruptible 
shall  have  put  on  incorruption, 
and  this  mortal  shall  have  put 
on  immortality ;  then  shall  be 
brought  to  pass  the  saying  that 
is  written,  Death  is  swallowed 
up  in  victory.  O  death,  where 
is  thy  sting  ?  O  grave,  where  is 
thy  victory  ?  The  sting  of  death 
is  sin,  and  the  strength  of  sin 
is  the  law.  But  thanks  be  to 
God,  which  giveth  us  the  victory 
through  our  Lord  Jesus  Christ. 
Therefore,  my  beloved  brethren, 
be  ye  stedfast,  unmoveable,  al- 
ways abounding  in  the  work  of 
the  Lord,  forasmuch  as  ye  know 
that  your  labour  is  not  in  vain 
in  the  Lord. 

1T  When  they  come  to  ihc  Grave, 
■while  the  Corpse  is  made  ready  to 
be  laid  into  the  earth,  the  Priest 
shall  say,  or  t/t£  Priest  and  Clerics 
shall  sing: 

MAN  that  is  born  of  a  wo- 
man hath  but  a  short 
time  to  live,  and  is  full  of  mi- 
sery. He  cometh  up,  and  is  cut 
down,  like  a  flower ;  he  fleeth 
as  it  were  a  shadow,  and  never 
continueth  in  one  stay. 

In  the  midst  of  life  we  are  in 
death:  of  whom  may  we  seek 
for  succour,  but  of  thee,  O  Lord, 
who  for  our  sins  art  justly  dis- 
pleased ? 


Claddedigaeth  y  Marw. 


Er  hynny,  Arglwydd  Dduw 
sancteiddiaf,  Arglwydd  galluoc- 
caf,  O  sanctaidd  a  thrugaroccaf 
Iachawdwr,  na  ollwng  ni  i  ddygn 
chwerwaf  boenau  angau  tragy- 
wyddol. 

Ti,  Arglwydd,  a  adwaenost 
ddirgelion  ein  calonnau  :  na 
chaua  dy  glustiau  trugarog  oddi 
wrth  ein  gweddi'au;  eithr  arbed 
nyni,  O  Arglwydd  sancteiddiaf, 
O  Dduw  galluoccaf,  O  sanctaidd 
a  thrugarog  Iachawdwr;  tydi 
deilyngaf  Farnwr  tragywyddol, 
na  àd  i  ni,  yn  yr  awr  ddiwedd- 
af,  er  neb  rhyw  boenau  angau, 
syrthio  oddi  wrthyt. 

1Î  Yna,  tra  fydder  yn  brvrtv  pridd  ar 
y  Corph  gan  ryw  rai  a  fo  yn  sefyll 
yno,  yr  Offeiriad  a  ddymed, 

YN  gymmaint  a  rhyngu  bodd 
i'r  Goruchaf  Dduw  o'i  fawr 
drugaredd  gymmeryd  atto  ei  hun 
enaid  ein  hanwyl  frawd  yma  a 
ymadawodd  o'r  byd,  gan  hynny 
yr  ŷm  ni  yn  rboddi  ei  gorph  ef 
i'r  ddaear,  sef,  daear  i'r  dclaear, 
lludw  i  'r  Uudw,  pridd  i  'r  pridd, 
mewn  gwir  ddi'ogel  obaith  o'r  ad- 
gyfodiad  i  fywyd  tragywyddol, 
trwy  ein  Harglwydd  lesu  Grist  ; 
yr  hwn  a  newidia  ein  corph  gwael 
ni,  fel  y  byddo  yn  gyffelyb  i'w 
gorph  gogoneddus  ef,  o  herwydd 
y  galluog  weithrediad,  trwy  yr 
hwn  y  dichon  efe  ddarostwng 
pob  dim  iddo  ei  hun. 

1  Yna  y  dyxucdir,  neu  y  cenir, 
I  a  glywais  lais  o'r  nef  yn 
dywedyd  wrthyf,  Ysgrif- 
ena,  O  hyn  allan  gwỳnfydedig 
yw  y  meirw  y  rhai  sydd  yn  marw 
yn  yr  Arglwydd :  felly  y  dy  wed 
yr  Yspryd  ;  canys  y  maent  yn 
gorphwyso  oddi  wrth  eu  llafur. 

1  Yna  y  dywed  yr  Offeiriad, 
Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 

Crist,  trugarhâ  wrthym. 
Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 


M 


Yet,  O  Lord  God  most  holy, 
O  Lord  most  mighty,  O  holy 
and  most  merciful  Saviour,  de- 
liver us  not  into  the  bitter  pains 
of  eternal  death. 

Thou  knowest,  Lord,  the  se- 
crets of  our  hearts;  shut  not 
thy  mercifid  ears  to  our  pray- 
er; but  spare  us,  Lord  most 
holy,  O  God  most  mighty,  O 
holy  and  merciful  Saviour,  thou 
most  worthy  Judge  eternal,  suf- 
fer us  not,  at  our  last  hour,  for 
any  pains  of  death,  to  fall  from 
thee. 


1  Then,  while  the  earth  shall  be  east 
upon  the  Body  by  some  standing 
by,  the  Priest  shall  say, 

FORASMUCH  as  it  hath 
pleased  Almighty  God  of 
his  great  mercy  to  take  unto 
himself  the  soul  of  our  dear  bro- 
ther here  departed,  we  therefore 
commit  Ms  body  to  the  ground ; 
earth  to  earth,  ashes  to  ashes, 
dust  to  dust;  in  sure  and  cer- 
tain hope  of  the  Resurrection  to 
eternal  life,  through  our  Lord 
Jesus  Christ ;  who  shall  change 
our  vile  body,  that  it  may  be 
like  unto  his  glorious  body,  ac- 
cording to  the  mighty  working, 
whereby  he  is  able  to  subdue  all 
things  to  himself. 


If  Then  shall  be  said  or  sung, 

I  Heard  a  voice  from  heaven, 
saying  unto  me,  Write,  From 
henceforth  blessed  are  the  dead 
which  die  in  the  Lord:  even  so 
saith  the  Spirit;  for  they  rest 
from  their  labours. 


1Î  Then  the  Priest  sltall  say. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 

Christ,  have  mercy  upon  us. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 


Claddedigaeíh  y  Mat 


EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydded 
dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 
y  rnae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i  ni 
neddyw  ein  bara  beunyddiol.  A 
maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel  y 
maddeuwn  ni  i'n  dyledwŷr.  Ac 
nac  arwain  ni  i  brofedigaeth ; 
Eithr  gwared  ni  rhag  drwg. 
Amen. 

Offeiriad. 

HOLL-alluog  Dduw,  gyd  â'r 
hwn  y  mae  yn  byw  yspryd- 
oedd  y  rhai  a  ymadawsant  oddi 
yma  yn  yr  Arglwydd,  ac  yn  yr 
hwn  y  mae  eneidiau  y  ffydd- 
loniaid,  wedi  darfod  eu  rhydd- 
hâu  oddi  wrth  faich  y  cnawd, 
mewn  llawenydd  a  dedwyddyd  ; 
Yr  ydym  yn  mawr  dd'iolch  i  ti, 
fod  yn  wiw  gennyt  waredu  ein 
bravjd  hwn  allan  o  drueni'r  byd 
pechadurus  hwn  ;  gan  attolygu 
i  ti  ryngu  bodd  it',  o'th  radlawn 
ddaioni,  gyflawni  ar  fyrder  nifer 
dy  etholedigion,  a  phrysuro  dy 
deyrnas ;  modd  y  gallom  ni,  gyd 
â'r  rbai  oil  a  ymadawsant  â'r  byd 
mewn  gwir  ffydd  yn  dy  Enw 
bendigedig,  gaffael  i  ni  ddiwedd 
perffaith,  a  gwỳnfyd  ynghorph 
ac  enaid,  yn  dy  ddidrangc  a'th 
dragywyddologoniant;  trwylesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 

Y  ColeeU 

ODrugarog  Dduw,  Tad  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist,  yr 
hwn  yw  yr  adgyfodiad  a'r  bywyd, 
ym  mha  un  pwy  bynnag  a  gretto, 
a  fydd  byw,  er  iddo  farw ;  a 
phwy  bynnag  a  fo  byw  ac  a 
gretto  ynddo  ef,  ni  bydd  marw 
yn  dragywydd ;  yr  hwn  hefyd 
a'n  dysgodd  (trwy  ei  Apostol 
bendigedig  Sant  Paul)  na  thrist- 
âem,  fel  rhai  heb  obaith,  dros 
y  rhai  a  hunant  ynddo  ef ;  Nyni 
yn  ostyngedig  a  attolygwn  i  ti,  O 
Dad,  ein  cyfodi  ni  o  angau  pech- 


OUR  Father,   which   art  in 
heaven,   Hallowed   be   thy 
Name.      Thy    kingdom     come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As  it 
j  is  in  heaven.    Give  us  this  day 
I  our  daily  bread.     And  forgive 
|  us  our  trespasses,  As  we  forgive 
|  them   that   trespass   against  us. 
And  lead   us   not  into  tempta- 
tion; But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

Priest. 

ALMIGHTY     God,     with 
whom  do  live  the  spirits  of 
them  that  depart  hence  in  the 
|  Lord,  and  with  whom  the  souls 
|  of  the  faithful,  after  they  are  de- 
livered from  the  burden  of  the 
flesh,   are  in  joy   and   felicity ; 
|  We  give  thee  hearty  thanks,  for 
that  it  hath  pleased  thee  to  de- 
liver this  our  brother  out  of  the 
I  miseries  of  this  sinful  world ;  be- 
seeching thee,  that  it  may  please 
I  thee,  of  thy  gracious  goodness, 
shortly  to  accomplish  the  num- 
j  ber  of  thine  elect,  and  to  hasten 
i  thy  kingdom ;  that  we,  with  all 
j  those   that  are   departed  in  the 
[  true   faith   of   thy   holy   Name, 
|  may  have   our  perfect  consum- 
mation and  bliss,  both  in  body 
and    soul,    in    thy    eternal    and 
everlasting   glory ;    through  Je- 
sus Christ  our  Lord.     Amen. 

The  Collect. 

O  Merciful  God,  the  Father 
of  our  Lord  Jesus  Christ, 
who  is  the  resurrection  and  the 
life;  in  whom  whosoever  be- 
lieveth  shall  live,  though  he 
die;  and  whosoever  liveth,  and 
believeth  in  him,  shall  not  die 
eternally  ;  who  also  hath  taught 
us,  by  his  holy  Apostle  Saint 
Paul,  not  to  be  sorry,  as  men 
without  hope,  for  them  that 
sleep  in  him;  We  meekly  be- 
j  seech  thee,  O  Father,  to  raise  us 
!  from  the  death  of  sin  unto  the 


Dîolwch  Gwragedd,  Neu  Eglwysa. 


od  i  fuchedd  cyfiawnder;  fel  y 
bo  i  ni,  wedi  ymado  â'r  fuchedd 
hon,  orphwys  ynddo  ef,  megis  y 
mae  ein  gobaith  fod  ein  brawd 
hwn  ;  ac  ar  yr  adgyfodiad  cyff- 
redin  y  dydd  diweddaf,  ein  caffael 
yn  gymraeradwy  yn  dy  olwg  di, 
a  derbyn  y  fendith  a  ddatgan  dy 
garedig  Fab  yr  amser  hwnnw  i 
bawb  a'r  a'th  ofnant  ac  a'th  gar- 
ant,  gan  ddywedyd,  Deuwch, 
chwi  fendigedig  blant  fy  Nhad, 
meddienwch  y  deyrnas  a  bar- 
ottovvyd  i  chwi  er  pan  seiliwyd 
y  byd:  Caniattâ  hyn,  ni  a  at- 
tolygwn  i  ti,  O  drugarog  Dad, 
trwy  Iesu  Grist  ein  Cyfryngwr 
a'n  Pryniawdwr.    Amen. 

GRAS  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  a  chariad  Duw,  a 
chymdeithas  yr  Yspryd  Glân,  a 
fyddo  gyd  â  ni  oil  byth  byth- 
oedd.    Amen. 


life  of  righteousness ;  that,  when 
we  shall  depart  this  life,  we  may 
rest  in  him,  as  our  hope  is  this 
our  brother  doth;  and  that,  at 
the  general  Resurrection  in  the 
last  day,  we  may  be  found  ac- 
ceptable in  thy  sight;  and  re- 
ceive that  blessing,  which  thy 
well-beloved  Son  shall  then  pro- 
nounce to  all  that  love  and  fear 
thee,  saying,  Come,  ye  blessed 
children  of  my  Father,  receive 
the  kingdom  prepared  for  you 
from  the  beginning  of  the  world: 
Grant  this,  we  beseech  thee,  O 
merciful  Father,  through  Jesus 
Christ,  our  Mediator  and  Re- 
deemer.   Amen. 

HP  HE  grace  of  our  Lord  Je- 
-L  sus  Christ,  and  the  love  of 
God,  and  the  fellowship  of  the 
Holy  Ghost,  be  with  us  all  ever- 
more.   Amen. 


DIOLWCH  GWRAGEDD  AR   OL  ESGOR 
PLANT; 

YR  HWN  A  ELWIR  YN  GYFFREDIN,   RHYDDHAU, 

NEU  EGLWYSA. 


II  Y  IVraig,  ar  ÿr  amser  arferedig  ar  61  esgor,  a  ddaw  Vr  Eglwys  wedi 
ymwisgo  yn  weddus  ,•  ac  yno  y  gostwng  ar  ei  glhiiau  yn  rhyw  le 
cyfaddas,  fel  yr  arferwyd,  neu  megis  y  trefno'r  Or  dinar  it  ac  yna'r 
OJfeiriad  a  ddywed  wrthi, 

FORASMUCH  as  it  hath 
pleased  Almighty  God  of  his 
goodness  to  give  you  safe  deli- 
verance, and  hath  preserved  you 
in  the  great  danger  of  Child- 
birth; you  shall  therefore  give 
hearty  thanks  unto  God,  and  say, 
(H  Then  shall  the  Priest  say  the 
cxvith  Psalm.) 
Dilejci  quoniam. 

I   Am  well  pleased  :  that  the 
Lord  hath  heard   the  voice 
of  my  prayer; 

Z 


YN  gymmaint  a  rhyngu  bodd 
i'r  goruchaf  Dduw  o'i  dda- 
ioni  roddi  i  ti  ryddhâd  ymwar- 
edol,    a'th    gadw    yn    y    mawr 
berygl  wrth  esgor ;  ti  a  dd'folchi 
yn  ewyllysgar  i  Dduw  am  hynny, 
ac  a  ddywedi, 
(II  Yna  y  dyxeed  yr  Offeiriad  y 
Psalm  cxvi.) 
Dilejci  quoniam. 

DA   gennyf  wrando   o'r   Ar- 
ghvydd   :   ar   fy   lief  a'm 
gwedd'iau. 


D'iulwch  Gtvragedd,  Neu  Eglwysa. 


Am  ostwng  o  hono  ei  glust 
attaf  :  am  hynny  llefaf  dros  fy 
nyddiau  arno  ef. 

Gofidion  angau  a'm  cylchyn- 
asant :  a  gofidiau  uíFern  a'm  dal- 
iasant ;  ing  a  blinder  a  gefais. 

Yna  y  gelwais  ar  Enw'r  Ar- 
glwydd  :  Attolwg,  Arglwydd, 
gwared  fy  enaid. 

Graslawn  yw'r  Arglwydd,  a 
chyfiawn  :  a  thosturiol  yw  ein 
Duw  ni. 

Yr  Arglwydd  sydd  yn  cadw  y 
rhai  annichellgar  :  tlodais,  ac  efe 
a'm  hachubodd. 

Dychwel,  O  fy  enaid,  i'th 
orphwysfa  :  canys  yr  Arglwydd 
fu  dda  wrthyt. 

O  herwydd  it'  waredu  fy  enaid 
oddi  wrth  angau  :  fy  Uygaid  oddi 
wrth  ddagrau,  a'm  traed  rhag 
llithro. 

Rhodiaf  o  flaen  yr  Arglwydd 
yn  nhir  y  rhai  byw. 

Credais,  am  hynny  y  Ueferais 
cystuddiwyd  fi  yn  ddirfawr. 

Mi  a  ddywedais  yn  fy  ffrwst 
Pob  dyn  sy  gelwyddog. 

Beth   a   dalaf  i'r  Arglwydd 
am  ei  holl  ddoniau  i  mi  ? 

Ph'íol  iachawdwriaeth  a  gym- 
meraf  :  ac  ar  Enw'r  Arglwydd 
y  galwaf. 

Talaf  fy  addunedau  i'r  Ar- 
glwydd :  yn  awr  yngwýdd  ei 
holl  bobl  ; 

Ynghynteddoedd  tŷ '  r  Ar- 
glwydd :  yn  dy  ganol  di,  O  Je- 
rusalem.   Molwch  yr  Arglwydd. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.  Amen. 

Neu,  Psal.cxxvii.  Nisi  Dominus. 

OS  yr  Arglwydd  nid  adeilada 
y  tŷ,  ofer  y  llafuria  ei  adeil- 
adwŷr  wrtho  :  os  yr  Arglwydd 


That  he  hath  inclined  his  ear 
unto  me  :  therefore  will  I  call 
upon  him  as  long  as  I  live. 

The  snares  of  death  compassed 
me  round  about  :  and  the  pains 
of  hell  gat  hold  upon  me. 

I  found  trouble  and  heaviness, 
and  I  called  upon  the  Name  of 
the  Lord  :  O  Lord,  I  beseech 
thee,  deliver  my  soul. 

Gracious  is  the  Lord,  and 
righteous  :  yea,  our  God  is  mer- 
ciful. 

The  Lord  preserveth  the  sim- 
ple :  I  was  in  misery,  and  he 
helped  me. 

Turn  again  then  unto  thy  rest, 

0  my  soul  :  for  the  Lord  hath 
rewarded  thee. 

And  why  ?  thou  hast  deliver- 
ed my  soul  from  death  :  mine 
eyes  from  tears,  and  my  feet 
from  falling. 

I  will  walk  before  the  Lord  : 
in  the  land  of  the  living. 

I  believed,  and  therefore  will 

1  speak  ;  but  I  was  sore  trou- 
bled :  I  said  in  my  haste,  All 
men  are  liars. 

What  reward  shall  I  give  un- 
to the  Lord  :  for  all  the  benefits 
that  he  hath  done  unto  me  ? 

I  will  receive  the  cup  of  sal- 
vation :  and  call  upon  the  Name 
of  the  Lord. 

I  will  pay  my  vows  now  in 
the  presence  of  all  his  people  : 
in  the  courts  of  the  Lord's 
house,  even  in  the  midst  of 
thee,  O  Jerusalem.  Praise  the 
Lord. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

Or,  Psal.  cxxvii.  Nisi  Dominus. 

EXCEPT  the  Lord  build  the 
house  :  their  labour  is  but 
lost  that  build  it. 


Dìolwch  Gwragedd,  Neu  Egtwysa. 


ni  cheidw'r  ddinas,  ofer  y  gwyl- 
ia'r  ceidwad. 

Ofer  i  chwi  fore-godi,  myned 
yn  hwyr  i  gysgu,  bwytta  bara 
gofidiau :  felly  y  rhydd  efe  hûn 
i'w  anwylyd. 

"Wele,  plant  ydynt  etifeddiaeth 
yr  Arglwydd  :  ei  wobr  ef  yw 
ffrwyth  y  groth. 

Fel  y  roae  saetbau  yn  llaw 
y  cadarn  :  felly  y  mae  plant 
ieuengctid. 

Gwỳn  ei  fyd  y  grwr  a  lanwodd 
ei  gawell  saethau  â  hwynt :  ni's 
gwaradwyddir  hwy  pan  ym- 
ddiddanant  â'r  gelynion  yn  y 
porth. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 

y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 

wastad  :  yn  oes  oesoedd.    Amen. 

t  Yna  y  dyn-ed  yr  OJeiriad, 

Gwedd'iwn. 

Arglwydd,  trugarhà  wrthym. 
Crist,  trugarhâ  wrthym. 

Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydded 
dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 
y  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i  ni 
heddyw  ein  bara  beunyddiol.  A 
maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel  y 
maddeuwn  ni  i'n  dyledwŷr.  Ac 
nac  arwain  ni  i  brofedigaeth ; 
Eithr  gwared  ni  rhag  drwg: 
Canys  eiddot  ti  yw'r  deyrnas, 
A'r  gallu,  A'r  gogoniant,  Yn  oes 
oesoedd.     Amen. 

Gweinidog.  Arglwydd,  cadw 
dy  wasanaeth-wraig  hon. 

Atteb.  Yr  hon  sydd  yn  ym- 
ddiried  ynot. 

Gweinidog.  Bydd  iddi  yn  dŵr 
cadarn ; 

Atteb.  Rhag  wyneb  ei  gel- 
yn. 


Except  the  Lord  keep  the 
city  :  the  watchman  waketh 
but  in  vain. 

It  is  but  lost  labour  that  ye 
haste  to  rise  up  early,  and  so 
late  take  rest,  and  eat  the  bread 
of  carefulness  :  for  so  he  giveth 
his  beloved  sleep. 

Lo,  children  and  the  fruit  of 
the  womb  :  are  an  heritage  and 
gift  that  cometh  of  the  Lord. 

Like  as  the  arrows  in  the  hand 
of  the  giant  :  even  so  are  the 
young  children. 

Happy  is  the  man  that  hath 
his  quiver  full  of  them  :  they 
shall  not  be  ashamed  when  they 
speak  with  their  enemies  in  the 
gate. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost  ; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

H  Then  the  Priest  shall  say, 
Let  us  pray. 

Lord,  have  mercy  upon  us. 
Christ,  have  mercy  upon  us. 

Lord,  have  mercy  upon  us. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  us  this 
day  our  daily  bread.  And  for- 
give us  our  trespasses,  As  we  for- 
give them  that  trespass  against 
us.  And  lead  us  not  into  tempta- 
tion ;  But  deliver  us  from  evil : 
For  thine  is  the  kingdom,  The 
power,  and  the  glory,  For  ever 
and  ever.    Amen. 

Minister.  O  Lord,  save  this 
woman  thy  servant; 

Answer.  Who  putteth  her 
trust  in  thee. 

Minister.  Be  thou  to  her  a 
strong  tower ; 

Answer.  From  the  face  of  her 
enemy. 

Z2 


Y  Comminasirvn. 


Gweinidog.   Arglwydd,  erglyw 
ein  gweddi'au. 

Atteb.    A  deued  ein  lief  hyd 
attat. 

Gweinidog.    Gweddi'wn. 

HOLL-alluog  Dduw,  nyni  yn 
ostyngedig  a  ddiolchwn  i 
ti,  ryngu  bodd  it'  waredu  dy 
wasanaeth-wraig  hon  oddi  wrth 
y  mawr  boen  a'r  perygl  ar  En- 
edigaeth  Dyn  bach ;  Caniattâ, 
ni  a  attolygwn  i  ti,  drugaroccaf 
Dad,  allu  o  honi,  trwy  dy  gyn- 
horthwy  di,  fyw  yn  ffyddlon, 
a  rhodio  yn  ol  dy  ewyllys  di 
yn  y  fuchedd  bresennol  hon,  a 
hefyd  bod  yn  gyfrannog  o'r  go- 
goniant  tragywyddol  yn  y  by- 
wyd  a  ddaw ;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd 


Minister.     Lord,     hear    our 
prayer. 

Answer.  And  let  our  cry  come 
unto  thee. 

Minister.     Let  us  pray. 

O  Almighty  God,  we  give 
thee  humble  thanks  for 
that  thou  hast  vouchsafed  to 
deliver  this  woman  thy  servant 
from  the  great  pain  and  peril 
of  Child-birth;  Grant,  we  be- 
seech thee,  most  merciful  Fa- 
ther, that  she,  through  thy 
help,  may  both  faithfully  live, 
and  walk  according  to  thy  will, 
in  this  life  present;  and  also 
may  be  partaker  of  everlast- 
ing glory  in  the  life  to  come; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 


Amen, 

U  Rhaid  i'r  Wraig  a  ddtli  dalu  D'iolch,  offrymmur  Offrymmau  dcfodol ; 
ac  o  bydd  Cymmun,  ia-wn  yxv  iddi  gymmeryd  y  Cymmun  bendigedig. 


Y    COMMINASIWN. 

Neu,  Gyhoeddiad  Digofaint  a  Barnedigaethau  Duw  yn  erbyn  Pech- 
aduriaid:  gyd  ârhyw  Weddi'au  i'w  harfer  ar  y  Dydd  Cyntaf  o'r 
Garawys,  ac  ar  Amserau  eraill,  megis  y  trefno  yr  Ordinari. 

1  Ar  ol  y  Foreol  Weddi,  ar  dd'fwedd  y  Litani  yn  ol  y  modd  arferedig, 
yr  Oýèiriad,  yn  y  lie  y  darllcnir  y  Gwasanaeth,  neu  yn  y  Puljjud,  a 
ddywed, 


YBrodyr,  yn  y  Brif  Eglwys 
gynt,  yr  oedd  disgyblaeth 
dduwiol,  nid  amgen  na  bod  yn 
nechreu'r  Garawys,  roi  cyfryw 
ddynion  ag  oeddynt  bechadur- 
iaid  cyhoedd,  i  benyd  cyhoedd, 
a'u  poeni  yn  y  byd  yma,  modd 
y  byddai  eu  heneidiau  gadwedig 
yn  nydd  yr  Arglwydd  ;  ac  fel 
y  gallai  eraill,  wedi  eu  rhybudd- 
io  trwy  eu  hesampl  hwy,  fod  yn 
fwy  ofnus  i  wneuthur  ar  gam. 

Yn  lie  hynny  (hyd  onid  ad- 
newydder  y  ddywededig  ddis- 
gyblaeth,  yr  hyn  sydd  i'w  fawr 
ddymuno)  fe  dybiwyd  fod  yn 
dda,  yr  amser  hwn  (yn  eich 
gŵydd    chwi    oil)    ddarllain    yr 


BRETHREN,  in  the  Pri- 
mitive Church  there  was 
a  godly  discipline,  that,  at  the 
beginning  of  Lent,  such  persons 
as  stood  convicted  of  notorious 
sin  were  put  to  open  penance, 
and  punished  in  this  world, 
that  their  souls  might  be  saved 
in  the  day  of  the  Lord;  and 
that  others,  admonished  by  their 
example,  might  be  the  more 
afraid  to  offend. 

Instead  whereof,  (until  the 
said  discipline  may  be  restored 
again,  which  is  much  to  be 
wished,)  it  is  thought  good,  that 
at  this  time  (in  the  presence 
of  vou  all)  should  be  read  the 


Y  Commlnasiivn. 


Ymadroddion  cyfFredin  ofelldith- 
ion  Duw  yn  erbyn  pechaduriaid 
anedifeiriol,  y  rhai  a  gasglwyd 
allan  o'r  seithfed  bennod  ar 
hugain  o  Deuteronomium,  a 
lleoedd  eraill  o'r  Ysgrythyr  Lân; 
a  bod  i  chwi  atteb  i  bob  ymad- 
rodd,  Amen:  fel,  gwedi  eicb 
rhybuddio  am  fawr  ddigllonder 
Duw  yn  erbyn  pechaduriaid, 
y  'ch  cyffYôer  yn  gynt  i  ddifrifol 
a  gwir  edifeirwch;  ac  y  rhod- 
ioch  yn  fwy  d'fesgeulus  y  dydd- 
iau  enbyd  hyn ;  gan  gilio  oddi 
wrth  gyfryw  feiau  ag  yr  ydych 
chwi  yn  sicrhâu  â'ch  geneuau 
eich  hunain,  fod  melldith  Duw 
yn  ddyledus  am  danynt. 

MELLDIGEDIG  ywr  hwn 
a    wnel    ddelw   gerfiedig 
neu  doddedig,  i'w  haddoli. 
II  Ä'r  Bobl  a  attebant  ac  a  ddyxed- 
ant,  Amen. 

Gweinidog.  Melldigedig  yw'r 
hwn  a  felldithio  ei  dad  neu  ei  fam. 

Atteb.    Amen. 

Gweinidog.  Melldigedig  yw'r 
hwn  a  symmudo  derfyn  tir  ei 
gymmydog. 

Atteb.    Amen. 

Gweinidog.  Melldigedig  yw'r 
hwn  a  baro  i'r  dall  gyfeiliorni 
allan  o'i  ffordd. 

Atteb.    Amen. 

Gweinidog.  Melldigedig  yw'r 
hwn  a  ŵyro  fam  y  di'eithr,  yr 
amddifad,  a'r  weddw. 

Atteb.    Amen. 

Gweinidog.  Melldigedig  yw'r 
hwn  a  darawo  ei  gymmydog  yn 
ddirgel. 

Atteb.    Amen. 

Gweinidog.  Melldigedig  yw'r 
hwn  a  orweddo  gyd  â  gwraíg  ei 
gymmydog. 

Atteb.    Amen. 

Gweinidog.  Melldigedig  yw'r 
hwn  a  gymmero  wobr  er  di'en- 
eidio  gwirion. 

Atteb.    Amen. 


general  sentences  of  God  s  curs- 
ing against  impenitent  sinners, 
gathered  out  of  the  seven  and 
twentieth  Chapter  of  Deute- 
ronomy, and  other  places  of 
Scripture;  and  that  ye  should 
answer  to  every  Sentence,  A- 
men:  To  the  intent  that,  being 
admonished  of  the  great  indig- 
nation of  God  against  sinners, 
ye  may  the  rather  be  moved 
to  earnest  and  true  repentance ; 
and  may  walk  more  warily  in 
these  dangerous  days;  fleeing 
from  such  Wees,  for  which  ye 
affirm  with  your  own  mouths 
the  curse  of  God  to  be  due. 


CURSED    is  the  man  that 
maketh  any  carved  or  mol- 
ten image,  to  worship  it. 
ÍI  And  the  people  shall  ansu-er  and 
say,  Amen. 

Minister.  Cursed  is  he  that 
curseth  his  father  or  mother. 

Answer.    Amen. 

Minister.  Cursed  is  he  that 
removeth  his  neighbour's  land- 
mark. 

Answer.    Amen. 

Minister.  Cursed  is  he  that 
maketh  the  blind  to  go  out  of 
his  way. 

Answer.    Amen. 

Minister.  Cursed  is  he  that 
perverteth  the  judgement  of  the 
stranger,  the  fatherless,  and  wi- 
dow. 

Answer.    Amen. 

Minister.  Cursed  is  he  that 
smiteth  his  neighbour  secretly. 

Answer.    Amen. 

Minister.  Cursed  is  he  that 
lieth  with  his  neighbour's  wife. 

Answer.    Amen. 

Minister.  Cursed  is  he  that 
taketh  reward  to  slay  the  in- 
nocent. 

Answer.    Amen. 


Y  Comminasiwn. 


Gweinidog.  Melldigedig  yw'r 
hwn  a  roddo  ei  ymddiried  mewn 
dyn,  ac  a  gymmero  ddyn  yn 
amddiffyn  iddo,  ac  yn  ei  galon  a 
gilio  oddi  wrth  yr  Arglwydd. 

Atteb.    Amen. 

Gweinidog.  Melldigedig  yw'r 
annhrugarog,  y  godinebus,  a'r 
rhai  a  dorrant  briodas,  a'r  cyb- 
yddion,  addolwŷr  delwau,  en- 
llibwỳr,  meddwon,a'r  crib-ddeil- 
wŷr. 

Atteb.    Amen. 

Gweinidog. 

YN  awr,  yn  gymmaint  a'u 
bod  hwy  oil  yn  felldigedig 
(fel  y  tystia  Dafydd  brophwyd) 
y  rhai  sydd  yn  myned  ar  gyf- 
eiliorn  oddi  wrth  orchymynion 
Duw;  moeswch  i  ni  (gan  goflo 
y  farn  ofnadwy  sy  goruwch 
ein  pennau,  ac  yn  wastad  ar 
syrthio  arnom)  ymchwelyd  at 
ein  Harglwydd  Dduw  â  phob 
cystudd,  a  gostyngeiddrwydd 
calon  ;  gan  gwynfan  a  galaru 
oblegid  ein  buchedd  bechad- 
urus,  gan  gydnabod  a  chyffesu 
ein  camweddau,  a  cheisio  dwyn 
ffrwythau  addas  i  edifeirwch. 
Canys  yr  awr  hon  y  mae'r  fwy- 
all  wedi  ei  gosod  ar  wreiddyn  y 
preniau;  fel  y  torrir  i  lawr,  ac 
y  bwrir  yn  tân,  bob  pren  nad 
yw  yn  dwyn  ffrwyth  da.  Peth 
ofnadwy  yw  syrthio  yn  nwylaw 
y  Duw  byw !  Efe  a  wlawia  ar  yr 
annuwiolion,  faglau,  tân  a  brwm- 
stan,  a  phoeth-wỳnt  ystorm- 
us :  dyma  ran  eu  phi'ol  hwynt. 
Canys  wele,  y  mae'r  Arglwydd 
yn  dyfod  allan  o'i  fangre,  i  ym- 
weled  âg  anwiredd  preswylwŷr 
y  ddaear.  Ond  pwy  a  oddef 
ddydd  ei  ddyfodiad  ef  ?  a  phwy 
a  saif  pan  ymddangoso  efe?  Ei 
wỳntyll  sydd  yn  ei  law:  ac  efe 
a  lwyr-lanhâ  ei  lawr-dymu,  ac 
a  gasgl  ei  wenith  i'w  ysgubor; 
eithr   yr  us  a  lysg   efe   à   than 


Minister.  Cursed  is  he  that 
putteth  his  trust  in  man,  and 
taketh  man  for  his  defence,  and 
in  his  heart  goeth  from  the 
Lord. 

Answer.    Amen. 

Minister.  Cursed  are  the  un- 
merciful, fornicators,  and  adul- 
terers, covetous  persons,  idola- 
ters, slanderers,  drunkards,  and 
extortioners. 

Answer.    Amen. 

Minister. 

NOW  seeing  that  all  they 
are  accursed  (as  the  pro- 
phet David  beareth  witness) 
who  do  err  and  go  astray  from 
the  commandments  of  God;  let 
us  (remembering  the  dreadful 
judgement  hanging  over  our 
heads,  and  always  ready  to  fall 
upon  us)  return  unto  our  Lord 
God,  with  all  contrition  and 
meekness  of  heart;  bewailing 
and  lamenting  our  sinful  life, 
acknowledging  and  confessing 
our  offences,  and  seeking  to 
bring  forth  worthy  fruits  of 
penance.  For  now  is  the  ax 
put  unto  the  root  of  the  trees, 
so  that  every  tree  that  bringeth 
not  forth  good  fruit  is  hewn 
down,  and  cast  into  the  fire. 
It  is  a  fearful  thin»  to  fall 
into  the  hands  of  the  living 
God:  he  shall  pour  down  rain 
upon  the  sinners,  snares,  fire 
and  brimstone,  storm  and  tem- 
pest; this  shall  be  their  portion 
to  drink.  For  lo,  the  Lord  is 
come  out  of  his  place  to  visit 
the  wickedness  of  such  as  dwell 
upon  the  earth.  But  who  may 
abide  the  day  of  his  coming? 
Who  shall  be  able  to  endure 
when  he  appeareth?  His  fan  is 
in  his  hand,  and  he  will  purge 
his  floor,  and  gather  his  wheat 
into  the  barn ;  but  he  will  burn 


Y  Comminashvn. 


anniffockladwy.  Dydd  yr  Ar- 
glwydd a  ddaw  fel  lleidr  yn  y 
nos:  a  phan  ddywedant,  Tang- 
nefedd,  a  di'ogelwch ;  yna  y 
mae  dinystr  disymm  wth  yn  dyfod 
ar  eu  gwarthaf,  megis  gwewyr 
esgor  ar  un  a  fo  beichiog ;  ac  ni 
ddi'angant  hwy  ddim.  Yna  yr 
ymddengys  llidiowgrwydd  Duw 
yn  nydd  y  digofaint,  yr  hwn  a 
ddarfu  i  bechaduriaid  anhydyn 
ei  bentyrru  ar  eu  gwarthaf  eu 
hunain,  trwy  gyndynrwydd  eu 
calonnau ;  y  rhai  a  dd'iystyr- 
asant  ddaioni,  dibddefgarwch, 
ac  ymaros  Duw,  ac  yntau  yn 
eu  galw  hwy  yn  wastad  i  edif- 
eirwch.  Yna  y  galwant  arnaf 
(raedd  yr  Arglwydd)  ond  ni 
wrandawaf ;  yn  fore  y'm  ceisiant, 
ond  ni'm  cânt:  a  hynny,  o  her- 
wydd  mai  cas  fu  ganddynt  wy- 
bodaeth,  ac  na  ddewisasant  ofn 
yr  Arglwydd;  ond  casâu  fy 
nghyngor,  a  dirmygu  fy  ngher- 
ydd.  Yna  y  bydd  yn  rhỳ  hwyr 
euro,  wedi  cau'r  drws ;  ac  yn 
rbŷ  hwyr  galw  am  drugaredd, 
pan  yw  amser  cyfiawnder.  Och, 
mor  aruthrol  lief  y  farn  gyf- 
iawnaf  a  draethir  arnynt  hwy 
pan  ddywedir  wrthynt,  Eweh, 
chwi  y  rhai  melldigedig,  i'r  tân 
tragywyddol,  yr  hwn  a  barotto- 
wyd  i  ddiafol  ac  i'w  angylion ! 
Am  hynny,  frodyr,  ymochelwn 
mewn  pryd,  tra  parhao  dydd  yr 
iachawdwriaeth :  canys  y  mae'r 
nos  yn  dyfod,  pan  na  ddichon 
neb  weithio.  Eithr  tra  fyddo 
gennym  oleuni,  credwn  yn  y 
goleuni,  a  rhodiwn  fel  plant  y 
goleuni  ;  rhag  ein  bwrw  i'r 
tywyllwch  eithaf,  lie  y  mae 
wylofain  a  rhingcian  dannedd. 
Na  cham-arferwn  ddaioni  Duw, 
yr  hwn  sydd  yn  ein  galw  yn 
drugarog  i  wellhàu ;  ac,  o'i 
anfeidrol  dosturi,  yn  addaw  i 
ni  faddeuant  am  a  aeth  heibio, 
os    nyni   (â  chalon   berffaith  a 


the  chaff  with  unquenchable 
fire.  The  day  of  the  Lord  com- 
eth  as  a  thief  in  the  night:  and 
when  men  shall  say,  Peace,  and 
all  things  are  safe,  then  shall 
sudden  destruction  come  upon 
them,  as  sorrow  cometh  upon 
a  woman  travailing  with  child, 
and  they  shall  not  escape.  Then 
shall  appear  the  wrath  of  God 
in  the  day  of  vengeance,  which 
obstinate  sinners,  through  the 
stubbornness  of  their  heart,  have 
heaped  unto  themselves;  which 
despised  the  goodness,  patience, 
and  long-sufferance  of  God, 
when  he  calleth  them  continu- 
ally to  repentance.  Then  shall 
they  call  upon  me,  (saith  the 
Lord,)  but  I  will  not  hear;  they 
shall  seek  me  early,  but  they 
shall  not  find  me ;  and  that,  be- 
cause they  hated  knowledge, 
and  received  not  the  fear  of 
the  Lord,  but  abhorred  my 
counsel,  and  despised  my  cor- 
rection. Then  shall  it  be  too 
late  to  knock  when  the  door 
shall  be  shut;  and  too  late  to 
cry  for  mercy  when  it  is  the 
time  of  justice.  O  terrible  voice 
of  most  just  judgement,  which 
shall  be  pronounced  upon  them, 
when  it  shall  be  said  unto  them, 
Go,  ye  cursed,  into  the  fire  ever- 
lasting, which  is  prepared  for 
the  devil  and  his  angels.  There- 
fore, brethren,  take  we  heed 
betime,  while  the  day  of  salva- 
tion lasteth  ;  for  the  night  com- 
eth, when  none  can  work.  But 
let  us,  while  we  have  the  light, 
believe  in  the  light,  and  walk  as 
children  of  the  light;  that  we 
be  not  cast  into  utter  darkness, 
where  is  weeping  and  gnashing 
of  teeth.  Let  us  not  abuse  the 
goodness  of  God,  who  calleth 
us  mercifully  to  amendment, 
and  of  his  endless  pity  promis- 
eth  us  forgiveness  of  that  which 


Y  Comminasìwn 


chywir)  a  ddychwelwn  atto  ef. 
Canys,  er  bod  ein  pechodau  ni 
cyn  goched  a'r  ysgarlad,  hvvy  a 
ant  cyn  wỳnned  a'r  eira;  ac  er 
eu  bod  fel  y  porphor,  etto  hwy 
fyddant  cyn  wynned  a'r  gwlan. 
Dychwelwch  a  throwch  (niedd 
yr  Arglwydd)  oddi  wrth  eicb 
boll  gamweddau,  fel  na  byddo 
eich  anwiredd  yn  dramgwydd  i 
chwi.  Bwriwch  oddi  wrthych  eich 
holl  gamweddau  y  camweddas- 
och  ynddynt ;  a  gwnewch  iwch' 
galonnau  newydd,  ac  yspryd 
newydd:  canys  paham,  tŷ  Is- 
rael, y  byddwch  feirw?  canys 
nid  oes  ewyllys  gennyf  i  farwol- 
aeth  y  marw,  medd  yr  Arglwydd 
Dduw.  Dychwelwch  gan  hynny, 
a  byw  fyddwch.  Er  pechu  o 
honom,  etto  y  mae  i  ni  Eiriolwr 
gyd  a'r  Tad,  Iesu  Grist  y  cvf- 
iawn ;  ac  efe  yw'r  iawn  dros  ein 
pechodau  ni.  Canys  efe  a  arch- 
ollwyd  am  ein  camweddau  ni,  ac 
a  ddrylliwyd  am  ein  hanwiredd- 
au  ni.  Ymchwelwn  am  hynny 
atto  ef,  yr  hwn  yw  trugarog 
dderbyniwr  pob  pechadur  gwir 
edifeiriol :  gan  gwbl-gredu  ei 
fod  ef  yn  barod  i'n  derbyn,  ac 
yn  oreu  ei  ewyllys  i  faddeu  i 
ni,  os  deuwn  atto  mewn  ffydd- 
lon  edifeirwch  ;  os  nyni  a  ym- 
ostyngwn  iddo,  ac  a  rodiwn  o 
hyn  allan  yn  ei  ffyrdd  ef;  os 
nyni  a  gymmerwn  ei  iau  es- 
mwyth  ef,  a'i  faich  ysgafn  ar- 
nom,  i'w  ganlyn  ef  mewn  gos- 
tyngeiddrwydd,  d'ioddefgarwch, 
a  chariad  perffaith,  a  bod  o  honom 
yn  drefnedig  wrth  lywodraeth  ei 
Yspryd  Glân  ef;  gan  geisio  yn 
wastad  ei  ogoniant,  a'i  wasan- 
aethu  yn  ddyladwy  yn  ein  gal- 
wedigaeth,  gyd  à  d'iolchgarwch. 
Oshyn  awnawn,Crista'n  gwared 
ni  oddi  wrth  felldith  y  gyfraith, 
ac  oddi  wrth  y  felldith  eithaf  a 
ddisgyn  ar  y  sawl  a  fyddant  ar  y 
Haw  aswy;  ac  efe  an  gesyd  ni 


is  past,  if  with  a  perfect  and 
true  heart  we  return  unto  him. 
For  though  our  sins  be  as  red  as 
scarlet,  they  shall  be  made  white 
as  snow;  and  though  they  be 
like  purple,  yet  they  shall  be 
made  white  as  wool.  Turn  ye 
(saith  the  Lord)  from  all  your 
wickedness,  and  your  sin  shall 
not  be  your  destruction:  Cast 
away  from  you  all  your  ungod- 
liness that  ye  have  done:  Make 
you  new  hearts,  and  a  new  spi- 
rit: 'Wherefore  will  ye  die,  O 
ye  house  of  Israel,  seeing  that  I 
have  no  pleasure  in  the  death  of 
him  that  dieth,  saith  the  Lord 
God?  Turn  ye  then,  and  ye 
shall  live.  Although  we  have 
sinned,  yet  have  we  an  Advocate 
with  the  Father,  Jesus  Christ 
the  righteous ;  and  he  is  the 
propitiation  for  our  sins.  For  he 
was  wounded  for  our  offences, 
and  smitten  for  our  wickedness. 
Let  us  therefore  return  unto 
him,  who  is  the  merciful  re- 
ceiver of  all  true  penitent  sin- 
ners ;  assuring  ourselves  that 
he  is  ready  to  receive  us,  and 
most  willing  to  pardon  us,  if 
we  come  unto  him  with  faith- 
ful repentance;  if  we  submit 
ourselves  unto  him,  and  from 
henceforth  walk  in  his  ways  ; 
if  we  will  take  his  easy  yoke, 
and  light  burden  upon  us,  to 
follow  him  in  lowliness,  pati- 
ence, and  charity,  and  be  or- 
dered by  the  governance  of  his 
Holy  Spirit ;  seeking  always  his 
glory,  and  serving  him  duly  in 
our  vocation  with  thanksgiving: 
This  if  we  do,  Christ  will  de- 
liver us  from  the  curse  of  the 
law,  and  from  the  extreme  male- 
diction which  shall  light  upon 
them  that  shall  be  set  on  the 
left  hand ;  and  he  will  set  us 
on  his  right  hand,  and  give  us 
the  gracious  benediction  of  his 


Y  Comminashvn. 


ar  ei  ddeheulaw,  ac  a  ddyry  i  ni 

wỳnfydedig  fendith  ei  Dad  ;  gan 

orchymyn  i  ni  gymmeryd  medd- 

iant  yn  ei  ogoneddus   deyrnas: 

i'r  hon  poed  teilwng  ganddo  ein 

dwyn  ni  i  gŷd  oil,  er  ei  anfeidrol 

drugaredd.    Amen. 

1f  Yna  y  gostyngant  lawb  ar  eu  glin- 

iait,  «V  OJf'eiriad  a'r  Ysgolheigion 

ar  eu  gliniau  (yn  y  fan  lie  maent 

arfereaig  a  dyivedyd  y  Litani)  a 

ddywedant  y  Psalm  hon. 

Miserere  met,  Deus.     Psal.  li. 

TRUGARHA  wrthyf,  O 
Dduw,  yn  ol  dy  drugar- 
owgrwydd  :  yn  ol  lli'aws  dy 
dosturiaethau,  dilea  fy  anwir- 
eddau. 

Golch  fi  yn  llwyr-ddwys  oddi 
wrth  fy  anwiredd  :  a  glanhâ  fi 
oddi  wrth  fy  rahechod. 

Canys  yr  wyf  yn  cydnabod  fy 
nghamweddau  :  a'm  pechod  sydd 
yn  vvastad  ger  fy  mron. 

Yn  dy  erbyn  di,  dydi  dy  hun- 
an,  y  pechais,  ac  y  gwneuthum 
y  drwg  hwn  yn  dy  olwg  :  fel 
y'th  gyfiawnhâer  pan  leferych, 
ac  y  byddit  bur  pan  farnech. 

Wele,  mewn  anwiredd  y'm 
lluniwyd  :  ac  mewn  pechod  y 
beichiogodd  fy  mam  arnaf. 

Wele,  ceraist  wirionedd  oddi 
mewn  :  a  pheri  i  mi  wybod 
doethineb  yn  y  dirgel. 

Glanhâ  fi  âg  isop,  a  mi  a  lan- 
heir  :  golch  fi,  a  byddaf  wỳn- 
nach  nâ'r  eira. 

Par  i  mi  glywed  gorfoledd  a 
llawenydd  :  fel  y  llawenycho'r 
esgyrn  a  ddrylliaist. 

Cuddia  dy  wyneb  oddi  wrth 
fy  mhechodau  :  a  dilea  fy  holl 
anwireddau. 

Crea  galon  lân  ynof,  O  Dduw  : 
ac  adnewydda  yspryd  uniawn 
o'm  mewn. 

Na  fwrw  fi  ymaith   oddi  ger 


Father,  commanding  us  to  take 
possession  of  his  glorious  king- 
dom :  Unto  which  he  vouchsafe 
to  bring  us  all,  for  his  infinite 
mercy.    Amen. 


f  Then  shall  they  all  kneel  upon  their 
knees,  and  the  Priest  and  Clerks 
kneeling  (in  the  place  where  they 
arc  accustomed  to  say  the  Litany) 
shall  say  this  Psalm. 
Miserere  mei,  Deus.     Psal.  li. 

HAVE  mercy  upon  me,  O 
God,  after  thy  great  good- 
ness :  according  to  the  multi- 
tude of  thy  mercies  do  away 
mine  offences. 

Wash  me  throughly  from  my 
wickedness  :  and  cleanse  me 
from  my  sin. 

For  I  acknowledge  my  faults  : 
and  my  sin  is  ever  before  me. 

Against  thee  only  have  I  sin- 
ned, and  done  this  evil  in  thy 
sight  :  that  thou  mightest  be 
justified  in  thy  saying,  and  clear 
when  thou  art  judged. 

Behold,  I  was  shapen  in  wic- 
kedness :  and  in  sin  hath  my 
mother  conceived  me. 

But  lo,  thou  requirest  truth 
in  the  inward  parts  :  and  shalt 
make  me  to  understand  wisdom 
secretly. 

Thou  shalt  purge  me  with 
hyssop,  and  I  shall  be  clean  : 
thou  shalt  wash  me,  and  I  shall 
be  whiter  than  snow. 

Thou  shalt  make  me  hear  of 
joy  and  gladness  :  that  the 
bones  which  thou  hast  broken 
may  rejoice. 

Turn  thy  face  away  from 
my  sins  :  and  put  out  all  my 
misdeeds. 

Make  me  a  clean  heart,  O 
God  :  and  renew  a  right  spirit 
within  me. 

Cast  me  not  away  from  thy 


Y  Co 


mminasitvn. 


dy  iron  :  ac  na  chymmer  dy  Ys- 
pryd  Sanctaidd  oddi  wrthyf. 

Dyro  drachefn  i  mi  orfoledd 
dy  iachawdwriaeth  :  ac  â'th  hael 
Yspryd  cynnal  fi. 

Yna  y  dysgaf  dy  ffyrdd  i  rai 
anwir  :  a  phechaduriaid  a  droir 
attat. 

Gwared  fi  oddi  wrth  waed,  O 
Dduw,  Duw  fy  iachawdwriaeth  : 
am  tafod  a  gân  yn  llafar  am  dy 
gyfiawnder. 

Arglwydd,  agor  fy  ngwefus- 
au  :  a'm  genau  a  fynega  dy 
foliant. 

Canys  ni  chwennychi  aberth  ; 
pe  amgen,  mi  a'i  rhoddwn  : 
poeth-offrwm  ni  fynni. 

Aberthau  Duw  ydynt  yspryd 
drylliedig  :  calon  ddrylliog  gys- 
tuddiedig,  O  Dduw,  ni  dclir- 
mygi. 

Gwna  ddaioni  yn  dy  ewyllys- 
garwch  i  S'ion  :  adeilada  furiau 
Jerusalem. 

Yna  y  byddi  foddlon  i  eb- 
yrth  cyfiawnder,  i  boeth-ofFrwm 
ac  aberth  llosg  :  yna  yr  offrym- 
mant  fustych  ar  dy  allor. 


Gogoniant  i'rTad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 

Atteb.  Megis  yr  oedd  yn  y 
dechreu,  y  mae  yr  awr  hon, 
ac  y  bydd  yn  wastad  :  yn  oes 
oesoedd.    Amen. 

Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 

Crist,  trugarhâ  wrthym. 
Arglwydd,  trugarhà  wrthym. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deueddy  deyrnas.  Bydded 
dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Megis 
y  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i 
ni  heddyvv  ein  bara  beunyddiol. 
A  maddeu  i  ni  ein  dyledion, 
Fel    y    maddeuvvn    ni    i'n    dy- 


presence  :  and  take  not  thy  holy 
Spirit  from  me. 

O  give  me  the  comfort  of 
thy  help  again  :  and  stablish  me 
with  thy  free  Spirit. 

Then  shall  I  teach  thy  ways 
unto  the  wicked  :  and  sinners 
shall  be  converted  unto  thee. 

Deliver  me  from  blood- 
guiltiness,  O  God,  thou  that  art 
the  God  of  my  health  :  and  my 
tongue  shall  sing  of  thy  right- 
eousness. 

Thou  shalt  open  my  lips,  O 
Lord  :  and  my  mouth  shall  shew 
thy  praise. 

For  thou  desirest  no  sacri- 
fice, else  would  I  give  it  thee  : 
but  thou  delightest  not  in  burnt- 
offerings. 

The  sacrifice  of  God  is  a  trou- 
bled spirit  :  a  broken  and  con- 
trite heart,  O  God,  shalt  thou 
not  despise. 

O  be  favourable  and  gracious 
unto  Sion  :  build  thou  the  walls 
of  Jerusalem. 

Then  shalt  thou  be  pleased 
with  the  sacrifice  of  righteous- 
ness, with  the  burnt- offerings 
and  oblations  :  then  shall  they 
offer  young  bullocks  upon  thine 
altar. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost  ; 

Answer.  As  it  was  in  the 
beginning,  is  now,  and  ever 
shall  be  :  world  without  end. 
Amen. 

Lord,  have  mercy  upon  us. 

Christ,  have  mercy  upon  us. 
Lord,  have  mercy  upon  us. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  in  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  lis  this 
day  our  daily  bread.  And  fo 
give  us  our  trespasses,  As  we 
forgive  them  that  trespass  against 


¥  Comminasinm. 


ledwvr.  Ac  nac  arwain  ni  i 
brofedigaeth ;  Eithr  gwared  ni 
rhag  drwg.    Amen. 

Gweinidog.  Arglwydd,  cadw 
dy  wasanaeth-ddynion  ; 

Atteb.  Y  rhai  a  ymddiried- 
ant  ynot. 

Gweinidog.  Anfon  iddynt 
borth  oddi  uchod  ; 

Atteb.  Ac  byth  amddiifyn 
hwy  yn  gadarn. 

Gweinidog.  Cymmorth  nyni, 
O  Dduw  ein  Hiachawdwr; 

Atteb.  Ac  er  gogoniant  dy 
Enw  gwared  ni ;  bydd  drugar- 
og  wrthym  ni  bechaduriaid,  er 
mwyn  dy  Enw. 

Gweinidog.  Arglwydd,  gwran- 
do  ein  gweddiau. 

Atteb.  A  deued  ein  lief  hyd 
attat 

Gweinidog.    Gweddi'wn. 

O  Arglwydd,  ni  a  attolygwn 
i  ti,  yn  drugarog  gwrando 
ein  gweddiau,  ac  arbed  bawb  a 
gyffesant  eu  pechodau  wrthyt ; 
fel  y  byddo  i'r  rhai  y  cyhuddir 
eu  cydwybodau  gan  bechod,  trwy 
dy  drugarog  faddeuant  gafikeJ 
gollyngdod  ;  trwy  Grist  ein  Har- 
glwydd.    Amen. 

OAlluoccaf  Dduw,  a  thru- 
garoccaf  Dad,  yr  hwn  wyt 
yn  tosturio  wrth  bob  dyn,  ac 
nid  wyt  yn  casâu  dim  a'r  a 
wnaethost,  yr  hwn  nid  ewyllysi 
farwolaeth  pecbadur,  ond  ym- 
chwelyd  o  hono  yn  hytrach  ôddi 
wrth  ei  bechod,  a  bod  yn  gadwed- 
ig ;  Yn  drugarog  maddeu  i  ni  ein 
camweddau  ;  a  derbyn  a  chysura 
ni,  y  rhai  ydym  yn  flin  ac  yn 
orthrwm  gennym  faich  ein  pech- 
odau. Ti  bi'au  o  br'iodolder  'dru- 
garhâu  yn  wastad :  i  ti  yn  unig 
y  perthyn  maddeu  pechodau. 
Arbed  nyni  am  hynny,  Ar- 
glwydd daionus,  arbed  dy  bobl, 
y  ìíiai  a  brynaist  :  na  ddos  i 
tarn   â'th   weision,    y  rhai   ỳm 


us.  And  lead  us  not  into  tempta- 
tion ;  But  deliver  us  from  evil. 
Amen. 

Minister.  O  Lord,  save  thy 
servants ; 

Answer.  That  put  their  trust 
in  thee. 

Minister.  Send  unto  them 
help  from  above. 

Answer.  And  evermore  migh- 
tily defend  them. 

Minister.  Help  us,  O  God 
our  Saviour. 

Answer.  And  for  the  glory  of 
thy  Name  deliver  us ;  be  merci- 
ful to  us  sinners,  for  thy  Name's 
sake. 

Minister.  O  Lord,  hear  our 
prayer. 

Answer.  And  let  our  cry 
come  unto  thee. 

Min  ister.     Let  us  pray. 

OLord,  we  beseech  thee, 
mercifully  hear  our  pray- 
ers, and  spare  all  those  who  con- 
fess their  sins  unto  thee ;  that 
they,  whose  consciences  by  sin 
are  accused,  by  thy  merciful  par- 
don may  be  absolved;  through 
Christ  our  Lord.     Amen. 

OMost  mighty  God,  and 
merciful  Father,  wrho  hast 
compassion  upon  all  men,  and 
hatest  nothing  that  thou  hast 
made;  who  wouldest  not  the 
death  of  a  sinner,  but  that  he 
should  rather  turn  from  his  sin, 
and  be  saved;  Mercifully  for- 
give us  our  trespasses ;  receive 
and  comfort  us,  who  are  grieved 
and  wearied  with  the  burden  of 
our  sins.  Thy  property  is  al- 
ways to  have  mercy ;  to  thee 
only  it  appertaineth  to  forgive 
sins.  Spare  us  therefore,  good 
Lord,  spare  thy  people,  whom 
thou  hast  redeemed;  enter  not 
into  judgement  with  thy  ser- 
vants, who  are  vile  earth,  and 


YCo 


mminasiwn. 


bridd  gwael,  a  phechaduriaid 
truain ;  eithr  ymchwel  felly  dy 
lid  oddi  wrthym,  y  rhai  ŷm  yn 
ostyngedig  yn  cydnabod  ein 
gwaeledd,  ac  yn  wir  edifeiriol 
gennym  ein  beiau  ;  ac  felly  brys- 
ia  i'n  cynnorthwyo  ni  yn  y  byd 
hwn,  fel  y  byddom  fyw  bytb 
gyd  â  thi  yn  y  byd  a  ddaw  ;  trwy 
lesu  Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 

%  Yna  y  dywed  y  bobl  yr  hyn  yma 
sydd  yn  canlyn,  ar  ol  y  Gieeinidog. 

DYCHWEL  di  ni,  O  Àr- 
glwydd  daionus;  ac  yna  y 
dychwelir  ni.  Ystyria,  O  Ar- 
glwydd, Ystyria  wrth  dy  bobl, 
Y  rhai  sydd  yn  ymchwelyd  at- 
tat  trwy  wylofain,  ymprydio,  a 
gweddi'o.  Canys  ti  wyt  Dduw 
trugarog  a  graslawn,  hwyrfrydig 
i  lid,  a  helaeth  o  dosturi.  Yr 
wyt  ti  yn  arbed,  pan  ŷm  ni 
yn  haeddu  cospedigaeth ;  Ac  yn 
dy  lid  yr  wyt  yn  meddwl  am 
drugaredd.  Arbed  dy  bobl,  Ar- 
glwydd  daionus,  arbed  hwy ;  Ac 
na  ddyger  dy  etifeddiaeth  i  war- 
adwydd.  Cly  w  nyni,  Arglwydd  ; 
Canys  mawr  yw  dy  drugaredd  ; 
Ac  yn  ol  lli'aws  dy  drugareddau 
edrych  arnom ;  Trwy  haedd- 
edigaethau  a  chyfryngdod  dy 
fendigedig  Fab  lesu  Grist  ein 
Harglwydd.    Amen. 

%  Yna  yr  Offeiriad  ei  hun  yn  unig 
a  ddywed, 

BENDITHIED  yr  Arglwydd 
ni,  a  chadwed  ni ;  dyrchafed 
yr  Arglwydd  lewyrch  ei  wyneb 
arnom,  a  rhodded  i  ni  dang- 
nefedd  yr  awr  hon  ac  hyd  byth 
bythoedd.    Amen. 


miserable  sinners;  but  so  turn 
thine  anger  from  us,  who  meek- 
ly acknowledge  our  vileness,  and 
truly  repent  us  of  our  faults, 
and  so  make  haste  to  help  us 
in  this  world,  that  we  may  ever 
live  with  thee  in  the  world  to 
come ;  through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

H  Then  shall  the  people  say  this  that 
followeth,  after  the  Minister. 

TURN  thou  us,  O  good  Lord, 
and  so  shall  we  be  turned. 
Be  favourable,  O  Lord,  Be  fa- 
vourable to  thy  people,  Who 
turn  to  thee  in  weeping,  fasting, 
and  praying.  For  thou  art  a 
merciful  God,  Full  of  compas- 
sion, Long-suffering,  and  of  great 
pity.  Thou  sparest  when  we 
deserve  punishment,  And  in  thy 
wrath  thinkest  upon  mercy. 
Spare  thy  people  good  Lord, 
spare  them,  And  let  not  thine 
heritage  be  brought  to  confu- 
sion. Hear  us,  O  Lord,  for  thy 
mercy  is  great,  And  after  the 
multitude  of  thy  mercies  look 
upon  us ;  Through  the  merits 
and  mediation  of  thy  blessed 
Son,  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

If   Then    the    Minister    alone    shall 
say, 

I^HE  Lord  bless  us,  and  keep 
-  us;  the  Lord  hft  up  the 
light  of  his  countenance  upon 
us,  and  give  us  peace,  now  and 
for  evermore.    Amen. 


PSALLWYR  NEU  PSALMAU 

DAFYDD. 


Y  DYDD  CYNTAF. 


Eorcol  mmi. 

Psal.  i.    Beatus  vir,  qui  non  abiit. 

GWYN  ei  fyd  y  gwr  ni  rodia 
ynghyngor  yr  annuwiol- 
ion,  ac  ni  saif  yn  ffordd  pech- 
aduriaid,  ac  nid  eistedd  yn  eis- 
teddfa  gwatwarwŷr. 

2  Ond  sydd  â'i  ewyllys 
ynghyfraith  yr  Arglwydd;  ac 
yn  myfyrio  yn  ei  gyfraith  ef 
ddydd  a  nos. 

3  Ac  efe  a  fydd  fel  pren  wedi 
ei  blannu  ar  Ian  afonydd  dyfr- 
oedd,  yr  hwn  a  rydd  ei  ffrwyth 
yn  ei  bryd ;  a'i  ddalen  ni  wýwa, 
a  pha  beth  bynnag  a  wnel,  efe  a 
lwydda. 

4  Nid  felly  y  bydd  yr  annuw- 
iol ;  ond  fel  man  us  yr  hwn  a 
chwal  y  gwỳnt  ymaith. 


5  Am  hynny  yr  annuwiolion 
ni  safant  yn  y  farn,  na  phechad- 
uriaid  ynghynnulleidfa  y  rhai 
cyfiawn. 

6  Canys  yr  Arglwydd  a  edwyn 
ffordd  y  rhai  cyfiawn  :  ond  ffordd 
yr  annuwiolion  a  ddifetbir. 
Psal.  ii.     Quare  fremuerunt  gentes  9 

PAHAM  y  terfysga'r  cenhedl- 
oedd,  ac  y  myfyria'r  bobl- 
oedd  beth  ofer  ? 

2  Y  mae  brenhinoedd  y  ddaear 
yn  ymosod,  a'r  pennaethiaid  yn 
ymgynghori  ynghŷd,  yn  erbyn 
yr  Arglwydd,  ac  yn  erbyn  ei 
Grist  ef,  gan  ddywedyd, 


Jÿlorning  eraser. 

Psal.  i.  Beatus  vir,  qui  non  abiit  á(C 

BLESSED  is  the  man  that 
hath  not  walked  in  the 
counsel  of  the  ungodly,  nor 
stood  in  the  way  of  sinners  : 
and  hath  not  sat  in  the  seat  of 
the  scornful. 

2  But  his  delight  is  in  the 
law  of  the  Lord  :  and  in  his 
law  will  he  exercise  himself  day 
and  night. 

3  And  he  shall  be  like  a  tree 
planted  by  the  water-side  :  that 
will  bring  forth  his  fruit  in  due 
season. 

4  His  leaf  also  shall  not  wi- 
ther :  and  look,  whatsoever  he 
doeth,  it  shall  prosper. 

5  As  for  the  ungodly,  it  is  not 
so  with  them  :  but  they  are 
like  the  chaff,  which  the  wind 
scattereth  away  from  the  face 
of  the  earth. 

6  Therefore  the  ungodly  shall 
not  be  able  to  stand  in  the  judge- 
ment :  neither  the  sinners  in  the 
congregation  of  the  righteous. 

7  But  the  Lord  knoweth  the 
way  of  the  righteous  :  and  the 
way  of  the  ungodly  shall  perish. 

Psal.  ii.    Quare  frem ueru n t  gen tes  ? 

WHY  do  the  heathen  so 
furiously  rage  together  : 
and  why  do  the  people  imagine 
a  vain  thing  ? 

2  The  kings  of  the  earth  stand 
up,  and  the  rulers  take  counsel 
together  :  against  the  Lord,  and 
against  his  Anointed. 


YDyddl. 


PSALMAU. 


Day  I. 


3  Dryllivvn  eu  rhwymau  hwy, 
a  thaflwn  eu  rheffynnau  oddi 
wrthym. 

4  Yr  hwn  sydd  yn  preswylio 
yn  y  nefoedd  a  chwardd :  yr 
Arglwydd  a'u  gwatwar  hwynt. 

5  Yna  y  llefara  efe  wrthynt 
yn  ei  lid,  ac  yn  ei  ddigllon- 
rwydd  y  dychryna  efe  hwynt. 

6  Minnau  a  osodais  fy  Mrenhin 
ar  S'ion  fy  mynydd  sanctaidd. 

7  Mynegaf  y  ddeddf:  dywed- 
odd  yr  Arglwydd  wrthyf,  Fy 
mab  ydwyt  ti ;  myfi  heddyw 
a'th  genhedlais. 

8  Gofyn  i  mi,  a  rhoddaf  y 
cenhedloedd  yn  etifeddiaeth  i 
ti,  a  therfynau'r  ddaear  i  'th 
feddiant. 

9  Drylli  hwynt  â  gw'íalen 
haiarn;  maluri  hwynt  fel  llestr 
pridd. 

10  Gan  hynny'r  awr  hon, 
frenhinoedd,  byddwch  synhwyr- 
ol :  barnwýr  y  ddaear,  cymmer- 
wch  ddysg. 

11  Gwasanaethwch  yr  Ar- 
glwydd mewn  ofn,  ac  ymlawen- 
hewch  mewn  dychryn. 

12  Cusenwcn  y  mab,  rhag 
iddo  ddigio,  a'ch  difetha  chwi 
o'r  fFordd,  pan  gynneuo  ei  lid 
ef,  ond  ychydig.  Gwỳn  eu 
byd  pawb  a  ymddiriedant  yn- 
ddo  ef. 

Ps.  iii.    Domine,  quid  multiplicati? 

ARGLWYDD,  mor  ami  yw 
fy  nhrallodwýr  ?  llawer  yw 
y  rhai  sy'n  codi  i'm  herbyn. 

2  Llawer  yw  y  rhai  sy'n  dy- 
wedyd  am  fy  enaid,  Nid  oes 
iachawdwriaeth  iddo  yn  ei  Dduw. 

3  Ond  tydi,  Arglwydd,  ydwyt 
darian  i  mi;  fy  ngogoniant,  a 
dyrchafydd  fy  mhen. 

4  A'm  lief  y  gelwais  ar  yr 
Arglwydd,  ac  efe  a'm  clybu  o'i 
fynydd  sanctaidd. 

5  Mi  a  orweddais,  ac  a  gysg- 
ais;  ac  a  ddefFroais:  canys  yr 
Arglwydd  a'm  cynhaliodd. 


3  Let  us  break  their  bonds 
asunder  :  and  cast  away  their 
cords  from  us. 

4  He  that  dwelleth  in  heaven 
shall  laugh  them  to  scorn  :  the 
Lord  shall  have  them  in  derision. 

5  Then  shall  he  speak  unto 
them  in  his  wrath  :  and  vex 
them  in  his  sore  displeasure. 

6  Yet  have  I  set  my  King  : 
upon  my  holy  hill  of  Sion. 

7  I  will  preach  the  law,  where- 
of the  Lord  hath  said  unto  me  : 
Thou  art  my  Son,  this  day  have 
I  begotten  thee. 

8  Desire  of  me,  and  I  shall  give 
thee  the  heathen  for  thine  inhe- 
ritance :  and  the  utmost  parts  of 
the  earth  for  thy  possession. 

9  Thou  shalt  bruise  them  with 
a  rod  of  iron  :  and  break  them 
in  pieces  like  a  potter's  vessel. 

10  Be  wise  now  therefore,  O 
ye  kings  :  be  learned,  ye  that 
are  judges  of  the  earth. 

11  Serve  the  Lord  in  fear  : 
and  rejoice  unto  him  with  re- 
verence. 

12  Kiss  the  Son,  lest  he  be 
angry,  and  so  ye  perish  from 
the  right  way  :  if  his  wrath  be 
kindled,  (yea,  but  a  little,)  bless- 
ed are  all  they  that  put  their 
trust  in  him. 

Ps.  iii.     Domine,  quid  multiplicati  ? 

LORD,  how  are  they  increas- 
ed that  trouble  me  :  many 
are  they  that  rise  against  me. 

2  Many  one  there  be  that  say 
of  my  soul  :  There  is  no  help 
for  him  in  his  God. 

3  But  thou,  O  Lord,  art  my 
defender  :  thou  art  my  worship, 
and  the  lifter  up  of  my  head. 

4  I  did  call  upon  the  Lord 
with  my  voice  :  and  he  heard 
me  out  of  his  holy  hill. 

5  I  laid  me  down  and  slept, 
and  rose  up  again  :  for  the  Lord 
sustained  me. 


Y  Dydd  1. 


PSALMAU. 


Day\. 


6  Nid  ofnaf  fyrddiwn  o  bobl, 
y  rhai  o  amgylch  a  ymosodas- 
ant  i'ra  herbyn. 

7  Cyfod,  Arghvydd;  achub 
fi,  fy  Nuw :  canys  tarewaist 
fy  boll  elynion  ar  garr  yr  ên; 
torraist  ddannedd  yr  annuw- 
iolion. 

8  Iachawdwriaeth  sydd  eiddo'r 
Arghvydd:  dy  fendith  sydd  ar 
dy  bobl. 

Psal.  iv.    Cum  invocarem, 

GWRANDO  fi  pan  alwyf, 
O  Dduw  fy  nghyfiawn- 
der:  mewn  cyfyngder  yr  eheng- 
aist  arnaf;  trugarhâ  wrthyf,  ac 
erglyw  fy  ngweddi. 

2  O  feibion  dynion,  pa  hŷd  y 
trowch  fy  ngogoniant  yn  warth  ? 
yr  hoffwch  wegi,  ac  yr  argeis- 
iwch  gelwydd  ? 

3  Ond  gwybyddwch  i'r  Ar- 
glwydd  neillduo'r  duwiol  iddo 
ei  hun :  yr  Arghvydd  a  wrendy 
pan  ahvyf  arno. 

4  Ofnwch,  ac  na  phechwch: 
ymddiddenwch  â'ch  calon  ar 
eich  gwely,  a  thewch. 

5  Aberthwch  ebyrth  cyfiawn- 
der;  a  gobeithiwch  yn  yr  Ar- 
glwydd. 

6  Llawer  sy'n  dywedyd,  Pwy 
a  ddengys  i  ni  ddaioni?  Ar- 
ghvydd, dyrcha  arnom  lewyrcb 
dy  wyneb. 

7  Rhoddaist  lawenydd  yn  fy 
ngbalon,  mwy  nâ'r  amser  yr 
amlhaodd  eu  hŷd  a'u  gwin 
hwynt. 

8  Mewn  heddwch  befyd  y 
gorweddaf,  ac  yr  hunaf:  canys 
ti,  Arghvydd,  yn  unig  a  wnei  i 
mi  drigo  mewn  di'ogehvch. 

Psal.  v.     Verba  mea  auribus. 

GWRANDO    fy    ngeiriau, 
Arghvydd;    deall  fy  my- 
fyrdod. 


6  I  will  not  be  afraid  for  ten 
thousands  of  the  people  :  that 
have  set  themselves  against  me 
round  about. 

7  Up,  Lord,  and  help  me,  O 
my  God  :  for  thou  smitest  all 
mine  enemies  upon  the  cheek- 
bone; thou  hast  broken  the 
teeth  of  the  ungodly. 

8  Salvation  belongeth  unto  the 
Lord  :  and  thy  blessing  is  upon 
thy  people. 

PsaL  iv.    Cum  htvocarem. 

HEAR  me  when  I  call,  O 
God  of  my  righteousness  : 
thou  hast  set  me  at  liberty  Avhen 
I  was  in  trouble;  have  mercy 
upon  me,  and  hearken  unto  my 
prayer. 

2  O  ye  sons  of  men,  how  long 
will  ye  blaspheme  mine  honour  : 
and  nave  such  pleasure  in  va- 
nity, and  seek  after  leasing  ? 

3  Know  this  also,  that  the 
Lord  hath  chosen  to  himself  the 
man  that  is  godly  :  when  I  call 
upon  the  Lord,  he  will  hear  me. 

4  Stand  in  awe,  and  sin  not  : 
commune  with  your  own  heart, 
and  in  your  chamber,  and  be 
still. 

5  Offer  the  sacrifice  of  right- 
eousness :  and  put  your  trust 
in  the  Lord. 

6  There  be  many  that  say  : 
Who  will  shew  us  any  good? 

7  Lord,  lift  thou  up  :  the  light 
of  thy  countenance  upon  us. 

8  Thou  hast  put  gladness  in 
my  heart  :  since  the  time  that 
their  corn,  and  wine,  and  oil, 
increased. 

9  I  will  lay  me  down  in  peace, 
and  take  my  rest  :  for  it  is  thou, 
Lord,  only,  that  makest  me  dwell 
in  safety. 

Psal.  v.     Verba  mea  auribus. 

PONDER    my     words,    O 
Lord  :  consider  my  medi- 
tation. 


Y  Dydd  1. 

2  Erglyw  ar  lef  fy  ngwaedd, 
fy  Mrenhin,  a'm  Duw  :  canys 
arnat  y  gweddi'af. 

3  Yn  fore,  Arglwydd,  y  clywi 
fy  lief;  yn  fore  y  cyfeiriaf  fy 
ngweddi  attat,  ac  yr  edrychaf  i 
fynu. 

4  O  herwydd  nid  wyt  ti 
Dduw'n  ewyllysio  anwiredd:  a 
drwg  ni  thrig  gyd  â  thi. 

5  Ynfydion  ni  safant  yn  dy 
olwg  :  caseaist  holl  weithredwŷr 
anwiredd. 

6  Difethi  y  rhai  a  ddywedant 
gelwydd :  yr  Arglwydd  a  ffieidd- 
ia'r  gwr  gwaedlyd  a'r  twyll- 
otlrus. 

7  A  minnau  a  ddeuaf  i'th  dŷ 
di  yn  amlder  dy  drugaredd; 
ac  a  addolaf  tu  a'th  deml  sanct- 
aidd  yn  dy  ofn  di. 

8  Arglwydd,  arwain  fi  yn  dy 
gyfiawnder,  o  achos  fy  ngelyn- 
ion;  ac  uniona  dy  ffordd  o'm 
blaen. 

9  Canys  nid  oes  uniondeb  yn 
eu  genau;  eu  ceudod  sydd  an- 
wireddau :  bedd  agored  yw 
eu  cèg;  gwenhieithiant  â'u  taf- 
od. 

10  Distrywia  hwynt,  O  Dduw; 
syrtbiant  oddi  wrth  eu  cyng- 
horion :  gyr  hwynt  ymaith  yn 
amlder  eu  camweddau  :  canys 
gwrtbryfelasant  i'th  erbyn. 

11  Ond  llawenhâed  y  rhai  oil 
a  ymddiriedant  ynot  ti :  llafar- 
ganant  yn  dragywydd ;  am  i  ti 
orchuddio  drostynt:  a'r  rhai  a 
garant  dy  Enw,  gorfoleddant 
ynot. 

12  Canys  ti,  Arglwydd,  a 
fendithi  y  cyfíawn :  â  charedig- 
rwydd  megis  â  tharian  v  coroni 
dief. 


PSALMAU.  Day  I. 

2  O  hearken  thou  unto  the 
voice  of  my  calling,  my  King, 
and  my  God  :  for  unto  thee  will 
I  make  my  prayer. 

3  My  voice  shalt  thou  hear 
betimes,  O  Lord  :  early  in  the 
morning  will  I  direct  my  prayer 
unto  thee,  and  will  look  up. 

4  For  thou  art  the  God  that 
hast  no  pleasure  in  wickedness  : 
neither  shall  any  evil  dwell  with 
thee. 

5  Such  as  be  foolish  shall  not 
stand  in  thy  sight  :  for  thou  hat- 
est  all  them  that  work  vanity. 

6  Thou  shalt  destroy  them 
that  speak  leasing  :  the  Lord 
will  abhor  both  the  blood-thirsty 
and  deceitful  man. 

7  But  as  for  me,  I  will  come 
into  thine  house,  even  upon 
the  multitude  of  thy  mercy  : 
and  in  thy  fear  will  I  worship 
toward  thy  holy  temple. 

8  Lead  me,  O  Lord,  in  thy 
righteousness,  because  of  mine 
enemies  :  make  thy  way  plain 
before  my  face. 

9  For  there  is  no  faithfulness 
in  his  mouth  :  their  inward  parts 
are  very  wickedness. 

10  Their  throat  is  an  open 
sepulchre  :  they  flatter  with  their 
tongue. 

11  Destroy  thou  them,  O 
God ;  let  them  perish  through 
their  own  imaginations  :  cast 
them  out  in  the  multitude  of 
their  ungodliness  ;  for  they  have 
rebelled  against  thee. 

12  And  let  all  them  that  put 
their  trust  in  thee  rejoice  :  they 
shall  ever  be  giving  of  thanks, 
because  thou  defendest  them  ; 
they  that  love  thy  Name  shall 
be  joyful  in  thee ; 

13  For  thou,  Lord,  wilt  give 
thy  blessing  unto  the  righteous  : 
and  with  thy  favourable  kind- 
ness wilt  thou  defend  him  as 
with  a  shield. 


Y  Bydd  1. 


PSALMAU. 


Day  I. 


Psal.  vi.    Domine,  ne  in  furore. 

ARGLWYDD,  na  cherydda 
fi  yn  dy  lidiowgrwydd,  ac 
na  chospa  fi  yn  dy  lid. 

2  Trugarhà  wrthyf,  Arglwydd, 
canys  llesg  ydwyf  fi :  iachà  fi,, 
O  Arghvydd  ;  canys  fy  esgyrn  a 
gystuddiwyd. 

3  A'm  henaid  a  ddychrynwyd 
yn  ddirfawr  :  tithau,  Arglwydd, 
pa  hvd  ? 

4  Dychwel,  Arglwydd,  gwared 
fy  enaid  :  achub  fi  er  mwyn  dy 
drugaredd. 

5  Canys  yn  angau  nid  oes 
goffa  am  "danat :  yn  y  bedd  pwy 
a'th  folianna  ? 

6  Difiygiais  gan  fy  ochain ; 
bob  nos  yr  ydwyf  yn  gwneuthur 
fy  ngwely  yn  foddfa  :  yr  ydwyf 
fi  yn  gwlychu  fy  ngorweddfa 
â'm  dagrau. 

7  Treuliodd  fy  llygad  gan 
ddigter :  heneiddiodd  o  herwydd 
fy  holl  elynion. 

8  Ciliwch  oddi  wrthyf,  holl 
weithredwvr  anwiredd :  canys 
yr  Arghvydd  a  glywodd  lef  fy 
wylofain. 

9  Clybu  'r  Arglwydd  fy  neis- 
yfiad  :  yr  Arglwydd  a  dderbyn 
fy  ngweddi. 

10  Gwaradwydder  a  thralloder 
yn  ddirfawr  fy  holl  elynion : 
dychweler  a  chywilydcher  hwynt 
yn  ddisymmwth. 

Psal.  viL    Domine,  Dens  mens. 

ARGLWYDD  fy  Nuw,  ynot 
yr  ymddiriedais :  achub  fi 
rhag  fy  holl  erlidwỳr,  a  gwar- 
ed fi. 

2  Rhag  iddo  larpio  fy  enaid 
fei  Hew,  gan  ei  rwygo,  pryd  na 
byddo  gwaredydd. 

3  O  Arglwydd  fy  Nuw,  os 
gwneuthum  hyn ;  od  oes  anwir- 
edd yn  fy  nwylaw; 

4  O  thelais  ddrwg  i'r  neb  oedd 
heddychol  â  mi ;  (ie,  mi  a  war- 


îöcníng  ^rancr. 

Psal.  vi.    Domine,  ne  in  furore, 

OLord,   rebuke   me   not   in 
thine  indignation  :  neither 
chasten  me  in  thy  displeasure. 

2  Have  mercy  upon  me,  O 
Lord,  for  I  am  weak  :  O  Lord, 
heal  me,  for  my  bones  are 
vexed. 

3  My  soul  also  is  sore  trou- 
bled :  but,  Lord,  how  long  wilt 
thou  punish  me  ? 

4  Turn  thee,  O  Lord,  and 
deliver  my  soul  :  O  save  me  for 
thy  mercy's  sake. 

6  For  in  death  no  man  re- 
membereth  thee  :  and  who  will 
give  thee  thanks  in  the  pit  ? 

6  I  am  weary  of  my  groan- 
ing; every  night  wash  I  my 
bed  :  and  water  my  couch  with 
my  tears. 

7  My  beauty  is  gone  for  very 
trouble  :  and  worn  away  because 
of  all  mine  enemies. 

8  Away  from  me,  all  ye  that 
work  vanity  :  for  the  Lord  hath 
heard  the  voice  of  my  weep- 
ing. 

9  The  Lord  hath  heard  my 
petition  :  the  Lord  will  receive 
my  prayer. 

10  All  mine  enemies  shall  be 
confounded,  and  sore  vexed  : 
they  shall  be  turned  back,  and 
put  to  shame  suddenly. 

PsaL  vii.    Domine,  Deus  meus. 

OLord  my  God,  in  thee  have 
I  put  my  trust  :  save  me 
from  all  them  that  persecute  me, 
and  deliver  me  ; 

2  Lest  he  devour  my  soul,  like 
a  lion,  and  tear  it  in  pieces  : 
while  there  is  none  to  help. 

3  O  Lord  my  God,  if  I  have 
done  any  such  thing  :  or  if  there 
be  any  wickedness  in  my  hands; 

4  If  I  have  rewarded  evil  un- 
to him  that  dealt  friendly  with 

A  a 


TDyddl. 


PSALMAU. 


Baxj  l 


edais  yr  hwn  sydd  elyn   i  mi 
heb  achos;) 

5  Erlidied  y  gelyn  fy  enaid,  a 
goddiwedded :  sathred  hefyd  fy 
mywyd  i'r  Ilawr,  a  gosoded  fy 
ngogoniant  yn  y  llwch. 

6  Cyfod,  Arglwydd,  yn  dy 
ddigllonedd,  ymddyrcha,  o  her- 
wydd  llid  fy  ngelynion:  deífro 
hefyd  drosof  i'r  farn  a  orchym- 
ynaist. 

7  Felly  cynnulleidfa'r  bobl- 
oedd  a'th  amgylchynant :  er  eu 
mwyn  dychwel  ditnau  i'r  uchel- 
der. 

8  Yr  Arglwydd  a  farn  y 
bobloedd:  barn  fi,  O  Arglwydd, 
yn  ol  fy  nghyfiawnder,  ac  yn 
ol  fy  mherfteithrwydd  sydd  yn- 
of. 

9  Darfydded  weithian  anwir- 
edd  yr  annuwiolion,  eithr  cyfar- 
wydda  di  y  cyfiawn:  canys  y 
Duw  cyfìawn  a  chwilia'r  calon- 
nau  a'r  arennau. 

10  Fy  ainddiíFyn  sydd  o  Dduw, 
Iachawdwr  y  rhai  uniawn  o 
galon. 

11  Duw  sy  Farnydd  y  cyf- 
iawn, a  Duw  sy  ddigllon  beu- 
nydd  wrth  yr  annuwiol. 

12  Oni  ddychwel  yr  annuw- 
iol, efe  a  hoga  ei  gleddyf:  efe 
a  annelodd  ei  fwa,  ac  a'i  parot- 
tôdd. 

13  Parottôdd  hefyd  iddo 
arfau  angheuol:  efe  a  drefn- 
odd  ei  saethau  yn  erbyn  yr  erlid- 
wŷr. 

"14  Wele,  efe  a  ymddŵg  an- 
wiredd,  ac  a  feichiogodd  ar  gam- 
wedd,  ac  a  esgorodd  ar  gel- 
wydd. 

15  Torrodd  bwll,  cloddiodd 
ef,  syrthiodd  hefyd  yn  y  clawdd 
a  wnaeth. 

16  Ei  anwiredd  a  ymchwel  ar 


me  :  yea,  I  have  delivered  him 
that  without  any  cause  is  mine 
enemy  ; 

5  Then  let  mine  enemy  per- 
secute my  soul,  and  take  me  : 
yea,  let  him  tread  my  life  down 
upon  the  earth,  and  lay  mine 
honour  in  the  dust. 

6  Stand  up,  O  Lord,  in  thy 
wrath,  and  lift  up  thyself,  be- 
cause of  the  indignation  of  mine 
enemies  :  arise  up  for  me  in  the 
judgement  that  thou  hast  com- 
manded. 

7  And  so  shall  the  congrega- 
tion of  the  people  come  about 
thee  :  for  their  sakes  therefore 
lift  up  thyself  again. 

8  The  Lord  shall  judge  the 
people ;  give  sentence  with  me, 
O  Lord  :  according  to  my  righ- 
teousness, and  according  to  the 
innocency  that  is  in  me. 

9  O  let  the  wickedness  of  the 
ungodly  come  to  an  end  :  but 
guide  thou  the  just. 

10  For  the  righteous  God  : 
trieth  the  very  hearts  and  reins. 

1 1  My  help  cometh  of  God  : 
who  preserveth  them  that  are 
true  of  heart. 

12  God  is  a  righteous  Judge, 
strong,  and  patient :  and  God  is 
provoked  every  day. 

13  If  a  man  will  not  turn, 
he  will  whet  his  sword  :  he 
hath  bent  his  bow,  and  made  it 
ready. 

14  He  hath  prepared  for  him 
the  instruments  of  death  :  he 
ordaineth  his  arrows  against  the 
persecutors. 

15  Behold,  he  travaileth  with 
mischief  :  he  hath  conceived 
sorrow,  and  brought  forth  un- 
godliness. 

16  He  hath  graven  and  dig- 
ged up  a  pit  :  and  is  fallen  him- 
self into  the  destruction  that  he 
made  for  other. 

17  For  his  travail  shall  come 


Yr  2  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  2. 


ei  ben  ei  hun,  a'i  draha  a  ddis- 
gyn  ar  ei  goppa  ei  hun. 

1 7  Clodforaf  yr  Arglwydd  yn 
ol  ei  gyfiawnder,  a  chanmolaf 
Enw'r  Arglwydd  goruchaf. 

Ps.  viii.    Domine,  Dominus  noster. 

ARGLWYDD  ein  lor  ni, 
mor  ardderchog  yw  dy  Enw 
ar  yr  holl  dtlaear!  yr  hwn  a 
osodaist  dy  ogoniant  uwch  y 
nefoedd. 

2  O  enau  plant  bychain  a  rhai 
yn  sugno  y  peraist  nerth,  o  achos 
dy  elynion,  i  ostegu  y  gelyn  a'r 
ymddi'alydd. 


3  Pan  edrychwyf  ar  y  nefoedd, 
gwaith  dy  fysedd;  y  lloer  a'r 
ser,  y  rhai  a  ordeiniaist; 

4  Pa  beth  yw  dyn,  i  ti  i'w 
gofio  ?  a  mab  dyn,  i  ti  i  ymweled 
âg  ef  ? 

5  Canys  gwnaethost  ef  ychyd- 
ig  is  nà'r  angylion,  ac  a'i  coron- 
aist  à  gogoniant  ac  â  harddwch. 

6  Gwnaethost  iddo  arglwydd- 
iaethu  ar  weithredoedd  dy  ddwy- 
law ;  gosodaist  bob  peth  dan  ei 
draed  ef ; 

7  Defaid  ac  ychain  oil,  ac  an- 
ifeUiaid  y  maes  hefyd ; 

8  Ehediaid  y  nefoedd,  a  physg- 
od  y  môr,  ac  y  sydd  yn  tramwyo 
llwybrau'r  moroedd. 

9  Arglwydd  ein  lor,  mor  ar- 
dderchog yw  dy  Enw  ar  yr  holl 
ddaear ! 


33orco[  aSHcöìJí. 
Psal.  ix.     Confitebor  iibi. 

CLODFORAF  di,   O   Ar- 
glwydd,  â'm    holl    galon : 
mynegaf  dy  holl  ryfeddodau. 

2  Llawenychaf  a  gorfoleddaf 


upon  his  own  head  :  and  his 
wickedness  shall  fall  on  his  own 
pate. 

18  I  will  give  thanks  unto  the 
Lord,   according    to   his    right- 
eousness :  and  I  will  praise  the 
Name  of  the  Lord  most  High. 
Ps.  viiL    Domine,  Dominus  noster. 

OLord  our  Governour,  how 
excellent  is  thy  Name  in 
all  the  world  :  thou  that  hast 
set  thy  glory  above  the  hea- 
vens! 

2  Out  of  the  mouth  of  very 
babes  and  sucklings  hast  thou 
ordained  strength,  because  of 
thine  enemies  :  that  thou  might- 
est  still  the  enemy,  and  the 
avenger. 

3  For  I  will  consider  thy  hea- 
vens, even  the  works  of  thy 
fingers  :  the  moon  and  the  stars, 
which  thou  hast  ordained. 

4  What  is  man,  that  thou  art 
mindful  of  him  :  and  the  son  of 
man,  that  thou  visitest  him  ? 

5  Thou  madest  him  lower 
than  the  angels  :  to  crown  him 
with  glory  and  worship. 

6  Thou  makest  him  to  have 
dominion  of  the  works  of  thy 
hands  :  and  thou  hast  put  all 
things  in  subjection  under  his 
feet; 

7  All  sheep  and  oxen  :  yea, 
and  the  beasts  of  the  field ; 

8  The  fowls  of  the  air,  and 
the  fishes  of  the  sea  :  and  what- 
soever walketh  through  the 
paths  of  the  seas. 

9  O  Lord  our  Governour  : 
how  excellent  is  thy  Name  in 
all  the  world ! 

Jtflomtng  draper. 

Psal.  ix.     Confitebor  tibi. 

I  Will  give  thanks  unto  thee, 
O  Lord,  with  my  whole 
heart  :  I  will  speak  of  all  thy 
marvellous  works. 

2  I  will  be  glad  and  rejoice 
A  a  2 


Yr  2  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  2. 


ynot :  canaf  i'th  Enw  di,  y  Gor- 
uchaf. 

3  Pan  ddychweler  fy  ngelyn- 
ion  yn  eu  hoi,  hwy  a  gwvmpant 
ac  a  ddifethir  o'th  flaen  di. 

4  Canys  gwnaethost  fy  marn 
a'm  matter  yn  dda :  eisteddaist 
ar  orseddfaingc,  gan  farnu  yn 
gyfiawn. 

5  Ceryddaist   y  cenhedloedd, 
distrywiaist    yr    annuwiol;    eu  | 
henw    hwynt    a   ddileaist   byth 
bythol. 

6  Ha  elyn,  darfu  am  ddmystr 
yn  dragywydd:  a  diwreiddiaist 
y  dinasoedd;  darfu  eu  coffad- 
wriaeth  gyd  â  hwynt. 

7  Ond  yr  Arglwydd  a  bery 
yn  dragywydd :  efe  a  barottòdd 
ei  orseddfaingc  i  farn. 

8  Ac  efe  a  farn  y  byd  mewn 
cyfiawnder:  efe  a  farn  y  bobl- 
oedd  mewn  uniondeb. 

9  Yr  Arglwydd  hefyd  fydd 
noildfa  i'r  gorthrymmedig,  nodd- 
fa  yn  amser  trallod. 

10  A'r  rhai  a  adwaenant  dy 
Enw,  a  ymddiriedant  ynot:  canys 
ni  adewaist,  O  Arglwydd,  y  rhai 
a'th  geisient. 

11  Canmolwch  yr  Arglwydd, 
yr  hwn  sydd  yn  preswylio  yn 
Sion:  mynegwch  ym  mysg  y 
bobloedd  ei  weithredoedd  ef. 

12  Pan  ymofyno  efe  am  waed, 
efe  a'u  cofia  hwynt:  nid  anghof- 
ia  waedd  y  cystuddiol. 

13  Trugarhâ  wrthyf,  Ar- 
glwydd ;  gwel  fy  mlinder  gan 
fy  nghaseion,  fy  Nyrchafydd  o 
byrth  angau  : 

14  Fel  y  mynegwyf  dy  holl 
foliant  ym  mhyrth  merch  Sion : 
llawenychaf  yn  dy  iachawdwr- 
iaeth. 

15  Y  cenhedloedd  a  soddasant 


in  thee  :  yea,  my  songs  will  I 
make  of  thy  Name,  O  thou 
most  Highest. 

3  While  mine  enemies  are 
driven  back  :  they  shall  fall  and 
perish  at  thy  presence. 

4  For  thou  hast  maintained 
my  right  and  my  cause  :  thou 
art  set  in  the  throne  that  judg- 
est  right. 

5  Thou  hast  rebuked  the  hea- 
then, and  destroyed  the  un- 
godly :  thou  hast  put  out  their 
name  for  ever  and  ever. 

6  O  thou  enemy,  destructions 
are  come  to  a  perpetual  end  : 
even  as  the  cities  which  thou 
hast  destroyed ;  their  memorial 
is  p*erished  with  them. 

7  But  the  Lord  shall  endure 
for  ever  :  he  hath  also  prepared 
his  seat  for  judgement. 

8  For  he  shall  judge  the 
world  in  righteousness  :  and 
minister  true  judgement  unto 
the  people. 

9  The  Lord  also  will  be  a  de- 
fence for  the  oppressed  :  even  a 
refuge  in  due  time  of  trouble. 

10  And  they  that  know  thy 
Name  will  put  their  trust  in 
thee  :  for  thou,  Lord,  hast  never 
failed  them  that  seek  thee. 

11  O  praise  the  Lord  which 
dwelleth  in  Sion  :  shew  the  peo- 
ple of  his  doings. 

12  For,  when  he  maketh  in- 
quisition for  blood,  he  remem- 
bereth  them  :  and  forgetteth  not 
the  complaint  of  the  poor. 

13  Have  mercy  upon  me,  O 
Lord ;  consider  the  trouble  which 
I  suffer  of  them  that  hate  me  : 
thou  that  liftest  me  up  from  the 
gates  of  death. 

14  That  I  may  shew  all  thy 
praises  within  the  ports  of  the 
daughter  of  Sion  :  I  will  rejoice 
in  thy  salvation. 

15  The    heathen    are    sunk 


Yt  2  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  2. 


yn  y  ffos  a  wnaethant :  yn  y 
rhwyd  a  guddiasant,  y  daiiwyd 
eu  troed  eu  hun. 

16  Adweinir  yr  Arglwydd 
with  y  farn  a  wna :  yr  annuw- 
iol  a  faglwyd  yngweithredoedd 
ei  ddwylaw  ei  hun. 

17  Y  rhai  drygionus  a  ym- 
chwelant  i  uffern,  a'r  holl  gen- 
hedloedd  a  anghofiant  Dduw. 

18  Canys  nid  anghofir  y  tlawd 
byth  :  gobaith  y  trueiniaid  ni 
chollir  byth. 

19  Cyfod,  Arglwydd;  na  or- 
fydded  dyn :  barner  y  cenhedl- 
oedd  ger  dy  fron  di. 

20  Gosod,  Arglwydd,  ofn  ar- 
nynt :  fel  y  gwybyddo'r  cen- 
hedloedd  mai  dynion  ydynt. 

Psal.  x.    Ut  quid,  Doyniue? 

PAHAM,  Arglwydd,  y  sefi  o 
bell  ?  yr  ymguddi  yn  amser 
cyfyngder  ? 

2  Yr  annuwiol  mewn  balchder 
a  erlid  y  tlawd :  dalier  hwynt 
yn  y  bwriadau  a  ddychymmyg- 
asant. 

3  Canys  yr  annuwiol  a  ym- 
ffrostia  am  ewyllys  ei  galon;  ac 
a  fendithia'r  cybydd,  yr  hwn  y 
mae'r  Arglwydd  yn  ei  ffieiddio. 

4  Yr  annuwiol,  gan  uchder  ei 
ffroen,  ni  chais  Dduw :  nid  yw 
Duw  yn  ei  holl  feddyliau  ef. 

5  Ei  ffyrdd  sy  flin  bob  am- 
ser ;  uchel  yw  dy  famedigaethau 
allan  o'i  olwg  ef:  chwythu  y 
mae  yn  erbyn  ei  holl  elynion. 

6  Dy  vvedodd  yn  ei  galon,  Ni'm 
symmudir:  o  herwydd  ni  bydd- 
af  mewn  drygfyd  hyd  genhedl- 
aeth  a  chenhedlaeth. 

7  Ei  enau  sydd  yn  Uawn  mell- 
dith,  a  dichell,  a  thwyll :  dan  ei 
dafod  y  mae  camwedd  ac  anwir- 
edd. 

8  Y  mae  efe  yn  eistedd 
ynghynllwynfa  'r  pentrefydd  : 
mewn    cilfachau    y   lladd    efe'r 


down  in  the  pit  tbat  they  made  : 
in  the  same  net  which  they  hid 
privily,  is  their  foot  taken. 

16  The  Lord  is  known  to  ex- 
ecute judgement  :  the  ungodly 
is  trapped  in  the  work  of  his 
own  hands. 

17  The  wicked  shall  be  turn- 
ed into  hell  :  and  all  the  people 
that  forget  God. 

18  For  the  poor  shall  not  al- 
way  be  forgotten  :  the  patient 
abiding  of  the  meek  shall  not 
perish  for  ever. 

19  Up,  Lord,  and  let  not  man 
have  the  upper  hand  :  let  the 
heathen  be  judged  in  thy  sight. 

20  Put  them  in  fear,  O  Lord  : 
that  the  heathen  may  know 
themselves  to  be  but  men. 

Psal.  x.    Ut  quid,  Domine? 

WHY  standest  thou  so  far 
off,  O  Lord  :  and  hidest 
thy  face  in  the  needful  time  of 
trouble  ? 

2  The  ungodly  for  his  own 
lust  doth  persecute  the  poor  :  let 
them  be  taken  in  the  crafty  wili- 
ness  that  they  have  imagined. 

3  For  the  ungodly  hath  made 
boast  of  his  own  heart's  desire  : 
and  speaketh  good  of  the  covet- 
ous, whom  God  abhorreth. 

4  The  ungodly  is  so  proud, 
that  he  careth  not  for  God  :  nei- 
ther is  God  in  all  his  thoughts. 

5  His  ways  are  alway  griev- 
ous :  thy  judgements  are  far 
above  out  of  his  sight,  and  there- 
fore defieth  he  all  his  enemies. 

6  For  he  hath  said  in  his 
heart,  Tush,  I  shall  never  be 
cast  down  :  there  shall  no  harm 
happen  unto  me. 

7  His  mouth  is  full  of  curs- 
ing, deceit,  and  fraud  :  under 
his  tongue  is  ungodliness  and 
vanity. 

8  He  sitteth  lurking  in  the 
thievish  corners  of  the  streets  : 
and  privily  in  his  lurking  dens 


Yr  2  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  2. 


gwirion :    ei   lygaid  a   dremiant 
yn  ddirgel  ar  y  tlawd. 

9  Efe  a  gynllwyna  mewn  dir- 
gelwch  megis  Hew  yn  ei  ffau  : 
cynllwyn  y  mae  i  ddal  y  tlawd  : 
efe  a  ddeil  y  tlawd,  gan  ei  dyn- 
nu  i'w  rwyd. 

10  Efe  a  ymgrymma,  ac  a 
ymostwng,  fel  y  cwympo  tyrfa 
trueiniaid  gan  ei  gedyrn  ef. 

11  Dywedodd  yn  ei  galon, 
Anghofiodd  Duw :  cuddiodd  ei 
wyneb ;  ni  wel  byth. 

12  Cyfod,  Arglwydd;  O  Dduw, 
dyrcha  dy  law :  nac  anghofia'r 
cystuddiol. 

13  Paham  y  dirmyga'r  an- 
nuwiol  Dduw?  dywedodd  yn  ei 
galon,  Nid  ymofyni. 

14  Gwelaist  hyn  ;  canys  ti  a 
ganfyddi  anwiredd  a  chain,  i 
roddi  tàl  â'th  ddwylaw  dy 
hun  :  arnat  ti  y  gedy'r  tlawd ; 
ti  yw  cynnorthwywr  yr  am- 
ddifad. 


15  Tor  fraicb  yr  annuwiol  a'r 
drygionus :  cais  ei  ddrygioni  ef 
hyd  na  chaffeeh  ddim. 

16  Yr  Arglwydd  sy  Frenhin 
byth  ac  yn  dragywydd  :  difeth- 
wyd  y  cenbedloedd  allan  o'i  dir  ef. 

17  Arglwydd,  cly waist  ddy- 
muniad  y  tlodion :  parottôi  eu 
calon  hwynt,  gwrendy  dy  glust 
arnynt; 

18  I  farnu'r  amddifad  a'r  gor- 
thrymmedig,  fel  na  'chwanego 
dyn  daearol  beri  ofn  mwyach. 

Psal.  xi.    In  Domino  confido. 

YN  yr  Arglwydd  yr  wyf  yn 
ymddiried  :  pa  fodd  y  dy- 
wedwch  wrth  fy  enaid,  Éheda 
i'ch  raynydd  fel  aderyn  ? 


doth  he  murder  the  innocent  ; 
his  eyes  are  set  against  the  poor. 

9  For  he  lieth  waiting  se- 
cretly, even  as  a  lion  lurketh  he 
in  his  den  :  that  he  may  ravish 
the  poor. 

10  He  doth  ravish  the  poor  : 
when  he  getteth  him  into  his  net. 

11  He  falleth  down,  and  hum- 
bleth  himself  :  that  the  congre- 
gation of  the  poor  may  fall  into 
the  hands  of  his  captains. 

12  He  hath  said  in  his  heart, 
Tush,  God  hath  forgotten  :  he 
hideth  away  his  face,  and  he 
will  never  see  it. 

13  Arise,  O  Lord  God,  and 
lift  up  thine  hand  :  forget  not 
the  poor. 

14.  Wherefore  should  the  wic- 
ked blaspheme  God  :  while  he 
doth  say  in  his  heart,  Tush, 
thou  God  carest  not  for  it. 

15  Surely  thou  hast  seen  it  : 
for  thou  beholdest  ungodliness 
and  wrong. 

16  That  thou  mayest  take  the 
matter  into  thine  hand  :  the 
poor  committeth  himself  unto 
thee ;  for  thou  art  the  helper  of 
the  friendless. 

17  Break  thou  the  power  of 
the  ungodly  and  malicious  :  take 
away  his  ungodliness,  and  thou 
shalt  find  none. 

18  The  Lord  is  King  for  ever 
and  ever  :  and  the  heathen  are 
perished  out  of  the  land. 

19  Lord,  thou  hast  heard  the 
desire  of  the  poor  :  thou  pre- 
parest  their  heart,  and  thine  ear 
hearkeneth  thereto ; 

20  To  help  the  fatherless  and 
poor  unto  their  right  :  that  the 
man  of  the  earth  be  no  more 
exalted  against  them. 

Psal.  xi.    In  Domino  confido. 

IN  the  Lord  put  I  my  trust  : 
how  say  ye  then  to  my  soul, 
that  she  should  flee  as  a  bird 
unto  the  hill? 


Yr  2  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  2. 


2  Canys  wele,  y  drygionus  a 
annelant  fwa,  parottoisant  eu 
saethau  ar  y  llinyn ;  i  saethu 
yn  ddirgel  y  rhai  uniawn  o 
galon. 

3  Canys  y  seiliau  a  ddin- 
ystriwyd,  pa  beth  a  wna'r  cyf- 
iawn  ? 

4  Yr  Arglwydd  sydd  yn  nheml 
ei  sancteiddrwydd  ;  gorseddfa'r 
Arglwydd  sydd  yn  y  nefoedd : 
y  mae  ei  lygaid  ef  yn  gweled,  ei 
amrantau  yn  profi  meibion  dyn- 
ion. 

5  Yr  Arglwydd  a  brawf  y  cyf- 
iawn:  eithr  cas  gan  ei  enaid  ef 
y  drygionus,  a'r  hwn  sydd  hoff 
ganddo  drawsder. 

6  Ar  yr  annuwiolion  y  gwlaw- 
ia  efe  faglau,  tân  a  brwmstan, 
a  phoethwỳnt  ystorraus :  dyma 
ran  eu  ph'iol  hwynt. 

7  Canys  yr  Arglwydd  cyfiawn 
a  gàr  gyfiawnder :  ei  wyneb  a 
edrych  ar  yr  uniawn. 


^rgìJtrfja&mol  mtVax. 

Psal.  xii.    Salvitm  mefac. 


A  CHUB,  Arglwydd;  canys 
darfu  y  trugarog:  o  her- 
wydd  pallodd  y  ffyddloniaid  o 
blith  meibion  dynion. 

2  Oferedd  a  ddywedant  bob 
un  wrth  ei  gymmydog :  à  gwefus 
wenhieithgar,  ac  à  chalon  ddau 
ddyblyg,  y  llefarant. 

3  Torred  yr  Arglwydd  yr  holl 
wefusau  gwenhieithus,  a'r  tafod 
a  ddywedo  fawrhydri. 

4  Y  rhai  a  ddywedant,  A'n 
tafod  y  gorfyddwn  ;  ein  gwefus- 
au  sydd  eiddom  ni :  pwy  sydd 
arglwydd  arnom  ni  ? 

5  O  herwydd  anrhaitb  y  rhai 
cystuddiedig,  o  herwydd  uchen- 
aid  y  tlodion,  y  cyfodaf  yn  awr, 
medd     yr    Arglwydd,     rhoddaf 


2  For  lo,  the  ungodly  bend 
their  bow,  and  make  ready  their 
arrows  within  the  quiver  :  that 
they  may  privily  shoot  at  thein 
which  are  true  of  heart. 

3  For  the  foundations  will  be 
cast  down  :  and  what  hath  the 
righteous  done  ? 

4  The  Lord  is  in  his  holy 
temple  :  the  Lord's  seat  is  in 
heaven. 

5  His  eyes  consider  the  poor  : 
and  his  eye-lids  try  the  children 
of  men. 

6  The  Lord  alloweth  the 
righteous  :  but  the  ungodly,  and 
him  that  delighteth  in  wicked- 
ness doth  his  soul  abhor. 

7  Upon  the  ungodly  he  shall 
rain  snares,  fire  and  brimstone, 
storm  and  tempest  :  this  shall 
be  their  portion  to  drink. 

8  For  the  righteous  Lord 
loveth  righteousness  :  his  coun- 
tenance will  behold  the  thing 
that  is  just. 


lEbening  eraser. 

Psal.  xii.    Salvum  mefac. 

HELP  me,  Lord,  for  there  is 
not  one  godly  man  left  : 
for  the  faithful  are  minished 
from  among  the  children  of  men. 

2  They  talk  of  vanity  every 
one  with  his  neighbour  :  they 
do  but  flatter  with  their  lips, 
and  dissemble  in  their  double 
heart. 

3  The  Lord  shall  root  out  all 
deceitful  lips  :  and  the  tongue 
that  speaketh  proud  things ; 

4  Which  have  said,  With  our 
tongue  will  we  prevail  :  we  are 
they  that  ought  to  speak,  who 
is  lord  over  us  ? 

5  Now  for  the  comfortless 
troubles'  sake  of  the  needy  :  and 
because  of  the  deep  sighing  of 
the  poor, 

6  I  will  up,  saith  the  Lord  : 


Yr  2  Dydd. 


PSALMAU. 


Day*. 


mewn  iachawdwriaeth  yr  hwn  y 
magler  iddo. 

6  Geiriau'r  Arglwydd  ydynt 
eiriau  purion;  fel  arian  wedi  ei 
goethi  mewn  fFwrn  bridd,  wedi 
ei  buro  seithwaith. 

7  Ti,  Arglwydd,  a'u  cedwi 
hwynt :  cedwi  hwynt  rhag  y  gen- 
hedlaeth  hon  yn  dragywydd. 

8  Yr  annuwiolion  a  rodiant 
o  amgylch,  pan  ddyrchafer  y 
gwaelaf  o  feibion  dynion. 

Psal.  xiii.    Usque  quo,  Domine? 

PA  hŷd,  Arglwydd,  y'm 
hanghofi  ?  ai  yn  dragy- 
wydd ?  pa  hỳd  y  cuddi  dy  wyn- 
eb  rhagof  ? 

2  Pa  hŷd  y  cymmeraf  gyng- 
horion  yn  fy  enaid,  gan  fod  blin- 
der beunydd  yn  fy  nghalon  ?  pa 
hŷd  y  dyrchefir  fy  ngelyn  arnaf  ? 

3  Edrych  a  chlyw  fl,  O  Ar- 
•glwydd  fy  Nuw  :  goleua  fy  llyg- 

aid,  rhag  im'  huno  yn  yr  angau. 

4  Rhag  dywedyd  om  gelyn, 
Gorcbfygais  ef;  ac  i'm  gwrth- 
wynebwŷr  lawenychu,  os  go- 
gwyddaf. 

5  Minnau  hefyd  a  ymddir- 
iedais  yn  dy  drugaredd  di ;  fy 
nghalon  a  ymlawenycha  yn  dy 
iachawdwriaeth  :  canaf  i'r  Ar- 
glwydd, am  iddo  synio  arnaf: 
[i'e,  canmolaf  Enw'r  Arglwydd 
Goruchaf.] 

Psal.  xiv.   Dixit  insipiens. 

YR  ynfyd  a  ddywedodd  yn 
ei  galon,  Nid  oes  un  Duw. 
Ymlygrasant  ;  ffieiddwaith  a 
wnaethant :  nid  oes  a  wnel 
ddaioni,  [nag  oes  un.] 

2  Yr  Arglwydd  a  edrychodd  i 
lawr  o'r  nefoedd  ar  feibion  dyn- 
ion, i  weled  a  oedd  neb  deallgar, 
yn  ymgeisio  â  Duw. 


and  will  help  every  one  from 
him  that  swelleth  against  him, 
and  will  set  him  at  rest. 

7  The  words  of  the  Lord  are 
pure  words  :  even  as  the  silver, 
which  from  the  earth  is  tried, 
and  purified  seven  times  in  the 
fire. 

8  Thou  shalt  keep  them,  O 
Lord  :  thou  shalt  preserve  him 
from  this  generation  for  ever. 

9  The  ungodly  walk  or.  every 
side  :  when  they  are  exalted, 
the  children  of  men  are  put  to 
rebuke. 

Psal.  xiii.     Usque  quo,  Dominef 

HOW  long  wilt  thou  forget 
me,  O  Lord,  for  ever  : 
how  long  wilt  thou  hide  thy 
face  from  me? 

2  How  long  shall  I  seek  coun- 
sel in  my  soul,  and  be  so  vexed 
in  my  heart  :  how  long  shall 
mine  enemies  triumph  over  me? 

3  Consider,  and  hear  me,  O 
Lord  my  God  :  lighten  mine 
eyes,  that  I  sleep  not  in  death. 

4  Lest  mine  enemy  say,  I 
have  prevailed  against  him  :  foi 
if  I  be  cast  down,  they  that 
trouble  me  will  rejoice  at  it. 

5  But  my  trust  is  in  thy  mer- 
cy :  and  my  heart  is  joyful  in 
thy  salvation. 

6  I  will  sing  of  the  Lord,  be- 
cause he  hath  dealt  so  lovingly 
with  me  :  yea,  I  will  praise  the 
Name  of  the  Lord  most  Highest. 

Psal.  xiv.    Dixit  insipiens. 

THE  fool  hath  said  in  his 
heart  :  There  is  no  God. 

2  They  are  corrupt,  and  be- 
come abominable  in  their  do- 
ings :  there  is  none  that  doeth 
good,  no  not  one. 

3  The  Lord  looked  down  from 
heaven  upon  the  children  of 
men  :  to  see  if  there  were  any 
that  would  understand,  and  seek 
after  God. 


}'  3  Bydd. 

3  Ciliodd  pawb;  cyd-ymddi- 
fwynasant:  nid  oes  a  wnel  dda- 
ioni,  nac  oes  un. 

[4  Bedd  agored  yw  eu  cêg ; 
â'u  tafodau  y  gwnaethant  ddi- 
chell:  gwenwyn  aspiaid  sy  dan 
eu  gwefusau. 

5  Y  rhai  y  mae  eu  genau  yn 
llawn  melldith  a  chwerwedd  : 
buain  yw  eu  traed  i  dywallt 
gwaed. 

6  Distryvv  ac  aflwydd  sydd  yn 
eu  ffyrdd,  a  ffordd  tangnefedd 
nid  adnabuant :  nid  oes  ofn  Duw 
ger  bron  eu  llygaid.] 

7  Oni  ŵyr  boll  weithredwýr 
anwiredd?  y  rhai  sy'n  bwytta 
fy  mhobl  fel  y  bwyttaent  fara : 
ni  alwasant  ar  yr  Arglwydd. 

8  Yno  y  dychrynasant  gan 
ofn;  canys  y  mae  Duw  ynghen- 
hedlaeth  y  cyfiawn. 

9  Cyngor  y  tlawd  a  warad- 
wyddasoch  chwi ;  am  fod  yr  Ar- 
glwydd yn  obaith  iddo. 

10  Pwy  a  ddyry  iachawdwr- 
iaeth  i  Israel  o  S'ion?  pan  ddy- 
chwelo'r  Arglwydd  gaethiwed  ei 
bobl,  yr  ymhyfryda  Jacob,  ac  y 
llawenhâ  Israel. 


PSALMAU.  Days. 

4  But  tbey  are  all  gone  out  of 
the  way,  they  are  altogether  be- 
come abominable  :  there  is  none 
that  doeth  good,  no  not  one. 

5  Their  throat  is  an  open  se- 
pulchre, with  their  tongues  have 
they  deceived  :  the  poison  of 
asps  is  under  their  lips. 

6  Their  mouth  is  full  of  curs- 
ing and  bitterness  :  their  feet 
are  swift  to  shed  blood. 

7  Destruction  and  unhappi- 
ness  is  in  their  ways,  and  the 
way  of  peace  have  they  not 
known  :  there  is  no  fear  of  God 
before  their  eyes. 

8  Have  they  no  knowledge, 
that  they  are  all  such  workers 
of  mischief  :  eating  up  my  peo- 
ple as  it  were  bread,  and  call 
not  upon  the  Lord? 

9  There  were  they  brought  in 
great  fear,  even  where  no  fea»- 
was  :  for  God  is  in  the  genera- 
tion of  the  righteous. 

10  As  for  you,  ye  have  made 
a  mock  at  the  counsel  of  the 
poor  :  because  he  putteth  his 
trust  in  the  Lord. 

11  Who  shall  give  salvation 
unto  Israel  out  of  Sion?  When 
the  Lord  turneth  the  captivity 
of  his  people  :  then  shall  Jacob 
rejoice,  and  Israel  shall  be  glad. 


Eorcol  mtVOi. 
Psal.  xv.    Dom'ine,  quis  /tabitabit? 

ARGLWYDD,  pwy  a  drig  yn 
dy  babell  ?  pwy  a  breswylia 
ym  mynydd  dy  sancteiddrwydd? 

2  Yr  hwn  a  rodia  yn  berffaith, 
ac  a  wnel  gyfiawnder,  ac  a  ddy- 
wed  wir  yn  ei  galon : 

3  Heb  absennu  â'i  dafod,  heb 
wneuthur  drwg  i'w  gymmydog, 
ac  heb  dderbyn  enllib  yn  erbyn 
ei  gymmydog. 

4  Yr  hwn  y  mae'r  drygionus 


Jtlomins  eraser. 

Psal.  xv.    Domine,  quis  habitabit  ? 

LORD,  who  shall  dwell  in 
thy    tabernacle    :    or   who 
shall  rest  upon  thy  holy  hill  ? 

2  Even  he,  that  leadeth  an 
uncorrupt  life  :  and  doeth  the 
thing  which  is  right,  and  speak- 
eth  the  truth  from  his  heart. 

3  He  that  hath  used  no  de- 
ceit in  his  tongue,  noi  done  evil 
to  his  neighbour  :  and  hath  not 
slandered  his  neighbour. 

4  He  that  setteth  not  by  him- 
self,  but  is  lowly   in   his  own 


Y  3  By dd. 


PSALMAU. 


Day  3. 


yn  ddirmygus  yn  ei  olvvg;  ond 
a  anrhydedda  y  rhai  a  ofnant 
yr  Arglwydd  :  yr  hwn  a  dwng 
i'w  niweid  ei  hun,  ac  ni  new- 
idia. 

5  Yr  hwn  ni  roddes  ei  arian 
ar  usuriaeth,  ac  ni  chymmer 
wobr  yn  erbyn  y  gwirion.  A 
wnelo  hyn,  nid  ysgogir  yn  dra- 
gywydd. 
Psal.  xvi.    Conserva  me,  Domine. 

CADW  fi,  O  Dduw:   canys 
ynot  yr  ymddiriedaf. 

2  Fy  enaid,  dywedaist  wrth  yr 
Arglwydd,  Fy  Ârglwydd  ydwyt 
ti :  fy  nâ  nid  yw  ddirn  i  ti : 

3  Ond  i'r  saint  sydd  ar  y 
ddaear,  a'r  rhai  rhagorol,  yn  y 
rhai  y  mae  fy  holl  hyfrydwch. 

4  Gofidiau  a  amlhant  i'r  rhai 
a  frysiant  ar  ol  duw  d'feithr :  eu 
di'od-off'rwm  o  waed  nid  offrym- 
maf  fi,  ac  ni  chymmeraf  eu  hen- 
wau  yn  fy  ngwefusau. 


5  Yr  Arglwydd  yw  rhan  fy 
etifeddiaeth  i,  a'm  phiol :  ti  a 
gynheli  fy  nghoelbren. 

6  Y  llinynnau  a  syrthiodd  i 
mi  mewn  lleoedd  hyfryd;  ie,  y 
mae  i  mi  etifeddiaeth  dèg. 

7  Bendithiaf  yr  Arglwydd, 
yr  hwn  a'm  cynghorodd  :  fy 
arennau  hefyd  a'm  dysgant  y 
nos. 

8  Gosodais  yr  Arglwydd  hob 
amser  ger  fy  mron :  am  ei  fod  ar 
fy  neheulaw,  ni'm  hysgogir. 

9  O  herwydd  hynny  llawen- 
ychodd  fy  nghalon,  ac  ymhyfryd- 
odd  fy  ngogoniant :  fy  ngnnawd 
hefyd  a  orphwys  mewn  gobaith. 

10  Canys  ni  adewi  fy  enaid 
yn  uffern ;  ac  ni  oddefi  i'th  Sanct 
weled  llygredigaeth. 

1 1  Dangosi  i  mi  lwybr  by wyd : 


eyes :  and  maketh  much  of  them 
that  fear  the  Lord. 

5  He  that  sweareth  unto  his 
neighbour,  and  disappointeth 
him  not  :  though  it  were  to  his 
own  bindrance. 

6  He  that  hath  not  given  his 
money  upon  usury  :  nor  taken 
reward  against  the  innocent. 

7  Whoso  doeth  these  tilings  : 
shall  never  fall. 

Psal.  xvi.    Conserva  me,  Domine. 

PRESERVE  me,  O  God  :  for 
in  thee  have  I  put  my  trust. 

2  O  my  soul,  thou  hast  said 
unto  the  Lord  :  Thou  art  my 
God,  my  goods  are  nothing  unto 
thee. 

3  All  my  delight  is  upon  the 
saints,  that  are  in  the  earth  :  and 
upon  such  as  excel  in  virtue. 

4  But  they  that  run  after 
another  god  :  shall  have  great 
trouble. 

5  Their  drink-offerings  of  blood 
will  I  not  offer  :  neither  make 
mention  of  their  names  within 
my  lips. 

6  The  Lord  himself  is  the  por- 
tion of  mine  inheritance,  and  of 
my  cup  :  thou  shalt  maintain 
my  lot. 

7  The  lot  is  fallen  unto  me 
in  a  fair  ground  :  yea,  I  have  a 
goodly  heritage. 

8  I  will  thank  the  Lord  for 
giving  me  warning  :  my  reins 
also  chasten  me  in  the  night- 
season. 

9  I  have  set  God  always  be- 
fore me  :  for  he  is  on  my  right 
hand,  therefore  I  shall  not  fall. 

10  Wherefore  my  heart  was 
glad,  and  my  glory  rejoiced  :  my 
flesh  also  shall  rest  in  hope. 

11  For  why?  thou  shalt  not 
leave  my  soul  in  hell  :  neither 

|  shalt  thou  suffer  thy  Holy  One 
I  to  see  corruption. 

12  Thou  shalt  shew  me  the 


V3  Bijdd. 


PSALMAU. 


Day  3. 


digonolrwydd  llawenytkl  sy  ger 
dy  fron,  ar  dy  ddeheulaw  y  mae 
digrifwch  yn  dragywydd. 

Psal.  xvii.    E.raudi,  Domine. 

CLYW,  Arglwydd,  gyfiawn- 
der ;  ystyria  fy  llefain, 
gwrando  fy  ngweddi  o  wefusau 
didwyll. 

2  Deued  fy  mam  oddi  ger  dy 
fron ;  edryched  dy  lygaid  ar 
uniondeb. 

3  Profaist  fy  nghalon,  gofwy- 
aist  fi  y  nos ;  chwiliaist  fi,  ac 
ni  chei  ddim  :  bwriedais  na 
throseddai  fy  ngenau. 


4  Tu  ag  at  am  weithredoedd 
dynion,  wrth  eiriau  dy  wefusau 
yr  ymgedwais  rhag  llwybrau  yr 
yspeilydd. 

5  Cyrrnal  fy  ngherddediad  yn 
dy  Iwybrau,  fel  na  lithro  fy 
nhraed. 

6  Mi  a  elwais  arnat ;  canys 
gwrandewi  arnaf  fi,  O  Dduw: 
gostwng  dy  glust  attaf,  ac  erglyw 
fy  ymadrodd. 

7  Dangos  dy  ryfedd  drugar- 
eddau,  Ö  Achubydd  y  rhai  a 
ymddiriedant  ynot,  rhag  y  sawl 
a  }nngyfodant  yn  erbyn  dy  dde- 
heulaw. 

8  Cadw  fi  fel  canwyll  llyg- 
ad :  cudd  fi  dan  gysgod  dy  ad- 
enydd, 

9  Rhag  yr  annuwiolion,  y 
rhai  a'm  gorthrymmant  :  rhag 
fy  ngelynion  marwol,  y  rhai  a'm 
hamgylchant. 

10  Cauasant  gan  eu  brasder : 
â'u  genau  y  llefarant  niewn 
balchder. 

11  Ein  cynniweirfa  ni  a  gylch- 
ynasant  hwy  yr  awrhon  :  gosod- 
asant  eu  llygaid  i  dynnu  i  lawr 
i'r  ddaear. 

12  Eu  dull  sy  fel  Hew  a 
chwennychai  'sglyfaethu,  ac  meg- 


path  of  life;  in  thy  presence  is 
the  fulness  of  joy  :  and  at  thy 
right  hand  there  is  pleasure  for 
evermore. 

Psal.  xvii.    Exaiidi,  Domine. 

HEAR  the  right,  O  Lord, 
consider  my  complaint :  and 
hearken  unto  my  prayer,  that 
goeth  not  out  of  feigned  lips. 

2  Let  my  sentence  come  forth 
from  thy  presence  :  and  let  thine 
eyes  look  upon  the  thing  that  is 
equal. 

3  Thou  hast  proved  and  vi- 
sited mine  heart  in  the  night- 
season  ;  thou  hast  tried  me,  and 
shalt  find  no  wickedness  in  me  : 
for  I  am  utterly  purposed  that 
my  mouth  shall  not  offend. 

4  Because  of  men's  works,  that 
are  done  against  the  words  of 
thy  lips  :  I  have  kept  me  from 
the  ways  of  the  destroyer. 

5  O  hold  thou  up  my  goings 
in  thy  paths  :  that  my  footsteps 
slip  not. 

6  I  have  called  upon  thee,  O 
God,  for  thou  shalt  hear  me  : 
incline  thine  ear  to  me,  and 
hearken  unto  my  words. 

7  Shew  thy  marvellous  lov- 
ing-kindness, thou  that  art  the 
Saviour  of  them  which  put  their 
trust  in  thee  :  from  such  as  re- 
sist thy  right  hand. 

8  Keep  me  as  the  apple  of  an 
eye  :  hide  me  under  the  shadow 
of  thy  wings, 

9  From  the  ungodly  that  trou- 
ble me  :  mine  enemies  compass 
me  round  about  to  take  away 
my  soul. 

10  They  are  inclosed  in  their 
own  fat :  and  their  mouth  speak- 
eth  proud  things. 

11  They  lie  waiting  in  our 
way  on  every  side  :  turning  their 
eyes  down  to  the  ground; 

12  Like  as  a  lion  that  is  gree- 
dy of  his  prey  :  and  as  it  were 


J'  3  Dydd. 


PSALM  AU. 


Day  3. 


is  Hew  ieuangc  yn  aros  mewn 
llebedd  dirgel. 

•  13  Cyfod,  Arglwydd,  achub  ei 
flaen  ef,  cwympa  ef :  gwared  fy 
enaid  rhag  yr  annuwiol,  yr  hwn 
y w  dy  gleddyf  di. 

14  Rhag  dynion  y  rhai  yw  dy 
law,  O  Arglwydd,  rhag  dyn- 
ion y  byd,  y  rhai  y  mae  eu  rhan 
yn  y  bywyd  yma,  a'r  rhai  y 
llenwaist  eu  boliau  â'th  gudd- 
iedig  drysor:  llawn  ydynt  o  feib- 
ion,  a  gadawant  eu  gweddill  i'w 
rhai  bychain. 

15  Myfi  a  edrychaf  ar  dy 
wyneb  mewn  cyfiawnder  :  di- 
gonir  fi,  pan  ddihunwyf,  â'th 
ddelw  di. 


^PrBÎJníjatonol  a&eìJîíí. 
Psal.  xviii.    Diligam  te,  Domine. 

CARAF    di,    Arglwydd,    fy 
nghadernid. 

2  Yr  Arglwydd  yw  fy  nghraig, 
a'm  hamddiffynfa,  a'm  gwared- 
ydd ;  fy  Nuw,  fy  nghadernid, 
yn  yr  hwn  yr  ymddiriedaf ;  fy 
nharian,  a  chorn  fy  iachawdwr- 
iaeth,  a'm  huchel-dwr. 

3  Galwaf  ar  yr  Arglwydd  can- 
moladwy :  felly  y'm  cedwir  rhag 
fy  ngelynion. 

4  Gofidion  angau  a'm  cylch- 
ynasant,  ac  afonydd  y  fall  a'm 
dychrynasant  i. 

5  Gofidiau  uffern  a'm  cylchyn- 
asant :  maglau  angau  a  achub- 
asant  fy  mlaen. 

6  Yn  fy  nghyfyngder  y  gel- 
wais  ar  yr  Arglwydd,  ac  y 
gwaeddais  ar  fy  Nuw:  efe  a  gly- 
bu  fy  lief  o'i  deml,  a'm  gwaedd 
ger  ei  fron  a  ddaeth  i'w  glust- 
iau  ef. 

7  Yna  y  siglodd  ac  y  cryn- 
odd  y  ddaear;  a  seiliau'r  myn- 


a  lion's  whelp,  lurking  in  secret 
places. 

13  Up,  Lord,  disappoint  him, 
and  cast  him  down  :  deliver  my 
soul  from  the  ungodly,  which  is 
a  sword  of  thine ; 

14  From  the  men  of  thy 
hand,  O  Lord,  from  the  men, 
I  say,  and  from  the  evil  world  : 
which  have  their  portion  in  this 
life,  whose  bellies  thou  fillest 
with  thy  hid  treasure. 

15  They  have  children  at  their 
desire  :  and  leave  the  rest  of 
their  substance  for  their  babes. 

16  But  as  for  me,  I  will  be- 
hold thy  presence  in  righteous- 
ness :  and  when  I  awake  up 
after  thy  likeness,  I  shall  be  sa- 
tisfied with  it. 


lEbening  Prapcr. 
Psal.  xviii.    Diligam  te,  Domine. 

I  Will  love  thee,  O  Lord,  my 
strength ;  the  Lord  is  my 
stony  rock,  and  my  defence  : 
my  Saviour,  my  God,  and  my 
might,  in  whom  I  will  trust, 
my  buckler,  the  horn  also  of  my 
salvation,  and  my  refuge. 

2  I  will  call  upon  the  Lord, 
which  is  worthy  to  be  praised  : 
so  shall  I  be  safe  from  mine 
enemies. 

3  The  sorrows  of  death  com- 
passed me  :  and  the  overflowings 
of  ungodliness  made  me  afraid. 

4  The  pains  of  hell  came  a- 
bout  me  :  the  snares  of  death 
overtook  me. 

5  In  my  trouble  I  will  call 
upon  the  Lord  :  and  complain 
unto  my  God. 

6  So  shall  he  hear  my  voice 
out  of  his  holy  temple  :  and  my 
complaint  shall  come  before  him, 
it  shall  enter  even  into  his  ears. 

7  The  earth  trembled  and 
quaked  :   the  very  foundations 


Y  3  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  3. 


yddoedd  a  gynhyrfodd  ac  a  ym- 
siglodd,  am  iddo  ef  ddigio. 

8  Dyrchafodd  mŵg  o'i  fFroen- 
au,  a  than  a  ysodd  o'i  enau :  glo 
a  ennynasant  ganddo. 

9  Efe  hefyd  a  ostyngodd  y 
nefoedd,  ac  a  ddisgynodd  :  a 
thywyllwch  oedd  dan  ei  draed 
ef. 

10  Marchogodd  hefyd  ar  y 
ceruh,  ac  a  ehedodd :  i'e,  efe  a 
ehedodd  ar  adenydd  y  gwỳnt. 

11  Efe  a  wnaeth  dywyllwch 
yn  ddirgelfa  iddo;  a'i  babell  o'i 
amgylch  oedd  dywyllwch  dyfr- 
oedd,  a  thew-gymmylau  yr  awyr. 

12  Gan  y  disgleirdeb  oedd  ger 
ei  fron,  ei  gymmylau  a  aeth- 
ant  heibio;  cenllysg  a  marwor 
tanllyd. 

13  Yr  Arglwydd  hefyd  a  dar- 
anodd  yn  y  nefoedd,  a'r  Gor- 
uchaf  a  roddes  ei  lef ;  cenllysg 
a  marwor  tanllyd. 

14  Ië,  efe  a  anfonodd  ei  saeth- 
au,  ac  a'u  gwasgarodd  hwynt ; 
ac  a  saethodd  ei  fellt,  ac  a'u 
gorchfygodd  hwynt. 

15  Gwaelodion  y  dyfroedd  a 
welwyd,  a  seiliau'r  byd  a  ddi- 
noethwyd  gan  dy  gerydd  di,  O 
Arglwydd,  a  chan  chwjthad  an- 
adl  dy  fFroenau. 

16  Anfonodd  oddi  uchod,  cym- 
merodd  fi,  tynnodd  íì  allan  o 
ddyfroedd  lawer. 

17  Efe  a'm  gwaredodd  oddi 
wrth  fy  ngelyn  cadarn,  a  rhag 
fy  nghaseion  :  canys  yr  oeddynt 
yn  drech  nà  mi. 

18  Achubasant  fy  mlaen  yn 
nydd  fy  ngofid  :  ond  yr  Ar- 
glwydd oedd  gynhaliad  i  mi. 

19  Dug  fi  hefyd  i  ehangder: 
gwaredodd  fi;  canys  ymhoffodd 
ynof. 

20  Yr  Arglwydd  a'm  gobrwy- 
odd  yn  ol  fy  nghyfiawnder ;  yn 


also  of  the  hills  shook,  and  were 
removed,  because  he  was  wroth. 

8  There  went  a  smoke  out  in 
his  presence  :  and  a  consuming 
fire  out  of  his  mouth,  so  that 
coals  were  kindled  at  it. 

9  He  bowed  the  heavens  also, 
and  came  down  :  and  it  was  dark 
under  his  feet. 

10  He  rode  upon  the  cheru- 
bims,  and  did  fly  :  he  came  fly- 
ing upon  the  wings  of  the  wind. 

11  He  made  darkness  his  se- 
cret place  :  his  pavilion  round 
about  him  with  dark  water,  and 
thick  clouds  to  cover  him. 

12  At  the  brightness   of  his 

Eresence   his  clouds  removed  : 
ail-stones,  and  coals  of  fire. 

13  The  Lord  also  thundered 
out  of  heaven,  and  the  Highest 
gave  his  thunder  :  hail-stones, 
and  coals  of  fire. 

14  He  sent  out  his  arrows, 
and  scattered  them  :  he  cast 
forth  lightnings,  and  destroyed 
them. 

15  The  springs  of  waters  were 
seen,  and  the  foundations  of  the 
round  world  were  discovered,  at 
thy  chiding,  O  Lord  :  at  the 
blasting  of  the  breath  of  thy 
displeasure. 

16  He  shall  send  down  from 
on  high  to  fetch  me  :  and  shall 
take  me  out  of  many  waters. 

17  He  shall  deliver  me  from 
my  strongest  enemy,  and  from 
them  which  hate  me  :  for  they 
are  too  mighty  for  me. 

18  They  prevented  me  in  the 
day  of  my  trouble  :  but  the  Lord 
was  my  upholder. 

19  He  brought  me  forth  also 
into  a  place  of  liberty  :  he 
brought  me  forth,  even  because 
he  had  a  favour  unto  me. 

20  The  Lord  shall  reward  me 
after  my  righteous  dealing  :  ac- 


TsDydd. 


PSALMAU. 


Day  3. 


ol  glendid  fy  nwylaw  y  talodd 
efe  i  mi. 

21  Canys  cedwais  fFyrdd  yr 
Arglwydd,  ac  ni  chiliais  yn  an- 
nuwiol  oddi  wrth  fy  Nuw. 

22  O  herwydd  ei  holl  farnedig- 
aethau  ef  oedd  ger  fy  mron  i,  a'i 
ddeddfau  ni  fwriais  oddi  wrthyf. 

23  Bum  hefyd  yn  berffaith 
gyd  âg  ef,  ac  ymgedwais  rhag  fy 
anvviredd. 

24  A'r  Arglwydd  a'm  gobrwy- 
odd  yn  ol  fy  nghyfiawnder,  yn 
ol  purdeb  fy  nwylaw  o  flaen  ei 
lygaid  ef. 

25  A'r  trugarog  y  gwnei  dru- 
garedd ;  â'r  gwr  perffaith  y  gwnei 
berffeitbrwydd. 

26  A'r  glân  y  gwnei  lendid  ; 
ac  â'r  cyndyn  yr  ymgyndyn- 
ni. 

27  Canys  ti  a  waredi  'r  bobl 
gystuddiedig  :  ond  ti  a  ostyngi 
olygon  uchel. 

28  O  herwydd  ti  a  oleui  fy 
nghanwyll:  yr  Arglwydd  fy  Nuw 
a  lewyrcba  fy  nhywyllwch. 

29  Oblegid  ynot  ti  y  rhedais 
trwy  fyddin;  ac  yn  fy  Nuw  y 
llemmais  dros  fur. 

30  Duw  sy  berffaith  ei  ffordd  ; 
gair  yr  Arglwydd  sydd  wedi  ei 
buro :  tarian  yw  efe  i  bawb  a 
ymddiriedant  ynddo. 

31  Canys  pwy  sy  Dduw  heb 
law  yr  Arglwydd?  a  phwy  sy 
graig  ond  ein  Duw  ni  ? 

32  Duw  sy'n  fy  ngwregysu 
â  nerth,  ac  yn  gwneuthur  fy 
ffordd  yn  berffaith. 

33  Gosod  y  mae  efe  fy  nhraed 
fel  traed  ewigod ;  ac  ar  fy  uchel- 
fannau  y'm  sefydla. 

34  Efe  sy'n  dysgu  fy  nwylaw 
i  ryfel ;  fel  y  dryllir  bwa  dur  yn 
fy  mreichiau. 


cording  to  the  cleanness  of  my 
hands  shall  he  recompense  me. 

21  Because  I  have  kept  the 
ways  of  the  Lord  :  and  have 
not  forsaken  my  God,  as  the 
wicked  doth. 

22  For  I  have  an  eye  unto  all 
his  laws  :  and  will  not  cast  out 
his  commandments  from  me. 

23  I  was  also  un  corrupt  be- 
fore him  :  and  eschewed  mine 
own  wickedness. 

24  Therefore  shall  the  Lord 
reward  me  after  my  righteous 
dealing  :  and  according  unto 
the  cleanness  of  my  hands  in 
his  eye-sight. 

25  With  the  holy  thou  shak 
be  holy  :  and  with  a  perfect  man 
thou  shalt  be  perfect. 

26  With  the  clean  thou  shalt 
be  clean  :  and  with  the  froward 
thou  shalt  learn  frowardness. 

27  For  thou  shalt  save  the 
people  that  are  in  adversity  : 
and  shalt  bring  down  the  high 
looks  of  the  proud. 

28  Thou  also  shalt  light  my 
candle  :  the  Lord  my  God  shall 
make  my  darkness  to  be  light. 

29  For  in  thee  I  shall  discom- 
fit an  host  of  men  :  and  with 
the  help  of  my  God  I  shall  leap 
over  the  wall. 

30  The  way  of  God  is  an  un- 
defiled  way  :  the  word  of  the 
Lord  also  is  tried  in  the  fire  ; 
he  is  the  defender  of  all  them 
that  put  their  trust  in  him. 

31  For  who  is  God,  but  the 
Lord  :  or  who  hath  any  strength, 
except  our  God  ? 

32  It  is  God,  that  girdeth  me 
with  strength  of  war  :  and  mak- 
eth  my  way  perfect. 

33  He  maketh  my  feet  like 
harts'  feet  :  and  setteth  me  up 
on  high. 

34  He  teacheth  mine  hands 
to  fight  :  and  mine  arms  shall 
break  even  a  bow  of  steel. 


Y  3  Dydd. 


PSA  L  MAIL 


Day  3. 


35  Rhoddaist  hefyd  i  mi  dar- 
ian  dy  iachawdwriaeth  ;  a'th 
ddeheulaw  a'm  cynhaliodd,  a'th 
fwynder  a'm  lliosogodd. 

36  Ehengaist  fy  ngherdded- 
iad  danaf;  fel  na  lithrodd  fy 
nhraed. 

37  Erlidiais  fy  ngelynion,  ac 
a'u  goddiweddais :  ac  ni  ddy- 
chwelais  nes  eu  difa  hwynt. 

38  Archollais  hwynt,  fel  na 
allent  godi :  syrthiasant  dan  fy 
nhraed. 

39  Canys  gwregysaist  fi  â 
nerth  i  ryfel  :  darostyngaist 
danaf  y  rhai  a  ymgododd  i'm 
herbyn. 

40  Rhoddaist  hefyd  i  mi  war- 
rau  fy  ngelynion  :  fel  y  difethwn 
fy  nghaseion. 

41  Gwaeddasant,  ond  nid  oedd 
achubydd  :  sef  ar  yr  Arglwydd, 
ond  nid  attebodd  efe  hwynt. 

42  Maluriais  hwynt  hefyd  fel 
llwch  o  flaen  y  gwỳnt :  teflais 
hwvnt  allan  megis  torn  yr  heol- 

43  Gwaredaist  fi  rhag  cynhen- 
nau'r  bobl;  gosodaist  fi  yn  ben 
cenhedloedd :  pobl  nid  adnabuni, 
a'm  gwasanaethant. 


44  Pan  glywant  am  danaf, 
ufuddhânt  i  mi :  meibion  di'eithr 
a  gymmerant  arnynt  ymddar- 
ostwng  i  mi. 

45  Meibion  di'eithr  a  ballant, 
ac  a  ddychrynant  allan  o'u  dirgel 
fannau. 

46  Byw  yw'r  Arglwydd,  a 
bendithier  fy  nghraig :  a  dyr- 
chafer  Duw  fy  iachawdwriaeth. 

47  Duw  sydd  yn  rhoddi  i  mi 
allu  ymddial,  ac  a  ddarostwng  y 
bobloedd  danaf. 


35  Thou  hast  given  me  the 
defence  of  thy  salvation  :  thy 
right  hand  also  shall  hold  me 
up,  and  thy  loving  correction 
shall  make  me  great. 

36  Thou  shalt  make  room 
enough  under  me  for  to  go  : 
that  my  footsteps  shall  not  slide. 

37  I  will  follow  upon  mine 
enemies,  and  overtake  them  : 
neither  will  I  turn  again  till  I 
have  destroyed  them. 

38  I  will  smite  them,  that 
they  shall  not  be  able  to  stand  : 
but  fall  under  my  feet. 

39  Thou  hast  girded  me  with 
strength  unto  the  battle  :  thou 
shalt  throw  down  mine  enemies 
under  me. 

40  Thou  hast  made  mine  ene- 
mies also  to  turn  their  backs 
upon  me  :  and  I  shall  destroy 
them  that  hate  me. 

41  They  shall  cry,  but  there 
shall  be  none  to  help  them  :  yea, 
even  unto  the  Lord  shall  they 
cry,  but  he  shall  not  hear  them. 

42  I  will  beat  them  as  small 
as  the  dust  before  the  wind  :  I 
will  cast  them  out  as  the  clay  in 
the  streets. 

43  Thou  shalt  deliver  me  from 
the  strivings  of  the  people  :  and 
thou  shalt  make  me  the  head  of 
the  heathen. 

44  A  people  whom  I  have  not 
known  :  shall  serve  me. 

45  As  soon  as  they  hear  of 
me,  they  shall  obey  me  :  but  the 
strange  children  shall  dissemble 
with  me. 

46  The  strange  children  shall 
fail  :  and  be  afraid  out  of  their 
prisons. 

47  The  Lord  liveth,  and  bless- 
ed be  my  strong  helper  :  and 
praised  be  the  God  of  my  sal- 
vation. 

48  Even  the  God  that  seeth 
that  I  be  avenged  :  and  sub- 
dueth  the  people  unto  me. 


Y  4  Dijdd. 


PSALMAU. 


Day  4. 


48  Efe  sydd  yn  fy  ngwared 
oddi  wrth  fy  ngelynion :  i'e,  ti 
a'm  dyrchefi  uwchlaw  y  rhai  a 
gyfodant  i'm  herbyn:  achubaist 
fi  rhag  y  gwr  traws. 

49  Am  hynny  y  moliannaf  di, 
O  Arglwydd,  ym  mhlith  y  cen- 
hedloedd,  ac  y  canaf  i'th  Enw. 

50  Efe  sydd  yn  gwneuthur 
raawr  ymwared  i'w  Frenhin :  ac 
yn  gwneuthur  trugaredd  i'w  en- 
neiniog,  i  Ddafydd  ac  i'w  had 
ef  byth. 


33orcol  ajReWJi. 

Psal.  xix.    Cceli  enarrant. 

YNefoedd  sy'n  datgan  gc~ 
goniant  Duw ;  a'r  ffurfafen 
sy'n  mynegi  gwaith  ei  ddwylaw 
ef. 

2  Dydd  i  ddydd  a  draetha 
yniadrodd,  a  nos  i  nos  a  ddeng- 
ys  wybodaeth. 

3  Nid  oes  iaith  nac  ymadrodd, 
lie  ni  chlybuwyd  eu  lleferydd 
hwynt. 

4  Eu  Uinyn  a  aeth  trwy'r  holl 
ddaear,  a'u  geiriau  hyd  eithaf- 
oedd  byd :  i'r  haul  y  gosododd 
efe  babell  ynddynt ; 

5  Yr  hwn  sy  fel  gwr  pri'od 
yn  dyfod  allan  o'i  ystafell :  ac 
a  ymlawenhâ  fel  cawr  i  redeg 
gyrfa. 

6  O  eithaf  y  nefoedd  y  mae  ei 
fynediad  ef  allan,  a'i  amgylchiad 
hyd  eu  heithafoedd  hwynt:  ac 
nid  ymgudd  dim  oddi  wrth  ei 
wres  ef. 

7  Cyfraith  yr  Arglwydd  sy 
berffaith,  yn  troi'r  enaid  :  tyst- 
iolaeth  yr  Arglwydd  sydd  sicr, 
ac  yn  gwneuthur  y  gwirion  yn 
ddoeth. 

8  Deildfau'r  Arglwydd  sydd 
uniawn,  yn  llawenhàu'r  galon  : 
gorchymyn  yr  Arglwydd  sy  bur, 
yn  goleuo'r  llygaid. 


49  It  is  he  that  delivereth  me 
from  my  cruel  enemies,  and  set- 
teth  me  up  above  mine  adver- 
saries :  thou  shalt  rid  me  from 
the  wicked  man. 

50  For  this  cause  will  I  give 
thanks  unto  thee,  O  Lord,  a- 
mong  the  Gentiles  :  and  sing 
praises  unto  thy  Name. 

51  Great  prosperity  giveth  he 
unto  his  King  :  and  sheweth 
loving-kindness  unto  David  his 
Anointed,  and  unto  his  seed  for 


jítormng  draper. 

Psal.  xix.    Cceli  enarrant. 

TH  E  heavens  declare  the 
glory  of  God  :  and  the 
firmament  sheweth  his  handy- 
work. 

2  One  day  telleth  another  : 
and  one  night  certifieth  an- 
other. 

3  There  is  neither  speech  nor 
language  :  but  their  voices  are 
heard  among  them. 

4  Their  sound  is  gone  out 
into  all  lands  :  and  their  words 
into  the  ends  of  the  world. 

5  In  them  hath  he  set  a  taber- 
nacle for  the  sun  :  which  Com- 
eth forth  as  a  bridegroom  out  of 
his  chamber,  and  rejoiceth  as  a 
giant  to  run  his  course. 

6  It  goeth  forth  from  the  ut- 
termost part  of  the  heaven,  and 
runneth  about  unto  the  end  of 
it  again  :  and  there  is  nothing 
hid  from  the  heat  thereof. 

7  The  law  of  the  Lord  is 
an  undefiled  law,  converting  the 
soul  :  the  testimony  of  the  Lord 
is  sure,  and  giveth  wisdom  unto 
the  simple. 

8  The  statutes  of  the  Lord 
are  right,  and  rejoice  the  heart  : 
the  commandment  of  the  Lord 
is  pure,  and  giveth  light  unto 
the  eyes. 


Y  4  Dydd. 


PSALMAU. 


Dayi. 


9  Ofn  yr  Arglwydd  sy  làn, 
yn  parhàu  yn  dragy  wydd  :  barn- 
au'r  Arglwydd  ydynt  wirionedd, 
cyfiawn  ydynt  i  gyd. 

10  Mwy  dymunol  ŷnt  nag 
aur,  i'e,  nag  aur  coeth  lawer : 
melusach  hefyd  nâ'r  mel,  ac  nà 
diferiad  diliau  mel. 

1 1  Ynddynt  hwy  hefyd  y  rhy- 
buddir  dy  was  :  o'u  cadw  y  mae 
gwobr  lawer. 

12  Pwy  a  ddeall  ei  gamwedd- 
au  ?  glanhâ  fi  oddi  wrth  fy  rneiau 
cuddiedig. 

13  Attal  hefyd  dy  was  oddi 
wrth  bechodau  rhyfygus;  na  ar- 
glwyddiaethont  arnaf:  yna  y'm 
perffeithir,  ac  y'm  glanhêir  oddi 
wrth  anwiredd  lawer. 

14  Bydded  ymadroddion  fy 
ngenau,  a  myfyrdod  fy  nghalon, 
yn  gymmeradwy  ger  dy  fron, 
O  Arglwydd,  fy  nghraig  a'm 
prynwr. 


G 


PsaL  xx.    Exaudiat  te  Dominus. 
WRANDAWED    yr    Ar- 


glwydd arnat  yn  nydd  cyf- 
yngder:  Enw  Duw  Jacob  a'th 
ddifFyno. 

2  Anfoned  i  ti  gymmorth  o'r 
cyssegr,  a  nerthed  di  o  S'ion. 

3  Cofied  dy  holl  offrymmau, 
a  bydded  foddlon  i'th  boeth- 
ofFrwm. 

4  Rhodded  i  ti  wrth  fodd 
dy  galon;  a  chyflawned  dy  holl 
gyngor. 

5  Gorfoleddwn  yn  dy  iachawd- 
wriaeth  di,  a  dyrchafwn  faner  yn 
enw  ein  Duw  :  cyflawned  yr  Ar- 
glwydd dy  holl  ddymuniadau. 

6  Yr  awr  hon  y  gwn  y  gwared 
yr  Arglwydd  ei  enneiniog :  efe  a 
wrendy  arno  o  nefoedd  ei  sanct- 
eiddrwydd,  yn  nerth  iechyd  ei 
ddeheulaw  ef. 

7  Ymddiried  rhai  mewn  cer- 
bydau,   a  rhai   mewn   meirch : 


9  The  fear  of  the  Lord  is 
clean,  and  endureth  for  ever  : 
the  judgements  of  the  Lord  are 
true,  and  righteous  altogether. 

10  More  to  be  desired  are  they 
than  gold,  yea,  than  much  fine 
gold  :  sweeter  also  than  honey, 
and  the  honey-comb. 

11  Moreover,  by  them  is  thy 
servant  taught  :  and  in  keeping 
of  them  there  is  great  reward. 

12  Who  can  tell  how  oft  he 
offendeth  :  O  cleanse  thou  me 
from  my  secret  faults. 

13  Keep  thy  servant  also  from 
presumptuous  sins,  lest  they  get 
the  dominion  over  me  :  so  shall  I 
be  undefiled,  and  innocent  from 
the  great  offence. 

14  Let  the  words  of  my 
mouth,  and  the  meditation  of 
my  heart  :  be  alway  acceptable 
in  thy  sight, 

15  O  Lord  :  my  strength,  and 
my  redeemer. 

Psal.  xx.    Exaudiat  te  Dominus. 

THE  Lord  hear  thee  in  the 
day  of  troublf  :  the  Name 
of  the  God  of  Jacob  defend 
thee  ; 

2  Send  thee  help  from  the 
sanctuary  :  and  strengthen  thee 
out  of  Sion ; 

3  Remember  all  thy  offer- 
ings :  and  accept  thy  burnt- 
sacrifice  ; 

4  Grant  thee  thy  heart's  de- 
sire :  and  fulfil  all  thy  mind. 

5  We  will  rejoice  in  thy  salva- 
tion, and  triumph  in  the  Name 
of  the  Lord  our  God  :  the  Lord 
perform  all  thy  petitions. 

6  Now  know  I,  that  the  Lord 
helpeth  his  Anointed,  and  will 
hear  him  from  his  holy  hea- 
ven :  even  with  the  wholesome 
strength  of  his  right  hand. 

7  Some  put  their  trust  in  cha- 
riots, and  some  in  horses  :  but 

Bb 


Y  4  Bydd. 


PSALMAU. 


Bay  4. 


end  nyni  a  gofiwn  Enw  yr  Ar. 
ghvydd  ein  Duw. 

8  Hvvy  a  gwympasant,  ac  a 
syrthiasant;  ond  nyni  a  gyfod- 
asom,  ac  a  safasom. 

9  Achub,  Arghvydd:  gwran- 
dawed  y  Brenhin  arnom  yn  y 
dydd  y  llefom. 

Psal.  xxL    Domine,  in  mrtute  tua. 

ARGLWYDD,  yn  dy  nerth  y 
llawenycha'r  Brenhin :  ac 
yn  dy  iachawdwriaeth  di  mor 
ddirfawr  yr  yrahyfryda ! 

2  Deisyfiad  ei  galon  a  roddaist 
iddo;  a  dymuniad  ei  wefusau 
ni  's  gommeddaist. 

3  Canys  achubaist  ei  flaen 
ef  â  benditbion  daioni:  gosod- 
aist  ar  ei  ben  ef  goron  o  aur 
coeth. 

4  Gofynodd  oes  gennyt,  a 
rhoddaist  iddo  :  i'e,  hir  oes,  byth 
ac  yn  dragywydd. 

5  Mawr  yw  ei  ogoniant  yn  dy 
iachawdwriaeth :  gosodaist  arno 
ogoniant  a  phrydferthweh. 

G  Canys  gwnaethost  ef  yn 
fendithion     yn     dragywyddol  ; 


]lawenychaist    ef    â    llawenydd 
â'tìi  wynebpryd. 

7  O  herwydd  bod  y  Brenhin 
yn  ymddiried  yn  yr  Arghvydd, 
a  thrwy  drugaredd  y  Goruchaf 
nid  ysgogir  ef. 

8  Dy  law  a  gaiff  afael  ar  dy 
holl  elynion :  dy  ddeheulaw  a 
gaiff  afael  ar  dy  gaseion. 

9  Ti  a'u  gwnei  hwynt  fel 
ffwrn  danllyd  yn  amser  dy  lid: 
yr  Arghvydd  yn  ei  ddigllonedd 
a'u  llwngc  hwynt,  a'r  tân  a'u 
hysa  hwynt. 

10  Eu  iFrwyth  hwynt  a  ddin- 
ystri  di  oddi  ar  y  ddaear,  a'u 
had  o  blith  meibion  dynion. 

11  Canys  bwriadasant  ddrwg 
i'th  erbyn:  meddyliasant  am- 
can,  heb  allu  o  honynt  ei  gwbl- 
hàu. 

12  Am  hynny  y  gwnei  iddynt 


we  will  rememoer  the  Name  of 
the  Lord  our  God. 

8  They  are  brought  down, 
and  fallen  :  but  we  are  risen, 
and  stand  upright. 

9  Save,  Lord,  and  hear  us,  O 
King  of  heaven  :  when  we  call 
upon  thee. 

Psal.  xxi.    Domine,  in  virtutc  iua. 

THE  King  shall  rejoice  in 
thy  strength,  O  Lord  :  ex- 
ceeding glad  shall  he  be  of  thy 
salvation. 

2  Thou  hast  given  him  his 
heart's  desire  :  and  hast  not  de- 
nied him  the  request  of  his  lips. 

3  For  thou  shalt  prevent  him 
with  the  blessings  of  goodness  : 
and  shalt  set  a  crown  of  pure 
gold  upon  his  head. 

4  He  asked  life  of  thee,  and 
thou  gavest  him  a  long  life  : 
even  for  ever  and  ever. 

5  His  honour  is  great  in  thy 
salvation  :  glory  and  great  wor- 
ship shalt  thou  lay  upon  him. 

6  For  thou  shalt  give  him 
everlasting  felicity  :  and  make 
him  glad  with  the  joy  of  thy 
countenance. 

7  And  why  ?  because  the  King 
putteth  his  trust  in  the  Lord  : 
and  in  the  mercy  of  the  most 
Highest  he  shall  not  miscarry. 

8  All  thine  enemies  shall  feel 
thy  hand  :  thy  right  hand  shall 
find  out  them  that  hate  thee. 

9  Thou  shalt  make  them  like 
a  fiery  oven  in  time  of  thy 
wrath  :  the  Lord  shall  destroy 
them  in  his  displeasure,  and  the 
fire  shall  consume  them. 

10  Their  fruit  shalt  thou  root 
out  of  the  earth  :  and  their  seed 
from  among  the  children  of  men. 

1 1  For  they  intended  mischief 
against  thee  :  and  imagined  such 
a  device  as  they  are  not  able  to 
perform. 

.    12  Therefore  shalt  thou  put 


J'  4  Dydd. 

droi  eu  cefnau :  ar  dy  linynnau 
y  parottôi  di  saethau  yn  erbyn 
eu  hwynebau. 

13  Ýmddyrcha,  Arglwydd,  yn 
dy  nerth :  canwn,  a  chanmolwn 
dy  gadernid. 


PSALM  AU.  Dayi. 

them  to  flight  :  and  the  strings 
of  thy  bow  shalt  thou  make 
ready  against  the  face  of  them. 

13  Be  thou  exalted,  Lord,  in 
thine  own  strength  :  so  will  we 
sing,  and  praise  thy  power. 


|3n)linfiaùmol  S3cîŵí. 
PsaL  xxiL    Deus,  Deus  mens. 

FY  Nuw,  fy  Nuw,  paham 
y'm  gwrthodaist  ?  paham 
yr  ydwyt  mor  bell  oddi  wrth 
fy  iachawdwriaeth,  a  geiriau  fy 
llefain  ? 

2  Fy  Nuw,  llefain  yr  ydwyf 
V  dydd,  ac  ni  wrandewi ;  y  nos 
hefyd,  ac  nid  oes  osteg  i  mi. 

3  Ond  tydi  wyt  sanctaidd, 
O  dydi  yr  hwn  wyt  yn  cyfan- 
neddu  ym  moliant  Israel. 

4  Ein  tadau  a  obeithiasant 
ynot :  gobeithiasant,  a  gwared- 
aist  hwynt. 

5  Arnat  ti  y  llefasant,  ac 
achubwyd  hwynt:  ynot  yr  ym- 
ddiriedasant,  ac  ni  's  gwarad- 
wyddwyd  hwynt. 

6  A  minnau,  pryf  ydwyf,  ac 
nid  gwr;  gwarthrudd  dynion,  a 
dirmyg  y  bobl. 

7  Pawb  a'r  a'm  gwelant,  a'm 
gwatwarant:  llaesant  wefl,  ys- 
gydwant     ben,    gan     ddywed- 

8  Ymddiriedodd  yn  yr  Ar- 
glwydd; gwareded  ef:  achub- 
ed  ef,  gan  ei  fod  yn  dda  gan- 
ddo. 

9  Canys  ti  a'm  tynnaist  o'r 
groth :  gwnaethost  i  mi  obeith- 
io  pan  oeddwn  ar  fronnau  fy 
mam. 

10  Arnat  ti  y'm  bwriwyd  o'r 
bru:  o  groth  fy  mam  fy  Nuw 
ydwyt. 

11  Nac  ymbellhâ  oddi  wrthyf ; 
o  herwydd  cyfyngder  sydd  agos : 
canys  nid  oes  cynnorthwywr." 


*3£öcntng  drawer. 

PsaL  xxii.    Deus,  Deus  mcus. 

MY  God,  my  God,  look 
upon  me;  why  hast  thou 
forsaken  me  :  and  art  so  far 
from  my  health,  and  from  the 
words  of  my  complaint  ? 

2  O  my  God,  I  cry  in  the 
day-time,  but  thou  hearest  not  : 
and  in  the  night-season  also  I 
take  no  rest. 

3  And  thou  continuest  holy  : 
O  thou  worship  of  Israel. 

4  Our  fathers  hoped  in  thee  : 
they  trusted  in  thee,  and  thou 
didst  deliver  them. 

5  They  called  upon  thee,  and 
were  holpen  :  they  put  their 
trust  in  thee,  and  were  not  con- 
founded. 

6  But  as  for  me,  I  am  a 
worm,  and  no  man  :  a  very 
scorn  of  men,  and  the  out-cast 
of  the  people. 

7  All  they  that  see  me  laugh 
me  to  scorn  :  they  shoot  out 
their  lips,  and  shake  their  heads, 
saying, 

8  He  trusted  in  God,  that  he 
would  deliver  him  :  let  him  de- 
liver him,  if  he  will  have  him. 

9  But  thou  art  he  that  took 
me  out  of  my  mother's  womb  : 
thou  wast  my  hope,  when  I 
hanged  yet  upon  my  mother's 
breasts. 

10  I  have  been  left  unto  thee 
ever  since  I  was  born  :  thou  art 
my  God  even  from  my  mother's 
womb. 

11  O  go  not  from  me,  for 
trouble  is  hard  at  hand  :  and 
there  is  none  to  help  me. 

Bb2 


Y  4  Dydd. 


PSALM  AU. 


Day  L 


12  Teirw  lawer  am  cylchyn- 
asant:  gwrdd  deirw  Basan  a'm 
hamgylchasant. 

13  Agorasant  arnaf  eu  genau, 
fel  Hew  rheibus  a  rhuadwy. 

14  Fel  dwfr  y'm  tywalltwyd, 
a'm  hesgyrn  oil  a  ymwahan- 
asant :  fy  nghalon  sy  fel  cwyr ; 
hi  a  doddodd  ynghanol  fy  mher- 
fedd. 

15  Fy  nerth  a  wywodd  fel 
priddlestr;  a'm  tafod  a  lynodd 
wrth  daflod  fy  ngenau:  ac  i 
lwch  angau  y'm  dygaist. 

16  Canys  cwn  a'm  cylchyn- 
asant;  cymiulleidfa'r  drygionus 
a'm  hamgylchasant:  trywanasant 
fy  nwylaw  a'm  traed. 

17  Gallaf  gyfrif  fy  holl  es- 
gyrn :  y  maent  yn  tremio  ac  yn 
etlrych  arnaf. 

18  Y  maent  yn  rhannu  fy 
nillad  yn  eu  mysg, .  ac  ar  fy 
ngwisg  yn  bwrw  coelbren. 

19  Ond  tydi,  Arglwydd,  nac 
ymbellhâ :  fy  nghadernid,  brysia 
i'm  cynnorthwyo. 

20  Gwared  fy  enaid  rhag  y 
cleddyf,  fy  unig  enaid  o  fedd- 
iant  y  ci. 

21  Achub  fi  rhag  safn  y  Hew : 
canys  o  blith  cyrn  unicorniaid 
y'm  gwrandewaist. 

22  Mynegaf  dy  enw  i'm  brod- 
yr :  ynghanol  y  gynnulleidfa  y'th 
folaf. 

23  Y  rhai  sydd  yn  ofni'r  Ar- 
glwydd, molwch  ef;  holl  had 
Jacob,  gogoneddwch  ef;  a  holl 
had  Israel,  ofnwch  ef. 

24  Canys  ni  ddirmygodd,  ac 
ni  ffieiddiodd  gystudd  y  tlawd; 
ac  ni  chuddiodd  ei  wyneb  rhag- 
ddo:  ond  pan  lefodd  efe  arno, 
efe  a  wrandawodd. 

25  Fy  mawl  sydd  o  honot  ti 


12  Many  oxen  are  come  about 
me  :  fat  bulls  of  Basan  close  me 
in  on  every  side. 

13  They  gape  upon  me  with 
their  mouths  :  as  it  were  a 
ramping  and  a  roaring  lion. 

14  I  am  poured  out  like  wa- 
ter, and  all  my  bones  are  out 
of  joint  :  my  heart  also  in  the 
midst  of  my  body  is  even  like 
melting  wax. 

15  My  strength  is  dried  up 
like  a  potsherd,  and  my  tongue 
cleaveth  to  my  gums  :  and  thou 
shalt  bring  me  into  the  dust  of 
death. 

16  For  many  dogs  are  come 
about  me  :  and  the  council  of 
the  wicked  layeth  siege  against 
me. 

17  They  pierced  my  hands 
and  my  feet;  I  may  tell  all  my 
bones  :  they  stand  staring  and 
looking  upon  me. 

18  They  part  my  garments 
among  them  :  and  cast  lots  upon 
my  vesture. 

19  But  be  not  thou  far  from 
me,  O  Lord  :  thou  art  my  suc- 
cour, haste  thee  to  help  me. 

20  Deliver  my  soul  from  the 
sword  :  my  darling  from  the 
power  of  the  dog. 

21  Save  me  from  the  lion's 
mouth  :  thou  hast  heard  me  also 
from  among  the  horns  of  the 
unicorns. 

22  I  will  declare  thy  Name 
unto  my  brethren  :  in  the  midst 
of  the  congregation  will  I  praise 
thee. 

23  O  praise  the  Lord,  ye  that 
fear  him  :  magnify  him,  all  ye 
of  the  seed  of  Jacob,  and  fear 
him,  all  ye  seed  of  Israel  ; 

24  For  he  hath  not  despised, 
nor  abhorred,  the  low  estate  of 
the  poor  :  he  hath  not  hid  his 
face  from  him,  but  when  he  call- 
ed unto  him  he  heard  him. 

25  My  praise  is  of  thee  in  the 


Y  4  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  4. 


yn  y  gynnulleidfa  fawr :  fy  add- 
unedau  a  dalaf  ger  bron  y  rhai 
a'i  hofnant  ef. 

26  Y  tlodion  a  fwyttânt,  ac  a 
ddiwellir :  y  rhai  a  geisiant  yr  Ar- 
glwydd, a'i  moliannant  ef :  eich 
calon  fydd  byw  yn  dragywydd. 

27  Holl  derfynau'r  ddaear  a 
gofiant,  ac  a  droant  at  yr  Ar- 
glwydd: a  holl  dylwythau  y 
cenhedloedd  a  addolant  ger  dy 
ft  on  di. 

28  Canys  eiddo'r  Arglwydd 
vw'r  deyrnas:  ac  efe  sydd  yn 
llywodraethu  ym  mhlith  y  cen- 
hedloedd. 

29  Yr  holl  rai  breision  ar  y 
ddaear  a  fwyttânt,  ac  a  addolant: 
y  rhai  a  ddisgynant  i'r  llwch,  a 
ymgrymmant  ger  ei  fron  ef ;  ac 
nid  oes  neb  a  all  gadw  yn  fyw 
ei  enaid  ei  hun. 

30  Eu  had  a'i  gwasanaetha 
ef:  cyfriflr  ef  i'r  Arglwydd  yn 
genhedlaeth. 

31  Deuant,  ac  adroddant  ei 
gyfiawnder  ef  i'r  bobl  a  enir, 
raai  efe  a  wnaeth  hyn. 


Y 


Psal.  xxiii.    Domlnus  regit  me. 
R  Arglwydd  yw  fy  mugail; 
ni  bydd  eisiau  arnaf. 


2  Efe  a  wna  im'  orwedd  mewn 
porfeydd  gwelltog :  efe  a'm  ty- 
wys  ger  Uaw'r  dyfroedd  tawel. 

3  Efe  a  ddychwel  fy  enaid: 
efe  a'm  harwain  ar  hỳd  llwybr- 
au  cyfiawnder  er  mwyn  ei 
Enw. 

4  Ie,  pe  rhodiwn  ar  hvd  glyn 
cysgod  angau,  nid  ofnaf  niw- 
aid :  canys  yr  wyt  ti  gyd  â  mi ; 
dy  w'ialen  a'th  ffon  a'm  cysur- 
ant. 

5  Ti  a  arlwyi  ford  ger  fy  mron 
yngŵydd  fy  ngwrthwynebwŷr : 
iraist  fy  mhen  âg  olew  ;  fy  phiol 
gy  lawn. 


great  congregation  :  my  vows 
will  I  perform  in  the  sight  of 
them  that  fear  him. 

26  The  poor  shall  eat;,  and  be 
satisfied  :  they  that  seek  after 
the  Lord  shall  praise  him  ;  your 
heart  shall  live  for  ever. 

27  All  the  ends  of  the  world 
shall  remember  themselves,  and 
be  turned  unto  the  Lord  :  and 
all  the  kindreds  of  the  nations 
shall  worship  before  him. 

28  For  the  kingdom  is  the 
Lord's  :  and  he  is  the  Governour 
among  the  people. 

29  All  such  as  be  fat  upon 
earth  :  have  eaten,  and  worship- 
ped. 

30  All  they  that  go  down  in- 
to the  dust  shall  kneel  before 
him  :  and  no  man  hath  quick- 
ened his  own  soul. 

31  My  seed  shall  serve  him  : 
they  shall  be  counted  unto  the 
Lord  for  a  generation. 

32  They  shall  come,  and  the 
heavens  shall  declare  his  righ- 
teousness :  unto  a  people  that 
shall  be  born,  whom  the  Lord 
hath  made. 

PsaL  xxiii.  Dominus  regit  me. 

THE  Lord  is  my  shepherd  : 
therefore  can   I  lack    no- 
thing. 

2  He  shall  feed  me  in  a  green 
pasture  :  and  lead  me  forth  be- 
side the  waters  of  comfort. 

3  He  shall  convert  my  soul  : 
and  bring  me  forth  in  the  paths 
of  righteousness,  for  his  Name's 
sake. 

4  Yea,  though  I  walk  through 
the  valley  of  the  shadow  of 
death,  I  will  fear  no  evil  :  for 
thou  art  with  me;  thy  rod  and 
thy  staff  comfort  me. 

5  Thou  shalt  prepare  a  table 
before  me  against  them  that 
trouble  me  :  thou  hast  anointed 
my  head  with  oil,  and  my  cup 
shall  be  full. 


V5  Dydd. 


6  Daioni  a  thrugaredd  yn 
ddi'au  am  canlynant holl ddyda- 
iau  fy  mywyd  :  a  phreswyliaf 
yn  nhŷ'r  Arglwydd  yn  dragy- 
wydd. 


PSALMAU.  Day  5, 

6  But  thy  loving-kindness 
and  mercy  shall  follow  me  all 
the  days  of  my  life  :  and  I  will 
dwell  in  the  house  of  the  Loid 
for  ever. 


ISorcol  JBcîftít. 
Psal.  xxiv.     Domini  est  terra. 

EIDDO'R  Arglwydd  y  ddae- 
ar,  a'i  chyflawnder ;  y  byd, 
ac  a  breswylia  ynddo. 

2  Canys  efe  a'i  seiliodd  ar  y 
moroedd,  ac  a'i  sicrhaodd  ar  yr 
afonydd. 

3  Pwy  a  esgyn  i  fynydd  yr 
Arglwydd  ?  a  phwy  a  saif  yn  ei 
le  sanctaidd  ef  ? 

4  Y  glàn  ei  ddwylaw,  a'r  pur 
ei  galon ;  yr  hwn  ni  ddyrch- 
afodd  ei  feddwl  at  wagedd,  ac 
ni  thyngodd  i  dwyllo. 

5  Efe  a  dderbyn  fendith  gan 
yr  Arglwydd,  a  chyflawnder  gan 
Dduw  ei  iachawdwriaeth. 

6  Dyma  genhedlaeth  y  rhai 
a'i  ceisiant  ef,  y  rhai  a  geisiant 
dy  wyneb  di,  O  Jacob. 

7  O  byrth,  dyrchefwch  eich 
pennau ;  ac  ymddyrchefwch, 
ddrysau  tragywyddol;  a  Bren- 
hin  y  gogoniant  a  ddaw  i  mewn. 

8  Pwy  yw'r  Brenhin  gogon- 
iant hwn  ?  yr  Arglwydd  nerthol 
a  chadarn,  yr  Arglwydd  cadarn 
mewn  rhyfel. 

9  O  byrth,  dyrchefwch  eich 
pennau  ;  ac  ymddyrchefwch 
ddrysau  tragywyddol ;  a  Bren- 
hin y  gogoniant  a  ddaw  i  mewn. 

10  Pwy  yw'r  Brenhin  gogon- 
iant hwn  ?  Arglwydd  y  lluoedd, 
efe  yw  Brenhin  y  gogoniant. 

PsaL  xxv.    Ad  te,  Domine,  levari. 

ATTAT  ti,  O  Arglwydd,  y 
dyrchafaf  fy  enaid. 
2  O  fy  Nuw,  ynot  ti'r  ym- 


i^lorning  ^rancr. 
Psal.  xxiv.    Domini  est  terra. 

THE  earth  is  the  Lord's,  and 
all  that  therein  is  :  the 
compass  of  the  world,  and  they 
that  dwell  therein. 

2  For  he  hath  founded  it 
upon  the  seas  :  and  prepared  it 
upon  the  floods. 

3  "Who  shall  ascend  into  the 
hill  of  the  Lord  :  or  who  shall 
rise  up  in  his  holy  place  ? 

4  Even  he  that  hath  clean 
hands,  and  a  pure  heart  :  and 
that  hath  not  lift  up  his  mind 
unto  vanity,  nor  sworn  to  de- 
ceive his  neighbour. 

5  He  shall  receive  the  bless- 
ing from  the  Lord  :  and  right- 
eousness from  the  God  of  his 
salvation. 

6  This  is  the  generation  of 
them  that  seek  him  :  even  of 
them  that  seek  thy  face,  O  Ja- 
cob. 

7  Lift  up  your  heads,  O  ye 
gates,  and  be  ye  lift  up,  ye  ever- 
lasting doors  :  and  the  King  of 
glory  shall  come  in. 

8  Who  is  the  King  of  glory  : 
it  is  the  Lord  strong  and  migh- 
ty, even  the  Lord  mighty  in 
battle. 

9  Lift  up  your  heads,  O  ye 
gates,  and  be  ye  lift  up,  ye  ever- 
lasting doors  :  and  the  King  of 
glory  shall  come  in. 

10  Who  is  the  King  of  glory  : 
even  the  Lord  of  hosts,  he  is  the 
King  of  glory. 

Psal.  xxv.    Ad  te.  Domine,  levari. 

UNTO  thee,  O  Lord,  will  I 
lift  up  my  soul ;  my  God, 
I  have  put  my  trust  in  thee  :  O 


Y  5  Dijdd. 


PSALMAU. 


Day  5. 


ddiriedaia :  na'm  gwaradwydd- 
er;  na  orfoledded  fy  ngelynion 
amaf. 

3  Ië,  na  waradwydder  neb 
sydd  yn  disgwyl  wrthyt  ti :  gwar- 
adwydder  y  rhai  a  droseddant 
heb  achos. 

4  Par  i  mi  wybod  dy  ffyrdd, 
O  Arglwydd:  dysg  i  mi  dy 
lwybrau. 

5  Tywys  fi  yn  dy  wirionedd, 
a  dysg  fi :  canys  ti  yw  Duw 
fy  iachawdwriaeth ;  wrthyt  ti  y 
disgwyliaf  ar  hŷd  y  dydd. 

6  Cofia,  Arglwydd,  dy  dost- 
uriaethau  a'th  drugareddau : 
canys  criôed  y  maent  hwy. 

7  Na  cbofia  becbodau  fy 
ieuengctid,  na'm  camweddau  : 
yn  ol  dy  drugaredd  meddwl  di 
am  danaf,  er  mwyn  dy  ddaioni, 
Arglwydd. 

8  Da  ac  uniawn  yw  yr  Ar- 
glwydd:'o  herwydd  hynny  y 
dysg  efe  bechaduriaid  yn  y 
iFordd. 

9  Y  rbai  llariaidd  a  hyffordd- 
a  efe  mevvn  barn :  a'i  ffordd 
a  ddysg  efe  i'r  rhai  gostyng- 
edig. 

10  Holl  lwybrau'r  Arglwydd 
ydynt  drugaredd  a  gwirionedd, 
i'r  rbai  a  gad  want  ei  gyfammod 
a'i  dystiolaethau  ef. 

11  Er  mwyn  dy  enw,  Ar- 
glwydd, maddeu  fy  anwiredd: 
canys  mawr  yw. 

12  Pa  wr  yw  efe  sy'n  ofni'r 
Arglwydd  ?  efe  a'i  dysg  ef  yn  y 
ffordd  a  ddewiso. 

13  Ei  enaid  ef  a  erys  mewn 
daioni :  a'i  had  a  etifedda'r 
ddaear. 

14  Dirgelwch  yr  Arglwydd 
sy  gyd  â'r  rbai  a'i  hofnant  ef : 
a'i  gyfammod  hefyd  i'w  cyfar- 
wyddo  hwynt. 

"15  Fy  llygaid  sydd  yn  wastad 


let  me  not  be  confounded,  nei- 
ther let  mine  enemies  triumph 
over  me. 

2  For  all  they  that  hope  in 
thee  shall  not  be  ashamed  :  but 
such  as  transgress  without  a 
cause  shall  be  put  to  confusion. 

3  Shew  me  thy  ways,  O  Lord  : 
and  teach  me  thy  paths. 

4  Lead  me  forth  in  thy  truth, 
and  learn  me  :  for  thou  art  the 
God  of  my  salvation  ;  in  thee 
hath  been  my  hope  all  the  day 
long. 

5  Call  to  remembrance,  O 
Lord,  thy  tender  mercies  :  and 
thy  loving -kindnesses,  which 
have  been  ever  of  old. 

6  O  remember  not  the  sins 
and  offences  of  my  youth  :  but 
according  to  thy  mercy  think 
thou  upon  me,  O  Lord,  for  thy 
goodness. 

7  Gracious  and  righteous  is 
the  Lord  :  therefore  will  he 
teach  sinners  in  the  way. 

8  Them  that  are  meek  shall 
he  guide  in  judgement  :  and 
such  as  are  gentle,  them  shall 
he  learn  his  way. 

9  All  the  paths  of  the  Lord 
are  mercy  and  truth  :  unto  such 
as  keep  his  covenant,  and  his 
testimonies. 

10  For  thy  Name's  sake,  O 
Lord  :  be  merciful  unto  my  sin, 
for  it  is  great. 

11  What  man  is  he,  that  fear- 
eth  the  Lord  :  him  shall  he 
teach  in  the  way  that  he  shall 
choose. 

12  His  soul  shall  dwell  at 
ease  :  and  his  seed  shall  inherit 
the  land. 

13  The  secret  of  the  Lord 
is  among  them  that  fear  him  : 
and  he  will  shew  them  his  co- 
venant. 

14  Mine  eves  are  ever  look- 


Y  5  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  5. 


ar  yr  Arglwydd:    canys  efe  a 
ddwg  fy  nhraed  allan  o'r  rhwyd. 

16  Tro  attaf,  a  thrugarhâ 
wrthyf:  canys  unig  a  thlawd 
ydwyf. 

17  Gofkliau  fy  nghalon  a 
helaethwyd :  dwg  fi  allan  o'm 
cyfyngderau. 

18  Gwel  fy  nghystudd  a'm 
helbul,  a  madden  fy  holl  bech- 
odau. 

19  Edrych  ar  fy  ngelynion; 
canys  amlhasant;  â  chasineb 
traws  hefyd  y'm  casasant. 

20  Cadw  fy  enaid,  ac  achub 
fi :  na'm  gwaradwydder ;  canys 
ymddiriedais  ynot. 

21  Cadvved  perfFeithrwydd  ac 
uniondeb  fi :  canys  yr  wyf  yn 
disgwyl  wrthyt. 

22  O  Dduw,  gwared  Israel  o'i 
holl  gyfyngderau. 

Psal.  xxvi.    Jud'ica  nic,  Domine. 

BARN  fi,  Arglwydd ;  canys 
rhodiais  yn  fy  mherfFeith- 
rwydd :  ymddiriedais  hefyd  yn 
yr  Arglwydd;  am  hynny  ni 
lithraf. 

2  Hola  fi,  Arglwydd,  a  phrawf 
fi  :  chwilia  fy  arennau  a'm  ca- 
lon. 

3  Canys  dy  drugaredd  sydd 
o  flaen  fy  llygaid  :  ac  mi  a  rod- 
iais  yn  dy  wirionedd. 

4  ríid  eisteddais  gyd  â  dynion 
coegion ;  a  chyd  â'r  rhai  trofaus 
nid  af. 

5  Caseais  gynnulleidfa'r  dryg- 
ionns ;  a  chyd  â'r  annuwiolion 
nid  eisteddaf. 

6  Golchaf  fy  nwylaw  mewn 
diniweidrwydd :  a'th  allor.  O 
Arglwydd,  a  amgylchynaf : 

7  I  gyhoeddi  â  lief  clodfor- 
edd,  ac  i  fynegi  dy  holl  ryfedd- 
odau. 

8  Arglwydd,  hoffais  drigfan 
dy  dŷ,  a  lie  preswylfa  dy  ogon- 


ing  unto  the  Lord  :  for  he  shall 
pluck  my  feet  out  of  the  net. 

15  Turn  thee  unto  me,  and 
have  mercy  upon  me  :  for  I  am 
desolate,  and  in  misery. 

16  The  sorrows  of  my  heart 
are  enlarged  :  O  bring  thou  me 
out  of  my  troubles. 

17  Look  upon  my  adversity 
and  misery  :  and  forgive  me  all 
my  sin. 

18  Consider  mine  enemies, 
how  many  they  are  :  and  they 
bear  a  tyrannous  hate  against 
me. 

19  O  keep  my  soul,  and  de- 
liver me  :  let  me  not  be  con- 
founded, for  I  have  put  my 
trust  in  thee. 

20  Let  perfectness  and  right- 
eous dealing  wait  upon  me  :  for 
my  hope  hath  been  in  thee. 

21  Deliver  Israel,  O  God  :  out 
of  all  his  troubles. 

Psal.  xxvi.   Jitdtca  vie,  Domine. 

BE  thou  my  Judge,  O  Lord, 
for  I  have  walked  inno- 
cently :  my  trust  hath  been  also 
in  the  Lord,  therefore  shall  I 
not  fall. 

2  Examine  me,  O  Lord,  and 
prove  me  :  try  out  my  reins 
and  my  heart. 

3  For  thy  loving-kindness  is 
ever  before  mine  eyes  :  and  I 
will  walk  in  thy  truth. 

4  I  have  not  dwelt  with  vain 
persons  :  neither  will  I  have  fel- 
lowship with  the  deceitful. 

5  I  have  hated  the  congrega- 
tion of  the  wicked  :  and  will 
not  sit  among  the  ungodly. 

6  I  will  wash  my  hands  in 
innocency,  O  Lord  :  and  so  will 
I  go  to  thine  altar ; 

7  That  I  may  shew  the  voice 
of  thanksgiving  :  and  tell  of  all 
thy  wondrous  works. 

8  Lord,  I  have  loved  the  habi- 
tation of  thy  house  :  and  the  place 
where  thine  honour  dwelleth. 


Y  5  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  5. 


9  Na  chasgl  fy  en  aid  gyd  â 
phechaduriaid,  na'm  bywyd  gyd 
â  dynion  gwaedlyd  ; 

10  Y  rhai  y  mae  ysgelerder 
yn  eu  dwylaw,  a'u  deheulaw  yn 
llawn  gwobrau. 

11  Eithr  mi  a  rodiaf  yn  fy 
mherffeithrwydd :  gwared  fi,  a 
thrugarhâ  wrthyf. 

12  Fy  nhroed  sydd  yn  sefyll 
ar  yr  union  :  yn  y  cynnulleid- 
faoedd  y'th  fendithiaf,  O  Ar- 
glwydd. 


^roonfjatonol  SBctfot. 
Psal.  xxvii.    Dominus  illuminatio. 

YR  Arglwydd  yw  fy  ngoleuni 
a'm  hiachawdwriaeth ;  rhag 
pwy  yr  ofnaf  ?  yr  Arglwydd  yw 
nerth  fy  mywyd;  rhag  pwy  y 
dychrynaf? 

2  Pan  nesaodd  y  rhai  dryg- 
ionus,  sef  fy  ngwrthwynebwŷr 
a'm  gelynion,  i'm  herbyn,  i 
fwytta  fy  nghnawd,  hwy  a 
dramgwyddasant  ac  a  syrfh- 
iasant. 

3  Pe  gwersyllai  llu  i'm  her- 
byn, nid  ofna  fy  nghalon:  pe 
cyfodai  cad  i'm  herbyn,  yn  hyn 
mi  a  fyddaf  hyderus. 

4  Un  peth  a  ddeisyfiais  i  gan 
yr  Arglwydd,  hynny  a  geisiaf ; 
sef  caffael  trigo  yn  nhŷ'r  Ar- 
glwydd holl  ddyddiau  fy  myw- 
yd,  i  edrych  ar  brydferthwch  yr 
Arglwydd,  ac  i  ymofyn  yn  ei 
deml. 

5  Canys  yn  y  dydd  blin  y'm 
cuddia  o  fewn  ei  babell :  yn 
nirgelfa  ei  babell  y'm  cuddia; 
ar  graig  y'm  cyfyd  i. 

6  Ac  yn  awr  y  dyrcha  efe  fy 
mhen  goruwch  fy  ngelynion  o'm 
hamgylch :  am  hynny 'r  aberthaf 
yn  ei  babell  ef  ebyrth  gorfol- 
edd  ;  canaf,  i'e,  canmolaf  yr  Ar- 
glwydd. 


9  O  shut  not  up  my  soul  with 
the  sinners  :  nor  my  life  with 
the  blood-thirsty ; 

10  In  whose  hands  is  wicked- 
ness :  and  their  right  hand  is 
full  of  gifts. 

11  But  as  for  me,  I  will  walk 
innocently  :  O  deliver  me,  and 
be  merciful  unto  me. 

12  My  foot  standeth  right :  I 
will  praise  the  Lord  in  the  con- 
gregations. 


Bxmng  ^ragcr. 
Psal.  xxvii.  Dominus  illuminatio. 

THE  Lord  is  my  light,  and 
my  salvation ;  whom  then 
shall  I  fear  :  the  Lord  is  the 
strength  of  my  life ;  of  whom 
then  shall  I  be  afraid  ? 

2  "When  the  wicked,  even 
mine  enemies,  and  my  foes, 
came  upon  me  to  eat  upvmy 
flesh  :  they  stumbled  and  fell. 

3  Though  an  host  of  men 
were  laid  against  me,  yet  shall 
not  my  heart  be  afraid  :  and 
though  there  rose  up  war  a- 
gainst  me,  yet  will  I  put  my 
trust  in  him. 

4  One  thing  have  I  desired  of 
the  Lord,  which  I  will  require  : 
even  that  I  may  dwell  in  the 
house  of  the  Lord  all  the  days 
of  my  life,  to  behold  the  fair 
beauty  of  the  Lord,  and  to  visit 
his  temple. 

5  For  in  the  time  of  trouble  he 
shall  hide  me  in  his  tabernacle  : 
yea,  in  the  secret  place  of  his 
dwelling  shall  he  hide  me,  and 
set  me  up  upon  a  rock  of  stone. 

G  And  now  shall  he  lift  up 
mine  head  :  above  mine  ene- 
mies round  about  me. 

7  Therefore  will  I  offer  in  his 
dwelling  an  oblation  with  great 
gladness  :  I  will  sing,  and  speak 
praises  unto  the  Lord. 


YòDydd. 


PS  AL  MAIL 


Day  5. 


7  Clyw,  O  Arglwydd,  fy  llef- 
erydd  pan  lefwyf :  trugarhâ 
hefyd  wrthyf,  a  gwrando  ar- 
naf. 

8  Pan  ddywedaist,  Ceisiwch 
fy  vvyneb ;  i'y  nghalon  a  ddy- 
wedodd  wrthyt,  Dy  wyneb  a 
geisiaf,  O  Arglwydd. 

9  Na  cbuddia  dy  wyneb  oddi 
wrthyf;  na  fwrw  ymaith  dy 
was  mewn  soriant:  fy  nghym- 
morth  fuost;  na  ad  fi,  ac  na 
wrthod  fi,  O  Dduw  fy  iachawd- 
wriaetb. 

10  Pan  yw  fy  nhad  a'm  mam 
yn  fy  ngwrthod,  yr  Arglwydd 
a'm  derbyn. 

1 1  Dysg  i  mi  dy  ffordd,  Ar- 
glwydd, ac  arwain  fì  ar  hýd 
ìlwybrau  uniondeb,  o  herwydd 
fy  ngelynion. 

12  Na  ddyro  fl  i  fynu  i  ew- 
yllys  fy  ngelynion  :  canys  gau 
dystion,  a  rhai  a  adroddant 
drawster,  a  gyfodasant  i'm  her- 
byn. 

13  Diffygiaswn,  pe  na  chred- 
aswn  weled  daioni'r  Arglwydd 
yn  nhir  y  rhai  byw. 

1 4  Disgwyl  wrth  yr  Arglwydd: 
ymwrola,  ac  efe  a  nertha  dy 
galon :  disgwyl,  meddaf,  wrth  yr 
Arglwydd. 

Psal.  xxviii.    Ad  tc,  Domini. 

ARNAT  ti,  Arglwydd,  y 
gwaeddaf;  fy  nghraig,  na 
ddistawa  wrthyf:  rhag,  o  thewi 
wrthyf,  im'  fod  yn  gyffelyb  i 
rai  yn  disgyn  i'r  pwll. 

2  Erglyw  lef  fy  ymbil  pan 
waeddwyf  arnat,  pan  ddyrchaf- 
wyf  fy  riwylaw  tu  ag  at  dy  gafell 
sanctaidd. 

3  Na  thyn  fi  gyd  á'r  annuw- 
iolion,  a  chyd  â  gweithredwŷr 
anwiredd;  y  rhai  a  lefarant 
heddwch  wrth  eu  cymmydogion, 
a  drwg  yn  eu  calon. 


8  Hearkan  unto  my  voice,  O 
Lord,  when  I  cry  unto  thee  : 
have  mercy  upon  me,  and  hear 
me. 

9  My  heart  hath  talked  of 
thee,  Seek  ye  my  face  :  Thy 
face,  Lord,  will  I  seek. 

10  O  hide  not  thou  thy  face 
from  me :  nor  cast  thy  servant 
away  in  displeasure. 

11  Thou  hast  been  my  suc- 
cour :  leave  me  not,  neither 
forsake  me,  O  God  of  my  sal- 
vation. 

12  When  my  father  and  my 
mother  forsake  me  :  the  Lord 
taketh  me  up. 

13  Teach  me  thy  way,  O 
Lord  :  and  lead  me  in  the  right 
way,  because  of  mine  enemies. 

14.  Deliver  me  not  over  into 
the  will  of  mine  adversaries  : 
for  there  are  false  witnesses 
risen  up  against  me,  and  such 
as  speak  wrong. 

15  I  should  utterly  have  faint- 
ed :  but  that  I  believe  verily  to 
see  the  goodness  of  the  Lord  in 
the  land  of  the  living. 

16  O  tarry  thou  the  Lord's 
leisure  :  be  strong,  and  he  shall 
comfort  thine  heart ;  and  put 
thou  thy  trust  in  the  Lord. 

Psal.  xxviii.    Ad  te,  Domine. 

UNTO  thee  will  I  cry,  O 
Lord  my  strength  :  think 
no  scorn  of  me;  lest,  if  thou 
make  as  though  thou  hearest 
not,  I  become  like  them  that  go 
down  into  the  pit. 

2  Hear  the  voice  of  my  hum- 
ble petitions,  when  I  cry  unto 
thee  :  when  I  hold  up  my  hands 
towards  the  mercy-seat  of  thy 
holy  temple. 

3  O  pluck  me  not  away,  nei- 
ther destroy  me  with  the  un- 
godly and  wicked  doers  :  which 
speak  friendly  to  their  neigh- 
bours, but  imagine  mischief  in 
their  hearts. 


Y  5  Dydrl. 


PSALMAU. 


Day 


4  Dyro  iddynt  yn  ol  eu  gweith- 
red,  ac  yn  ol  drygioni  eu  dy- 
chymmygion  :  dyro  iddynt  yn  ol 
gweithredoedd  eu  dwylaw;  tâl 
iddynt  eu  haeddedigaethau. 


5  Am  nad  ystyriant  weith- 
redoedd  yr  Arglwydd,  na  gwaith 
ei  ddwylaw  ef,  y  dinystria  efe 
hwynt,  ae  ni's  adeilada  hwynt. 

6  Bendigedig  fyddo'r  Ar- 
glwydd :  canys  clybu  lef  fy 
ngweddi'au. 

7  Yr  Arglwydd  yw  fy  nerth, 
a'm  tarian ;  ynddo  ef  yr  ym- 
ddiriedodd  fy  nghalon,  a  myfi  a 
gynnorthwy wyd  :  o  herwydd  hyn 
y  llawenychodd  fy  nghalon,  ac 
ar  fy  nghân  y  clodforaf  ef. 

8  Yr  Arglwydd  sy  nerth  i'r 
cyfryw  rai,  a  chadernid  iachawd- 
wriaeth  ei  Enneiniog  yw  efe. 

9  Cadw  dy  bobl,  a  bendithia 
dy  etifeddiaeth :  portha  hwynt 
hefyd,  a  dyrcha  hwynt  yn  dra- 
gywydd. 

Psal.  xxix.    Afferte  Domino. 

MOESWCH  i'r  Arglwydd, 
chwi  feibion  cedyrn,  moes- 
wch  i'r  Arglwydd  ogoniant  a 
nerth. 

2  Moeswch  i'r  Arglwydd  ogon- 
iant ei  enw:  addolwch  yr  Ar- 
glwydd ym  mhrydferthwch  ei 
sancteiddrwydd. 

3  Lief  yr  Arglwydd  sydd  ar  y 
dyfroedd :  Duw  y  gogoniant  a 
darana  ;  yr  Arglwydd  sydd  ar  y 
dyfroedd  maAvrion. 

4  Lief  yr  Arglwydd  sy  mewn 
grym :  lief  yr  Arglwydd  sy  mewn 
prydferthwch. 

5  Lief  yr  Arglwydd  sy'n 
dryllio'r  cedrwŷdd:  Ye,  dryll- 
ia'r  Arglwydd  gednvydd  Liba- 
nus. 

6  Efe  a   wna  iddynt  lammu 


4  Reward  them  according  to 
their  deeds  :  and  according  to 
the  wickedness  of  their  own  in- 
ventions. 

5  Recompense  them  after  the 
work  of  their  hands  :  pay  them 
that  they  have  deserved. 

6  For  they  regard  not  in  their 
mind  the  works  of  the  Lord, 
nor  the  operation  of  his  hands  : 
therefore  shall  he  break  them 
down,  and  not  build  them  up. 

7  Praised  be  the  Lord  :  for 
he  hath  heard  the  voice  of  my 
humble  petitions. 

8  The  Lord  is  my  strength, 
and  my  shield ;  my  heart  hath 
trusted  in  him,  and  I  am  help- 
ed :  therefore  my  heart  danceth 
for  joy,  and  in  my  song  will  I 
praise  him. 

9  The  Lord  is  my  strength  : 
and  he  is  the  wholesome  de- 
fence of  his  Anointed. 

10  O  save  thy  people,  and 
give  thy  blessing  unto  thine  in- 
heritance :  feed  them,  and  set 
them  up  for  ever. 

Psal.  xxix.    Afferte  Do?nino. 

BRING  unto  the  Lord,  O  ye 
mighty,  bring  young  rams 
unto  the  Lord  :  ascribe  unto  the 
Lord  worship  and  strength. 

2  Give  the  Lord  the  honour 
due  unto  his  Name  :  worship 
the  Lord  with  holy  worship. 

3  It  is  the  Lord,  that  com- 
mandeth  the  waters  :  it  is  the 
glorious  God,  that  maketh  the 
thunder. 

4  It  is  the  Lord,  that  ruleth 
the  sea;  the  voice  of  the  Lord  is 
mighty  in  operation  :  the  voice 
of  the  Lord  is  a  glorious  voice. 

5  The  voice  of  the  Lord 
breaketh  the  cedar-trees  :  yea, 
the  Lord  breaketh  the  cedars  of 
Libanus. 

6  He  maketh  them  also  to  skip 


Y  6  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  6. 


fel  Ho;    Libanus   a    Sirion,   fel 
liwdn  unicorn. 

7  Lief  yr  Arglwydd  a  was- 
gara'r  fflamraau  tân. 

8  Lief  yr  Arglwydd  a  wna  i'r 
anialwch  grynu:  yr  Arglwydd  a 
wna  i  anialwch  Cades  grynu. 

9  Lief  yr  Arglwydd  a  wna  i'r 
ewigod  lydnu,  ac  a  ddynoetha'r 
coedydd :  ac  yn  ei  deml  pawb  a 
draetha  ei  ogoniant  ef. 

10  Yr  Arglwydd  sydd  yn  eis- 
tedd  ar  y  llifeiriant;  Te,  yr  Ar- 
glwydd a  eistedd  yn  Frenhin  yn 
dragywydd. 

1 1  Yr  Arglwydd  a  ddyry  nerth 
i'w  bobl:  yr  Arglwydd  a  fen- 
dithia  ei  bobl  â  thangnefedd. 


53orcoI  mctiUi. 
Psal.  xxx.    Exaltabo  tc,  Domine. 

MAWRYGAF  di,  O  Ar- 
glwydd: canys  dyrchef- 
aist  fi,  ac  ni  lawenheaist  fy 
ngelynion  o'm  plegid. 

2  Arglwydd  fy  Nuw,  llefais 
arnat,  a  thithau  a'm  hiache- 
aist. 

3  Arglwydd,  dyrchefaist  fy 
enaid  o'r  bedd:  cedwaist  fi  yn 
fyw,  rhag  disgyn  o  honof  i'r 
pwll. 

4  Cenwch  i'r  Arglwydd,  ei 
saint  ef;  a  chlodforwch  wrth 
goffadwriaeth  ei  sancteiddrwydd 
ef. 

5  Canys  ennyd  fechan  y  bydd 
yn  ei  lid;  yn  ei  foddlonrwydd 
y  mae  bywyd :  dros  brydnawn 
yr  erys  wylofain,  ac  erbyn  y 
bore  y  bydd  gorfoledd. 

6  Ac  mi  a  ddywedais  yn  fy 
llwyddiant,  Ni'm  syflir  yn  dra- 
gywydd. 

7  O'th  ddaioni,  Arglwydd,  y 
gosodaist  gryfder  yn  fy  mynydd : 
cuddiaist  dy  wyneb,  a  bum  hel- 
bulus. 


like  a  calf  :  Libanus  also,  and 
Sirion,  like  a  young  unicorn. 

7  The  voice  of  the  Lord  di- 
videth  the  flames  of  fire ;  the 
voice  of  the  Lord  shaketh  the 
wilderness  :  yea,  tbe  Lord  shak- 
eth the  wilderness  of  Cades. 

8  The  voice  of  the  Lord  maketh 
the  hinds  to  bring  forth  young, 
and  discovereth  the  thick  bushes  : 
in  his  temple  doth  every  man 
speak  of  his  honour. 

9  The  Lord  sitteth  above  the 
water-flood  :  and  the  Lord  re- 
mained! a  King  for  ever. 

10  The  Lord  shall  give  strength 
unto  his  people  :  the  Lord  shall 
give  his  people  the  blessing  of 
peace. 


Jîtorntng  draper. 
Psal.  xxx.    Exaltabo  tc,  Domine. 

I  Will  magnify  thee,  O  Lord, 
for  thou  hast  set  me  up  : 
and  not  made  my  foes  to  tri- 
umph over  me. 

2  O  Lord  my  God,  I  cried 
unto  thee  :  and  thou  hast  heal- 
ed me. 

3  Thou,  Lord,  hast  brought 
my  soul  out  of  hell  :  thou  hast 
kept  my  life  from  them  that  go 
down  to  the  pit. 

4  Sing  praises  unto  the  Lord, 
O  ye  saints  of  his  :  and  give 
thanks  unto  him  for  a  remem- 
brance of  his  holiness. 

5  For  his  wrath  endureth  but 
the  twinkling  of  an  eye,  and  in 
his  pleasure  is  life  :  heaviness 
may  endure  for  a  night,  but  joy 
cometh  in  the  morning. 

C  And  in  my  prosperity  I 
said,  I  shall  never  be  removed  : 
thou,  Lord,  of  thy  goodness  hast 
made  my  hill  so  strong. 

7  Thou  didst  turn  thy  face 
from  me  :  and  I  was  troubled. 


Y6Dydd.  PSALMAU. 

8  A  mat  ti,  Arglwydd,  y  llef- 
ais,  ac  â'r  Arglwydd  yr  ymbil- 
iais. 

9  Pa  fudd  sydd  yn  fy  ngwaed, 
pan  ddisgynwyf  i'r  fibs  ?  a  glod- 
ibra'r  llwch  di  ?  a  fynega  efe  dy 
wirionedd  ? 

10  Clyw,  Arglwydd,  a  thru- 
garhâ  wrthyf :  Arglwydd,  bydd 
gynnorthwywr  i  mi. 

11  Troaist  fy  ngalar  yn  11a- 
wenydd  i  mi :  di'osgaist  fy  sach- 
wisg,  a  gwregysaist  fl  â  11a- 
wenydd ; 

12  Fel  y  cano  fy  ngogoniant 
i  ti,  ac  na  thawo.  O  Arglwydd 
fy  Nuw,  yn  dragywyddol  y'th 
foliannaf. 

Psal.  xxxi.    In  1e,  Dotnine,  speravi. 

YNOT  ti,  Arglwydd,  yr  ym- 
ddiriedais :  na'm  gwarad- 
wydder  yn  dragywydd :  gwared 
fi  yn  dy  gyfiawnder. 

2  Gogwydda  dy  glust  attaf; 
gwared  fi  ar  frys :  bydd  i  mi  yn 
graig  gadarn,  yn  dŷ  amddiffyn 
i'm  cadw. 

3  Canys  fy  nghraig  a'm  castell 
ydwyt :  gan  hynny  er  mwyn  dy 
enw  tywys  fi,  ac  arwain  fi. 

4  Tyn  fi  allan  o'r  rhwyd  a 
guddiasant  i  mi :  canys  ti  yw  fy 
nerth. 

5  I'th  law  y  gorchymynaf 
fy  yspryd :  gwaredaist  fi,  O 
Arglwydd  Dduw  y  gwirion- 
edd. 

6  Caseais  y  rhai  sy'n  dal  ar 
ofer-wagedd :  minnau  a  obeith- 
iaf  yn  yr  Arglwydd. 

7  Ymlawenhâf  ac  ymhyfrydaf 
yn  dy  drugaredd :  canys  gwelaist 
fy  adfyd ;  adnabuost  fy  enaid 
mewn  cyfyngderau ; 

8  Ac  ni  warchaeaist  fi  yn  Haw 
y  gelyn ;  ond  gosodaist  fy  nhraed 
mewn  ehangder. 

9  Trugarhâ  wrthyf,  Arglwydd  • 


Day  6, 

8  Then  cried  I  unto  thee,  O 
Lord  :  and  gat  me  to  my  Lord 
right  humbly. 

9  What  profit  is  there  in  my 
blood :  when  I  go  down  to  the  pit? 

10  Shall  the  dust  give  thanks 
unto  thee  :  or  shall  it  declare 
thy  truth? 

11  Hear,  O  Lord,  and  have 
mercy  upon  me  :  Lord,  be  thou 
my  helper. 

12  Thou  hast  turned  my  hea- 
viness into  joy  :  thou  hast  put 
off  my  sackcloth,  and  girded  me 
with  gladness. 

13  Therefore  shall  every  good 
man  sing  of  thy  praise  without 
ceasing  :  O  my  God,  I  will  give 
thanks  unto  thee  for  ever. 
Psal.  xxxi.   In  te,  Domi?ie,  speravi. 

IN  thee,  O  Lord,  have  I  put 
my  trust  :  let  me  never  be 
put  to  confusion,  deliver  me  in 
thy  righteousness. 

2  Bow  down  thine  ear  to  me  : 
make  haste  to  deliver  me. 

3  And  be  thou  my  strong 
rock,  and  house  of  defence  : 
that  thou  mayest  save  me. 

4  For  thou  art  my  strong 
rock,  and  my  castle  :  be  thou 
also  my  guide,  and  lead  me  for 
thy  Name's  sake. 

5  Draw  me  out  of  the  net, 
that  they  have  laid  privily  for 
me  :  for  thou  art  my  strength. 

6  Into  thy  hands  I  commend 
my  spirit  :  for  thou  hast  re- 
deemed me,  O  Lord,  thou  God 
of  truth. 

7  I  have  hated  them  that  hold 
of  superstitious  vanities :  and  my 
trust  hath  been  in  the  Lord. 

8  I  will  be  glad,  and  rejoice 
in  thy  mercy  :  for  thou  hast 
considered  my  trouble,  and  hast 
known  my  soul  in  adversities. 

9  Thou  hast  not  shut  me  up 
into  the  hand  of  the  enemy  :  but 
hast  set  my  feet  in  a  large  room. 

10  Have  mercy  upon  rne,  O 


Y  6  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  6. 


canys  cyfyng  yw  arnaf :  dad- 
winodd  fy  Uygad  gan  ofid,  ie, 
fy  enaid  am  bol. 

10  Canys  fy  mywyd  a  ballodd 
gan  ofid,  a'm  blynyddoedd  gan 
ochain :  fy  nerth  a  ballodd  o 
herwydd  fy  anwiredd,  a'm  hes- 
gyrn  a  bydrasant. 

11  Yn  warthrudd  yr  ydwyf 
ym  mysg  fy  holl  elynion,  a  bynny 
yn  ddirfawr  ym  mysg  fy  nghym- 
mydogion ;  ac  yn  ddychryn  i'r 
rhai  a'm  hadwaenant :  y  rbai 
a'm  gwelent  allan,  a  gilient  oddi 
wrthyf. 

12  Anghofiwyd  fi  fel  un  marw 
allan  o  feddwl :  yr  ydwyf  fel 
llestr  methedig. 

13  Canys  clywais  ogan  Uawcr- 
oedd;  dycbryn  oedd  o  bob  parth  : 
pan  gyd-ymgynghorasant  yn  fy 
erbyn,  y  bwriadasant  fy  ni'en- 
eidio. 

14  Ond  mi  a  obeitbiais  ynot 
ti,  Arglwydd :  dywedais,  FyNuw 
ydwyt. 

15  Yn  dy  law  di  y  mae  fy  ara- 
serau :  gwared  fi  o  law  fy  ngel- 
ynion,  ac  oddi  wrth  fy  erhd- 
wŷr. 

16  Llewyrcba  dy  wyneb  ar 
dy  was  :  achub  fi  er  mwyn  dy 
drugaredd. 

17  Arglwydd,  na  waradwydder 
fi ;  canys  gelwais  arnat :  gwar- 
adwydder  yr  annuwiolion,  torrer 
hwynt  i'r  bedd. 

18  Gosteger  y  gwefusau  cel- 
wyddog,  y  rhai  a  ddywedant  yn 
galed,  trwy  falchder  a  d'iystyr- 
wch,  yn  erbyn  y  cyfiawn. 

19  Mor  fawr  yw  dy  ddaioni  a 
roddaist  i  gadw  i'r  sawl  a'th  ofn- 
ant ;  ac  a  wnaethost  i'r  rhai 
a  ymddiriedant  ynot,  ger  bron 
meibion  dynion! 


Lord,  for  I  am  in  trouble  :  and 
mine  eye  is  consumed  for  very 
heaviness ;  yea,  my  soul  and  my 
body. 

11  For  my  life  is  waxen  old 
with  heaviness  :  and  my  years 
with  mourning. 

12  My  strength  faileth  me, 
because  of  mine  iniquity  :  and 
my  bones  are  consumed. 

13  I  became  a  reproof  among 
all  mine  enemies,  but  especially 
among  my  neighbours  :  and  they 
of  mine  acquaintance  were  a- 
fraid  of  me ;  and  they  that  did 
see  me  without  conveyed  them- 
selves from  me. 

14  I  am  clean  forgotten,  as  a 
dead  man  out  of  mind  :  I  am 
become  like  a  broken  vessel. 

15  For  I  have  heard  the  blas- 
phemy of  the  multitude  :  and 
fear  is  on  every  side,  while  they 
conspire  together  against  me,  and 
take  their  counsel  to  take  away 
my  life. 

16  But  my  hope  hath  been  in 
thee,  O  Lrjrd  :  I  nave  said,  Thou 
art  my  God. 

17  My  time  is  in  thy  hand; 
deliver  me  from  the  hand  of 
mine  enemies  :  and  from  them 
that  persecute  me. 

18  Shew  thy  servant  the  light 
of  thy  countenance  :  and  save 
me  for  thy  mercy's  sake. 

19  Let  me  not  be  confounded, 
O  Lord,  for  I  have  called  upon 
thee  :  let  the  ungodly  be  put  to 
confusion,  and  be  put  to  silence 
in  the  grave. 

20  Let  the  lying  lips  be  put 
to  silence  :  which  cruelly,  dis- 
dainfully, and  despitefully,  speak 
against  the  righteous. 

21  O  how  plentiful  is  thy 
goodness,  which  thou  hast  laid 
up  for  them  that  fear  thee  :  and 
that  thou  hast  prepared  for  them 
that  put  their  trust  in  thee,  even 
before  the  sons  of  men ! 


Y  6  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  6. 


20  Cuddi  hwynt  yn  nirgelfa 
dy  wyneb  rhag  balchder  dynion  : 
cuddi  hwynt  mewn  pabell  rhag 
cynnen  tafodau. 


21  Bendigedig  fyddo'r  Ar- 
glwydd :  canys  dangosodd  yn 
rhyfedd  ei  garedigrwydd  i  mi 
mewn  dinas  gadarn. 

22  Canys  mi  a  ddywedais  yn 
fy  ffrwst,  Fe'm  bwriwyd  allan 
o'th  olwg :  er  hynny  ti  a  wran- 
dewaist  lais  fy  ngweddiau  pan 
lefais  arnat. 

23  Cerwch  yr  Arglwydd,  ei 
holl  saint  ef:  yr  Arglwydd  a 
geidw'r  ffyddloniaid.,  ac  a  dâl 
yn  ehelaeth  i'r  neb  a  wna  falch- 
der. 

24  Ymwrolwch,  ac  efe  a  gryf- 
hâ  eich  calon,  chwychwi  oil  y 
rhai  ydych  yn  gobeithio  yn  yr 
Arglwydd. 

Psal.  xxxii.    Beati,  quorum. 

GWYN  ei  fyd  v  neb  y  madd- 
euwyd    ei   drosedd,   ac   y 
cuddiwyd  ei  bechod. 

2  Gvvyn  ei  fyd  y  dyn  ni  chyf- 
rif  yr  Arglwydd  iddo  anwir- 
edd,  ac  ni  bo  dichell  yn  ei  ys- 
pryd. 

3  Tra  y  tewais,  heneiddiodd 
fy  esgyrn,  gan  fy  rhuad  ar  hýd 
y  dydd. 

4  Canys  trymhaodd  dy  law 
arnaf  ddydd  a  nos:  fy  irder  a 
drowyd  yn  sychder  haf. 

5  Addefais  fy  mhechod  wrthyt, 
a'm  hanwiredd  ni  chuddiais  : 
dywedais,  CyfFesaf  yn  fy  erbyn 
fy  hun  fy  anwireddau  i'r  Ar- 
glwydd ;  a  thi  a  faddeuaist  an- 
wiredd  fy  mhechod. 

6  Am  hyn  y  gweddi'a  pob 
duwiol  arnat  ti  yn  yr  amser  y'th 
geffir :    yn   ddi'au  yn  lhfeiriant 


22  Thou  shah  hide  them  pri- 
vily by  thine  own  presence  from 
the  provoking  of  all  men  :  thou 
sbalt  keep  them  secretly  in  thy 
tabernacle  from  the  strife  of 
tongues. 

23  Thanks  be  to  the  Lord  : 
for  he  hath  shewed  me  marvel- 
lous great  kindness  in  a  strong 
city. 

24  And  when  I  made  haste, 
I  said  :  I  am  cast  out  of  the 
sight  of  thine  eyes. 

25  Nevertheless,  thou  heard- 
est  the  voice  of  my  prayer  : 
when  I  cried  unto  thee. 

26  O  love  the  Lord,  all  ye  his 
saints  :  for  the  Lord  preserv- 
eth  them  that  are  faithful,  and 
plenteously  rewardeth  the  proud 
doer. 

27  Be  strong,  and  he  shall  es- 
tablish your  heart  :  all  ye  that 
put  your  trust  in  the  Lord. 


Psal.  xxxii.    Beati,  quorum. 

BLESSED  is  he  whose  un- 
righteousness is  forgiven  : 
and  whose  sin  is  covered. 

2  Blessed  is  the  man  unto 
whom  the  Lord  imputeth  no 
sin  :  and  in  whose  spirit  there 
is  no  guile. 

3  For  while  I  held  my  tongue  : 
my  bones  consumed  away  through 
my  daily  complaining. 

4  For  thy  hand  is  heavy  upon 
me  day  and  night  :  and  my 
moisture  is  like  the  drought  in. 
summer. 

ò  1  will  acknowledge  my  sin 
unto  thee  :  and  mine  unright- 
eousness have  I  not  hid. 

6  I  said,  I  will  confess  my  sins 
unto  the  Lord  :  and  so  thou  for- 
gavest  the  wickedness  of  my  sin. 

7  For  this  shall  every  one  that 
is  godly  make  his  prayer  unto 
thee,  in  a  time  when  thou  may- 


Y  6  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  6. 


dyfroedd  mawrion,  ni  chant  nes- 
áu  atto  ef. 

7  Ti  ydwyt  loches  i  mi ;  cedwi 
ti  rhag  ing :  amgylchyni  fi  â 
chaniadau  ymwared. 

8  Cyfarwyddaf  di,  a  dysgaf 
di  yn  y  íFordd  yr  elych :  â'm 
llygad  amat  y'th  gynghoraf. 

9  Na  fyddwch  fel  march,  neu 
ful,  heb  ddeall :  yr  hwn  y  mae 
rhaid  attal  ei  én  â  genfa,  ac  â 
ffrwyn,  rhag  ei  ddynesâu  at- 
tat. 

10  Gofidiau  lawer  fydd  i'r  an- 
nuwiol :  ond  y  neb  a  ymddiriedo 
yn  yr  Arglwydd,  trugaredd  a'i 
cylchyna  ef. 

11  Y  rhai  cyfiawn,  byddvvch 
lawen  a  hyfryd  yn  yr  Arglwydd: 
a'r  rhai  uniawn  o  galon  oil,  cen- 
wch  yn  Uafar. 

Psal.  xxxiii.    Exultale,  justL 

YMLAWENHEWCH,  y 
rhai  cyfiawn,  yn  yr  Ar- 
glwydd :  i'r  rhai  uniawn  gwedd- 
us  yw  mawl. 

2  Molwch  yr  Arglwydd  â'r 
delyn  :  cenwch  iddo  â'r  nabl,  ac 
â'r  degtant. 

3  Cenwch  iddo  ganiad  new- 
ydd :  cenwch  yn  gerddgar,  yn 
soniarus. 

4  Canys  uniawn  yw  gair  yr 
Arglwydd ;  a'i  holl  weithredoedd 
a  wnaed  mewn  flyddlondeb. 

5  Efe  a  gâr  gyfiawnder  a 
barn  :  o  drugaredd  yr  Arglwydd 
y  mae'r  ddaear  yn  gyflawn. 

6  Trwy  air  yr  Arglwydd  y 
gwnaethpwyd  y  nefoedd ;  a'u 
holl  luoedd  hwy  trwy  yspryd  ei 
enau  ef. 

7  Casglu  y  mae  efe  ddyfroedd 
y  mór  ynghŷd  megis  pentwr  : 
y  mae  yn  rhoddi  y  dyfnderoedd 
mewn  trysorau. 

8  Ofned   yr  holl    ddaear  yr 


est  be  found  :  but  in  the  great 
water-floods  they  shall  not  come 
nigh  him. 

8  Thou  art  a  place  to  hide  me 
in,  thou  shalt  preserve  me  from 
trouble  :  thou  shalt  compass  me 
about  with  songs  of  deliverance. 

9  I  will  inform  thee,  and  teach 
thee  in  the  way  wherein  thou 
shalt  go  :  and  I  will  guide  thee 
with  mine  eye. 

10  Be  ye  not  like  to  horse 
and  mule,  which  have  no  under- 
standing :  whose  mouths  must 
be  held  with  bit  and  bridle,  lest 
they  fall  upon  thee. 

11  Great  plagues  remain  for 
the  ungodly  :  but  whoso  putteth 
his  trust  in  the  Lord,  mercy  em- 
braceth  him  on  every  side. 

12  Be  glad,  O  ye  righteous, 
and  rejoice  in  the  Lord  :  and 
be  joyful,  all  ye  that  are  true 
of  heart. 

Psal.  xxxiii.    Exultate,  justi. 

REJOICE  in  the  Lord,  O 
ye  righteous  :  for  it  becom- 
eth  well  the  just  to  be  thank- 
ful. 

2  Praise  the  Lord  with  harp  : 
sing  praises  unto  him  with  the 
lute,  and  instrument  of  ten  strings. 

3  Sing  unto  the  Lord  a  new 
song  :  sing  praises  lustily  unto 
him  with  a  good  courage. 

4  For  the  word  of  the  Lord 
is  true  :  and  all  his  works  are 
faithful. 

5  He  loveth  righteousness  and 
judgement  :  the  earth  is  full  of 
the  goodness  of  the  Lord. 

6  By  the  word  of  the  Lord 
were  the  heavens  made  :  and  all 
the  hosts  of  them  by  the  breath 
of  his  mouth. 

7  He  gathereth  the  waters  of 
the  sea  together,  as  it  were  upon 
an  heap  :  and  layeth  up  the  deep, 
as  in  a  treasure-house. 

8  Let  all  the  earth  fear  the 


Y  6  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  6. 


Arglwydcl  :  holl  drigolion  y  bytl 
arswydant  ef. 

9  Canys  efe  a  ddywedodd,  ac 
felly  y  bu :  efe  a  orchymynodd, 
a  hynny  a  safodd. 

10  Yr  Arglwydd  sydd  yn 
diddymmu  cyngor  y  cenhedl- 
oedd :  y  mae  efe  yn  diddymmu 
amcanion  pobloedd. 


11  Cyngor  yr  Arglwydd  a 
saif  yn  dragywydd  ;  meddyliau 
ei  galon  o  genhedlaeth  i  gen- 
hedlaeth. 

12  Gwỳn  ei  byd  y  genedl  y 
mae  yr  Arglwydd  yn  Dduw 
iddi  ;  a'r  bobl  a  ddetholodd 
efe  yn  etifeddiaeth  iddo  ei 
hun. 

13  Yr  Arglwydd  sy'n  edrych 
i  lawr  o'r  nefoedd :  y  mae  yn 
gweled  holl  feibion  dynion. 

14  O  breswyl  ei  drigfa  yr 
edrych  efe  ar  holl  drigolion  y 
ddaear. 

15  Efe  a  gyd-luniodd  eu  ca- 
lon  hwynt :  efe  a  ddeall  eu  holl 
weithredoedd. 

16  Ni  waredir  brenhin  gan 
li'aws  llu  :  ni  dd'iangc  cadarn 
trwy  ei  fawr  gryfder. 

17  Peth  ofer  yw  march  i 
ymwared  :  ac  nid  achub  efe 
neb  trwy  ei  fawr  gryfder. 

18  Wele,  y  mae  llygad  yr  Ar- 
glwydd ar  y  rhai  a'i  hofnant  ef, 
sef  ar  y  rhai  a  obeithiant  yn  ei 
drugaredd  ef ; 

19  I  waredu  eu  henaid  rhag 
angau,  ac  i'w  cadw  yn  fyw  yn 
amser  newyn. 

20  Ein  henaid  sydd  yn  dis- 
gwyl  am  yr  Arglwydd :  efe  yw 
ein  porth  a'n  tarian. 

21  Canys  ynddo  ef  y  llawen- 
ycha  ein  calon,  o  herwydd  i  ni 
obeithio  yn  ei  Enw  sanctaidd  ef. 

22  Bydded  dy  drugaredd,  Ar- 


Lord  :  stand  in  awe  of  him,  all 
ye  that  dwell  in  the  world. 

9  For  he  spake,  and  it  was 
done  :  he  commanded,  and  it 
stood  fast. 

10  The  Lord  bringeth  the  coun- 
sel of  the  heathen  to  nought  : 
and  maketh  the  devices  of  the 
people  to  be  of  none  effect,  and 
casteth  out  the  counsels  of 
princes. 

11  The  counsel  of  the  Lord 
shall  endure  for  ever  :  and  the 
thoughts  of  his  heart  from  ge- 
neration to  generation. 

12  Blessed  are  the  people, 
whose  God  is  the  Lord  Jeho- 
vah :  and  blessed  are  the  folk, 
that  he  hath  chosen  to  him  to 
be  his  inheritance. 

13  The  Lord  looked  down 
from  heaven,  and  beheld  all  the 
children  of  men  :  from  the  ha- 
bitation of  his  dwelling  he  con- 
sidereth  all  them  that  dwell  on 
the  earth. 

14  He  fashioneth  all  the  hearts 
of  them  :  and  understandeth  all 
their  works. 

15  There  is  no  king  that  can 
be  saved  by  the  multitude  of  an 
host :  neither  is  any  mighty  man 
delivered  by  much  strength. 

16  A  horse  is  counted  but  a 
vain  thing  to  save  a  man  :  nei- 
ther shall  he  deliver  any  man  by 
his  great  strength. 

17  Behold,  the  eye  of  the 
Lord  is  upon  them  that  fear 
him  :  and  upon  them  that  put 
their  trust  in  his  mercy ; 

18  To  deliver  their  soul  from 
death  :  and  to  feed  them  in  the 
time  of  dearth. 

19  Our  soul  hath  patiently 
tarried  for  the  Lord  :  for  he  is 
our  help,  and  our  shield. 

20  For  our  heart  shall  rejoice 
in  him  :  because  we  have  hoped 
in  his  holy  Name. 

21  Let  thv  merciful  kindness, 

C  c 


V  6  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  6. 


giwydd,  arnom  ni,  megis  yr  yd- 
ym  yn  ymddiried  ynot. 
Paal.  xxxiv.    Benedicam  Domino. 

BENDITHIAF  yr  Arglwydd 
bob  amser:  ei  foliant  fvdd 
yn  iy  ngenau  yn  wastad. 

2  Yn  yr  Arglwydd  y  gorfol- 
euua  ty  enaiü:  y  rhai  gostyng- 
edig  a  glywant  hyn,  ac  a  la- 
wenychant. 

3  Mawrygwcb  yr  Arglwydd 
gyd  â  mi;  a  chyd-ddyrchafwn 
ei  Enw  ef. 

4-  Ceisiais  yr  Arglwydd,  ac 
efe  a'm  gwrandawodd ;  gwared- 
odd  fi  hefyd  o'm  holl  ofn. 

ò  Edrychasant  arno,  a  hwy  a 
oleuwvd  :  a'u  hwynebau  ni  chy- 
wilyddiwyd. 

ö  Y  tlawd  hwn  a  lefodd,  a'r 
Arglwydd  a'i  clybu,  ac  a'i  gwar- 
edodd  o'i  holl  drallodau. 

7  Angel  yr  Arglwydd  a  gas- 
tflla  o  amgylch  y  rhai  a'i  hofn- 
ant  ef,  ac  a'u  gwared  hwynt. 

8  Profwch,  a  gwelwch  mor 
acta  yw'r  Arglwydd :  gwỳn  ei 
fyd  y  gwr  a  ymddiriedo  ynddo. 

9  Ofnwch  yr  Arglwydd,  ei 
saint  ef:  canys  nid  oes  eisiau 
ar  y  rhai  a'i  hofnant  ef. 

10  Y  mae  eisiau  a  newyn  ar 
y  llewod  ieuaingc :  ond  y  sawl 
a  geisiant  yr  Arglwydd,  ni  bydd 
arnynt  eisiau  dim  daioni. 

11  Deuwch,  blant,  gwran- 
dewch  arnaf :  dysgaf  i  chwi  ofn 
yr  Arglwydd. 

12  Pwy  yw'r  gwr  a  chwen- 
nych  fywyd,  ac  a  gâr  hir  ddydd- 
iau,  i  weled  daioni  ? 

13  Cadw  dy  dafod  rhag 
drwg,  a'th  wefusau  rhag  traethu 
twvll. 

14  Cilia  oddi  wrth  ddrwg,  a 
gwna  dda ;  ymgais  â  thang- 
nefedd,  a  dilyn  hi. 

1 5  Llygaid  yr  Arglwydd  sydd 
ar  y  cyfiawn :  a'i  glustiau  sydd 
yn  agored  i'w  llefain  hwynt. 

1G  Wyneb  yr  Arglwydd  sydd 


O  Lord,  be  upon  us  :  like  as  we 
do  put  our  trust  in  thee. 
Psal.  xxxiv.    Benedicam  Domino. 

IWill  alway  give  thanks  unto 
the  Lord  :  his  praise  shall 
ever  be  in  my  mouth. 

2  My  soul  shall  make  her 
boast  in  the  Lord  :  the  hum- 
ble shall  hear  thereof,  and  be 
glad. 

3  O  praise  the  Lord  with  me  : 
and  let  us  magnify  his  Name 
together. 

4  I  sought  the  Lord,  and  he 
heard  me  :  yea,  he  delivered  me 
out  of  all  my  fear. 

5  They  had  an  eye  unto  him, 
and  were  lightened  :  and  their 
faces  were  not  ashamed. 

6  Lo,  the  poor  crieth,  and  the 
Lord  heareth  him  :  yea,  and  sav- 
eth  him  out  of  all  his  troubles. 

7  The  angel  of  the  Lord  tar- 
rieth  round  about  them  that  fear 
him  :  and  delivereth  them. 

8  O  taste,  and  see,  how  gra- 
cious the  Lord  is  :  blessed  is  the 
man  that  trusteth  in  him. 

9  O  fear  the  Lord,  ye  that  are 
his  saints  :  for  they  that  fear 
him  lack  nothing. 

10  The  lions  do  lack,  and 
suffer  hunger  :  but  they  who 
seek  the  Lord  shall  want  no 
manner  of  thing  that  is  good. 

11  Come,  ye  children,  and 
hearken  unto  me  :  I  will  teach 
you  the  fear  of  the  Lord. 

12  What  man  is  he  that  lust- 
eth  to  live  :  and  would  fain  see 
good  days? 

13  Keep  thy  tongue  from  evil : 
and  thy  lips,  that  they  speak  no 
guile. 

14  Eschew  evil,  and  do  good  : 
seek  peace,  and  ensue  it. 

15  The  eyes  of  the  Lord  are 
over  the  righteous  :  and  his  ears 
are  open  unto  their  prayers. 

16  The  countenance  of  the 
Lord    is  against  them   that  do 


n  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  7. 


yn  erbyn  y  rhai  a  wna  ddrwg, 
i  dorri  eu  coffa  oddi  ar  y  ddaear. 

1 7  Y  rhai  cyfiawn  a  lefant  ; 
a'r  Arglwydd  a  glyw,  ac  a'u 
gwared  o'u  holl  drallodau. 

18  Agos  yw'r  Arglwydd  at  y 
rhai  drylliedig  o  galon  ;  ac  efe 
a  geidw  y  rhai  briwedig  o  ys- 
pryd. 

19  Ami  ddrygau  a  gaifF  y 
cyfiawn :  ond  yr  Arglwydd  a  i 
gwared  ef  oddi  wrthynt  oil. 

20  Efe  a  geidw  ei  holl  esgyrn 
ef :  ni  thorrir  un  o  honynt. 

21  Drygioni  a  ladd  yr  annuw- 
iol  :  a'r  rhai  a  gasânt  y  cyf- 
iawn a  anrheithir. 

22  Yr  Arglwydd  a  wared 
eneidiau  ei  weision  :  a'r  rhai  oil 
a  ymddiriedant  ynddo  ef,  nid 
anrheithir  hwynt. 


53orcol  üBtîiîit. 
Psal.  xxxv.    J/tdica,  Domine. 

DADLEU  fy  nadl,  Arglwydd, 
yn  erbyn  y  rhai  a  ddadl- 
euant  i'm  herbyn :  ymladd  â'r 
rhai  a  ymladdant  â  mi. 

2  Ymafael  yn  y  darian  a'r 
astalch,  a  chyfod  i'm  cym- 
morth. 

3  Dwg  allan  y  waywffbn,  ac 
argaea  yn  erbyn  fy  erlidwŷr : 
dywed  wrth  fy  enaid,  Myfi  yw 
dy  iachawdwriaeth. 

4  Cywilyddier  a  gwaradwydd- 
er  y  rhai  a  geisiant  fy  enaid  : 
ymchweler  yn  eu  hoi  a  gwarth- 
âer  y  sawl  a  fwriadant  fy 
nrygu. 

5  Byddant  fel  us  o  flaen  y 
gwỳnt :  ac  angel  yr  Arglwydd 
yn  eu  herlid. 

6  Bydded  eu  ffordd  yn  dywyll- 
wch  ac  yn  llithrigfa :  ac  angel 
yr  Arglwydd  yn  eu  hymlid. 

7  Canys  heb  achos  y  cudd- 
iasant  eu  rhwyd  i  mi  mewn 
pydew,  yr  hwn  heb  achos  a 
gioddiasant  i'm  henaid. 


evil  :   to   root  out   the   remem- 
brance of  them  from  the  earth. 

17  The  righteous  cry,  and  the 
Lord  heareth  them  :  and  deliver- 
eth  them  out  of  all  their  troubles. 

18  The  Lord  is  nigh  unto. 
them  that  are  of  a  contrite 
heart  :  and  will  save  such  as 
be  of  an  humble  spirit. 

19  Great  are  the  troubles  of 
the  righteous  :  but  the  Lord  de- 
livereth  him  out  of  all. 

20  He  keepeth  all  his  bones : 
so  that  not  one  of  them  is  broken. 

21  But  misfortune  shall  slay 
the  ungodly  :  and  they  that  hate 
the  righteous  shall  be  desolate. 

22  The  Lord  delivereth  the 
souls  of  his  servants  :  and  all 
they  that  put  their  trust  in  him 
shall  not  be  destitute. 


/tlorntng  draper. 

Psal.  xxxv.    Judica,  Domine. 

PLEAD  thou  my  cause,  O 
Lord,  with  them  that  strive 
with  me  :  and  fight  thou  against 
them  that  fight  against  me. 

2  Lay  hand  upon  the  shield 
and  buckler  :  and  stand  up  to 
help  me. 

3  Bring  forth  the  spear,  and 
stop  the  way  against  them  that 
persecute  me  :  say  unto  my 
soul,  I  am  thy  salvation. 

4  Let  them  be  confounded, 
and  put  to  shame,  that  seek  af- 
ter my  soul  :  let  them  be  turned 
back,  and  brought  to  confusion, 
that  imagine  mischief  for  me. 

5  Let  them  be  as  the  dust  be- 
fore the  wind  :  and  the  angel  of 
the  Lord  scattering  them. 

6  Let  their  way  be  dark  and 
slippery  :  and  let  the  angel  of 
the  Lord  persecute  them. 

7  For  they  have  privily  laid 
their  net  to  destroy  me  without 
a  cause  :  yea,  even  without  a 
cause  have  they  made  a  pit  for 
my  soul. 

Cc2 


V  7  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  7. 


8  Deued  arno  ddistryw  ni 
wypo  ;  a'i  rwyd  yr  hon  a  gudd- 
iodd,  a'i  dalio :  syrthied  yn  y 
distryw  hwnnw. 

9  A  llawenycha  fy  enaid  i  yn 
yr  Arglwydd  :  efe  a  ymhyfryda 
yn  ei  iachawdwriaeth  ef. 

10  Fy  holl  esgyrn  a  ddywed- 
ant,  O  Arglwydd,  pwy  sy  fel 
tydi,  yn  gwaredu'r  tlawd  rhag 
yr  hwn  a  fyddo  trech  nag  ef ; 
y  truan  hefyd  a'r  tlawd,  rhag  y 
neb  a'i  hyspeilio  ? 

1 1  Tystion  gau  a  gyfodasant : 
holasant  i  mi  yr  hyn  ni's  gwn 
oddi  wrtho. 

12  Talasant  i  mi  ddrwg  dros 
dda,  i  yspeilio  fy  enaid. 

13  A  minnau,  pan  glafychent 
hwy,  oeddwn  à'm  gwisg  o  sach- 
len  :  gostyngais  fy  enaid  àg  ym- 
pryd,  a'm  gweddi  a  ddychwel- 
odd  i'm  mynwes  fy  hun. 

14.  Ymddygais  fel  pe  buasai'n 
gyfaill,  neu  yn  frawd  i  mi : 
ymostyngais  mewn  galarwisg, 
fel  un  yn  galaru  am  ei  fam. 

15  Ond  ymlawenhasant  hwy 
yn  fy  adfyd  i,  ac  ymgasglas- 
ant:  i'e,  ymgasglodd  efryddion 
yn  fy  erbyn,  ac  ni's  gwyddwn  ; 
rhwygasant  fi,  ac  ni  pheid- 
ient. 

16  Ym  mysg  y  gwatwarwŷr 
rhagrithiol  mewn  gwleddoedd, 
ysgyrnygasant  eu  dannedd  ar- 
naf. 

17  Arglwydd,  pa  hŷd  yr  ed- 
rychi  di  ar  hyn  ?  gwared  fy 
enaid  rhag  eu  distryw  hwynt, 
fy  unig  enaid  rhag  y  llewod. 

18  Mi  a'th  glodforaf  yn  y 
gynnulleidfa  fawr :  mohannaf  di 
ym  mhlith  pobl  lawer. 

19  Na  lawenychant  o'm  her- 
wydd  y  rhai  sydd  elynion  i  mi 
heb  achos :    y  sawl  a'm  casànt 


8  Let  a  sudden  destruction 
come  upon  him  unawares,  and 
his  net,  that  he  hath  laid  pri- 
vily, catch  himself  :  that  he 
may  fall  into  his  own  mischief. 

9  And,  my  soul,  be  joyful  in 
the  Lord  :  it  shall  rejoice  in  his 
salvation. 

10  All  my  bones  shall  say, 
Lord,  who  is  like  unto  thee, 
who  deliverest  the  poor  from 
him  that  is  too  strong  for  him  : 
yea,  the  poor,  and  him  that  is 
in  misery,  from  him  that  spoil- 
eth  him  ? 

11  False  witnesses  did  rise  up  : 
they  laid  to  my  charge  things 
that  I  knew  not. 

12  They  rewarded  me  evil  for 
good  :  to  the  great  discomfort 
of  my  soul. 

13  Nevertheless,  when  they 
were  sick,  I  put  on  sackcloth, 
and  humbled  my  soul  with  fast- 
ing :  and  my  prayer  shall  turn 
into  mine  own  bosom. 

14  I  behaved  myself  as  though 
it  had  been  my  friend,  or  my 
brother  :  I  went  heavily,  as  one 
that  mourneth  for  his  mother. 

15  But  in  mine  adversity  they 
rejoiced,  and  gathered  them- 
selves together  :  yea,  the  very 
abjects  came  together  against 
me  unawares,  making  mouths 
at  me,  and  ceased  not. 

16  With  the  flatterers  were 
busy  mockers  :  who  gnashed 
upon  me  with  their  teeth. 

17  Lord,  how  long  wilt  thou 
look  upon  this  :  O  deliver  my 
soul  from  the  calamities  which 
they  bring  on  me,  and  my  dar- 
ling from  the  lions. 

18  So  will  I  give  thee  thanks 
in  the  great  congregation  :  I 
will  praise  thee  among  much 
people. 

19  O  let  not  them  that  are 
mine  enemies  triumph  over  me 
ungodly  :  neither  let  them  wink 


7  7  Di/dd. 


PSALMAU. 


Day  7. 


yn  ddi'achos,  nac  amneidiant  â 
Ìlygad. 

20  Gan  nad  ymddiddanant  yn 
dangnefeddus  ;  eithr  dychym- 
mygant  eiriau  dichellgar  yn  er- 
byn  y  rhai  llonydd  yn  y  tir. 

21  Lledasant  eu  safn  arnaf, 
gan  ddywedyd,  Ha,  ha,  gwelodd 
ein  llygad. 

22  Gwelaist  hyn,  Arglwydd : 
na  thaw  dithau ;  nac  ymbellhâ 
oddi  wrthyf,  Ü  Arglwydd. 

23  Cyfod,  a  deffro  i'm  barn, 
sef  i'm  dadl,  fy  Nuw  a'm  Har- 
glwydd. 

24  Barn  fi,  Arglwydd  fy  Nuw, 
yn  ol  dy  gyfiawnder;  ac  na  la- 
wenhânt  o'm  plegid. 

25  Na  ddywedant  yn  eu  calon, 
O  ein  gwỳnfyd  :  na  ddywedant, 
Llyngcasom  ef. 

26  Cywilyddier  a  gwarad- 
wydder  hwy  i  gŷd,  y  rhai  sy 
lawen  am  fy  nrygfyd :  gwisger 
á  gwarth  ac  à  chywilydd  y  rhai 
a  ymfawrygant  i'm  herbyn. 

27  Caned  a  llawenyched  y 
rhai  a  hoffant  fy  nghyfiawnder: 
dywedant  hefyd  yn  wastad, 
Mawryger  yr  Arglwydd,  yr  hwn 
a  gâr  lwyddiant  ei  was. 

28  Fy  nhafod  innau  a  lefara 
am  dy  gyfiawnder  a'th  foliant 
ar  hýd  y  dydd. 

Psal.  xxxvi.    Dixit  injustus. 

"\7"  Mae  anwiredd  yr  annuwiol 

X      yn    dywedyd    o   fewn    fy 

nghalon,   nad   oes    ofn    Duw   o 

flaen  ei  lygaid  ef. 

2  O  herwydd  ymwenhieithio 
y  mae  efe  iddo  ei  nun  yn  ei  olwg 
ei  hunan,  nes  cael  ei  anwiredd 
yn  atcas. 

3  Geiriau  ei  enau  ydynt  an- 


with   their   eyes    that  hate  me 
without  a  cause. 

20  And  why?  their  commun- 
ing is  not  for  peace  :  but  they 
imagine  deceitful  words  against 
them  that  are  quiet  in  the  land. 

21  They  gaped  upon  me  with 
their  mouths,  and  said  :  Fie  on 
thee,  fie  on  thee,  we  saw  it  with 
our  eyes. 

22  This  thou  hast  seen,  O 
Lord  :  hold  not  thy  tongue  then, 
go  not  far  from  me,  O  Lord. 

23  Awake,  and  stand  up  to 
judge  my  quarrel  :  avenge  thou 
my  cause,  my  God,  and  my 
Lord. 

24  Judge  me,  O  Lord  my  God, 
according  to  thy  righteousness  : 
and  let  them  not  triumph  over 
me. 

25  Let  them  not  say  in  their 
hearts,  There,  there,  so  would 
we  have  it  :  neither  let  them 
say,  We  have  devoured  him. 

26  Let  them  be  put  to  con- 
fusion and  shame  together,  that 
rejoice  at  my  trouble  :  let  them 
be  clothed  with  rebuke  and  dis- 
honour, that  boast  themselves 
against  me. 

27  Let  them  be  glad  and  re- 
joice, that  favour  my  righteous 
dealing  :  yea,  let  them  say  al- 
way,  Blessed  be  the  Lord,  who 
hath  pleasure  in  the  prosperity 
of  his  servant. 

28  And  as  for  my  tongue,  it 
shall  be  talking  of  thy  right- 
eousness :  and  of  thy  praise  all 
the  day  long. 

Psal.  xxxvi.    Dixit  ivjustus. 

MY  heart  sheweth  me  the 
wickedness  of  the  ungod- 
ly :  that  there  is  no  fear  of  God 
before  his  eyes. 

2  For  he  flattereth  himself  in 
his  own  sight  :  until  his  abo- 
minable sin  be  found  out. 

3  The  words  of  his  mouth  are 
unrighteous,  and  full  of  deceit  : 


Y  7  Dydd. 


PSALMAÜ. 


Day  7. 


wiredd    a    thwyll :    peidiodd    â 
bod  yn  gall  i  wneuthur  daioni. 

4  An  wiredd  a  ddychymmyg 
efe  ar  ei  wely:  efe  a'i  gesyd  ei 
hun  ar  ffordd  nid  yw  dda;  nid 
rfiaidd  gantho  ddrygioni. 

5  Dy  drugaredd,  Arglwydd, 
sydd  hyd  y  nefoedd,  a'th  wirion- 
edd  hyd  y  cymmylau. 

6  Fel  mynyddoedd  cedyrn  y 
mae  dy  gyfiawnder ;  dyfnder 
mawr  yw  dy  farnedigaeth.au:  dyn 
ac  anifail  a  gedwi  di,  Arglwydd. 

7  Mor  werthfawr  yw  dy  dru- 
garedd,  O  Dduw !  am  hynny'r 
ymddiried  meibion  dynion  dan 
gysgod  dy  adenydd. 

8  Llawn-ddigonir  hwynt  â 
brasder  dy  dÿ  ;  ac  âg  afon  dy 
hyfrydwch  y  di'odi  hwynt. 

9  Canys  gyd  â  thi  y  mae  ffyn- 
non  y  bywyd :  yn  dy  oleuni  di 
y  gwelwn  oleuni. 

10  Estyn  dy  drugaredd  i'r  rhai 
a'th  adwaenant,  a'th  gyfiawnder 
i'r  rhai  uniawn  o  galon. 

11  Na  ddeued  troed  balchder 
i'm  herbyn :  na  syfled  Haw  yr 
annuwiol  fl. 

12  Yno  y  syrthiodd  gweithwŷr 
anwiredd :  gwthiwyd  hwynt  i 
lawr,  ac  ni  allant  gyfodi. 


Psal.  xxxvii.    JVoli  aemulari. 

NAC  ymddigia  o  herwydd  y 
rhai  drygionus,  ac  na  chyn- 
figenna  wrth  y  rhai  a  wnant  an- 
wiredd. 

2  Canys  yn  ebrwydd  y  torrir 
hwynt  i'r  llawr  fel  glaswellt,  ac 
y  gwywant  fel  gwỳrdd-lysiau. 

3  Gobeithia  yn  yr  Arglwydd, 
a  gwna  dda ;  felly  y  triiíi  yn  y 
lir,  a  thi  a  borthir  yn  ddi'au." 


he  hath  left  off  to  behave  him- 
self wisely,  and  to  do  good. 

4  He  imaginetn  mischief  upon 
his  bed,  and  hath  set  himself  in 
no  good  way  :  neither  doth  he 
abhor  any  thing  that  is  evil. 

5  Thy  mercy,  O  Lord,  reach- 
eth  unto  the  heavens  :  and  thy 
faithfulness  unto  the  clouds. 

6  Thy  righteousness  stnndeth 
like  the  strong  mountains  :  thy 
judgements  are  like  the  great 
deep. 

7  Thou,  Lord,  shalt  save  both 
man  and  beast;  How  excellent  is 
thy  mercy,  O  God  :  and  the  chil- 
dren of  men  shall  put  their  trust 
under  the  shadow  of  thy  wings. 

8  They  shall  be  satisfied  with 
the  plenteousness  of  thy  house  : 
and  thou  shalt  give  them  drink  of 
thy  pleasures,  as  out  of  the  river. 

9  For  with  thee  is  the  well  of 
life  :  and  in  thy  light  shall  we 
see  light. 

1 0  O  continue  forth  thy  loving- 
kindness  unto  them  that  know 
thee  :  and  thy  righteousness  un- 
to them  that  are  true  of  heart. 

1 1  O  let  not  the  foot  of  pride 
come  against  me  :  and  let  not 
the  hand  of  the  ungodly  cast 
me  down. 

12  There  are  they  fallen,  all 
that  work  wickedness  :  they  are 
cast  down,  and  shall  not  be  able 
to  stand. 


3Ebcning  draper. 

Psal.  xxxvii.    Noli  cemulari. 

FRET  not  thyself  because  of 
the  ungodly  :  neither  be 
thou  envious  against  the  evil 
doers. 

2  For  they  shall  soon  be  cut 
down  like  the  grass  :  and  be  wi- 
thered even  as  the  green  herb. 

3  Put  thou  thy  trust  in  the 
Lord,  and  be  doing  good  :  dwell 
in  the  land,  and  verily  thou  shalt 
be  fed. 


T  7  Dydd. 


PSALM  AIL 


Dayl. 


4  Ymddigrifa  hefyd  yn  yr 
Arglwydd  ;  ac  efe  a  ddyry  i  ti 
ddymuniadau  dy  galon. 

5  Treigla  dy  ffordd  ar  yr  Ar- 
glwydd, ac  ymddiried  ynddo  ; 
ac  efe  a'i  dwg  i  ben. 

6  Efe  a  ddwg  allan  dy  gyf- 
iawnder  fel  y  goleuni,  a'th  fam 
fel  hanner  dydd. 

7  Distawa  yn  yr  Arglwydd, 
a  disgwyl  wrtho:  nac  ymddigia 
o  herwytld  yr  hwn  a  lwyddo 
ganddo  ei  ffordd,  wrth  y  gwr 
sydd  yn  gwneuthur  ei  ddrwg 
amcanion. 

8  Paid  â  digofaint,  a  gâd  ym- 
aith  gynddaredd :  nac  ymddigia 
er  dim  i  wneuthur  drwg. 

9  Canys  torrir  ymaith  y  drwg 
ddynion :  ond  y  rhai  a  ddisgwyl- 
iant  wrth  yr  Arglwydd,  hwynt- 
hwy  a  etifeddant  y  tir. 

10  Canys  etto  ychydigyn,  ac 
ni  welir  yr  annuwiol :  a  thi  a 
edrychi  am  ei  le  ef,  ac  ni  bydd 
dim  o  hono. 

11  Eithr  y  rhai  gostyngedig 
a  etifeddant  y  ddaear ;  ac  a 
ymhyfrydant  gan  li'aws  tang- 
nefedd. 

12  Yr  annuwiol  a  amcana  yn 
erbyn  y  cyfiawn,  ac  a  ysgyrnyga 
ei  ddannedd  arno. 

13  Yr  Arglwydd  a  chwardd 
am  ei  ben  ef :  canys  gwel  fod  ei 
ddydd  ar  ddyfod. 

14  Yr  annuwiolion  a  dynnas- 
ant  eu  cleddyf,  ac  a  annelasant 
eu  bwa,  i  fwrw  i  lawr  y  tlawd 
a'r  anghenog,  ac  i  ladd  y  rhai 
uniawn  eu  ffordd. 

15  Eu  cleddyf  a  â  yn  eu  ca- 
lon  eu  hunain,  a'u  bwaau  a 
ddryllir. 

16  Gwell  yw'r  ychydig  sy 
gan  y  cyfiawn  nâ  mawr  olud 
annuwiolion  lawer. 

17  Canys  breichiau'r  annuw- 
iolion a  dorrir :  ond  yr  Arglwydd 
a  gynnal  y  rhai  cyfiawn. 


4  Delight  thou  in  the  Lord  : 
and  he  shall  give  thee  thy  heart's 
desire. 

5  Commit  thy  way  unto  the 
Lord,  and  put  thy  trust  in  him  : 
and  he  shall  bring  it  to  pass. 

6  He  shall  make  thy  righte- 
ousness as  clear  as  the  light :  and 
thy  just  dealing  as  the  noon-day. 

7  Hold  thee  still  in  the  Lord, 
and  abide  patiently  upon  him  : 
but  grieve  not  thyself  at  him, 
whose  way  doth  prosper,  against 
the  man  that  doeth  after  evil 
counsels. 

8  Leave  off  from  wrath,  and 
let  go  displeasure  :  fret  not  thy- 
self, else  shalt  thou  be  moved  to 
do  evil. 

9  Wicked  doers  shall  be  root- 
ed out  :  and  they  that  patiently 
abide  the  Lord,  those  shall  in- 
herit the  land. 

10  Yet  a  little  while,  and  the 
ungodly  shall  be  clean  gone  : 
thou  shalt  look  after  his  place, 
and  he  shall  be  away. 

11  But  the  meek-spirited  shall 
possess  the  earth  :  and  shall  be 
refreshed  in  the  multitude  of 
peace. 

12  The  ungodly  seeketh  coun- 
sel against  the  just  :  and  gnash- 
eth  upon  him  with  his  teeth. 

13  The  Lord  shall  laugh  him 
to  scorn  :  for  he  hath  seen  that 
his  day  is  coming. 

14  The  ungodly  have  drawn 
out  the  sword,  and  have  bent 
their  bow  :  to  cast  down  the 
poor  and  needy,  and  to  slay  such 
as  are  of  a  right  conversation. 

15  Their  sword  shall  go 
through  their  own  heart  :  and 
their  bow  shall  be  broken. 

16  A  small  thing  that  the 
righteous  hath  :  is  better  than 
great  riches  of  the  ungodly. 

17  For  the  arms  of  the  un- 
godly shall  be  broken  :  and  the 
Lord  upholdeth  the  righteous. 


Y  7  Dijdd. 


PSALMAU. 


Day  7. 


18  Yr  Arglwydd  a  edwyn 
ddyddiau  y  rhai  perfFaith  :  a'u 
hetifeddiaeth  hwy  fydd  yn  dra- 
gywydd. 

19  Ni  's  gwaradwyddir  hwy  yn 
amser  drygfyd :  ac  yn  amser 
uewyn  y  cänt  ddigon. 

20  Eithr  collir  yr  annuwiol- 
ion  ;  a  gelynion  yr  Arglwydd  fel 
brasder  ŵyn  a  ddiflannant:  yn 
fŵg  y  diflannant  hwy. 

21  Yr  annuwiol  a  echwyna, 
ac  ni  thai  adref :  ond  y  cyfiawn 
sy  drugarog,  ac  yn  rhoddi. 

22  Canys  y  rhai  a  fendigo 
efe,  a  etifeddant  y  tir  ;  a'r 
rhai  a  felldithio  efe,  a  dorrir 
yrnaith. 

23  Yr  Arglwydd  a  fforddia 
gerddediad  gwr  da :  a  da  fydd 
ganddo  ei  ffordd  ef. 

24  Er  iddo  gwympo,  ni  lwyr- 
fwrir  ef  i  lawr:  canys  yr  Ar- 
glwydd sydd  yn  ei  gynnal  ef  â'i 
law. 

25  Mi  a  furn  ieuangc,  ac  yr 
ydwyf  yn  hen ;  etto  ni  welais  y 
cyfiawn  wedi  ei  adu,  na'i  had 
yn  cardotta  bara. 

26  Bob  amser  y  mae  efe  yn 
drugarog,  ac  yn  rhoddi  benthyg ; 
a'i  had  a  fendithir. 

27  Cilia  di  oddiwrth  ddrwg, 
a  gwna  dda ;  a  chyfannedda  yn 
dragywydd. 

28  Canys  yr  Arglwydd  a  gâr 
farn,  ac  ni  edy  ei  saint ;  ced- 
wir  hwynt  yn  dragywydd :  ond 
had  yr  annuwiol  a  dorrir  yrn- 
aith. 

29  Y  rhai  cyfiawn  a  etifeddant 
y  ddaear,  ac  a  breswyliant  ynddi 
yn  dragywydd. 

30  Genau  y  cyfiawn  a  fynega 
ddoethineb,  a'i  dafod  a  draetha 
farn. 


18  The  Lord  knoweth  the 
days  of  the  godly  :  and  their  in- 
heritance shall  endure  for  ever. 

19  They  shall  not  be  con- 
founded in  the  perilous  time  : 
and  in  the  days  of  dearth  they 
shall  have  enough. 

20  As  for  the  ungodly,  they 
shall  perish ;  and  the  enemies 
of  the  Lord  shall  consume  as 
the  fat  of  lambs  :  yea,  even  as 
the  smoke,  shall  they  consume 
away. 

21  The  ungodly  borroweth,  and 
payeth  not  again  :  but  the  righ- 
teous is  merciful,  and  liberal. 

22  Such  as  are  blessed  of  God 
shall  possess  the  land  :  and  they 
that  are  cursed  of  him  shall  be 
rooted  out. 

23  The  Lord  ordereth  a  good 
man's  going  :  and  maketh  his 
way  acceptable  to  himself. 

24  Though  he  fall,  he  shall 
not  be  cast  away  :  for  the  Lord 
upholdeth  him  with  his  hand. 

25  I  have  been  young,  and 
now  am  old  :  and  yet  saw  I  ne- 
ver the  righteous  forsaken,  nor 
his  seed  begging  their  bread. 

26  The  righteous  is  ever  mer- 
ciful, and  lendeth  :  and  his  seed 
is  blessed. 

27  Flee  from  evil,  and  do  the 
thing  that  is  good  :  and  dwell 
for  evermore. 

28  For  the  Lord  loveth  the 
thing  that  is  right  :  he  forsaketh 
not  his  that  be  godly,  but  they 
are  preserved  for  ever. 

29  The  unrighteous  shall  be 
punished  :  as  for  the  seed  of  the 
ungodly,  it  shall  be  rooted  out. 

30  The  righteous  shall  inhe- 
rit the  land  :  and  dwell  therein 
for  ever. 

31  The  mouth  of  the  right- 
eous is  exercised  in  wisdom  : 
and  his  tongue  will  be  talking 
of  judgement. 


Yr  8  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  8. 


31  Deddf  ei  Dduw  sytld  yn 
ei  galon  ef ;  a'i  gamrau  ni  lithr- 
ant. 

32  Yr  annuwiol  a  wylia  ar 
y  cyfiawn,  ac  a  gais  ei  ladd 
ef. 

33  Ni  ad  yr  Arghvydd  ef  yn 
ei  law  ef,  ac  ni  ad  ef  yn  euog 
pan  ei  barner. 

34  Gobeithia  yn  yr  Arghvydd, 
a  chadw  ei  ffbrdd  ef,  ac  efe  a'tb 
ddyrcbafa  fel  yr  etifeddech  y  tir: 
pan  ddifether  yr  annuwiolion,  ti 
a'i  gweli. 

35  Gwelais  yr  annuwiol  yn 
gadarn,  ac  yn  frigog  fel  y  lawryf 
gwỳrdd. 

36  Er  hynny  efe  a  aeth  ym- 
aith,  ac  wele,  nid  oedd  mwy  o 
honor  a  mi  a'i  ceisiais,  ac  nid 
oedd  i'w  gael. 

37  Ystyr  y  perffaith,  ac  edrych 
ar  yr  uniawn:  canys  diwedd  y 
gwr  hwnnw  fydd  tangnefedd. 

38  Ond  y  troseddwỳr  a  gyd- 
ddistrywir:  diwedd  yr  annuw- 
iolion a  dorrir  ymaith. 

39  A  iachawdwriaeth  y  cyf- 
iawn  sydd  oddi  wrth  yr  Ar- 
ghvydd: efe  yw  eu  nerth  yn 
amser  trallod. 

40  A'r  Arghvydd  a'u  cymmorth 
hwynt,  ac  a'u  gwared :  efe  a'u 
gwared  hwynt  rhag  yr  annuw- 
iolion, ac  au  ceidw  hwynt,  am 
iddynt  ymddiried  ynddo. 


33orcoI  aöUtTöí. 
Psal.  xxxviii.    Domine,  ne  in  furore. 

ARGLWYDD,  na  cherydda 
fi  yn  dy  lid:  ac  na  chospa 
fi  yn  dy  ddigllonedd. 

2  Canys  y  mae  dy  saethau 
ynglŷn  ynof,  a'th  law  yn  drom 
arnaf. 

3  Nid  oes  iechyd  yn  fy 
nghnawd,  o  herwydd  dy  ddig- 
llonedd; ac  nid  oes  heddwch  i'm 
hesgyrn,  oblegid  fy  nihechod. 


32  The  law  of  his  God  is  in 
his  heart  :  and  his  goings  shall 
not  slide. 

33  The  ungodly  seeth  the 
righteous  :  and  seeketh  occasion 
to  slay  him. 

34  The  Lord  will  not  leave 
him  in  his  hand  :  nor  condemn 
him  when  he  is  judged. 

35  Hope  thou  in  the  Lord,  and 
keep  his  way,  and  he  shall  pro- 
mote thee,  that  thou  shalt  pos- 
sess the  land  :  when  the  ungodly 
shall  perish,  thou  shalt  see  it. 

36  I  myself  have  seen  the  un- 
godly in  great  power  :  and  flou- 
rishing like  a  green  bay-tree. 

37  I  went  by,  and  lo,  he  was 
gone  :  I  sought  him,  but  his 
place  could  no  where  be  found. 

38  Keep  innocency,  and  take 
heed  unto  the  thing  that  is 
right  :  for  that  shall  bring  a 
man  peace  at  the  last. 

39  As  for  the  transgressors, 
they  shall  perish  together  :  and 
the  end  of  the  ungodly  is,  they 
shall  be  rooted  out  at  the  last. 

40  But  the  salvation  of  the 
righteous  cometh  of  the  Lord  : 
who  is  also  their  strength  in  the 
time  of  trouble. 

41  And  the  Lord  shall  stand 
by  them,  and  save  them  :  he 
shall  deliver  them  from  the  un- 
godly, and  shall  save  them,  be- 
cause they  put  their  trust  in  him. 


Jttormng  draper. 
Psal.  xxxviii.    Domine,  ne  in  furore. 

PUT  me  not  to  rebuke,  O  Lord, 
in  thine  anger  :  neither  chas- 
ten me  in  thy  heavy  displeasure. 

2  For  thine  arrows  stick  fast 
in  me  :  and  thy  hand  presseth 
me  sore. 

3  There  is  no  health  in  my 
flesh,  because  of  thy  displea- 
sure :  neither  is  there  any  rest  in 
my  bones,  by  reason  of  my  sin. 


VrS 


PSALMAU. 


Day  8. 


4  Canys  fy  nghamweddau  a 
aethant  dros  fy  mhen :  megis 
baich  trvvm  y  maent  yn  rhý 
drwm  i  mi. 

5  Fy  nghleisiau  a  bydrasant, 
ac  a  lygrasant,  gan  fy  ynfyd- 
rwydd. 

6  Crymmwyd  a  darostyng- 
wyd  fi'n  ddirfawr:  beunydd  yr 
ydwyf  yn  myned  yn  alarus. 

7  Canys  fy  lwynau  a  lanwyd 
o  ffieidd-glwyf ;  ac  nid  oes  iech- 
yd  yn  fy  nghnawd. 

8  Gwanhawyd,  a  drylliwyd 
fi  'n  dramawr :  rhuais  gan  aflon- 
yddwch  fy  nghalon. 

9  O'th  flaen  di,  Arglwydd,  y 
mae  fy  holl  ddyinuniad;  ac  ni 
chuddiwyd  fy  uchenaid  oddi 
wrthyt. 

10  Fy  nghalon  sydd  yn  11am- 
mu ;  fy  nerth  a'm  gadawodd ; 
a  llewyrch  fy  llygaid  nid  yw 
chwaith  gennyf. 

11  Fy  ngharedigion  a'm  cyf- 
eillion  a  safent  oddi  ar  gyfer  fy 
mhla  ;  a'm  cyfneseifiaid  a  safent 
o  hirbell. 

12  Y  rhai  hefyd  a  geisient  fy 
einioes  a  osodasant  faglau ;  a'r 
rhai  a  geisient  fy  niwaid,  a 
draethent  anwireddau,  ac  a 
ddychymmygent  ddichellion  ar 
hýd  y  dydd. 

13  A  minnau  fel  byddar  ni 
ehlywn ;  eithr  oeddwn  fel  mud- 
an  neb  agoryd  ei  enau. 

14  Felly'r  oeddwn  fel  gwr  ni 
chlywai,  ac  heb  argyoeddion  yn 
ei  enau. 

15  O  herwydd  im'  obeithio 
ynot,  Arglwydd ;  ti,  Arglwydd 
fy  Nuw,  a  wrandewi. 

16  Canys  dywedais,  Gwrando 
fi,  rhag  Uawenychu  o  honynt 
i'm  herbyn  :  pan  lithrai  fy 
nhroed,  ymfawrygent  i'm  her- 
byn. 

1 7  Canys  parod  wyf  i  gloffi, 
a'm  dolur  sy  ger  fy  mron  yn 
was  tad. 


4  For  my  wickednesses  are 
gone  over  my  head  :  and  are 
like  a  sore  burden,  too  heavy  for 
me  to  bear. 

5  My  wounds  stink,  and  are 
corrupt  :  through  my  foolish- 
ness. 

6  I  am  brought  into  so  great 
trouble  and  misery  :  that  I  go 
mourning  all  the  day  long. 

7  For  my  loins  are  filled  with 
a  sore  disease  :  and  there  is  no 
whole  part  in  my  body. 

8  I  am  feeble,  and  sore  smit- 
ten :  I  have  roared  for  the  very 
disquietness  of  my  heart. 

9  Lord,  thou  knowest  all  my 
desire  :  and  my  groaning  is  not 
hid  from  thee. 


my 
and 


10  My    heart    panteth, 
strength   hath    failed    me  : 
the  sight  of  mine  eyes  is  gone 
from  me. 

11  My  lovers  and  my  neigh- 
bours did  stand  looking  upon 
my  trouble  :  and  my  kinsmen 
stood  afar  otf. 

12  They  also  that  sought  af- 
ter my  life  laid  snares  for  me  : 
and  they  that  went  about  to  do 
me  evil  talked  of  wickedness,  and 
imagined  deceit  all  the  day  long. 

13  As  for  me,  I  was  like  a 
deaf  man,  and  heard  not  :  and 
as  one  that  is  dumb,  who  doth 
not  open  his  mouth. 

14  I  became  even  as  a  man 
that  heareth  not  :  and  in  whose 
mouth  are  no  reproofs. 

15  For  in  thee,  O  Lord,  havs 
I  put  my  trust  :  thou  shalt  an- 
swer for  me,  O  Lord  my  Gcd. 

16  I  have  required  that  they, 
even  mine  enemies,  should  ni  t 
triumph  over  me  :  for  when  my 
foot  slipped,  they  rejoiced  great- 
ly against  me. 

17  And  I,  truly,  am  set  in  the 
plague  :  and  my  heaviness  is 
ever  in  my  sight. 


Yr  8  Dydd. 


PSALMAÜ. 


Day 


18  D'i'au  y  mynegaf  fy  anwir- 
edd,  ac  y  pryderaf  o  herwydd  fy 
mhechod. 

19  Ac  y  mae  fy  ngelynion  yn 
fyw,  ac  yn  gedyrn :  amlhawyd 
hefyd  y  rhai  a'm  casànt  ar 
gam. 

20  A'r  rhai  a  dalant  ddrwg 
dros  dda,  a'm  gwrthwyneb- 
ant  ;  am  fy  mod  yn  dilyn  da- 
ioni. 

21  Na  ad  fi,  O  Arglwydd : 
fy  Nuw,  nac  ymbellhà  oddi 
wrthyf. 

22  Brysia  i'm  cymmorth,  O 
Arglwydd  fy  iachawdwriaeth. 

Psal.  xxxix.  Di.vi,  custodiam. 

DY  WE  DAIS,  Cadwaf  fy 
fFyrdd,  rhag  pechu  â'm 
tafod :  cadwaf  ffVwyn  yn  fy 
ngenau,  tra  fyddo'r  annuwiol 
yn  fy  ngolwg. 

2  Tewais  yn  ddistaw,  ì'e,  tew- 
ais  â  daioni :  a'm  dolur  a  gy- 
ffrôdd. 

3  Gwresogodd  fy  nghalon  o'm 
mewn  :  tra'r  oeddwn  yn  myfyrio, 
ennynodd  tàn,  a  mi  a  leferais 
â'm  tafod. 

4  Arglwydd,  par  i  mi  wybod 
fy  niwedd,  a  pheth  yw  mesur  fy 
nyddiau ;  fel  y  gwypwyf  o  ba 
oedran  y  byddaf  fi. 

5  Wele,  gwnaethost  fy  nydd- 
iau fel  dyrnfedd ;  a'm  heinioes 
sy  megis  diddym  yn  dy  olwg 
di :  di'au  mai  cwbl  wagedd  yw 
pob  dyn,  pan  fo  ar  y  goreu. 

6  Dyn  yn  ddi'au  sydd  yn 
rhodio  mewn  cysgod,  ac  yn 
ymdrafferthu  yn  ofer :  efe  a 
dyrra  olud,  ac  ni  's  gŵyr  pwy 
a'i  casgl. 

7  Ac  yn  awr  beth  a  ddisgwyl- 
iaf,  O  Arglwydd?  fy  ngobaith 
sydd  ynot  ti. 

8  Gwared  fi  o'm  holl  gam- 


18  For  I  will  confess  my 
wickedness  :  and  be  sorry  for 
my  sin. 

19  But  mine  enemies  live, 
and  are  mighty  :  and  they  that 
hate  me  wrongfully  are  many 
in  number. 

20  They  also  that  reward  evil 
for  good  are  against  me  :  be- 
cause I  follow  the  thing  that 
good  is. 

21  Forsake  me  not,  O  Lord 
my  God  :  be  not  thou  far  from 
me. 

22  Haste  thee  to  help  me  :  O 
Lord  God  of  my  salvation. 

Psal.  xxxix.  Dim,  custodiam. 

I  Said,  I  will  take  heed  to  my 
ways  :  that  I  offend  not  in 
my  tongue. 

2  I  will  keep  my  mouth  as  it 
were  with  a  bridle  :  while  the 
ungodly  is  in  my  sight. 

3  I  held  my  tongue,  and  spake 
nothing  :  I  kept  silence,  yea, 
even  from  good  words;  but  it 
was  pain  and  grief  to  me. 

4  My  heart  was  hot  within 
me,  and  while  I  was  thus  mus- 
ing the  fire  kindled  :  and  at  the 
last  I  spake  with  my  tongue  ; 

5  Lord,  let  me  know  mine 
end,  and  the  number  of  my 
days  :  that  I  may  be  certified 
how  long  1  have  to  live. 

6  Behold,  thou  hast  made  my 
days  as  it  were  a  span  long  : 
and  mine  age  is  even  as  nothing 
in  respect  of  thee;  and  verily 
every  man  living  is  altogether 
vanity. 

7  For  man  walketh  in  a  vain 
shadow,  and  disquieteth  himself 
in  vain  :  he  heapeth  up  riches, 
and  cannot  tell  who  shall  gather 
them. 

8  And  now,  Lord,  what  is  my 
hope  :  truly  my  hope  is  even  in 
thee. 

9  Deliver  me  from  all  mine 


Yr  8  Dydd. 

weddau ;  ac  na  osod  fi 
adwydd  i'r  ynfyd. 

9  Aethum  yn  fud,  ac  nid 
agorais  fy  ngenau  :  canys  ti  a 
wnaethost  hyn. 

10  Tyn  dy  bla  oddi  wrth- 
yf :  gan  ddyrnod  dy  law  y  dar- 
fiìm  i. 

11  Pan  gospit  ddyn  â  cher- 
yddon  am  anwiredd,  dattodit 
fel  gwyfyn  ei  ardderchowgrwydd 
ef:  gwagedd  yn  ddi'au  yw  pob 
dyn. 

12  Gwrando  fy  ngweddi,  Ar- 
ghvydd,  a  chlyw  fy  lief;  na 
thaw  wrth  fy  wylofain :  canys 
ymtleithydd  ydwyf  gyd  â  thi,  ac 
alltudj  fel  fy  holl  dadau. 


13  Paid  â  mi,  fel  y  cryfhawyf : 
cyn  fy  myned,  ac  na  byddwyf 
mwy. 

Psal.  xl.     Expectant  expcctavi. 

DISGWYLIAIS  yn  ddyfal 
am  yr  Arglwydd ;  ac  efe  a 
ymostyngodd  attaf,  ac  a  glybu 
fy  llefain. 

2  Cyfododd  fi  hefyd  o  'r 
pydew  erchyll,  allan  o'r  pridd 
tomlyd ;  ac  a  osododd  fy  nnraed 
ar  graig,  gan  hwylio  fy  ngherdd- 
ediad. 

3  A  rhoddodd  yn  fy  ngenau 
ganiad  newydd  o  foliant  i'n  Duw 
ni :  llawer  a  welant  hyn,  ac  a 
ofnant,  ac  a  ymddiriedant  yn 
yr  Arglwydd. 

4  Gwỳn  ei  fyd  y  gwr  a 
osodo'r  Arglwydd  yn  ymddiried 
iddo;  ac  ni  thry  at  feilchion, 
nac  at  y  rhai  a  wyrant  at  gel- 
wydd. 

5  Lh'osog  y  gwnaethost  ti,  O 
Arglwydd  fy  Nuw,  dy  ryfedd- 
odau,  a'th  amcanion  tu  ag  attorn  : 
ni  ellir  yn  drefnus  eu  cyfrif 
hwynt  i  ti :  pe  mynegwn  a  phe 


PSALMAU.  DayS. 

yn  war-    offences  :  and   make  me  not  a 
rebuke  unto  the  foolish. 

10  I  became  dumb,  and  open- 
ed not  my  mouth  :  for  it  was 
thy  doing. 

1 1  Take  thy  plague  away  from 
me  :  I  am  even  consumed  by 
the  means  of  thy  heavy  hand. 

12  When  thou  with  rebukes 
dost  chasten  man  for  sin,  thou 
makest  his  beauty  to  consume 
away,  like  as  it  were  a  moth 
fretting  a  garment  :  every  man 
therefore  is  but  vanity. 

13  Hear  my  prayer,  O  Lord, 
and  with  thine  ears  consider 
my  calling  :  hold  not  thy  peace 
at  my  tears. 

14  For  I  am  a  stranger  with 
thee  :  and  a  sojourner,  as  all 
my  fathers  were. 

15  0  spare  me  a  little,  that  I 
may  recover  my  strength  :  be- 
fore I  go  hence,  and  be  no  more 
seen. 

Psal.  xl.     Expectanx  expectavi. 

I    Waited    patiently    for     the 
Lord  :  and  he  inclined  unto 
me,  and  heard  my  calling. 

2  He  brought  me  also  out  of 
the  horrible  pit,  out  of  the 
mire  and  clay  :  and  set  my  feet 
upon  the  rock,  and  ordered  my 
goings. 

3  And  he  hath  put  a  new  song 
in  my  mouth  :  even  a  thanks- 
giving unto  our  God. 

4  Many  shall  see  it,  and  fear  : 
and  shall  put  their  trust  in  the 
Lord. 

5  Blessed  is  the  man  that  hath 
set  his  hope  in  the  Lord  :  and 
turned  not  unto  the  proud,  and 
to  such  as  go  about  with  lies. 

6  O  Lord  my  God,  great  are 
the  wondrous  works  which  thou 
hast  done,  like  as  be  also  thy 
thoughts  which  are  to  us-ward  : 
and  yet  there  is  no  man  that 
ordereth  them  unto  thee. 


Yr  8  Dydd. 


PSALMAU. 


DayS. 


traethwn  hwynt,   amlach  ydynt 
nag  y  gellir  eu  rhifo. 

6  Aberth  ac  offrwm  nid  ewyll- 
ysiaist;  agoraist  fy  nghlustiau  : 
poeth-offrwm  a  phech-aberth  ni  's 
gofynaist. 

7  Yna  y  dywedais,  Wele'r 
ydwyf  yn  dyfod :  yn  rhol  y 
llyfr  y  ysgrifenwyd  am  danaf. 

8  Da  getinyf  wneuthur  dy 
ewyllys,  O  fy  Nuw :  a'th  gyf- 
raith  sydd  o  fewn  fy  nghalon. 

9  Pregethais  gyfiawnder  yn 
y  gynnulleidfa  fawr:  wele,  nid 
atteliais  fy  ngwefusau;  ti,  Ar- 
glwydd,  a'i  gwyddost. 

10  Ni  chuddiais  dy  gyfiawnder 
o  fewn  fy  nghalon ;  traethais  dy 
ffyddlondeb,  a'th  iachawdwr- 
iaeth :  ni  chelais  dy  drugaredd 
na'th  wirionedd  yn  y  gynnull- 
eidfa li'osog. 

11  Tithau,  Arglwydd,  nac 
attal  dy  drugareddau  oddi  wrth- 
yf:  cadwed  dy  drugaredd  a'th 
wirionedd  fi  byth. 

12  Canys  drygau  anifeiriol 
a'm  cylchynasant  o  amgylch : 
fy  mhechodau  a'm  daliasant,  fel 
na  allwn  edrych  i  fynu :  amlach 
ydynt  nâ  gwallt  fy  mhen;  am 
hynny  y  pallodd  fy  nghalon 
gennyf. 

13  Rhynged  bodd  it',  Ar- 
glwydd, fy  ngwaredu:  brysia, 
Arglwydd,  i'm  cymmorth. 

14  Cyd-gywilyddier  a  gwarad- 
wydder  y  rhai  a  geisiant  fy  ein- 
ioes  i'w  difetha;  gyrrer  yn  eu 
hoi  a  chywilyddier  y  rhai  a 
ewyllysiant  i  mi  ddrwg. 

15  Anrheithier  hwynt  yn  wobr 
am  eu  gwaradwydd,  y  rhai  a 
ddywedant  wrthyf,  Ha,  ha. 

16  Llawenyched  ac  ymhy- 
fryded   ynot  t'i  y  rhai   oil   a'th 


7  If  I  should  declare  them,  and 
speak  of  them  :  they  should  be 
more  than  I  am  able  to  express. 

8  Sacrifice,  and  meat-ofîëring, 
thou  wouldest  not  :  but  mine 
ears  hast  thou  opened. 

9  Burnt-offerings,  and  sacrifice 
for  sin,  hast  thou  not  required  : 
then  said  I,  Lo,  I  come, 

10  In  the  volume  of  the  book 
it  is  written  of  me,  that  I  should 
fulfil  thy  will,  O  my  God  :  I  am 
content  to  do  it;  yea,  thy  law  is 
within  my  heart. 

Ill  have  declared  thy  right- 
eousness in  the  great  congrega- 
tion :  lo,  I  will  not  refrain  my 
lips,  O  Lord,  and  that  thou 
knowest. 

12  I  have  not  hid  thy  right- 
eousness within  my  heart  :  my 
talk  hath  been  of  thy  truth,  and 
of  thy  salvation. 

13  I  have  not  kept  back  thy 
loving  mercy  and  truth  :  from 
the  great  congregation. 

14  Withdraw  not  thou  thy 
mercy  from  me,  O  Lord  :  let 
thy  loving-kindness  and  thy 
truth  alway  preserve  me. 

15  For  innumerable  troubles 
are  come  about  me ;  my  sins 
have  taken  such  hold  upon  me 
that  I  am  not  able  to  look  up  : 
yea,  they  are  more  in  number 
than  the  hairs  of  my  head,  and 
my  heart  hath  failed  me. 

16  0  Lord,  let  it  be  thy  plea- 
sure to  deliver  me  :  make  haste, 
O  Lord,  to  help  me. 

17  Let  them  be  ashamed,  and 
confounded  together,  that  seek 
after  my  soul  to  destroy  it  :  let 
them  be  driven  backward,  and 
put  to  rebuke,  that  wish  me  evil. 

18  Let  them  be  desolate,  and 
rewarded  with  shame  :  that  say 
unto  me.  Fie  upon  thee,  fie  upon 
thee. 

19  Let  all  those  that  seek  thee 
be  joyful  and  glad  in  thee  :  and 


Yr  8  Dydd. 


PSALMAU. 


Day 


geisiant :  dyweded  y  rhai  a 
garant  dy  iachawdwriaeth  bob 
amser,  Mawryger  yr  Arglwydd. 
17  Ond  yr  wyf  fi  yn  dlawd  ac 
yn  anghenus ;  etto  yr  Arglwydd 
a  feddwl  am  danaf :  fy  nghym- 
morth  a'm  gwaredydd  ydwyt  ti  ; 
fy  Nuw,  na  hir  drig. 

PrBî>nI)atont)I  meìsìii. 
Psal.  xli.    Beatus  qui  intelligit. 

GWYN  ei  fyd  a  ystyria 
wrth  y  tlawd :  yr  Ar- 
glwydd a'i  gwared  ef  yn  amser 
adfyd. 

2  Yr  Arglwydd  a'i  ceidw, 
ac  a'i  bywhâ;  gwỳnfydedig 
fydd  ar  y  ddaear:  na  ddod 
dithau  ef  wrth  ewyllys  ei  elyn- 
ion. 

3  Yr  Arglwydd  a'i  nertha  ef 
ar  ei  glaf  wely:  cyweiri  ei  holl 
wely  ef  yn  ei  glefyd. 

4  Mi  a  ddywedais,  Arglwydd, 
trugarhâ  wrthyf:  iachâ  fy  en- 
aid  ;  canys  pechais  i'th  erbyn. 

5  Fy  ngelynion  a  lefarant 
ddrwg  am  danaf,  gan  ddywed- 
yd,  Pa  bryd  y  bydd  efe  farw,  ac 
y  derfydd  am  ei  enw  ef  ? 

6  Ac  os  daw  i'm  hedrych,  efe 
a  ddywed  gelwydd ;  ei  galon  a 
gasgl  atti  anwiredd:  pan  el 
allan,  efe  a'i  traetha. 

7  Fy  holl  gaseion  a  gyd- 
hustyngant  i'm  herbyn:  yn  fy 
erbyn  y  dychymmygant  ddrwg 
i  mi. 

8  Aflwydd,  meddant,  a  lŷn 
wrtho:  a  chan  ei  fod  yn  gor- 
wedd,  ni  chyfyd  mwy. 

9  Hefyd  y  gwr  oedd  anwyl 
gennyf,  yr  hwn  yr  ymddiriedais 
iddo,  ac  a  fwyttaodd  fy  mara,  a 
ddyrchafodd  ei  sawdl  i'm  herbyn. 

10  Eithr  ti,  Arglwydd,  trn- 
garhà  wrthyf;  a  chyfod  fi,  fel 
y  talwyf  iddynt. 


let  such  as  love  thy  salvation  say 
alway,  The  Lord  be  praised. 

20  As  for  me,  I  am  poor  and 
needy  :  but  the  Lord  careth  for 
me. 

21  Thou  art  my  helper  and 
redeemer  :  make  no  long  tarry- 
ing, O  my  God. 


1£bening  Prager. 

Psal.  xli.    Beatus  qui  intelligit. 

BLESSED  is  he  that  consi- 
dered! the  poor  and  needy  : 
the  Lord  shall  deliver  him  in  the 
time  of  trouble. 

2  The  Lord  preserve  him,  and 
keep  him  alive,  that  he  may  be 
blessed  upon  earth  :  and  deliver 
not  thou  him  into  the  will  of  his 
enemies. 

3  The  Lord  comfort  him,  when 
he  lieth  sick  upon  his  bed  :  make 
thou  all  his  bed  in  his  sickness. 

4  I  said,  Lord,  be  merciful 
unto  me  :  heal  my  soul,  for  I 
have  sinned  against  thee. 

5  Mine  enemies  speak  evil  of 
me  :  When  shall  he  die,  and 
his  name  perish  ? 

6  And  if  he  come  to  see  me, 
he  speaketh  vanity  :  and  his 
heart  conceiveth  falshood  within 
himself,  and  when  he  cometh 
forth  he  telleth  it. 

7  All  mine  enemies  whisper 
together  against  me  :  even  a- 
gainst  me  do  they  imagine  this 
evil. 

8  Let  the  sentence  of  guilti- 
ness proceed  against  him  :  and 
now  that  he  lieth,  let  him  rise 
up  no  more. 

9  Yea,  even  mine  own  fami- 
liar friend,  whom  I  trusted  :  who 
did  also  eat  of  my  bread,  hath 
laid  great  wait  for  me. 

10  But  be  thou  merciful  unto 
me,  O  Lord  :  raise  thou  me  up 
again,  and  I  shall  reward  them. 


Yr  8  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  S. 


11  Wrth  hyn  y  gwn  hoffi  o 
honot  ti,  am  na  chaiff  fy  ngelyn 
orfoleddu  i'm  herbyn. 

12  Ond  am  danaf  fi,  yn  fy 
mherffeithrwydd  y'm  cynheli, 
ac  y'm  gosodi  ger  dy  fron  yn 
dragywydd. 

13*    Bendigedig     fyddo     Ar- 
ghvydd  Dduw  Israel,  o  dragy- 
wyddoldeb    a   hyd   dragywydd- 
oldeb.     Amen,  ac  Amen. 
Psal.  xlii.    Qucmadmndum. 

FEL  y  brefa'r  hŷdd  am  yr 
afonydd  dyfroedd  :  felly'r 
hiraetha  fy  enaid  am  danat  ti, 
O  Dduw. 

2  Sychedig  yw  fy  enaid  am 
Dduw,  am  y  Duw  byw :  pa  bryd 
y  deuaf  ac  yr  ymddangosaf  ger 
bron  Duw? 

3  Fy  nagrau  oedd  fwyd  im' 
ddydd  a  nos,  tra  dywedant 
wrthyf  bob  dydd,  Pa  le  y  mae 
dy  Dduw? 

4  Tywalltwn  fy  enaid  ynof, 
pan  gofhvn  hynny :  canys  aethwn 
gyd  â'r  gynnulleidfa,  cerddwn 
gyd  â  hwynt  i  dy  Dduw,  mewn 
sain  can  a  moliant,  fel  tyrfa  yn 
cadw  gwyl. 

5  Paham,  fy  enaid,  y'th  ddar- 
ostyngir,  ac  yr  ymderfysgi  ynof? 
gobeithia  yn  Nuw :  oblegid  mol- 
iannaf  ef  etto,  am  iachawdwr- 
iaeth  ei  wynebpryd. 

6  Fy  Nuw,  fy  enaid  a  ym- 
ddarostwng  ynof:  am  hynny  y 
cofiaf  di,  o  dir  yr  Iorddonen,  a'r 
Hermoniaid  o  fryn  Misar. 

7  Dyfnder  a  eilw  ar  ddyfnder, 
wrth  swn  dy  bistylloedd  di  : 
dy  holl  donnau  a'th  lifeiriaint  a 
aethant  drosof  fi. 

8  Etto  yr  Arglwydd  a  orchym- 
yn  c;  urugareud  liw  dydd,  a'i 
gân  fvdd  gyd  â  mi  liw  nos ;  sef 
gweddi  ar  Dduw  fy  einioes. 


11  By  this  I  know  thou  fa- 
vourest  me  :  tnat  mine  enemy 
doth  not  triumph  against  me. 

12  And  when  I  am  in  my 
health,  thou  upholdest  me  :  and 
shalt  set  me  before  thy  face  for 
ever. 

13  Blessed  be  the  Lord  God 
of  Israel  :  world  without  end. 
Amen. 

Psal.  xlii.    Quemadmodum. 

LIKE  as  the  hart  desireth  the 
water-brooks  :   so  longeth 
my  soul  after  thee,  O  God. 

2  My  soul  is  athirst  for  God, 
yea,  even  for  the  living  God  : 
when  shall  I  come  to  appear  be- 
fore the  presence  of  God  ? 

3  My  tears  have  been  my  meat 
day  and  night  :  while  they  daily 
say  unto  me,  Where  is  now  thy 
God? 

4  Now  when  I  think  there- 
upon, I  pour  out  my  heart  by 
myself :  for  I  went  with  the  mul- 
titude, and  brought  them  forth 
into  the  house  of  God; 

5  In  the  voice  of  praise  and 
thanksgiving  :  among  such  as 
keep  holy-day. 

6  Why  art  thou  so  full  of  hea- 
viness, O  my  soul  :  and  why  art 
thou  so  disquieted  within  me  ? 

7  Put  thy  trust  in  God  :  for 
I  will  yet  give  him  thanks  for 
the  help  of  his  countenance. 

8  My  God,my  soul  is  vexed  with- 
in me  :  therefore  will  I  remember 
thee  concerning  the  land  of  Jor- 
dan, and  the  little  hill  of  Hermon. 

9  One  deep  calleth  another, 
because  of  the  noise  of  the  wa- 
ter-pipes :  all  thy  waves  and 
storms  are  gone  over  me. 

10  The  Lord  hath  granted 
his  loving-kindness  in  the  day- 
time :  and  in  the  night-season 
did  I  sing  of  him,  and  made  my 
prayer  unto  the  God  of  my  life. 


Y  9  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  9. 


9  Dywedaf  wrth  Dduw  fy 
nghraig,  Paham  yr  anghofiaist 
fi?  paham  y  rhodiaf  yn  alarus 
trwy  orthrymder  y  gelyn  ? 

10  Megis  â  chleddyf  yn  fy 
esgyrn  y  mae  fy  ngwrthwyneb- 
wŷr  yn  fy  ngwaradwyddo,  pan 
ddywedant  wrthyf  bob  dydd.  Pa 
le  y  mae  dy  Dduw  ? 


11  Paham  y'th  ddarostyngir, 
fy  en  aid  ?  a  phaham  y  terfysgi 
ynof  ?  ymddiried  yn  Nuw  :  ca- 
nys  etto  y  moliannaf  ef,  sef 
iachawdwriaeth  fy  wyneb,  a'm 
Duw. 

Psal.  xliii.    Jtidica  me,  Dens. 

BARN  fi,  O  Dduw,  a  dadleu 
fy  nadl  yn  erbyn  y  gen- 
hedlaeth  anhrugarog :  gwared 
fi  rhag  y  dyn  twyllodrus  ac 
anghyfiawn. 

2  Canys  ti  y w  Duw  fy  nerth : 
paham  y'm  bwri  ymaith  ?  pa- 
ham yr  af  yn  alarus  trwy  or- 
thrymder y  gelyn  ? 

3  Anfon  dy  oleuni  a'th  wir- 
ionedd :  tywysant  hwy  fi ;  ac 
arweiniant  fi  i  fynydd  dy  sanct- 
eiddrwydd,  ac  i'th  bebyll. 

4  Yna'r  af  at  allor  Duw,  at 
Dduw  hyfrydwch  fy  ngorfoledd; 
a  mi  a'th  foliannaf  ar  y  delyn, 
O  Dduw,  fy  Nuw. 

5  Paham  y'th  ddarostyngir, 
fy  enaid?  a  phaham  y  terfysgi 
ynof?  gobeithia  yn  Nuw;  ca- 
nys etto  y  moliannaf  ef,  sef 
iachawdwriaeth  fy  wyneb,  a'm 
Duw. 


D 


laoxeol  msUìsí. 
Psal.  xliv.     Deus,  auribus. 
UW,  clywsom  à'n  clustiau, 
ein  tadau  a  fynegasant  i  ni, 


11  I  will  say  unto  the  God 
of  my  strength,  Why  hast  thou 
forgotten  me  :  why  go  I  thus 
heavily,  while  the  enemy  op- 
pressed me  ? 

12  My  bones  are  smitten  a- 
sunder  as  with  a  sword  :  while 
mine  enemies  that  trouble  me 
cast  me  in  the  teeth  ; 

13  Namely,  while  they  say 
daily  unto  me  :  Where  is  now 
thy  God? 

14  Why  art  thou  so  vexed,  O 
my  soul  :  and  why  art  thou  so 
disquieted  within  me? 

15  O  put  thy  trust  in  God  : 
for  I  will  yet  thank  him,  which 
is  the  help  of  my  countenance, 
and  my  God. 

Psal.  xliii.    Judica  me,  Deus. 

GIVE  sentence  with  me,  O 
God,  and  defend  my  cause 
against  the  ungodly  people  :  O 
deliver  me  from  the  deceitful 
and  wicked  man. 

2  For  thou  art  the  God  of 
my  strength,  why  hast  thou  put 
me  from  thee  :  and  why  go  I 
so  heavily,  while  the  enemy  op- 
presseth  me? 

3  O  send  out  thy  light  and 
thy  truth,  that  they  may  lead 
me  :  and  bring  me  unto  thy 
holy  hill,  and  to  thy  dwelling. 

4  And  that  I  may  go  unto  the 
altar  of  God,  even  unto  the  God 
of  my  joy  and  gladness  :  and 
upon  the  harp  will  I  give  thanks 
unto  thee,  O  God,  my  God. 

5  Why  art  thou  so  heavy,  O 
my  soul  :  and  why  art  thou  so 
disquieted  within  me  ? 

6  O  put  thy  trust  in  God  : 
for  I  will  yet  give  him  thanks, 
which  is  the  help  of  my  coun- 
tenance, and  my  God. 


w 


Jìtorníng  draper. 

Psal.  xliv.     Deus,  auribus. 
E    have   heard    with   our 
ears,  O  God,  our  fathers 


Y  9  Dÿdd. 


PSALMAU. 


Daÿ  9. 


y  weithred  a  wnaethost  yn  eu 
hamser  hwynt,  yn  y  dyddiau 
gynt. 

2  Ti  â'th  law  a  yrraist  allan 
y  cenhedloedd,  ac  a'u  plennaist 
hwythau :  ti  a  ddrygaist  y  bobl- 
oedd,  ac  a'u  cynnyddaist  hwy- 
thau. 

3  Canys  nid  â'u  cleddyf  eu 
hun  y  goresgynasant  y  tir,  nid 
eu  braich  a  barodd  iachawdwr- 
iaeth  iddynt ;  eithr  dy  ddeheu- 
law  di,  a'th  fraich,  a  llewyrch 
dy  wyneb,  o  herwydd  it'  eu 
hoffi  hwynt. 

4  Ti,  Dduw,  y w  fy  Mrenhin : 
gorchymyn  iachawdwriaeth  i 
Jacob. 

5  Ynot  ti  y  cilgwthiwn  ni 
ein  gelynion:  yn  dy  Enw  di  y 
sathrwn  y  rhai  a  gyfodant  i'n 
herbyn. 

6  O  herwydd  nid  yn  fy  mwa'r 
ymddiriedaf;  nid  fy  nghleddyf 
chwaith  a'm  hachub. 

7  Eithr  ti  a'n  hachubaist  ni 
oddi  wrth  ein  gwrthwynebwŷr, 
ac  a  waradwyddaist  ein  caseion. 

8  Yn  Nuw  yr  ymfFrostiwn 
drwy'r  dydd ;  a  ni  a  glodforwn 
dy  Enw  yn  dragywydd. 

9  Ond  ti  a'n  bwriaist  ni  ym- 
aith,  ac  a'n  gwaradwyddaist ; 
ac  nid  wyt  yn  myned  allan 
gyd  â'n  lluocdd. 

10  Gwnaethost  i  ni  droi  yn  ol 
oddi  wrth  y  gelyn :  a'n  caseion  a 
anrheithiasant  iddynt  eu  hun. 

11  Rhoddaist  ni  fel  defaid  i'w 
bwytta;  a  gwasgeraist  ni  ym 
mysg  y  cenhedloedd. 

12  Gwerthaist  dy  bobl  heb 
elw,  ac  ni  'chwanegaist  dy  olud 
o'u  gwerth  hwynt. 

13  Gosodaist  ni  yn  warthrudd 
i'n  cymmydogion,  yn  watwar- 
gerdd  ac  yn  wawd  i'r  rhai  yd- 
ynt  o'n  hamgylch. 

14  Gosodaist  ni  yn    dd'fareb 


have  told   us  :  what   thou   hast 
done  in  their  time  of  old ; 

2  How  thou  hast  driven  out 
the  heathen  with  thy  hand,  and 
planted  them  in  :  how  thou  hast 
destroyed  the  nations,  and  cast 
them  out. 

3  For  they  gat  not  the  land 
in  possession  through  their  own 
sword  :  neither  was  it  their  own 
arm  that  helped  them  ; 

4  But  thy  right  hand,  and 
thine  arm,  and  the  light  of  tin- 
countenance  :  because  thou  hads't 
a  favour  unto  them. 

5  Thou  art  my  Iving,  O  God  : 
send  help  unto  Jacob. 

6  Through  thee  will  we  over- 
throw our  enemies  :  and  in  thy 
Name  will  we  tread  them  under, 
that  rise  up  against  us. 

7  For  I  will  not  trust  in  my 
bow  :  it  is  not  my  sword  that 
shall  help  me  ; 

8  But  it  is  thou  that  savest  us 
from  our  enemies  :  and  puttest 
them  to  confusion  that  hate  us. 

9  We  make  our  boast  of  God 
all  day  long  :  and  will  praise  thy 
Name  for  ever. 

10  But  now  thou  art  far  off, 
and  puttest  us  to  confusion  : 
and  goest  not  forth  with  our 
armies. 

11  Thou  makest  us  to  turn  our 
backs  upon  our  enemies  :  so  that 
they  which  hate  us  spoil  our  goods. 

12  Thou  lettest  us  be  eaten 
up  like  sheep  :  and  hast  scatter- 
ed us  among  the  heathen. 

13  Thou  sellest  thy  people  for 
nought  :  and  takest  no  money 
for  them. 

14  Thou  makest  us  to  be  re- 
buked of  our  neighbours  :  to 
be  laughed  to  scorn,  and  had  in 
derision  of  them  that  are  round 
about  us. 

15  Thou   makest  us  to  be  a 

Dd 


Y  9  Dydd. 


PSALMAÜ. 


Bay  9. 


ym  mysg  y  cenhedloedd,  yn  rhai 
i  ysgwyd  pen  arnynt  ym  mysg 
y  bobloedd. 

15  Fy  ngwarthrudd  sy  beu- 
nydd  ger  fy  mron,  a  chywilydd 
fy  wynéb  a'm  tódd : 

16  Gan  lais  y  gwarthruddwr 
a'r  cablwr;  o  herwydd  y  gelyn 
a'r  ymddi'alwr. 

1 7  H  yn  oil  a  ddaeth  arnom  ; 
etto  ni'th  anghofiasom  di,  ac  ni 
buom  anffyddlon  yn  dy  gyf- 
ammod. 

18  Ni  throdd  ein  calon  yn  ei 
hoi,  ac  nid  aeth  ein  cerddediad 
allan  o'th  lwybr  di  ; 

19  Er  i  ti  ein  euro  yn  nhrigfa 
dreigiau,  a  thoi  trosom  â  chysg- 
od  angau. 

20  Os  anghofiasom  Enw  ein 
Duw,  neu  estyn  ein  dwylaw  at 
Dduw  dieithr: 

21  Oni  chwilia  Duw  hyn  all- 
an ?  canys  efe  a  ŵyr  ddirgel- 
oedd  y  galon. 

22  Ië,  er  dy  fwyn  di  y'n 
lleddir  beunydd ;  eyfrifir  ni  fel 
defaid  i'w  lladd. 

23  Deffro,  paham  y  cysgi,  O 
Arglwydd?  cyfod,  na  fwrw  ni 
ymaith  yn  dragywydd. 

24  Paham  y  cuddi  dy  wyneb  ? 
ac  yr  anghofi  ein  cystudd  a'n 
gorthrymder  ? 

25  Canys  eostyngwyd  ein  hen- 
aid  i'r  llwch  :  glynodd  ein  bol 
vrth  y  ddaear. 

26  Cyfod  yn  gynhorthwy  i  ni,  a 
gwared  ni  er  mwyn  dy  drugaredd. 

Psal.  xlv.    Eructavit  cor  meum. 

I^RAETHA  fy  nghalon  beth 
.  da :  dywedyd  yr  ydwyf  y 
pethau  a  wneuthum  i'r  brenhin: 
fy  nhafod  sy  bin  ysgrifenydd 
buan. 

2  Teccach  ydwyt  nà  meibion 
dynion:  tywalltwyd  gras  ar  dy 
ẁefusau :     o    herwydd    hynny 


by -word  among  the  heathen  : 
and  that  the  people  shake  their 
heads  at  us. 

16  My  confusion  is  daily  be- 
fore me  :  and  the  shame  of  my 
face  hath  covered  me ; 

17  For  the  voice  of  the  slan- 
derer and  blasphemer  :  for  the 
enemy  and  avenger. 

18  And  though  all  this  be 
come  upon  us,  yet  do  we  not  for- 
get thee  :  nor  behave  ourselves 
frowardly  in  thy  covenant. 

19  Our  heart  is  not  turned 
back  :  neither  our  steps  gone 
out  of  thy  way; 

20  No,  not  when  thou  hast 
smitten  us  into  the  place  of  dra- 
gons :  and  covered  us  with  the 
shadow  of  death. 

21  If  we  have  forgotten  the 
Name  of  our  God,  and  holden 
up  our  hands  to  any  strange 
god  :  shall  not  God  search  it 
out?  for  he  knoweth  the  very 
secrets  of  the  heart 

22  For  thy  sake  also  are  we 
killed  all  the  day  long  :  and  are 
counted  as  sheep  appointed  to 
be  slain. 

23  Up,  Lord,  why  sleepest 
thou  :  awake,  and  be  not  ab- 
sent from  us  for  ever. 

24  Wherefore  hidest  thou  thy 
face  :  and  forgettest  our  misery 
and  trouble  ? 

25  For  our  soul  is  brought 
low,  even  unto  the  dust  :  our 
belly  cleaveth  unto  the  ground. 

26  Arise,  and  help  us  :  and 
deliver  us  for  thy  mercy's  sake. 

Psal.  xlv.    Eructavit  cor  meum. 

MY  heart  is  inditing  of  a 
good  matter  :  I  speak  of 
the  things  which  I  have  made 
unto  the  King. 

2  My  tongue  is  the  pen  :  of 
a  ready  writer. 

3  Thou  art  fairer  than  the 
children  of  men  :  full  of  grace 


}'  9  Dydd. 


rSALMAU. 


Day 


y'th  fendithiodd  Duw  yn  dra- 
gywydd. 

3  Gwregysa  dy  gleddyf  ar  dy 
glun,  O  Gadarn,  â'th  ogoniant 
a'tli  harddwch. 

4  Ac  yn  dy  harddwch  march- 
oga  yn  llwyddiannus,  o  her- 
wydd  gwirionedd,  a  lledneis- 
rwydd,  a  chyfiawnder ;  a'th 
ddeheulaw  a  ddysg  i  ti  bethau 
ofnadwy. 

5  Pobl  a  syrthiant  danat;  o 
herwydd  dy  saethau  llymion 
yn  glynu  yhghalon  gelynion  y 
Brenhin. 

6  Dy  orsedd  di,  O  Dduw,  sy 
hyth  ac  yn  dragywydd:  teyrn- 
wi'alen  uniondeb  yw  teyrnw'ialen 
dy  frenhiniaeth  di. 

7  Ceraist  gyfiawnder,  a  chase- 
aist  ddrygioni:  am  hynny  y'th 
enneiniodd  Duw,  sef  dy  Dduw 
di,  ág  olew  llawenydd  yn  fwy 
nâ'th  gyfeillion. 

8  Arogl  myrr,  aloes,  a  chasia, 
sydd  ar  dy  holl  wìsgpedd  :  allan 
o'r  palasau  ifori,  â'r  rhai  y'th 
lawenhasant. 

9  Merched  brenhinoedd  oedd 
ym  mhlith  dy  bendefigesau :  saf- 
ai'r  frenhines  ar  dy  ddeheulaw 
mewn  aur  coeth  o  Öphir. 

10  Gwrando,  ferch,  a  gwel,  a 
gostwng  dy  glust;  ac  anghofia 
dy  bobl  dy  hun,  a  thỳ  dy 
dad. 

11  A'r  Brenhin  a  chwennych 
dy  degwch  :  canys  efe  yw  dy  lor 
di ;  ymostwng  dithau  iddo  ef. 

12  Merch  Tyrus  hefyd  fydd 
yno  âg  anrheg;  a  chyfoeth- 
ogion  y  bobl  a  ymbiliant  â'th 
wyneb. 

13  Merch  y  Brenhin  sydd  oil 
yn  ogoneddus  o  fewn :  gemwaith 
aur  yw  ei  gwisg  hi. 

14  Mewn  gwaith  edau  a  nod- 


are  thy  lips,  because  God  hath 
blessed  thee  for  ever. 

4  Gird  thee  with  thy  sword 
upon  thy  thigh,  O  thou  most 
Mighty  :  according  to  thy  wor- 
ship and  renown. 

5  Good  luck  have  thou  with 
thine  honour  :  ride  on,  because 
of  the  word  of  truth,  of  meek- 
ness, and  righteousness;  and  thy 
right  hand  shall  teach  thee  ter- 
rible things. 

6  Thy  arrows  are  very  sharp, 
and  the  people  shall  be  subdued 
unto  thee  :  even  in  the  midst 
among  the  King's  enemies. 

7  Thy  seat,  O  God,  endureth 
for  ever  :  the  sceptre  of  thy 
kingdom  is  a  right  sceptre. 

8  Thou  hast  loved  righteous- 
ness, and  hated  iniquity  :  where- 
fore God,  even  thy  God,  hath 
anointed  thee  with  the  oil  of 
gladness  above  thy  fellows. 

9  All  thy  garments  smell  of 
myrrh,  aloes,  and  cassia  :  out  of 
the  ivory  palaces,  whereby  they 
have  made  thee  glad. 

10  Kings'  daughters  were  a- 
mong  thy  honourable  women  : 
upon  thy  right  hand  did  stand 
the  queen  in  a  vesture  of  gold, 
wrought  about  with  divers  co- 
lours. 

11  Hearken,  O  daughter,  and 
consider,  incline  thine  ear  :  for- 
get also  thine  own  people,  and 
thy  father's  house. 

12  So  shall  the  King  have  plea- 
sure in  thy  beauty  :  for  he  is  thy 
Lord  God,  and  worship  thou  him. 

13  And  the  daughter  of  Tyre 
shall  be  there  with  a  gift  :  like 
as  the  rich  also  among  the  peo- 
ple shall  make  their  supplica- 
tion before  thee. 

14  The  King's  daughter  is  all 
glorious  within  :  her  clothing  is 
of  wrought  gold. 

15  She  shall  be  brought  unto 

Dd2 


ì'9  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  9. 


wydd  y  dygir  hi  at  y  Brenhin  : 
y  morwynion  y  rhai  a  ddeuant 
ar  ei  hoi,  yn  gyfeillesau  iddi,  a 
ddygir  attat  ti. 

15  Mewn  llawenydd  a  gorfol- 
edd  y  dygir  hwynt:  deuant  i 
lys  y  Brenhin. 

16  Dy  feibion  fydd  yn  lie  dy 
dadau,  y  rhai  a  wnei  yn  dywys- 
ogion  yn  yr  holl  dir. 

17  Paraf  gofio  dy  Enw  ym 
mhob  cenhedlaeth,  ac  oes :  ara 
hynny  y  bobl  a'th  foliannant 
byth  ac  yn  dragywydd. 

Psal.  xlvi.    Deus  noster  refiigium. 

DUW  sy  noddfa  a  nerth  i  ni, 
cymmorth  hawdd  ei  gaeí 
mewn  cyfyngder. 

2  Am  hynny  nid  ofnwn  pe 
symmudai'r  ddaear,  a  phe  treigl- 
id  y  mynyddoedd  i  ganol  y 
môr : 

3  Er  rhuo  a  therfysgu  o'i 
ddyfroedd,  er  crynu  o'r  myn- 
yddoedd gan  ei  ymchwydd  ef. 

4.  Y  mae  afon,  a'i  ffrydiau  a 
lawenhânt  ddinas  Dduw;  cys- 
segr  preswylfeydd  y  Goruchaf. 

5  Duw  sydd  yn  ei  chanol; 
nid  ysgog  hi:  Duw  a'i  cyn- 
northwya  yn  fore  iawn. 

6  Y  cenhedloedd  a  derfysgas- 
ant,  y  teymasoedd  a  ysgogasant : 
efe  a  roddes  ei  lef,  toddodd  y 
ddaear. 

7  Y  mae  Arglwydd  y  lluoedd 
gyd  â  ni ;  y  mae  Duw  Jacob  yn 
amddiffynfa  i  ni. 

8  Deuwch,  gwelwch  weithred- 
oedd  yr  Arglwydd;  pa  anghy- 
fannedd-dra  a  wnaeth  efe  ar  y 
ddaear. 

9  Gwna  i  ryfeloedd  beidio  hyd 
eithaf  y  ddaear ;  efe  a  ddryllia'r 
bwa,  ac  a  dyr  y  waywffon,  efe 
a  lysg  y  cerbydau  â  thân. 


the  King  in  raiment  of  needle- 
work :  the  virgins  that  be  her 
fellows  shall  bear  her  company, 
and  shall  be  brought  unto  thee. 

16  With  joy  and  gladness  shall 
they  be  brought  :  and  shall  en- 
ter into  the  King's  palace. 

17  Instead  of  thy  fathers  thou 
shalt  have  children  :  whom  thou 
mayest  make  princes  in  all  lands. 

18  1  will  remember  thy  Name 
from  one  generation  to  another  : 
therefore  shall  the  people  give 
thanks  unto  thee,  world  with- 
out end. 

Psal.  xlvL    Deus  nosier  refugium. 

GOD     is     our     hope     and 
strength  :   a  very  present 
help  in  trouble. 

2  Therefore  will  we  not  fear, 
though  the  earth  be  moved  : 
and  though  the  hills  be  carried 
into  the  midst  of  the  sea. 

3  Though  the  waters  thereof 
rage  and  swell  :  and  though  the 
mountains  shake  at  the  tempest 
of  the  same. 

4  The  rivers  of  the  flood 
thereof  shall  make  glad  the  city 
of  God  :  the  holy  place  of  the 
tabernacle  of  the  most  Highest. 

5  God  is  in  the  midst  of  her, 
therefore  shall  she  not  be  re- 
moved :  God  shall  help  her,  and 
that  right  early. 

6  The  heathen  make  much  ado, 
and  the  kingdoms  are  moved  : 
but  God  hath  shewed  his  voice, 
and  the  earth  shall  melt  away. 

7  The  Lord  of  hosts  is  with 
us  :  the  God  of  Jacob  is  our  re- 
fuge. 

8  O  come  hither,  and  behold 
the  works  of  the  Lord  :  what 
destruction  he  hath  brought  up- 
on the  earth. 

9  He  maketh  wars  to  cease  in 
all  the  world  :  he  breaketh  the 
bow,  and  knappeth  the  spear  in 
sunder,  and  burnetii  the  cha- 
riots in  the  fire. 


Y  9  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  9. 


10  Peidiwch,  a  gwybyddwch 
mai  myirsy  Dduw:  dyrchefir  fi 
ym  mysg  y  cenhedloedd,  dyrch- 
efir fi  ar  y  ddaear. 

1 1  Y  mae  Arglwydd  y  lluoedd 
gyd  â  ni;  amddifTynfa  i  ni  yw 
Duw  Jacob. 


PruEtnljatonol  SötcìTDí. 
Psal.  xlvii.    Omnes  gentes,  plaudilc. 

YR  holl  bobl,  curwch  ddwy- 
law ;  llafar  genwch  i  Dduw 
â  lief  gorfoledd. 

2  Canys  yr  Arglwydd  gor- 
uchaf  sydd  ofnadwy;  Brenhin 
mawr  ar  yr  holl  ddaear. 

3  Efe  a  ddwg  y  bobl  danom 
ni,  a'r  cenhedloedd  dan  ein 
traed. 

4  Efe  a  ddethol  ein  hetifedd- 
iaeth  i  ni,  ardderchowgrwydd 
Jacob,  yr  hvvn  a  hoffbdd  efe. 

5  Dyrchafodd  Duw  â  11a- 
wen-floedd,  yr  Arglwydd  â  sain 
udgorn. 

6  Cenwch  fawl  i  Dduw,  cen- 
wch: cenwch  fawl  i'n  Brenhin, 
cenwch. 

7  Canys  Brenhin  yr  holl  ddae- 
ar yw  Duw:  cenwch  fawl  yn 
ddeallus. 

8  Duw  sydd  yn  teyrnasu  ar 

L  cenhedloedd :    eistedd  y  mae 
uw  ar  orseddfaingc  ei  sanct- 
eiddrwydd. 

9  Pendefigion  y  bobl  a  ym- 
gasglasant  ynghŷd,  sef  pobl 
Duw  Abraham :  canys  tarian- 
nau  y  ddaear  ydynt  eiddo  Duw : 
dirfawr  y  dyrchafwyd  ef. 

Psal.  xlviii.    Magnus  Dominus. 

MAWR  yw'r  Arglwydd,  a 
thra  moliannus,  yn  ninas 
ein  Duw  ni,  yn  ei  fynydd  sanct- 
aidd. 

2  Tegwch  bro,  llawenydd  yr 
holl  ddaear,  yw  mynydd  Sion, 
yn  ystlysau'r  gogledd,  dinas  y 
Brenhin  mawr. 

3  Duw  yn  ei  phalasau  a  ad- 
waenir  yn  amddifiynfa. 


10  Be  still  then,  and  know 
that  I  am  God  :  I  will  be  exalted 
among  the  heathen,  and  I  will 
be  exalted  in  the  earth. 

11  The  Lord  of  hosts  is  with 
us  :  the  God  of  Jacob  is  our 
refuge. 


1£bcning  ^ragcr. 

Psal.  xlvii.    Omncs  gentes,  plauä'üe. 

OClap  your  hands  together, 
a1!  ye  people  :  O  sing  unto 
God  with  the  voice  of  melody. 

2  For  the  Lord  is  high,  and  to 
be  feared  :  he  is  the  great  King 
upon  all  the  earth. 

3  He  shall  subdue  the  people 
under  us  :  and  the  nations  un- 
der our  feet. 

4  He  shall  choose  out  an  he- 
ritage for  us  :  even  the  worship 
of  Jacob,  whom  he  loved. 

5  God  is  gone  up  with  a  mer- 
ry noise  :  and  the  Lord  with  the 
sound  of  the  trump. 

6  O  sing  praises,  sing  praises 
unto  our  God  :  O  sing  praises, 
sing  praises  unto  our  King. 

7  For  God  is  the  King  of  all 
the  earth  :  sing  ye  praises  with 
understanding. 

8  God  reigneth  over  the  hea- 
then :  God  sitteth  upon  his  holy 
seat. 

9  The  princes  of  the  people 
are  joined  unto  the  people  of 
the  God  of  Abraham  :  for  God, 
which  is  very  high  exalted,  doth 
defend  the  earth,  as  it  were  with 
a  shield. 

PsaL  xlviii.    Magnus  Dominus. 

GREAT  is  the  Lord,  and 
highly  to  be  praised  :  in 
the  city  of  our  God,  even  upon 
his  holy  hill. 

2  The  hill  of  Sion  is  a  fan- 
place,  and  the  joy  of  the  whole 
earth  :  upon  the  north-side  lieth 
the  city  of  the  great  King ;  God 
is  well  known  in  her  palaces  as 
a  sure  refuge. 


Y  9  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  9. 


4  Canys  wele  y  brenhinoedd 
a  ymgynnullasant,  aethant  heib- 
io  ynghŷd. 

5  Hwy  a  welsant,  felly  y 
rhyfeddasant ;  brawychasant,  ac 
aethant  ymaith  ar  ffrwst. 

6  Dychryn  a  ddaeth  arnynt 
yno,  a  dolur,  megis  gwraig  yn 
esgor. 

7  A  gwỳnt  y  dwyrain  y  drylli 
longau'r  môr. 

8  Megis  y  clywsom,  felly  y 
gwelsom  yn  ninas  Arglwydd  y 
lluoedd,  yn  ninas  ein  Duw  ni : 
Duw  a'i  sicrhâ  hi  yn  dragy- 
wydd. 

9  Meddyliasom,  O  Dduw, 
am  dy  drugaredd  ynghanol  dy 
deml. 

10  Megis  y  mae  dy  Enw,  O 
Dduw,  felly  y  mae  dy  fawl  hyd 
eithafoedd  y  tir:  cyflawn  o  gyf- 
iawnder  yw  dy  ddeheulaw. 

1 1  Llawenyched  mynydd  Sion, 
ac  ymhyfryded  merched  Ju- 
dah,  o  herwydd  dy  farnedig- 
aethau. 

12  Amgylchwch  S'ion,  ac  ewch 
o'i  hamgylch  hi ;  rhifwch  ei 
thyrau  hi. 

13  Ystyriwch  ei  rhagfuriau, 
edrychwch  ar  ei  phalasau ;  fel  y 
mynegoch  i'r  oes  a  ddelo  ar  ol. 

14  Canys  y  Duw  hwn  yw  ein 
Duw  ni  byth  ac  yn  dragy wydd : 
efe  a'n  tywys  ni  hyd  angau. 

Psal.  xlix.    Aiidtte  hcec,  oiiuies. 

CLYWCH  hyn,  yr  holl  bobl- 
oedd;  gwrandewch  hyn,  holl 
drigolion  y  byd : 

2  Yn  gystal  gwreng  a  bon- 
heddig,  cyfoethog  a  thlawd 
ynghŷd. 

3  Fy  ngenau  a  draetha  ddoeth- 
ineb ;  a  myfyrdod  fy  nghalon 
fydd  am  ddeall. 

4  Gostyngaf  fy  nghlust  at 
ddi'areb ;  fy  nam  meg  a  ddat- 
guddiaf  gyd  â'r  delyn. 

5  Paham  yr  ofnaf  yn  amser 


3  For  lo,  the  kings  of  the 
earth  :  are  gathered,  and  gone 
by  together. 

4  They  marvelled  to  see  such 
things  :  they  were  astonished, 
and  suddenly  cast  down. 

5  Fear  came  there  upon  them, 
and  sorrow  :  as  upon  a  woman 
in  her  travail. 

6  Thou  shalt  break  the  ships 
of  the  sea  :  through  the  east- 
wind. 

7  Like  as  we  have  heard,  so 
have  we  seen  in  the  city  of  the 
Lord  of  hosts,  in  the  city  of  our 
God  :  God  upholdeth  the  same 
for  ever. 

8  We  wait  for  thy  loving- 
kindness,  O  God  :  in  the  midst 
of  thy  temple. 

9  O  God,  according  to  thy 
Name,  so  is  thy  praise  unto  the 
world's  end  :  thy  right  hand  is 
full  of  righteousness. 

10  Let  the  mount  Sion  re- 
joice, and  the  daughter  of  Ju- 
dah  be  glad  :  because  of  thy 
judgements. 

11  Walk  about  Sion,  and  go 
round  about  her  :  and  tell  the 
towers  thereof. 

12  Mark  well  her  bulwarks, 
set  up  her  houses  :  that  ye  may 
tell  them  that  come  after. 

13  For  this  God  is  our  God 
for  ever  and  ever  :  he  shall  be 
our  guide  unto  death. 

Psal.  xlix.    Aiidite  here,  omncs. 

OH  ear  ye  this,  all  ye  peo- 
ple :  ponder  it  with  your 
ears,  all  ye  that  dwell  in  the 
world  ; 

2  High  and  low,  rich  and 
poor  :  one  with  another. 

3  My  mouth  shall  speak  of 
wisdom  :  and  my  heart  shall 
muse  of  understanding. 

4  I  will  incline  mine  ear  to 
the  parable  :  and  shew  my  dark 
speech  upon  the  harp. 

5  Wherefore  should  I  fear  in 


Y  9  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  9. 


adfyd,    pan    y'm    hamgylchyno 
anwiredd  fy  sodlau  ? 

6  Rhai  a  ymddiriedant  yn  eu 
golud,  ac  a  ymffrostiant  yn  lli'os- 
owgrwydd  eu  cyfoeth. 

7  Gan  waredu  ni  wared  neb 
ei  frawd,  ac  ni  all  efe  roddi 
iavvn  drosto  i  Dduw: 

8  (Canys  gwerthfawr  y  w  pryn- 
iad  eu  henaid,  a  hynny  a  baid 
bytb :) 

9  Fel  y  byddo  efe  byw  byth, 
ac  na  welo  lygredigaeth. 

10  Canys  efe  a  vvel  fod  y 
doethion  yn  meirw,  yr  un  iFunud 
y  derfydd  am  ffol  ac  ynfyd, 
gadawant  eu  golud  i  eraill. 

11  Eu  meddwl  yw,  y  pery  eu 
tai  yn  dragywydd,  a'u  trigfeydd 
hyd  genhedlaeth  a  cbenhedlaeth  : 
henwant  eu  tiroedd  ar  eu  hen- 
wau  eu  hunain. 

12  Er  hynny  dyn  mewn  an- 
rhydedd,  nid  erys  :  tebyg  yw  i 
anifeiliaid  a  ddifethir. 


13  Eu  ffordd  yma  yw  eu  hyn- 
fydrwydd :  etto  eu  hiliogaeth 
ydynt  foddlon  i'w  hymadrodd. 

14.  Fel  defaid  y  gosodir  hwynt 
yn  uffern ;  angau  a  ymborth 
arnynt ;  a'r  rhai  cyfiawn  a 
lywodraetha  arnynt  y  bore  ; 
a'u  tegwch  a  dderfydd  yn  y 
bedd,  o'u  cartref. 

15  Etto  Duw  a  wared  fy  enaid 
i  o  feddiant  uffern  :  canys  efe 
a'm  derbyn  i. 

16  Nac  ofna  pan  gyfoethogo 
un,  pan  ychwanego  gogoniant  ei 
dŷef. 

17  Canys  with  farw  ni  ddwg 
efe  ddim  ymaith,  ac  ni  ddisgyn 
ei  ogoniant  ar  ei  ol  ef. 


the  days  of  wickedness  :  and 
when  the  wickedness  of  my  heels 
compasseth  me  round  about  ? 

6  There  be  some  that  put 
their  trust  in  their  goods  :  and 
boast  themselves  in  the  multi- 
tude of  their  riches. 

7  But  no  man  may  deliver 
his  brother  :  nor  make  agree- 
ment unto  God  for  him  ; 

8  For  it  cost  more  to  redeem 
their  souls  :  so  that  he  must 
let  that  alone  for  ever; 

9  Yea,  though  he  live  long  : 
and  see  not  the  grave. 

10  For  he  seeth  that  wise 
men  also  die,  and  perish  toge- 
ther :  as  well  as  the  ignorant 
and  foolish,  and  leave  their 
riches  for  other. 

11  And  yet  they  think  that 
their  houses  shall  continue  for 
ever  :  and  that  their  dwelling- 
places  shall  endure  from  one  ge- 
neration to  another ;  and  call  the 
lands  after  their  own  names. 

12  Nevertheless,  man  will  not 
abide  in  honour  :  seeing  he  may 
be  compared  unto  the  beasts 
that  perish;  this  is  the  way  of 
them. 

13  This  is  their  foolishness  : 
and  their  posterity  praise  their 
saying. 

14  They  lie  in  the  hell  like 
sheep,  death  gnaweth  upon 
them,  and  the  righteous  shall 
have  domination  over  them  in 
the  morning  :  their  beauty  shall 
consume  in  the  sepulchre  out  of 
their  dwelling. 

15  But  God  hath  delivered 
my  soul  from  the  place  of  hell : 
for  he  shall  receive  me. 

16  Be  not  thou  afraid,  though 
one  be  made  rich  :  or  if  the 
glory  of  his  house  be  increased ; 

17  For  he  shall  carry  nothing 
away  with  him  when  he  dieth  : 
neither  shall  his  pomp  follow 
him. 


Ÿ  10  Dydd. 

18  Er  iddo  yn  ei  fywyd 
fendithio  ei  enaid :  eanmolant 
dithauj  o  byddi  da  wrthyt  dy 
hun. 

19  Efe  a  â  at  genhedlaeth  ei 
dadau,  ac  ni  welant  oleuni 
byth. 

20  Dyn  mewn  anrhydedd,  ac 
heb  ddeall,  sy  gyíFelyb  i  anifeil- 
iaid  a  ddifethir. 


PSALMAÜ.  Bay  10. 

18  For  while  he  lived,  he 
counted  himself  an  happy  man  : 
and  so  long  as  thou  doest  well 
unto  thyself,  men  will  speak 
good  of  thee. 

19  He  shall  follow  the  gene- 
ration of  his  fathers  :  and  shall 
never  see  light. 

20  Man  being  in  honour  hath 
no  understanding  :  but  is  com- 
pared unto  the  beasts  that  perish. 


13orcoI  SíHcîJlft. 
Psal.  1.    Deus  deorum. 

DUW  y  duwiau,  sef  yr  Ar- 
glwydd,  a  lefarodd  ac  a 
alwodd  y  ddaear,  o  godiad  haul 
hyd  ei  fachludiad. 

2  Allan  o  S'ion,  perffeithrwydd 
tegwch,  y  llewyrchodd  Duw. 

3  Ein  Duw  ni  a  ddaw,  ac  ni 
bydd  distaw:  tân  a  ysa  o'i  flaen 
ef,  a  thymmestl  ddirfawr  fydd 
o'i  amgylch. 

4  Geilw  ar  y  nefoedd  oddi 
uchod,  ac  ar  y  ddaear,  i  farnu 
ei  bobl. 

5  Cesglwch  fy  saint  ynghŷd 
attaf  fi,  y  rhai  a  wnaethant 
gyfammod  â  mi  trwy  aberth. 

6  A'r  nefoedd  a  fynegant  ei 
gyfiawnder  ef:  canys  Duw  ei 
hun  sy  Farnwr. 

7  Clywch,  fy  mhobl,  a  mi  a 
lefaraf;  O  Israel,  a  mi  a  dyst- 
iolaethaf  i'th  erbyn  :  Duw,  sef 
dy  Dduw  di,  ydwyf  fi. 

8  Nid  am  dy  aberthau  y'th 
geryddaf,  na'th  boeth  -  offrym- 
mau,  am  nad  oeddynt  ger  fy 
mron  i  yn  wastad. 

9  Ni  chymmeraf  fustach  o'th 
dỳ,  na  bychod  o'th  gorlan- 
nau. 

10  Canys  holl  fwystfilod  y 
coed  ydynt  eiddof  fi,  a'r  an- 
ifeiliaid  ar  fìl  o  fynyddoedd. 

11  Adwaen  holl  adar  y  myn- 


JlfcTonung  draper. 
Psal.  1.    Deus  deorum. 

THE  Lord,  even  the  most 
mighty  God,  hath  spoken  : 
and  called  the  world,  from  the 
rising  up  of  the  sun,  unto  the 
going  down  thereof. 

2  Out  of  Sion  hath  God  ap- 
peared :  in  perfect  beauty. 

3  Our  God  shall  come,  and 
shall  not  keep  silence  :  there 
shall  go  before  him  a  consuming 
fire,  and  a  mighty  tempest  shall 
be  stirred  up  round  about  him. 

4  He  shall  call  the  heaven 
from  above  :  and  the  earth,  that 
he  may  judge  his  people. 

5  Gather  my  saints  together 
unto  me  :  those  that  have  made 
a  covenant  with  me  with  sacri- 
fice. 

6  And  the  heaven  shall  de- 
clare his  righteousness  :  for  God 
is  Judge  himself. 

7  Hear,  O  my  people,  and  I 
will  speak  :  I  myself  -will  testify 
against  thee,  O  Israel ;  for  I  am 
God,  even  thy  God. 

8  I  will  not  reprove  thee  be- 
cause of  thy  sacrifices,  or  for  thy 
burnt-offerings  :  because  they 
were  not  alway  before  me. 

9  I  will  take  no  bullock  out 
of  thine  house  :  nor  he-goat  out 
of  thy  folds. 

10  For  all  the  beasts  of  the 
forest  are  mine  :  and  so  are  the 
cattle  upon  a  thousand  hills. 

Ill  know  all  the  fowls  upon 


V  10  Dÿdd. 


PSALMAU. 


10. 


yddoedd :    a    gwŷllt   anifeiliaid 
y  maes  ydynt  eiddof  fi. 

12  Os  bydd  newyn  arnaf,  ni 
ddywedaf  i  ti :  canys  y  byd  a'i 
gyflawnder  sydd  eiddof  fi. 

13  A  fwyttâf  fi  gig  teirw? 
neu  a  yfaf  tì  waed  bychod  ? 

14  Abertha  foliant  i  Dduw; 
a  thai  i*r  Goruchaf  dy  addun- 
edau  : 

15  A  galw  arnaf  fi  yn  nydd 
trallod :  mi  a'th  waredaf,  a  thi 
a'm  gogoneddi. 

16  Ond  wrth  yr  annuwîol  y 
dywedodd  Duw,  Beth  sydd  i  ti 
a  fynegech  ar  fy  neddfau,  neu 
a  gymmerech  ar  fy  nghyfammod 
yn  dy  enau  ? 

17  Gan  dy  fod  yn  casâu 
addysg,  ac  yn  taflu  fy  ngeiriau 
i'th  ol. 

18  Pan  welaist  leidr,  cyttun- 
aist  âg  ef;  a'th  gyfran  oedd 
gyd  a  r  godinebwỳr. 

19  Gollyngaist  dy  safn  i  ddryg- 
ioni,  a'th  dafod  a  gyd-bletha 
ddichell. 

20  Eisteddaist  a  dywedaist  yn 
erbyn  dy  frawd :  rhoddaist  en- 
llib  i  fab  dy  fam. 

21  Hyn  a  wnaethost,  a  mi  a 
dewais:  tybiaist  dithau  fy  mod 
yn  gwbl  fel  ti  dy  hun :  ond  mi 
a'th  argyoeddaf,  ac  a'u  trefnaf 
o  flaen  dy  lygaid. 


22  Deallwch  hyn  yn  a\vr,  y 
rhai  ydych  yn  anghoflo  Duw ; 
rhag  i  mi  eich  rhwygo,  ac  na 
byddo  gwaredydd. 

23  Yr  hwn  a  abertho  foliant, 
a'm  gogonedda  i :  a'r  neb  a 
osodo  ei  ffordd  yn  iawn,  dang- 
osaf  iddo  iachawdwriaeth  Duw. 

Psal.  li.    Miserere  mei,  Dens. 

TRUGARHA    wrthyf,    O 
DduWj  yn  ol  dy  drugar- 


the  mountains  :   and  the  wild 
beasts  of  the  field  are  in  my  sight. 

12  If  I  be  hungry,  I  will  not 
tell  thee  :  for  the  whole  world 
is  mine,  and  all  that  is  therein. 

13  Thinkest  thou  that  I  will 
eat  bulls'  flesh  :  and  drink  the 
blood  of  goats  ? 

_  14  Offer  unto  God  thanks- 
giving :  and  pay  thy  vows  unto 
the  most  Highest. 

15  And  call  upon  me  in  the 
time  of  trouble  :  so  will  I  hear 
thee,  and  thou  shalt  praise  me. 

16  But  unto  the  ungodly  said 
God  :  "Why  dost  thou  preach  my 
laws,  and  takest  my  covenant  in 
thy  mouth  ; 

17  Whereas  thou  hatest  to  be 
reformed  :  and  hast  cast  my 
words  behind  thee? 

18  When  thou  sawest  a  thief, 
thou  consentedst  unto  him  :  and 
hast  been  partaker  with  the 
adulterers. 

19  Thou  hast  let  thy  mouth 
speak  wickedness  :  and  with  thy 
tongue  thou  hast  set  forth  deceit. 

20  Thou  satest,  and  spakest 
against  thy  brother  :  yea,  and 
hast  slandered  thine  own  mo- 
ther's son. 

21  These  things  hast  thou 
done,  and  I  held  my  tongue, 
and  thou  thoughtest  wickedly, 
that  I  am  even  such  a  one  as 
thyself :  but  I  will  reprove  thee, 
and  set  before  thee  the  things 
that  thou  hast  done. 

22  O  consider  this,  ye  that 
forget  God  :  lest  I  pluck  you 
away,  and  there  be  none  to  de- 
liver you. 

23  Whoso  offereth  me  thanks 
and  praise,  he  honoureth  me  : 
and  to  him  that  ordereth  his 
conversation  right  will  I  shew 
the  salvation  of  God. 

Psal.  li.    Miserere  mei,  Dens. 

HAVE   mercy  upon   me,  0 
God,  after  "thy  great  good- 


Y  10  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  10. 


owgrwydd  :  yn  ol  ll'faws  dy 
dosturiaethau,  dilea  fy  anwir- 
eddau. 

2  Golch  fi  yn  llwyr-ddwys 
oddi  wrth  fy  anwiredd :  a  glanhà 
fi  oddi  wrth  fy  mhechod. 

3  Canys  yr  wyf  yn  cydnabod 
fy  nghamweddau :  a'm  pechod 
sydd  yn  wastad  ger  fy  mron. 

4  Yn  dy  erbyn  di,  dydi  dy 
hunan,  y  pechais,  ac  y  gwneuth- 
um  y  drwg  hwn  yn  dy  olwg :  fel 
y'th  gyfiawnhâer  pan  leferych, 
ac  y  byddit  bur  pan  farnech. 

5  Wele,  mewn  anwiredd  y'm 
lluniwyd ;  ac  mewn  pechod  y 
beichiogodd  fy  mam  arnaf. 

6  Wele,  ceraist  wirionedd  oddi 
mewn  :  a  pheri  i  mi  wybod 
doethineb  yn  y  dirgel. 

7  Glanhâ  fi  âg  isop,  a  mi 
a  lanhêir :  golch  fi,  a  byddaf 
wỳnnach  na  r  eira. 

8  Par  i  mi  glywed  gorfoledd  a 
llawenydd  ;  fel  y  llawenycho'r 
esgyrn  a  ddrylliaisU 

9  Cuddia  dy  wyneb  oddi  wrth 
fy  mhechodau,  a  dilea  fy  holl 
anwireddau. 

10  Crea  galon  lân  ynof,  O 
Dduw  ;  ac  adnewydda  yspryd 
uniawn  o'm  mewn. 

1 1  Na  fwrw  fi  ymaith  oddi  ger 
dy  fron  ;  ac  na  chymmer  dy  Ys- 
pryd  sanctaidd  oddi  wrthyf. 

12  Dyro  drachefn  i  mi  orfoledd 
dy  iachawdwriaeth ;  ac  â'th  hael 
Yspryd  cynnal  fi. 

13  Yna  y  dysgaf  dy  ffyrdd  î 
rai  anwir  :  a  phechaduriaid  a 
droir  attat. 

14  G wared  fi  oddi  wrth  waed, 
O  Dduw,  Duw  fy  iachawdwr- 
iaeth :  a'm  tafod  a  gân  yn  llafar 
am  dy  gyfiawnder. 

15  Arglwydd,  agor  fy  ngwef- 
usau  :  a  m  genau  a  fynega  dy 
foliant. 


ness  :  according  to  the  multi- 
tude of  thy  mercies  do  away 
mine  offences. 

2  Wash  me  throughly  from 
my  wickedness  :  and  cleanse 
me  from  my  sin. 

3  For  I  acknowledge  my 
faults  :  and  my  sin  is  ever  be- 
fore me. 

4  Against  thee  only  have  I 
sinned,  and  done  this  evil  in  thy 
sight  :  that  thou  mightest  be 
justified  in  thy  saying,  and  clear 
when  thou  art  judged. 

5  Behold,  I  was  shapen  in 
wickedness  :  and  in  sin  hath  my 
mother  conceived  me. 

6  But  lo,  thou  requirest  truth  in 
the  inward  parts  :  and  shalt  make 
me  to  understand  wisdom  secretly. 

7  Thou  shalt  purge  me  with 
hyssop,  and  I  shall  be  clean  : 
thou  shalt  wash  me,  and  I  shall 
be  whiter  than  snow. 

8  Thou  shalt  make  me  hear 
of  joy  and  gladness  :  that  the 
bones  which  thou  hast  broken 
may  rejoice. 

9  Turn  thy  face  from  my 
sins  :  and  put  out  all  my  mis- 
deeds. 

10  Make  me  a  clean  heart,  O 
God  :  and  renew  a  right  spirit 
within  me. 

11  Cast  me  not  away  from 
thy  presence  :  and  take  not  thy 
holy  Spirit  from  me. 

12  O  give  me  the  comfort  of 
thy  help  again  :  and  stablish  me 
with  thy  free  Spirit. 

13  Then  shall  I  teach  thy  ways 
unto  the  wicked  :  and  sinners 
shall  be  converted  unto  thee. 

14  Deliver  me  from  blood- 
guiltiness,  O  God,  thou  that  art 
the  God  of  my  health  :  and  my 
tongue  shall  sing  of  thy  right- 
eousness. 

15  Thou  shalt  open  my  lips, 
O  Lord  :  and  my  mouth  shall 
shew  thy  praise. 


Y  10  Dydâ. 


PSALMAU. 


Day  10. 


16  Canys  ni  chwemiychi  a- 
berth;  pe  amgen,  mi  a'i  rhodd- 
wn :  poeth-offrwin  ni  fynni. 

17  Abcrthau  Duw  ydynt  ys- 
pryd  drylliedig:  calon  ddrylliog 
gystudd'iedig,  0  Dduw,  ni  ddir- 
mygi. 

18  Gwna  ddaioni  yn  dy  ew- 
yllysgarwch  i  STon:  adeilada 
turiau  Jerusalem. 

19  Yna  y  byddi  foddlon 
i  ebyrth  cyfiawnder,  i  boeth- 
offrwm  ac  aberth  llosg:  yna'r 
ofFrymmant  fustych  ar  dy  all- 
or. 

Psal.  lii.    Quid  ghriaris  f 

PAH  AM  yr  ymfFrosti  mewn 
drygioni,  O  gadarn?  y  raae 
trugaredd  Duw  yn  parhâu  yn 
wastadol. 

2  Dy  dafod  a  ddychymmyg 
ysgelerder;  fel  ellyn  llym,  yn 
gwneuthur  twyll. 

3  Hoftaist  ddrygioni  yn  fwy 
nâ  daioni;  a  chelwydd  yn  fwy 
nâ  thraethu  cyfiawnder. 

4  HofFaist  bob  geiriau  distryw, 
O  dafod  twyllodrus 

5  Duw  a'tb  ddistrywia  dithau 
yn  dragywydd:  efe  a'th  gipia 
di  ymaith,  ac  a'th  dynn  allan 
o'th  babell,  ac  a'th  ddiwreiddia 
o  dir  y  rhai  byw. 

6  Ý  cyfiawn  hefyd  a  welant, 
ac  a  ofnant,  ac  a  chwarddant  am 
ei  ben. 

7  "Wele  'r  gwr  ni  osododd 
Dduw  yn  gadernid  iddo ;  eithr 
ymddiriedodd  yn  lli'osowgrwydd 
ei  olud,  ac  a  ymnerthodd  yn  ei 
ddrygioni. 

8  Ond  myfi  sy  fel  olew- 
wŷdden  werdd  yn  nhỳ  Dduw  : 
ymddiriedaf  yn  nhrugaredd  Duw 
byth  ac  yn  dragywydd. 

9  Clodforaf  di  yn  dragywvdd, 
o  herwydd  i  ti  wneuthur  hyn :  a 


16  For  thou  desirest  no  sacri- 
fice, else  would  I  give  it  thee: 
but  thou  delightest  not  in  burnt- 
offerings. 

17  The  sacrifice  of  God  is  a 
troubled  spirit  :  a  broken  and 
contrite  heart,  O  God,  shalt  thou 
not  despise. 

18  O  be  favourable  and  gra- 
cious unto  Sion  :  build  thou  the 
walls  of  Jerusalem. 

19  Then  shalt  thou  be  pleased 
with  the  sacrifice  of  righteous- 
ness, with  the  burnt-offerings  and 
oblations  :  then  shall  they  offer 
young  bullocks  upon  thine  altar. 

Psal.  lii.    Quid  gloriaris  ? 

WHY  boastest  thou  thyself, 
thou   tvrant   :   that   thou 
canst  do  mischief; 

2  "NTiereas  the  goodness  of 
God  :  endureth  yet  daily  ? 

3  Thy  tongue  imagineth  wick- 
edness :  and  with  lies  thou  cut- 
test  like  a  sharp  razor. 

4  Thou  hast  loved  unright- 
eousness more  than  goodness  : 
and  to  talk  of  lies  more  than 
righteousness. 

5  Thou  hast  loved  to  speak 
all  words  that  may  do  hurt  : 
O  thou  false  tongue. 

6  Therefore  shall  God  destroy 
thee  for  ever  :  he  shall  take 
thee,  and  pluck  thee  out  of  thy 
dwelling,  and  root  thee  out  of 
the  land  of  the  living. 

7  The  righteous  also  shall  see 
this,  and  fear  :  and  shall  laugh 
him  to  scorn ; 

8  Lo,  this  is  the  man  thai 
took  not  God  for  his  strength  : 
but  trusted  unto  the  multitude 
of  his  riches,  and  strengthened 
himself  in  his  wickedness. 

9  As  for  me,  I  am  like  a  green 
olive-tree  in  the  house  of  God  : 
my  trust  is  in  the  tender  mercy 
of  God  for  ever  and  ever. 

10  I  will  always  give  thanks 
unto    thee   for   that    thou    hast 


Y 10  Dydd. 

disgwyliaf  wrth  cly  Enw 
da  yw  ger  bron  dy  saint. 


rSALMAU. 


Day  10. 


canys 


íprBìm^atonoI  mttíBi. 
Psal.  liii.    Dixit  insipiens. 

DYWEDODD  yr  ynfyd  yn 
ei  galon,  Nid  ces  un  Duw. 
Ymlygrasant,  a  gwnaethant  ffi- 
aidd  anwiredd :  nid  oes  un  yn 
gwneuthur  daioni. 

2  Edrychodd  Duw  i  lawr  o'r 
nefoedd  ar  feibion  dynion,  i 
edrych  a  oedd  neb  yn  ddeallus, 
ac  yn  ceisio  Duw. 

3  Ciliasai  pob  un  o  bonynt  yn 
ŵysg  ei  gefn  :  cyd-ymddifwyn- 
asent :  nid  oes  a  wnel  ddaioni, 
nac  oes  un. 

4  Oni  ŵyr  gweithredwŷr  an- 
wiredd ?  y  rhai  sydd  yn  bwytta 
fy  mhobl,  fel  y  bwyttaent  fara  : 
ni  alwasant  ar  Dduw. 

5  Yno'r  ofnasant  gan  ofn,  lie 
nid  oedd  ofn :  canys  Duw  a 
wasgarodd  esgyrn  yr  hwn  a'th 
warchaeodd  :  gwaradwyddaist 
hwynt,  am  i  Dduw  eu  dirmygu 
hwy. 

6  O  na  roddid  iachawdwriaeth 
i  Israel  o  Si'on !  pan  ymcbwelo 
Duw  gaetbiwed  ei  bobl,  y  11a- 
wenycha  Jacob,  ac  yr  ymhy- 
fryda  Israel. 

Psal.  liv.    Deus,  in  nomine. 

A  CHUB  fi,  O  Dduw,  yn  dy 
Enw ;  a  barn  fi  yn  dy  gad- 
ernid. 

2  Duw,  clyw  fy  ngweddi  ; 
gwrando  ymadrodd  fy  ngenau. 

3  Canys  d'ieitbriaid  a  gyfod- 
asant  i'm  herbyn,  a'r  trawsion  a 
geisiant  fy  enaid :  ni  osodasant 
Dduw  o'u  blaen. 

4  Wele,  Duw  sydd  yn  fy 
ngbynnorthwyo :  yr  Arglwydd 
sydd  ym  mysg  y  rhai  a  gynhal- 
iant  fy  enaid. 


done  :  and  I  will  hope  in  thy 
Name,  for  thy  saints  like  it  well. 


atoning  Iprapcr. 

Psal.  liii.    Dixit  insipiens. 

THE  foolish  body  hath  said  in 
his  heart :  There  is  no  God. 

2  Corrupt  are  they,  and  be- 
come abominable  in  their  wick- 
edness :  there  is  none  that  doeth 
good. 

3  God  looked  down  from  hea- 
ven upon  the  children  of  men  :  to 
see  if  there  were  any,  that  would 
understand,  and  seek  after  God. 

4  But  they  are  all  gone  out  of 
the  way,  they  are  altogether  be- 
come abominable  :  there  is  also 
none  that  doeth  good,  no  not  one. 

5  Are  not  they  without  un- 
derstanding that  work  wicked- 
ness :  eating  up  my  people  as 
if  they  would  eat  bread?  they 
have  not  called  upon  God. 

6  They  were  afraid  where  no 
fear  was  :  for  God  hath  broken 
the  bones  of  him  that  besieged 
thee ;  thou  hast  put  them  to 
confusion,  because  God  hath 
despised  them. 

7  Oh,  that  the  salvation  were 
given  unto  Israel  out  of  Sion  : 
Oh,  that  the  Lord  would  deliver 
his  people  out  of  captivity ! 

8  Then  should  Jacob  rejoice  : 
and  Israel  should  be  right  glad. 

Psal.  liv.    Dcus,  in  ?iomi>ie. 

SAVE  me,  O  God,  for  thy 
Name's  sake  :  and  avenge 
me  in  thy  strength. 

2  Hear  my  prayer,  O  God  : 
and  hearken  unto  the  words  of 
my  mouth. 

3  For  strangers  are  risen  up 
against  me  :  and  tyrants,  which 
have  not  God  before  their  eyes, 
seek  after  my  soul. 

4  Behold,  God  is  my  helper  : 
the  Lord  is  with  them  that  up- 
hold my  soul. 


Y  10  Dÿdd. 

5  Efe  a  dâl  ddrwg  i'm  gel- 
ynion :  tor  hwynt  ymaith  yn  dy 
wirionedd. 

6  Aberthaf  it'  yn  ewyllysgar: 
clodforaf  dy  Enw,  O  Arghvydd  ; 
canys  da  yw. 

7  Canys  efe  a'm  gwaredodd  o 
bob  trallod ;  a'm  llygad  a  wel- 
odd  ei  ewyllys  ar  fy  ngelyn- 
ion. 

Psal.  lv.    Exaudi,  Dcus. 

GWRANDO  fy  ngweddi,  O 
Dduwj  ac  nac  ymguddia 
rhag  fy  neisyfiad. 

2  Gwrando  arnaf,  ac  erglyw 
fi :  cwynfan  yr  ydwyf  yn  fy 
ngweddi,  a  thuchan, 

3  Gan  lais  y  gelyn,  gan  or- 
thryrader  yr  annuwiol :  o  her- 
wydd  y  maent  yn  bwrw  anwir- 
edd  arnaf,  ae  yn  fy  nghasâu 
yn  llidiog. 

4  Fy  nghalon  a  ofidia  o'm 
mevvn :  ac  ofn  angau  a  syrthiodd 
arnaf. 

5  Ofn  ac  arswyd  a  ddaeth 
arnaf,  a  dychryn  a'm  gor- 
chuddiodd. 

6  A  dywedais,  O  na  bai  i  mi 
adenydd  fel  colommen  !  yna'r 
eliedwn  ymaith,  ac  y  gorphwys- 
wn. 

7  Wele,  crwydrwn  ym  mhell, 
ac  arhoswn  yn  yr  anialwch. 

8  Brysiwn  i  dd'iangc,  rhag  y 
gwỳnt  ystormus  a'r  dymmestl. 

9  Dinystria,  O  Arghvydd,  a 
gwahân  eu  tafodau :  canys  gwel- 
ais  drawsder  a  chynnen  yn  y 
ddinas. 

10  Dydd  a  nos  yr  amgylchant 
hi  ar  ei  muriau:  ac  y  mae  an- 
wiredd  a  blinder  yn  ei  chanol 
hi. 

11  Anwireddau  sydd  yn  ei 
chanol  hi;  ac  ni  chilia  twyll  a 
dichell  o'i  heolydd  hi. 

12  Canys  nid  gelyn  a'm  dif- 


H' 


PSALMAU.  Day  10. 

5  He  shall  reward  evil  unto 
mine  enemies  :  destroy  thou 
them  in  thy  truth. 

6  An  offering  of  a  free  heart 
will  I  give  thee,  and  praise  thy 
Name,  O  Lord  :  because  it  is 
so  comfortable. 

7  For  he  hath  delivered  me 
out  of  all  my  trouble  :  and  mine 
eye  hath  seen  his  desire  upon 
mine  enemies. 

Psal.  lv.    Exaudi,  Deus. 
EAR  my  prayer,  O  God  : 
and  hide  not  thyself  from 
my  petition. 

2  Take  heed  unto  me,  and 
hear  me  :  how  I  mourn  in  my 
prayer,  and  am  vexed. 

3  The  enemy  crieth  so,  and 
the  ungodly  cometh  on  so  fast  : 
for  they  are  minded  to  do  me 
some  mischief;  so  maliciously 
are  they  set  against  me. 

4  My  heart  is  disquieted  with- 
in me  :  and  the  fear  of  death  is 
fallen  upon  me. 

5  Fearfulness  and  trembling 
are  come  upon  me  :  and  an  horri- 
ble dread  hath  overwhelmed  me. 

6  And  I  said,  O  that  I  had 
wings  like  a  dove  :  for  then 
would  I  flee  away,  and  be  at  rest. 

7  Lo,  then  would  I  get  me 
away  far  off :  and  remain  in  the 
wilderness. 

8  I  would  make  haste  to 
escape  :  because  of  the  stormy 
wind  and  tempest. 

9  Destroy  their  tongues,  O 
Lord,  and  divide  them  :  for  I 
have  spied  unrighteousness  and 
strife  in  the  city. 

10  Day    and    night   they   go 


about  within  the  walls  thereof : 
mischief  also  and  sorrow  are  in 
the  midst  of  it. 

11  Wickedness  is  therein  : 
deceit  and  guile  go  not  out  of 
their  streets. 

12  For  it  is  not  an  open  ene- 


Y  10  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  10. 


emvodd  ;  yna  y  dioddefaswn  : 
nid  fy  nghasddyn  a  ymfawr- 
ygodd  i'm  herbyn ;  yna  mi  a 
ymguddiaswn  rhagddo  ef : 


13  Eithr  tydi,  ddyn,  fy  nghyd- 
radd,  fy  fforddwr,  a'm  cydna- 
bod, 

14  Y  rhai  oedd  felus  gennym 
gyd-gyfrinachu,  ac  a  rodiasom 
i  dŷ  Dduw  ynghŷd. 

15  Rhuthred  marwolaeth  arn- 
ynt,  a  disgynant  i  uffern  yn  fyw : 
canys  drygioni  sydd  yn  eu  car- 
tref,  ac  yn  eu  mysg. 

16  Myfi  a  waeddaf  ar  Dduw; 
a'r  Arghvydd  a'm  hachub  i. 

17  Hwyr  a  bore,  a  hanner 
dydd,  y  gweddi'af,  a  byddaf 
daer:  ac  efe  a  glyw  fy  llefer- 
ydd. 

18  Efe  a  waredodd  fy  enaid 
mewn  heddwch  oddi  vvrth  y  rhy- 
fel  oedd  i'm  herbyn  :  canys  yr 
oedd  llawer  gyd  â  mi. 

19  Duw  a  glyw,  ac  a'u  dar- 
ostwng  hwynt,  yr  hwn  sydd  yn 
aros  eriôed  :  am  nad  oes  gyf- 
newidiau  iddynt,  am  hynny  nid 
ofnant  Dduw. 

20  Efe  a  estynodd  ei  law  yn 
erbyn  y  rhai  oedd  heddychlon 
âg  ef :  efe  a  dorrodd  ei  gyfam- 
mod. 

21  Llyfnach  oedd  ei  enau  nag 
ymenyn,  a  rhyfel  yn  ei  galon : 
tynerach  oedd  ei  eiriau  nag  olew, 
a  hwynt  yn  gleddyfau  noeth- 
ion. 

22  Bwrw  dy  faich  ar  yr  Ar- 
glwydd,  ac  efe  a'th  gynnal  di : 
ni  ad  i'r  cyfiawn  ysgogi  byth. 

23  Tithau,  Dduw,  a'u  dis- 
gyni  hwynt  i  bydew  dinystr: 
gwŷr   gwaedlyd   a    thwyllodrus 


my,  that  hath  done  me  this  dis- 
honour :  for  then  I  could  have 
borne  it. 

13  Neither  was  it  mine  ad- 
versary, that  did  magnify  him- 
self against  me  :  for  then  per- 
adventure  I  would  have  hid 
myself  from  him. 

14  But  it  was  even  thou,  my 
companion  :  my  guide,  and  mine 
own  familiar  friend. 

15  We  took  sweet  counsel  to- 
gether :  and  walked  in  the  house 
of  Gcd  as  friends. 

16  Let  death  come  hastily 
upon  them,  and  let  them  go 
down  quick  into  hell  :  for  wick- 
edness is  in  their  dwellings,  and 
among  them. 

17  As  for  me,  I  will  call  upon 
God  :  and  the  Lord  shall  save 
me. 

18  In  the  evening,  and  morn- 
ing, and  at  noon-day  will  I  pray, 
and  that  instantly  :  and  he  shall 
hear  my  voice. 

19  It  is  he  that  hath  delivered 
my  soul  in  peace  from  the  battle 
that  was  against  me  :  for  there 
were  many  with  me. 

20  Yea,  even  God,  that  endur- 
eth  for  ever,  shall  hear  me,  and 
bring  them  down  :  for  they  will 
not  turn,  nor  fear  God. 

21  He  laid  his  hands  upon 
such  as  be  at  peace  with  him  : 
and  he  brake  his  covenant. 

22  The  words  of  his  mouth 
were  softer  than  butter,  having 
war  in  his  heart  :  his  words  were 
smoother  than  oil,  and  yet  be 
they  very  swords. 

23  O  cast  thy  burden  upon 
the  Lord,  and  he  shall  nourish 
thee  :  and  shall  not  suffer  the 
righteous  to  fall  for  ever. 

24  And  as  for  them  :  thou, 
O  God,  shalt  bring  them  into 
the  pit  of  destruction. 


Yr  1 1  Dydd. 


PSALMAÜ. 


Day  11. 


ni  byddant  byw  hanner  eu 
dyddiau;  ond  myfi  a  obeithiaf 
ynot  ti. 

33orcol  cCUÎJÌlí. 
Psal.  lvi.    Miserere  mei,  Dais. 

TRUGARHA    wrthyf,    O 
Dduw :     canys    dyn    a'm 

llyngcai :  beunydd,  gan  ymladd, 
y  m  gorthrymma. 

2  Beunydd  y'm  llyngcai  fy 
ngelvnion :  canys  llawer  sydd 
yn  rhyfela  i'm  herbyn,  O  Dduw 
Goruchaf. 

3  Y  dydd  yr  ofnwyf,  mi  a 
ymddiriedaf  ynot  ti. 

4  Yn  Now  y  clodforaf  ei  air, 
yn  Nuw  y  gobeithiaf ;  nid  ofnaf 
beth  a  wnel  cnawd  i  mi. 

5  Beunydd  y  cam-gymmerant 
fy  ngeiriau :  eu  holl  feddyliau 
sydd  i'm  berbyn  er  drwg. 

6  II wy  a  ymgasglantj  a  lech- 
ant,  ac  a  wyliant  fy  ngham- 
rau,  pan  ddisgwyliant  am  fy 
en  aid. 

7  A  ddi'angant  hwy  trwy 
anwiredd  ?  disgyn  y  bobloedd 
hyn,  O  Dduw,  yn  dy  lidiowg- 
rwydd. 

8  Ti  a  gyfrifaist  fy  sym- 
mudiadau  :  dod  fy  nagrau  yn 
dv  costrel  :  onid  ydvnt  yn  dy 
lŷfrdi?  •        3        ■ 

9  Y  dydd  y  llefwyf  arnat, 
yna  y  dychwelir  fy  ngelvnion 
yn  eu  gwrthol :  hyn  ami';  am 
íbd  Duw  gyd  à  mi. 

10  Yn  Nuw  y  moliannaf  ei 
air:  yn  yr  Arglwydd  y  molian- 
naf ei  air. 

1 1  Yn  Xuw'r  ymddiriedais  : 
nid  ofnaf  beth  a  wnel  dyn  i 
mi. 

12  Arnaf  fi,  O  Dduw,  y  mae 
dy  addunedau :  talaf  i  ti  fol- 
iant. 

13  Canys  gwaredaist  fy  enaid 


25  The  blood-thirsty  and  de- 
ceitful men  shall  not  live  out 
half  their  days  :  nevertheless,  my 
trust  shall  be  in  thee,  O  Lord. 


_fVt£irmng  ^Draper. 
Psal.  lvi.    Miserere  mei,  Dens. 

BE  merciful  unto  me,  O  God, 
for  man  goeth  about  to  de- 
vour me  :  he  is  daily  fighting, 
and  troubling  me. 

2  Mine  enemies  are  daily  in 
hand  to  swallow  me  up  :  for  they 
be  many  that  fight  against  me, 

0  thou  most  Highest. 

3  Nevertheless,  though  I  am 
sometime  afraid  :  yet  put  I  my 
trust  in  thee. 

4  I  will  praise  God,  because 
of  his  word  :  I  have  put  my 
trust  in  God,  and  will  not  fear 
what  flesh  can  do  unto  me. 

5  They  daily  mistake  my 
words  :  all  that  they  imagine  is 
to  do  me  evil. 

6  They  hold  all  together,  and 
keep  themselves  close  :  and 
mark  my  steps,  when  they  lay 
wait  for  my  soul. 

7  Shall  they  escape  for  their 
wickedness  :  thou,  O  God,  in 
thy  displeasure  shalt  cast  them 
down. 

8  Thou  tellest  my  Sittings; 
put  my  tears  into  thy  bottle  : 
are  not  these  things  noted  in  thv 
book? 

9  "Whensoever  I  call  upon 
thee,  then  shall  mine  enemies 
be  put  to  flight  :  this  I  know  ; 
for  God  is  on  my  side. 

10  In  God's  word  will  I  re- 
joice :  in  the  Lord's  word  will 

1  comfort  me. 

11  Yea,  in  God  have  I  put 
my  trust  :  I  will  not  be  afraid 
what  man  can  do  unto  me. 

12  Unto  thee,  O  God,  will  I 
pay  my  vows  :  unto  thee  will  I 
give  thanks. 

"  13  For  thou  hast  delivered  my 


Yr  11  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  11. 


rhag  angau  :  oni  waredi  fy 
nhraed  rhag  syrthio,  fel  y  rhod- 
iwyf  ger  bron  Duw  yngoleuni 
y  rhai  byw? 

Psal.  lvii.    Miserere  mei,  Deus. 

TRUGARHA  wrthyf,  O 
Dduw,  trugarhà  wrthyf: 
canys  ynot  y  gobeithiodd  fy 
enaid  j  le,  ynghysgod  dy  aden- 
ydd  y  gobeithiaf,  hyd  onid  el 
yr  aflwydd  hwn  heibio. 

2  Galwaf  ar  Dduw  goruchaf; 
ar  Dduw  a  gwblhâ  â  mi. 

3  Efe  a  enfyn  o'r  nefoedd,  ac 
a'm  gwared  oddi  wrth  warthrudd 
yr  hwn  a'm  llyngcai.  Denfyn 
Duw  ei  drugaredd  a'i  wirion- 
edd. 

4  Fy  enaid  sydd  ym  mysg 
llewod :  gorwedd  yr  wyf  ym 
mysg  dynion  poethion,  set'  meib- 
ion  dynion,  y  rhai  y  mae  eu 
dannedd  yn  waywnyn  a  saeth- 
au,  a'u  tafod  yn  gleddyf  11  ym. 

5  Ymddyrcha,  Dduw,  uwch 
y  nefoedd  ;  a  bydded  dy  ogon- 
iant  ar  yr  holl  ddaear. 

6  Darparasant  rwyd  i'm  traed ; 
crymmwyd  fy  enaid :  cloddias- 
ant  bydew  o'm  blaen;  syrthias- 
ant  yn  ei  ganol. 

7  Parod  yw  fy  nghalon,  O 
Dduw,  parod  yw  fy  nghalon : 
canaf  a  chanmolaf. 

8  Deffro,  fy  ngogoniant;  de- 
fFro,  nabl  a  tlielyn :  deffroaf  yn 
fore. 

9  Clodforaf  di,  Arglwydd,  ym 
mysg  y  bobloedd:  canmolaf  di 
ym  mysg  y  cenhedloedd. 

10  Canys  mawr  yw  dy  dru- 
garedd hyd  y  nefoedd,  a'th  wir- 
ionedd  hyd  y  cymmylau. 

11  Ymddyrcha,  Dduw,  uwch 
y  nefoedd  ;  a  bydded  dy  ogon- 
iant  ar  yr  holl  ddaear. 


soul  from  death,  and  my  feet 
from  falling  :  that  I  may  walk 
before  God  in  the  light  of  the 
living. 

Psal.  lvii.    Miserere  mei,  Deus. 

BE  merciful  unto  me,  O  God, 
be  merciful  unto  me,  for 
my  soul  trusteth  in  thee  :  and 
under  the  shadow  of  thy  wings 
shall  be  my  refuge,  until  this 
tyranny  be  over-past. 

2  I  will  call  unto  the  most 
high  God  :  even  unto  the  God 
that  shall  perform  the  cause 
which  I  have  in  hand. 

3  He  shall  send  from  heaven  : 
and  save  me  from  the  reproof  of 
him  that  would  eat  me  up. 

4  God  shall  send  forth  his 
mercy  and  truth  :  my  soul  is 
among  lions. 

5  And  I  He  even  among  the 
children  of  men,  that  are  set  on 
fire  :  whose  teeth  are  spears  and 
arrows,  and  their  tongue  a  sharp 
sword. 

6  Set  up  thyself,  O  God,  above 
the  heavens  :  and  thy  glory 
above  all  the  earth. 

7  They  have  laid  a  net  for 
my  feet,  and  pressed  down  my 
soul  :  they  have  digged  a  pit 
before  me,  and  are  fallen  into 
the  midst  of  it  themselves. 

8  My  heart  is  fixed,  O  God, 
my  heart  is  fixed  :  I  will  sing, 
and  give  praise. 

9  Awake  up,  my  glory ;  a- 
wake,  lute  and  harp  :  I  myself 
will  awake  right  early. 

10  I  will  give  thanks  unto 
thee,  O  Lord,  among  the  peo- 
ple :  and  I  will  sing  unto  thee 
among  the  nations. 

11  For  the  greatness  of  thy 
mercy  reacheth  unto  the  hea- 
vens :  and  thy  truth  unto  the 
clouds. 

12  Set  up  thyself,  O  God, 
above  the  heavens  :  and  thy 
glory  above  all  the  earth. 


Yr  1 1  DÿdJ. 


PSALM  AU. 


Day  11. 


Psal.  Iviii.    Si  vcre  utique. 

A  I  eyfiawnder  yn  ddi'au  a 
draethweh  chwi,  O  gyn- 
nulleidfa?  a  fernweh  chwi  un- 
iondeb,  O  feibion  dynion  ? 

2  Anwiredd  yn  hytrach  a 
weithredweh  yn  y  galon  :  traws- 
der  eich  dwylaw  yr  ydych  yn 
ei  bwyso  ar  y  ddaear. 

3  O'r  grotn  yr  ymddi'eithriodd 
y  rhai  annuwiol :  o'r  bru  y  cy- 
feiliornasant,  gan  ddywedyd  cel- 
wydd. 

4  Eu  gwenwyn  sy  fel  gwen- 
wyn sarph  :  y  maent  fel  y  neidr 
fyddar  yr  lion  a  gau  ei  chlust- 
iau; 

5  Yr  hon  ni  wrendy  ar  lais  y 
rhinwyr,  er  cyfarwydded  fyddo'r 
swynwr. 

6  Dryllia,  O  Dduw,  eu  dannedd 
yn  eu  geneuau :  tor,  O  Arglwydd, 
gil-ddannedd  y  llewod  ieuaingc. 

7  Todder  lnvynt  fel  dyfroedd 
sydd  yn  rhedeg  yn  wastad :  pan 
saetho  eu  saethau,  byddant  meg- 
is  wedi  eu  torri. 

8  Aed  ymaith  fel  malwoden 
dawdd,  neu  erthyl  gwraig;  fel 
na  welont  yr  haul. 

9  Cyn  i'ch  crochanau  glywed 
y  mieri,  efe  a'u  cymmer  hwynt 
ymaith  megis  â  chorwjmt,  yn 
fyw,  ac  yn  ei  ddigofaint. 

10  Y  cyfiawn  a  lawenycha 
pan  welo  dd'i'al:  efe  a  ylch  ei 
draed  yngwâed  yr  annuwiol. 

11  Fel  y  dywedo  dyn,  Di'au 
fod  ffrwyth  i  r  cyfiawn  :  di'au 
fod  Duw  a  farna  ar  y  ddaear. 


^röîmfjafcmol  CBcUBt. 
Psal.  lix.    Eripc  me  de  inimicis. 

Îl  Y  Nuw,  gwared  fi  oddi  wrth 
fy  ngelynion :  amddiffyn  fi 
oddi  wrth  y  rhai  a  ymgyfodant 
i'm  herbyn. 
2  Gwared  fi  oddi  wrth  weith- 


Psal.  Iviii.    Si  vcrc  utique. 

ARE  your  minds  set  upon 
righteousness,  O  ye  congre- 
gation :  and  do  ye  judge  the  thing 
that  is  right,  O  ye  sons  of  men  ? 

2  Yea,  ye  imagine  mischief  in 
your  heart  upon  the  earth  :  and 
your  hands  deal  with  wicked- 
ness. 

3  The  ungodly  are  froward, 
even  from  their  mother's  womb  : 
as  soon  as  they  are  born,  they 
go  astray,  and  speak  lies. 

4  They  are  as  venomous  as 
the  poison  of  a  serpent  :  even 
like  the  deaf  adder  that  stoppeth 
her  ears ; 

5  Which  refuseth  to  hear  the 
voice  of  the  charmer  :  charm  he 
never  so  wisely. 

6  Break  their  teeth,  O  God, 
in  their  mouths;  smite  the  jaw- 
bones of  the  lions,  O  Lord  :  let 
them  fall  away  like  water  that 
runneth  apace ;  and  when  they 
shoot  their  arrows  let  them  be 
rooted  out. 

7  Let  them  consume  away 
like  a  snail,  and  be  like  the  un- 
timely fruit  of  a  woman  :  and 
let  them  not  see  the  sun. 

8  Or  ever  your  pots  be  made 
hot  with  thorns*:  so  let  indig- 
nation vex  him,  even  as  a  thing 
that  is  raw. 

9  The  righteous  shall  rejoice 
when  he  seeth  the  vengeance  : 
he  shall  wash  his  footsteps  in 
the  blood  of  the  ungodly. 

10  So  that  a  man  shall  say, 
Verily  there  is  a  reward  for  the 
righteous  :  doubtless  there  is  a 
God  that  judgeth  the  earth. 


"iEbcnmg  ^prawr. 

Psal.  lix.    Eripe  me  de  inimicis. 

DELIVER  me  from  mine 
enemies,  O  God  :  defend 
me    from    them    that    rise    up 
against  me. 
2   O    deliver    me    from    the 
Ee 


Yr  11  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  11. 


redwŷr  anwiredd,   ac   achub  fi 
rhag  y  gwŷr  gwaedlyd. 

3  Canys  wele,  cynllwynasant 
yn  erbyn  fy  enaid:  ymgasglodd 
cedyrn  i'm  herbyn  ;  nid  ar  fy 
mai  na'm  pechod  i,  O  Arglwydd.. 

4  Rhedant,  ymbarottoant,  heb 
anwiredd  ynof  fi:  defFro  dithau 
i'm  cymmorth,  ac  edrych. 

5  A  tbi,  Arglwydd  Dduw'r 
lluoedd,  Duw  Israel,  defFro  i 
ymvveled  â'r  holl  genhedloedd  : 
na  tbrugarhâ  wrth  neb  a  wnant 
anwiredd  yn  faleisus. 

6  Dychwelant  gyd  â'r  hwyr, 
cyfarthant  fel  cwn,  ac  amgylch- 
ant  y  ddinas. 

7  W ele,  bytheiriant  â'u  genau : 
cleddyfau  sydd  yn  eu  gwefusau : 
canys  pwy,  (meddant)  a  gly  w  ? 

8  Ond  tydi,  O  Arglwydd,  a'u 
gwatwori  hwynt ;  ac  a  chwerddi 
am  ben  yr  holl  genhedloedd. 

9  O  herwydd  ei  nerth  ef,  y 
disgwyliaf  wrthyt  ti :  canys  Duw 
yw  fy  amddiffynfa. 

10  Fy  Nuw  trugarog  a'm  rhag- 
flaena :  Duw  a  wna  i  mi  weled 
fy  ewyllys  ar  fy  ngelynion. 

11  Na  ladd  hwynt,  rhag  i'm 
pobl  anghofio :  *  gwasgar  hwynt 
yn  dy  nerth,  a  darostwng  hwynt, 
O  Arglwydd,  ein  tarian. 

12  Am  bechod  eu  genau,  ac 
ymadrodd  eu  gwefusau,  dalier 
hwynt  yn  eu  balchder :  ac  am 
y  felldith  a'r  celwydd  a  draeth- 
ant. 

13  Difa  hwynt  yn  dy  lid,  difa, 
fel  na  byddont :  a  gwybyddant 
mai  Duw  sydd  yn  llywodr- 
aethu  yn  Jacob,  hyd  eithafoedd 
y  ddaear. 

14 A  dychwelant  gyd  â'r  hwyr, 
a  chyfarthant  fel  cwn,  ac  am- 
gylchant  y  ddinas. 

15  Crwydrant  am  fwyd;  ac 
oni's  digonir,  grwgnachant. 


wicked  doers  :  and  save  me  from 
the  blood-thirsty  men. 

3  For  lo,  they  lie  waiting  for 
my  soul  :  the  mighty  men  are 
gathered  against  me,  without  any 
offence  or  fault  of  me,  O  Lord. 

4  They  run  and  prepare  them- 
selves without  my  fault  :  arise 
thou  therefore  to  help  me,  and 
behold. 

5  Stand  up,  O  Lord  God  of 
hosts,  thou  God  of  Israel,  to  vi- 
sit all  the  heathen  :  and  be  not 
merciful  unto  them  that  offend 
of  malicious  wickedness. 

6  They  go  to  and  fro  in  the 
evening  :  they  grin  like  a  dog, 
and  run  about  through  the  city. 

7  Behold,  they  speak  with 
their  mouth,  and  swords  are  in 
their  lips  :  for  who  doth  hear? 

8  But  thou,  O  Lord,  shalt  have 
them  in  derision  :  and  thou  shalt 
laugh  all  the  heathen  to  scorn. 

9  My  strength  will  I  ascribe 
unto  thee  :  for  thou  art  the  God 
of  my  refuge. 

10  God  sheweth  me  his  good- 
ness plenteously  :  and  God  shall 
let  me  see  my  desire  upon  mine 
enemies. 

11  Slay  them  not,  lest  my  peo- 
ple forget  it  :  but  scatter  them 
abroad  among  the  people,  and  put 
them  down,  O  Lord,  our  defence. 

12  For  the  sin  of  their  mouth, 
and  for  the  words  of  their  lips, 
they  shall  be  taken  in  their 
pride  :  and  why  ?  their  preach- 
ing is  of  cursing  and  lies. 

13  Consume  them  in  thy 
wrath,  consume  them,  that  they 
may  perish  :  and  know  that  it  is 
God  that  ruleth  in  Jacob,  and 
unto  the  ends  of  the  world. 

14  And  in  the  evening  they 
will  return  :  grin  like  a  dog, 
and  will  go  about  the  city. 

15  They  will  run  here  and 
there  for  meat  :  and  grudge  if 
they  be  not  satisfied. 


ì'r  11  Dydd.  PS  AL  MAIL 

16  Minnau  a  ganaf  am  dy 
nerth,  'ie,  llafar-ganaf  am  dy 
drugaredd  yn  fore:  canys  buost 
yn  amddiffynfa  i  mi,  ac  yn 
noddfa  yn  y  dydd  y  bu  cyf- 
yngder  arnaf. 

17  I  ti,  fy  nerth,  y  canaf: 
canys  Duw  yw  fy  amddiffynfa, 
a  Duw  fy  nhrugaredd. 

Psal.  lx.   Dais,  repulisti  nos. 

ODduw,  bwriaist  ni  ymaith, 
gwasgeraist  ni,  a  sorraist : 
dychwel  attom  drachefn. 

2  Gwnaethost  i'r  ddaear  grynu, 
a  holltaist  hi :  iachâ  ei  briwiau ; 
canys  y  mae  yn  crynu. 

3  Dangosaist  i'th  bobl  galed- 
i:  dîodaist  ni  â  gwin  madron- 
dod. 

4  Rhoddaist  faner  i'r  rbai  a'th 
ofnant,  i'w  dyrchafu  o  herwydd 
y  gwirionedd. 

5  Fel  y  gwareder  dy  raî  an- 
wyl:  achub  â'th  ddeheulaw,  a 
gwrando  fi. 

6  Duw  a  lefarodd  yn  ei  sanct- 
eiddrwydd,  Llawenychaf :  rhan- 
naf  Sichem,  a  mesuraf  ddyfFryn 
Succoth. 

7  Eiddof  fi  yw  Gilead,  ac 
eiddof  fi  Manasseh :  Ephraim 
hefyd  yw  nerth  fy  mhen;  Ju- 
dah  yw  fy  neddfwr. 

8  Moab  yw  fy  nghrochan 
golchi ;  dros  Edom  y  bwriaf  fy 
esgid;  Philistia,  ymorfoledda  di 
o'm  plegid  i. 

9  Pwy  a'm  dwg  i'r  ddinas 
gadarn  ?  pwy  a'm  harwain  hyd 
yn  Edom  ? 

10  Onid  tydi,  Dduw,  yr  hwn 
a'n  bwriaist  ymaith?  a  thydi, 
ü  Dduw,  yr  hwn  nid  ait  allan 
gyd  â'n  lluoedd  ? 

11  Moes  i  ni  gynhorthwy 
rhag  cyfyngder:  canys  ofer  yw 
ymwared  dyn. 

12  Yn  Nuw  y  gwnawn  wrol- 
deb:  canys  efe  a  sathr  ein  gel- 
ynion. 


Day  11. 


16  As  for  me,  I  will  sing  of 
thy  power,  and  will  praise  thy 
mercy  betimes  in  the  morning  : 
for  thou  hast  been  my  defence 
and  refuge  in  the  day  of  my 
trouble. 

17  Unto  thee,  O  my  strength, 
will  I  sing  :  for  thou,  O  God,  art 
my  refuge,  and  my  merciful  God. 

Psal.  lx.    Deus,  repulisti  nos. 

OGod,  thou  hast  cast  us  out, 
and  scattered  us  abroad  : 
thou  bast  also  been  displeased; 
O  turn  thee  unto  us  again. 

2  Thou  hast  moved  the  land, 
and  divided  it  :  heal  the  sores 
thereof,  for  it  shaketh. 

3  Thou  hast  shewed  thy  peo- 
ple heavy  things  :  thou  hast 
given  us  a  drink  of  deadly  wine. 

4  Thou  hast  given  a  token  for 
such  as  fear  thee  :  that  they  may 
triumph  because  of  the  truth. 

5  Therefore  were  thy  beloved 
delivered  :  help  me  with  thy 
right  hand,  and  hear  me. 

6  God  hath  spoken  in  his  ho- 
liness, I  will  rejoice,  and  divide 
Sichem  :  and  mete  out  the  val- 
ley of  Succoth. 

7  Gilead  is  mine,  and  Ma- 
nasses  is  mine  :  Ephraim  also 
is  the  strength  of  my  head ;  Ju- 
dah  is  my  law-giver  ; 

8  Moab  is  my  wash-pot  ; 
over  Edom  will  I  cast  out  my 
shoe  :  Philistia,  be  thou  glad  of 
me. 

9  "\vTio  will  lead  me  into  the 
strong  city  :  who  will  bring  me 
into  Èdom  ? 

10  Hast  not  thou  cast  us  out, 
O  God  :  wilt  not  thou,  O  God, 
go  out  with  our  hosts  ? 

11  O  be  thou  our  help  in 
trouble  :  for  vain  is  the  help 
of  man. 

12  Through  God  will  we  do 
great  acts  :  for  it  is  he  that  shall 
tread  down  our  enemies. 

Ee2 


Y  12  Dydd. 


PSALM  AU. 


Bay  12. 


Psal.  lxi.   Exatidi,  Dens. 

CLYW,  O  Dduw,  fy  llefain; 
gwrando  ar  fy  ngweddi. 

2  O  eithaf  y  ddaear  y  llefaf 
attat,  pan  lesmeirio  fy  nghalon  : 
arwain  fi  i  graig  a  fyddo  uwch 
nâ  mi. 

3  Canys  buost  yn  noddfa  i 
mi,  ac  yn  dŵr  cadarn  rhag  y 
gelyn. 

■1  Preswyliaf  yn  dy  babell 
byth  :  a'm  hymddiried  iydd  dan 
orchudd  dy  adenydd. 

5  Canys  ti,  Dduw,  a  glyw- 
aist  fy  addunedau;  rhoddaist 
etifeddiaeth  i'r  rhai  a  ofnant 
dy  Enw. 

6  Ti  a  estyni  oes  y  Bren- 
hin ;  ei  flynyddoedd  fyddant  fel 
cenhedlaethau  lawer. 

7  Efe  a  erys  byth  ger  bron 
Duw  :  darpar  drugaredd  a  gwir- 
ionedd,  fel  y  cadwont  ef. 

8  Felly  y  canmolaf  dy  Enw 
yn  dragywydd,  fel  y  talwyf  fy 
addunedau  beunydd. 


13orcoI  êeUìfiJí. 
PsaL  lxii.    Nonne Deo? 

WRTH    Dduw  yn  unig  y 
disgwyl  fy  enaid  :  o  hono 
ef  y  daw  fy  iachawdwriaeth. 

2  Efe  yn  unig  yw  fy  nghraig, 
a'm  hiachawdwriaeth,  a'm  ham- 
ddiffyn ;  ni'm  mawr  ysgogir. 

3  Pa  hŷd  y  bwriedwch  af- 
lwydd  yn  erbyn  gwr?  lleddir 
chwi  oil;  a  byddwch  fel  mag- 
wyr  ogwyddedig,  neu  bared  ar 
ei  ogwydd. 

4  Ymgynghorasànt  yn  unig 
i'w  fwrw  ef  i  lawr  o'i  fawr- 
edd;  hoffasant  gelwydd:  â'u 
geneuau  y  bendithiant,  ond  o'u 
inewn  y  melldithiant. 

5  O  fy  enaid,  disgwyl  wrth 
Dduw  yn  unig :  canys  ynddo 
ef  y  mae  fy  ngobaith. 

6  Efe  yn  unig  yw  fy  nghraig, 


Psal.  lxi.    Exaudi,  Deus. 

HEAR  my  crying,  O  God  : 
give  ear  unto  my  prayer. 

2  From  the  ends  of  the"  earth 
will  I  call  upon  thee  :  when  my 
heart  is  in  heaviness. 

3  O  set  me  up  upon  the  rock 
that  is  higher  than  I  :  for  thou 
hast  been  my  hope,  and  a  strong 
tower  for  me  against  the  enemy. 

4  I  will  dwell  in  thy  tabernacle 
for  ever  :  and  my  trust  shall  be 
under  the  covering  of  thy  wings. 

ó  For  thou,  O  Lord,  hast 
heard  my  desires  :  and  hast  giv- 
en an  heritage  unto  those  that 
fear  thy  Name. 

6  Thou  shalt  grant  the  King  a 
long  life  :  that  his  years  may  en- 
dure throughout  all  generations. 

7  He  shall  dwell  before  God 
for  ever  :  O  prepare  thy  loving 
mercy  and  faithfulness,  that  they 
may  preserve  him. 

8  So  will  I  alway  sing  praise 
unto  thy  Name  :  that  I  may 
daily  perform  my  vows. 


Psal.  lxii.    Nonne  Deo  ? 

MY  soul  truly  waiteth  still 
upon   God  :   for  of  him 
cometh  my  salvation. 

2  He  verily  is  my  strength  and 
my  salvation  :  he  is  my  defence, 
so  that  I  shall  not  greatly  fall. 

3  How  long  will  ye  imagine 
mischief  against  every  man  :  ye 
shall  be  slain  all  the  sort  of  you; 
yea,  as  a  tottering  wall  shall  ye 
be,  and  like  a  broken  hedge. 

4  Their  device  is  only  how  to 
put  him  out  whom  God  will  ex- 
alt :  their  delight  is  in  lies ;  they 
give  good  words  with  their  mouth, 
but  curse  with  their  heart. 

5  Nevertheless,  my  soul,  wait 
thou  still  upon  God  :  for  my 
hope  is  in  him. 

6  He  truly  is  my  strength  and 


Y 12  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  12. 


a'm   hiachawdwriaeth ;    efe   yw 
fy  amddiflỳnfa  :  ni'm  hysgogir. 

7  Yn  Nuw  y  mae  fy  iach- 
awdwriaeth  a'm  gogoniant :  craig 
fy  nghadernid,  a'm  noddfa  sydd 
yn  Nuw. 

8  Gobeithiwch  ynddo  ef  bob 
amser;  O  bobl,  tywelltwch  eich 
calon  ger  ei  fron  ef :  Duw  sy 
noddfa  i  ni. 

9  Gwagedd  yn  ddi'au  yw 
meibion  dynion,  geudab  yw 
meibion  gwŷr :  i'w  gosod  yn 
y  dorian,  ysgafnach  ydynt  hwy 
l  gyd  nâ  gwegi. 

10  Nac  ymddiriedwch  mewn 
trawsder,  ac  mewn  trais  na  fydd- 
wch  ofer:  os  cynnydda  golud, 
na  roddwch  eich  calon  arno. 

11  Unwaith  y  dywedodd  Duw, 
clywais  hynny  ddwywaith;  mai 
eiddo  Duw  yw  cadernid. 

12  Trugaredd  hefyd  sydd  eidd- 
ot  ti,  0  ArgLwydd:  canys  ti  a 
deli  i  bob  dyn  yn  ol  ei  weithred. 

Psal.  lxiii.    Dcus,  Dens  mens. 

TI,  O  Dduw,  yw  fy  Nuw 
i ;  yn  fore  y'th  geisiaf : 
sychedodd  fy  enaid  am  danat, 
hiraethodd  fy  nghnawd  am  dan- 
at, mewn  tir  eras  a  sychedig 
heb  ddwfr ; 

2  I  weled  dy  nerth  a'th  o- 
goniant,  fel  y'th  welais  yn  y 
cyssegr. 

3  Canys  gwell  yw  dy  drugar- 
edd  di  nâ'r  bywyd:  fy  ngwef- 
usau  a'th  foliannant. 

4  Fel  hyn  y'th  glodforaf  yn 
fy  mywyd:  dyrchafaf  fy  nwy- 
law  yn  dy  Enw. 

5  Megis  â  mer  ac  â  brasder 
y  digonir  fy  enaid;  a'm  gen- 
au  a'th  fawl  â  gwefusau  llaf- 
ar : 

6  Pan  y'th  gofiwyf  ar  fy 
ngwely,  myfyriaf  am  danat 
yngwyliadwriaethau'r  nos. 

7  Canys  buost  gynhorthwy  i 
mi;  am  hynny  ynghysgod  dy 
adenydd  y  gorfoleddaf. 


my  salvation  :  he  is  my  defence, 
so  that  I  shall  not  fall. 

7  In  God  is  my  health,  and  my 
glory  :  the  rock  of  my  might, 
and  in  God  is  my  trust. 

8  O  put  your  trust  in  him  al- 
way,  ye  people  :  pour  out  your 
hearts  before  him,  for  God  is 
our  hope. 

9  As  for  .the  children  of  men, 
they  are  but  vanity  :  the  chil- 
dren of  men  are  deceitful  upon 
the  weights,  they  are  altogether 
lighter  than  vanity  itself. 

10  O  trust  not  in  wrong  and 
robbery,  give  not  yourselves  un- 
to vanity  :  if  riches  increase,  set 
not  your  heart  upon  them. 

11  God  spake  once,  and  twice 
I  have  also  heard  the  same  :  that 
power  belongeth  unto  God  ; 

12  And  that  thou,  Lord,  art 
merciful :  for  thou  rewardest  eve- 
ry man  according  to  his  work. 

Psal.  lxiii.   Dcus,  Dens  mens. 

OGod,  thou  art  my  God  : 
early  will  I  seek  thee. 

2  My  soul  thirsteth  for  thee, 
my  flesh  also  longeth  after  thee  : 
in  a  barren  and  dry  land  where 
no  water  is. 

3  Thus  have  I  looked  for  thee 
in  holiness  :  that  I  might  behold 
thy  power  and  glory. 

4  For  thy  loving-kindness  is 
better  than  the  life  itself  :  my 
lips  shall  praise  thee. 

5  As  long  as  I  live  will  I  mag- 
nify thee  on  this  manner  :  and 
lift  up  my  hands  in  thy  Name. 

6  My  soul  shall  be  satisfied, 
even  as  it  were  Avith  marrow 
and  fatness  :  when  my  mouth 
praiseth  thee  with  joyful  lips. 

7  Have  I  not  remembered  thee 
in  my  bed  :  and  thought  upon 
thee  when  I  Avas  waking? 

8  Because  thou  hast  been  my 
helper  :  therefore  under  the  sha- 
dow of  thy  wings  will  I  rejoice. 


Y  12  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  12. 


8  Fy  enaid  a  lýn  wrthyt:  dy 
ddeheulaw  a'm  cynnal. 

9  Ond  y  rhai  a  geisiant  fy 
enaid  i  ddistryw,  a  ant  i  isel- 
derau'r  ddaear. 

10  Syrthiant  ar  fin  y  cleddyf: 
rhan  llwynogod  fyddant. 

11  Ond  y  Brenhin  a  lawen- 
ycha  yn  Nuw:  gorfoledda  pob 
un  a  dyngo  iddo  ef :  eithr  cauir 
genau  y  rhai  a  ddywedant  gel- 
wydd. 

PsaL  lxiv.    Exatidi,  Dens. 

CLYW    fy   lief,    O    Dduw, 
yn   fy  ngweddi :    cadw  fy 
einioes  rhag  ofn  y  gelyn. 

2  Cudd  fi  rhag  cyfrinach  y 
rhai  drygionus ;  rhag  terfysg 
gweithredwŷr  anwiredd  : 

3  Y  rhai  a  hogant  eu  tafod 
fel  cleddyf,  ac  a  ergydiant  eu 
saethau,  sef  geiriau  chwerwon : 

4  I  saethu'r  perffaith  yn  ddir- 
gel:  yn  ddisymmwth  y  saeth- 
ant  ef,  ac  nid  ofnant. 

5  Ymwrolant  mewn  peth  dryg- 
ionus: ymchwedleuant  am  osod 
maglau  yn  ddirgel ;  dywedant, 
Pwy  a'u  gwel  hwynt  ? 

6  Chwiliant  allan  anwiredd- 
au ;  gorphenant  ddyfal  chwilio  : 
ceudod  a  chalon  pob  un  o  hon- 
ynt  sy  ddofn. 

7  Eithr  Duw  a'u  saetha 
hwynt;  â  saeth  ddisymmwth 
yr  archollir  hwynt. 

8  Felly  hwy  a  wnant  i'w  taf- 
odau  eu  hun  syrthio  arnynt: 
pob  un  a'u  gwelo  a  gilia. 

9  A  phob  dyn  a  ofna,  ac  a 
fynega  waith  Duw:  canys  doeth- 
ystyriant  ei  waith  ef. 

10  Y  cyfiawn  a  lawenycha 
yn  yr  Arglwydd,  ac  a  obeithia 
ynddo ;  a'r  rhai  uniawn  o  galon 
oil  a  orfoleddant. 


9  My  soul  hangeth  upon  thee  : 
thy  right  hand  hath  upholden  me. 

10  These  also  that  seek  the 
hurt  of  my  soul  :  they  shall  go 
under  the  earth. 

11  Let  them  fall  upon  the 
edge  of  the  sword  :  that  they 
may  be  a  portion  for  foxes. 

12  But  the  King  shall  rejoice 
in  God  ;  all  they  also  that  swear 
by  him  shall  be  commended  : 
for  the  mouth  of  them  that 
speak  lies  shall  be  stopped. 

Psal.  lxiv.    Exaudi,  Dens. 

HEAR  my  voice,  O  God,  in 
my  prayer  :  preserve  my 
life  from  fear  of  the  enemy. 

2  Hide  me  from  the  gather- 
ing together  of  the  froward  : 
and  from  the  insurrection  of 
wicked  doers  ; 

3  Who  have  whet  their  tongue 
like  a  sword  :  and  shoot  out  their 
arrows,  even  bitter  words ; 

4  That  they  may  privily  shoot 
at  him  that  is  perfect :  suddenly 
do  they  hit  him,  and  fear  not. 

5  They  encourage  themselves 
in  mischief  :  and  commune  a- 
mong  themselves  how  they  may 
lay  snares,  and  say,  that  no  man 
shall  see  them. 

6  They  imagine  wickedness, 
and  practise  it  :  that  they  keep 
secret  among  themselves,  every 
man  in  the  deep  of  his  heart. 

7  But  God  shall  suddenly 
shoot  at  them  with  a  swift  arrow  : 
that  they  shall  be  wounded. 

8  Yea,  their  own  tongues  shall 
make  them  fall  :  insomuch  that 
whoso  seeth  them  shall  laugh 
them  to  scorn. 

9  And  all  men  that  see  it 
shall  say,  This  hath  God  done  : 
for  they  shall  perceive  that  it  is 
his  work. 

10  The  righteous  shall  rejoice 
in  the  Lord,  and  put  his  trust 
in  him  :  and  all  they  that  arc 
true  of  heart  shall  be  glad. 


Y  12  Dydd. 


PSALMAÜ. 


Day  12. 


|3n)îmf)atonol  fflHeWîí. 
Psal.  lxv.    Te  decet  hymnus. 

MAWL    a'th    erys    di    yn 
Si'on,   O  Dduw:    ac  i  ti 
y  telir  yr  adduned. 

2  Ti  yr  hwn  a  wrandewi 
weddi,  attat  ti  y  daw  pob 
cnawd. 

3  Pethau  anwir  a'm  gorch- 
fygasant:  ein  camweddau  ni,  ti 
a'u  glanhêi. 

4  Gwvn  ei  fyd  yr  hwn  a 
ddewisech,  ac  a  nesâech  at- 
tat ;  fel  y  trigo  yn  dy  gyntedd- 
oedd:  nyni  a  ddigonir  â  da- 
ioni  dy  dỳ,  sef  dy  deml  sanct- 
aidd. 

5  Attebi  i  ni  trwy  bethau 
ofnadwy,  yn  dy  gyfiawnder,  O 
Dduw  ein  hiachawdwriaeth ; 
gobaitb  boll  gyrrau'r  ddaear, 
a'r  rhai  sy  bell  ar  y  mór. 

6  Yr  hwn  a  sicrhâ'r  mynydd- 
oedd  trwy  ei  nerth,  ac  a  wreg- 
ysir  â  chadernid. 

7  Yr  hwn  a  ostega  dwrf  y 
moroedd,  twrf  eu  tonnau,  a 
therfysg  y  bobloedd. 

8  A  phreswylwŷr  eithafoedd 
y  byd  a  ofnant  dy  arwyddion  : 
gwnai  i  derfyn  bore  a  hwyr 
lawenychu. 

9  Yr  wyt  yn  ymweled  â'r 
ddaear,  ac  yn  ei  dyfrhâu  hi: 
yr  ydwyt  yn  ei  chyfoethogi  hi 
vn  ddirfawr  âg  afon  Duw,  yr 
hon  sydd  yn  llawn  dwfr:  yr 
wyt  yn  parottôi  ŷd  iddynt,  pan 
ddarperaist  felly  iddi. 

10  Gan  ddyfrhâu  ei  chefn- 
au,  a  gostwng  ei  rhychau,  yr 
ydwyt  yn  ei  mwydo  hi  â  chaf- 
odau,  ac  yn  bendithio  ei  chnwd 
hi. 

1 1  Coroni  yr  ydwyt  y  flwydd- 
yn  á'th  ddaioni ;  a'th  lwybr- 
au  a  ddiferant  frasder. 

12  Diferant    ar   borfeydd   yr 


Bjcntng  drawer. 

Psal.  lxv.    Te  decet  hymnus. 

THOU,  O  God,  art  praised  in 
Sion  :  and  unto  thee  shall  the 
vow  be  performed  in  Jerusalem. 

2  Thou  that  hearest  the  pray- 
er :  unto  thee  shall  all  flesh 
come. 

3  My  misdeeds  prevail  against 
me  :  O  be  thou  merciful  unto 
our  sins. 

4  Blessed  is  the  man,  whom 
thou  choosest,  and  receivest  un- 
to thee  :  he  shall  dwell  in  thy 
court,  and  shall  be  satisfied  with 
the  pleasures  of  thy  house,  even 
of  thy  holy  temple. 

5  Thou  shalt  shew  us  wonder- 
ful things  in  thy  righteousness, 
O  God  of  our  salvation  :  thou 
that  art  the  hope  of  all  the  ends 
of  the  earth,  and  of  them  that 
remain  in  the  broad  sea. 

6  Who  in  his  strength  setteth 
fast  the  mountains  :  and  is  gird- 
ed about  with  power. 

7  Who  stilleth  the  raging  of  the 
sea  :  and  the  noise  of  his  waves, 
and  the  madness  of  the  people. 

8  They  also  that  dwell  in 
the  uttermost  parts  of  the  earth 
shall  be  afraid  at  thy  tokens  : 
thou  that  makest  the  outgoings 
of  the  morning  and  evening  to 
praise  thee. 

9  Thou  visitest  the  earth,  and 
blessest  it  :  thou  makest  it  very 
plenteous. 

10  The  river  of  God  is  full 
of  water  :  thou  preparest  their 
corn,  for  so  thou  providest  for 
the  earth. 

1 1  Thou  waterest  her  furrows, 
thou  sendest  rain  into  the  little 
valleys  thereof  :  thou  makest  it 
soft  with  the  drops  of  rain,  and 
blessest  the  increase  of  it. 

12  Thou  crownest  the  year 
with  thy  goodness  :  and  thy 
clouds  drop  fatness. 

13  They  shall  drop  upon  the 


Y  12  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  12. 


anialwch :    a'r    bryniau    a   ym- 
wregysant  â  hyfrydwch. 

13  Y  dolydd  a  wisgîr  â  defaid, 
a'r  dyfFrynoedd  a  orchuddir  âg 
ŷd ;  am  hynny  y  bloeddiant,  ac 
y  canant. 

Psal.  lxvi.    Jultlate  Deo. 

LLAWEN-FLOEDDIWCH 
i  Dduw,  yr  holl  ddaear. 

2  Datgenwch  ogoniant  ei 
Enw:  gwnewch  ei  foliant  yn 
ogoneddus. 

3  Dywedwch  wrth  Dduw, 
Mor  ofnadwy  wyt  yn  dy  weith- 
redoedd !  o  herwydd  maint  dy 
nerth,  y  cymmer  dy  elynion  ar- 
nynt  fod  yn  ddarostyngedig  i  ti. 

4  Yr  holl  ddaear  a'th  addolant 
di,  ac  a  ganant  i  ti ;  i'e,  canant 
i'th  Enw. 

5  Deuwch,  a  gwelwch  weith- 
redoedd  Duw:  ofnadwy  yw  yn 
ei  weithred  tu  ag  at  feibion  dyn- 
ion. 

6  Trôdd  efe  'r  môr  yn  syeh- 
dir:  aethant  trwy'r  afon  ar 
draed:  yna  y  llawenychasom 
ynddo. 

7  Efe  a  lywodraetha  trwy  ei 
gadernid  byth ;  ei  lygaid  a 
edrychant  ar  y  cenhedloedd : 
nac  ymddyrchafed  y  rhai  an- 
ufudd. 

8  O  bobloedd,  benditliiwch  ein 
Duw,  a  pherwch  glywed  llais 
ei  fawl  ef : 

9  Yr  hwn  sydd  yn  gosod  ein 
henaid  mewn  bywyd,  ac  ni  ad 
i'n  troed  lithro. 

10  Canys  profaist  ni,  O 
Dduw :  coethaist  ni,  fel  coethi 
arian. 

11  Dygaist  ni  i'r  rhwyd; 
gosodaist  wasgfa  ar  ein  llw'yn- 
au. 

12  Peraist  i  ddynion  farch- 
ogaeth  ar  ein  pennau;  aethom 
trwy'r  tân  a'r  dwfr :  a  thi  a'n 
dygaist  allan  i  le  diwall. 


dwellings  of  the  wilderness  : 
and  the  little  hills  shall  rejoice 
on  every  side. 

14  The  folds  shall  be  full  of 
sheep    :    the  valleys    also    shall 
stand   so  thick  with   corn,  that 
they  shall  laugh  and  sing. 
Psal.  lxvi.    Jubilate  Deo. 

OBe  joyful  in  God,  all  ye 
lands  :  sing  praises  unto 
the  honour  of  his  Name,  make 
his  praise  to  be  glorious. 

2  Say  unto  God,  O  how  won- 
derful art  thou  in  thy  works  : 
through  the  greatness  of  thy 
power  shall  thine  enemies  be 
found  liars  unto  thee. 

3  For  all  the  world  shall  wor- 
ship thee  :  sing  of  thee,  and 
praise  thy  Name. 

4  O  come  hither,  and  behold 
the  works  of  God  :  how  wonder- 
ful he  is  in  his  doing  toward 
the  children  of  men. 

5  He  turned  the  sea  into  dry 
land  :  so  that  they  went  through 
the  water  on  foot ;  there  did  we 
rejoice  thereof. 

6  He  ruleth  with  his  power 
for  ever;  his  eyes  behold  the 
people  :  and  such  as  will  not 
believe  shall  not  be  able  to  exalt 
themselves. 

7  O  praise  our  God,  ye  peo- 
ple :  and  make  the  voice  of  his 
praise  to  be  heard  ; 

8  Who  holdeth  our  soul  in 
life  :  and  sufFereth  not  our  feet 
to  slip. 

9  For  thou,  O  God,  hast  proved 
us  :  thou  also  hast  tried  us,  like 
as  silver  is  tried. 

10  Thou  broughtest  us  into 
the  snare  :  and  laidest  trouble 
upon  our  loins. 

11  Thou  sufferedst  men  to 
ride  over  our  heads  :  we  went 
through  fire  and  water,  and  thou 
broughtest  us  out  into  a  wealthy 
place. 


}'  12  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  12. 


13  Deuaf  i'th  dv  âg  offrym- 
mau  poeth :  talaf  it'  fy  addun- 
edau, 

14  Y  rhai  a  adroddodd  fy 
ngwefusau,  ac  a  ddywedodd  fy 
ngenau  vn  fy  nghyfyngder. 

15  Offrymmaf  it  boeth- 
offrymmau  breision,  yngbŷd  âg 
arogl-darth  byrddod ;  aberthaf 
ychen  a  bychod. 

16  Deuwch,  gwrandêwch,  y 
rhai  oil  a  ofnwch  Dduw;  a 
mynegaf  yr  hyn  a  wnaeth  efe 
i'm  benaid. 

17  Llefais  arno  â'ra  genau, 
ac  efe  a  ddyrcbafwyd  â'm  taf- 
od. 

18  Pe  edrychaswn  ar  anwir- 
edd  yn  fy  nghalon,  ni  wran- 
dawsai'r  Arglwydd. 

19  Duw  yn  dd'iau  a  glybu 
ac  a  wrandawodd  ar  lais  fy 
ngweddi. 

20  Bendigedig  fyddo  Duw,  yr 
hwn  ni  thrôdd  fy  ngweddi  oddi 
wrtho,  na'i  drugaredd  ef  oddi 
wrthyf  finnau. 

Psal.  lxvii.    Deus  misereatur. 

DUW  a  drugarbao  wrthym, 
ac   a'n  bendithio:    a   thy- 
wynned  ei  wyneb  arnom. 

2  Fel  yr  adwaener  dy  ffordd 
ar  y  ddaear,  a'th  iachawdwriaeth 
ym  mblith  yr  holl  genhedloedd. 

3  Molianned  y  bobl  di,  O 
Dduw;  molianned  yr  boll  bobl 
dydi. 

4  Llawenhâed  y  cenhedloedd, 
a  byddant  hyfryd:  canys  ti  a 
ferni'r  bobl  yn  uniawn,  ac  a 
lywodraethi'r  cenhedloedd  ar  y 
ddaear. 

5  Molianned  y  bobl  di,  O 
Dduw;  molianned  yr  holl  bobl 
dydi. 

6  Yna'r  ddaear  a  rydd  ei 
ffhvyth ;  a  Duw,  sef  ein  Duw 
ni,  a'n  bendithia. 

7  Duw  a'n  bendithia;  a  holl 


12  I  will  go  into  thine  house 
with  burnt-offerings  :  and  will 
pay  thee  my  vows,  which  I  pro- 
mised with  my  lips,  and  spake 
with  my  mouth,  when  I  was  in 
trouble. 

13  I  will  offer  unto  thee  fat 
burnt-sacrifices,  with  the  incense 
of  rams  :  I  will  offer  bullocks 
and  goats. 

14  O  come  hither,  and  heark- 
en, all  ye  that  fear  God  :  and  I 
will  tell  you  what  he  hath  done 
for  my  soul. 

15  I  called  unto  him  with  my 
mouth  :  and  gave  him  praises 
with  my  tongue. 

16  If  I  incline  unto  wicked- 
ness with  mine  heart :  the  Lord 
will  not  hear  me. 

17  But  God  hath  heard  me  : 
and  considered  the  voice  of  my 
prayer. 

18  Praised  be  God  who  hath 
not  cast  out  my  prayer  :  nor 
turned  his  mercy  from  me. 

PsaL  lxvii.    Dats  misereatur. 

GOD  be  merciful  unto  us, 
and  bless  us  :  and  shew  us 
the  light  of  his  countenance, 
and  be  merciful  unto  us ; 

2  That  thy  way  may  be  known 
upon  earth  :  thy  saving  health 
among  all  nations. 

3  Let  the  people  praise  thee, 
O  God  :  yea,  let  all  the  people 
praise  thee. 

4  O  let  the  nations  rejoice  and 
be  glad  :  for  thou  shalt  judge 
the  folk  righteously,  and  govern 
the  nations  upon  earth. 


5  Let  the  people  praise  thee, 
O  God  :  let  all  the  people  praise 


5  Let  the  people  praise  thee, 

thee. 

6  Then  shall  the  earth  bring 
forth  her  increase  :  and  God, 
even  our  own  God,  shall  give 
us  his  blessing. 

7  God  shall  bless  us  :  and  all 


T  13  Dydd. 


PSALMAÜ. 


Day  13. 


derfynau'r    ddaear    a'i    hofnant    the  ends  of  the  world  shall  fear 
ef.  him. 


Eorcol  2CUÌJÌIÍ. 
Psal.  lxviii.     Exurgat  Deus. 

CYFODED  Duw,  gwasgarer 
ei  elynion :  a  rTöed  ei  gasei- 
on  o'i  flaen  ef. 

2  Chweli  hwynt  fel  chwalu 
mŵg :  fel  y  tawdd  cwyr  wrth  y 
tân,  difether  y  rhai  annuwiol  o 
flaen  Duw. 

3  Ond  llawenycher  y  rhai 
cyfiawn,  a  gorfoleddant  ger  hron 
Duw;  a  byddant  hyfryd  o  la- 
wenydd. 

4  Cenwch  i  Dduw,  canmol- 
wch  ei  enw:  dyrchefwch  yr 
hwn  sydd  yn  marchogaeth  ar  y 
nefoedd,  a'i  Enw  yn  J  AH,  a 
gorfoleddwch  ger  ei  frcn  ef. 

5  Tad  yr  amddifaid  a  Barn- 
wr  y  gweddwon  yw  Duw  yn  ei 
breswylfa  sanctaidd. 

6  Duw  sydd  yn  gosod  yr  unig 
mewn  teulu;  yn  dwyn  allan  y 
rhai  a  rwymwyd  mewn  gefyn- 
nau ;  ond  y  rhai  cyndyn  a  bres- 
wyliant  gras-dir. 

7  Pan  aethost,  O  Dduw,  o  flaen 
dy  bobl,  pan  gerddaist  trwy'r 
anialwch ; 

8  Y  ddaear  a  grynodd,  a'r 
nefoedd  a  ddiferasant  o  flaen 
Duw :  Sinai  yntau  a  grynodd  o 
flaen  Duw,  set"  Duw  Israel. 

9  Dyhidlaist  wlaw  graslawn, 
O  Dduw,  ar  dy  etifeddiaeth :  ti 
a'i  gwrteithiaist  wedi  ei  blino. 

10  Dy  gynnulleidfa  di  sydd 
yn  trigo  ynddi:  yn  dy  ddaioni, 
O  Dduw,  yr  wyt  yn  darparu  i'r 
tlawd. 

11  Yr  Arglwydd  a  roddes  y 


Jttoming  draper. 

Psal.  lxviii.    Exurgat  Deus. 

LET  God  arise,  and  let  his 
enemies  be  scattered  :  let 
them  also  that  hate  him  flee  be- 
fore him. 

2  Like  as  the  smoke  vanish- 
eth,  so  shalt  thou  drive  them 
away  :  and  like  as  wax  melteth 
at  the  fire,  so  let  the  ungodly 
perish  at  the  presence  of  God. 

3  But  let  the  righteous  be 
glad  and  rejoice  before  God  : 
let  them  also  be  merry  and 
joyful. 

4  O  sing  unto  God,  and  sing 

Ì)raises  unto  his  Name  :  magnify 
lim  that  rideth  upon  the  hea- 
vens, as  it  were  upon  an  horse; 
praise  him  in  his  Name  JAH, 
and  rejoice  before  him. 

5  He  is  a  Father  of  the  father- 
less, and  defendeth  the  cause  of 
the  widows  :  even  God  in  his 
holy  habitation. 

6  He  is  the  God  that  maketh 
men  to  be  of  one  mind  in  an 
house,  and  bringeth  the  prisoners 
out  of  captivity  :  but  letteth  the 
runagates  continue  in  scarceness. 

7  O  God,  when  thou  wentest 
forth  before  the  people  :  when 
thou  wentest  through  the  wil- 
derness, 

8  The  earth  shook,  and  the 
heavens  dropped  at  the  presence 
of  God  :  even  as  Sinai  also  was 
moved  at  the  presence  of  God, 
who  is  the  God  of  Israel. 

9  Thou,  O  God,  sentest  a 
gracious  rain  upon  thine  inhe- 
ritance :  and  refreshedst  it  when 
it  was  weary. 

10  Thy  congregation  shall 
dwell  therein  :  for  thou,  O  God, 
hast  of  thy  goodness  prepared 
for  the  poor. 

11  The  Lord  gave  the  word  • 


YlZDydd.  PSALMAU. 

gair;  roawr  oedd  mintai  y  rhai 
a'i  pregethent. 

12  Brenhinoedd  byddinog  a 
fFoisant  ar  ffrwst:  a'r  hon  a 
drigodd  yn  tỳ  a  rannodd  yr 
yspail. 

13  Er  gorwedd  o  honoch  ym 
mysg  y  erochanau,  byddwch  fel 
esgyll  colommen  wedi  eu  gwisgo 
âg  arian,  a'i  hadenydd  àg  aiir 
melyn. 

14  Pan  wasgarodd  yr  Holl- 
alluog  frenhinoedd  ynddi,  yr 
oedd  hi  yn  wen  fel  eira  yn 
Salmon. 

15  Mynydd  Duw  sy  fel  myn- 
ydd  Basan  ;  yn  fynydd  cribog 
fel  mynydd  Basan. 

16  Paham  y  llemmwch,  chwi 
fynyddoedd  cribog  ?  dyma'r 
mynydd  a  chwennychodd  Duw 
ei  breswylio ;  'ie,  preswylia  'r 
Arglwydd  ynddo  byth. 

17  Cerbydau  Duw  ydynt  ug- 
ain  mil,  sef  miloedd  o  angyl- 
ion :  yr  Arglwydd  sydd  yn  eu 
plith  megis  yn  Sinai  yn  y  cys- 
segr. 

18  Dyrcbefaist  i'r  uch elder, 
caeth-gludaist  gaethiwed :  der- 
byniaist  roddion  i  ddynion;  ie, 
i'r  rhai  cyndyn  hefyd,  fel  y 
preswyhai'r  Arglwydd  Dduw  yn 
eu  plith. 

19  Bendigedig  fyddo'r  Ar- 
glwydd, yr  hwn  a'n  llwytha 
beunydd  à  daioni ;  sef  Duw 
ein  hiachawdwriaeth. 

20  Ein  Duw  ni  sy  Dduw 
iachawdwriaeth ;  ac  i'r  Ar- 
glwydd Dduw  y  perthyn  dîang- 
fàu  rhag  marwolaeth. 

21  Duw  yn  dd'iau  a  archolla 
ben  ei  elynion ;  a  choppa  wallt- 
og  yr  hwn  a  rodio  rhagddo  yn 
ei  gamweddau. 

22  Dywedodd  yr  Arglwydd, 
Dygaf  fy  mhobl  drachefn  o 
Basan,  dygaf  hwynt  drachefn  o 
ddyfnder  y  môr. 


Day  13. 


great  was   the  company  of  the 
preacbers. 

12  Kings  with  their  armies 
did  flee,  and  were  discomfited  : 
and  they  of  the  houshold  di- 
vided the  spoil. 

13  Though  ye  have  lien  a- 
mong  the  pots,  yet  shall  ye  be 
as  the  wings  of  a  dove  :  that  is 
covered  with  silver  wings,  and 
her  feathers  like  gold. 

14  When  the  Almighty  scat- 
tered kings  for  their  sake  :  then 
were  they  as  white  as  snow  in 
Salmon. 

15  As  the  hill  of  Basan,  so  is 
God's  hill :  even  an  high  hill,  as 
the  hill  of  Basan. 

16  Why  hop  ye  so,  ye  high 
hills?  this  is  God's  hill,  in  the 
which  it  pleaseth  him  to  dwell  : 
yea,  the  Lord  will  abide  in  it 
for  ever. 

17  The  chariots  of  God  are 
twenty  thousand,  even  thou- 
sands of  angels  :  and  the  Lord 
is  among  them,  as  in  the  holy 
place  of  Sinai. 

18  Thou  art  gone  up  on  high, 
thou  hast  led  captivity  captive, 
and  received  gifts  for  men  :  yea, 
even  for  thine  enemies,  that  the 
Lord  God  might  dwell  among 
them. 

19  Praised  be  the  Lord  dai- 
ly :  even  the  God  who  helpeth 
us,  and  poureth  his  benefits 
upon  us. 

20  He  is  our  God,  even  the 
God  of  whom  cometh  salvation  : 
God  is  the  Lord,  by  whom  we 
escape  death. 

21  God  shall  wound  the  head 
of  his  enemies  :  and  the  hairy 
scalp  of  such  a  one  as  goeth  on 
still  in  his  wickedness. 

22  The  Lord  hath  said,  I  will 
bring  my  people  again,  as  I  did 
from  Basan  :  mine  own  will  I 
bring  again,  as  I  did  sometime 
from  the  deep  of  the  sea. 


ris 


23  Fel  y  trocher  dy  droed 
yngwâed  dy  elynion,  a  thafod 
"dy  gŵn  yn  yr  unrhyw. 

24  Gwelsant  dy  fynediad,  O 
Dduw;  mynediad  fy  Nuw,  fy 
Mrenhin,  yn  y  cyssegr. 

25  Y  cantorion  a  aethanl  o'r 
blaen ;  a'r  cerddorion  ar  ol ;  yn 
eu  mysg  yr  oedd  y  llangcesau 
yn  canu  tynipanau. 

26  Bendithiwch  Dduw  yn  y 
cynnulleidfaoedd,  sef  yr  Ar- 
glwyddj  y  rhai  ydych  o  ffyn- 
non  Israel. 

27  Yno  y  mae  Benjamin 
fychan  â'u  llywydd,  tywysog- 
ion  Judah  â'u  cynnulleidfa ; 
tywysogion  Zabulon,  a  thywys- 
ogion  Naphthali. 

28  Dy  Dduw  a  orchymyn- 
odd  dy  nerth :  cadarnhâ,  O 
Dduw,  yr  hyn  a  wnaethost 
ynom  ni. 

29  Brenhinoedd  a  ddygant  i 
ti  anrheg  er  mwyn  dy  deml  yn 
Jerusalem. 

30  Cerydda  dyrfa'r  gwayw- 
ffyn,  cynnulleidfa  y  gwrdd- 
deirw,  gyd  â  lloi'r  bobl,  fel  y 
delont  yn  ostyngedig  â  darnau 
arian :  gwasgar  y  bobl  sy  dda 
ganddynt  ryfel. 

31  Pendefigion  a  ddeuant  o'r 
Aipht;  Ethiopia  a  estyn  ei 
dwylaw'n  brysur  at  Dduw. 

32  Teyrnasoedd  y  ddaear, 
cenwch  i  Dduw ;  canmolwch  yr 
Arglwydd : 

33  Yr  hwn  a  ferchyg  ar  nef 
y  nefoedd,  y  rhai  oedd  eriôed  : 
wele  efe  yn  anfon  ei  lef,  a  honno 
yn  lief  nerthol. 

34  Rhoddwch  i  Dduw  gadern- 
id:  ei  oruchelder  sydd  ar  Israel, 
a'i  nerth  yn  yr  wybrennau. 

35  Ofnadwy  wyt,  O  Dduw, 


PSALMAU.  Day  13. 

23  That  thy  foot  may  be  dipped 
in  the  blood  of  thine  enemies  : 
and  that  the  tongue  of  thy  dogs 
may  be  red  through  the  same. 

24  It  is  well  seen,  O  God, 
how  thou  goest  :  how  thou,  my 
God  and  King,  goest  in  the 
sanctuary. 

25  The  singers  go  before,  the 
minstrels  follow  after  :  in  the 
midst  are  the  damsels  playing 
with  the  timbrels. 

26  Give  thanks,  O  Israel, 
unto  God  the  Lord  in  the  con- 
gregations :  from  the  ground  of 
the  heart. 

27  There  is  little  Benjamin 
their  ruler,  and  the  princes  of 
Judah  their  counsel :  the  princes 
of  Zabulon,  and  the  princes  of 
Nephthali. 

28  Thy  God  hath  sent  forth 
strength  for  thee  :  stablish  the 
thing,  O  God,  that  thou  hast 
wrought  in  us, 

29  For  thy  temple's  sake  at 
Jerusalem  :  so  shall  kings  bring 
presents  unto  thee. 

30  When  the  company  of  the 
spear-men,  and  multitude  of  the 
mighty  are  scattered  abroad  a- 
mong  the  beasts  of  the  people, 
so  that  they  humbly  bring  pieces 
of  silver  :  and  when  he  hath 
scattered  the  people  that  delight 
in  war; 

31  Then  shall  the  princes 
come  out  of  Egypt  :  the  Dori- 
ans' land  shall  soon  stretch  out 
her  hands  unto  God. 

32  Sing  unto  God,  O  ye 
kingdoms  of  the  earth  :  O  sing 
praises  unto  the  Lord  ; 

33  Who  sitteth  in  the  heavens 
over  all  from  the  beginning  :  lo, 
he  doth  send  out  his  voice,  yea, 
and  that  a  mighty  voice. 

34  Ascribe  ye  the  power  to 
God  over  Israel  :  his  worship, 
and  strength  is  in  the  clouds. 

35  O  God,  wonderful  art  thou 


}'  13  Dydd. 


PSALMAU. 


o'th  gyssegr :  Duw  Israel  yw  efe 
sydd  yn  rhoddi  nerth  a  chad- 
ernid  i'r  bobl.  Bendigedig  fyddo 
Duw. 


^prpìjníjaüanol  ffiKtiflji. 

Psal.  lxix.    Salvum  mcfac. 

A  CHUB  fi,  O  Dduw;  canys 
y  dyfroedd  a  ddaethant  i 
mewn  hyd  at  fy  enaid. 

2  Soddais  mewn  torn  awin, 
lie  nid  oes  sefyllfa:  daethum  i 
ddyfnder  dyfroedd,  a'r  ffrwd  a 
lifodd  drosof. 

3  Blinais  yn  llefain,  sychodd 
fy  ngheg :  pallodd  fy  llygaid, 
tra'r  ydwyf  yn  disgwyl  with  fy 
Nuw. 

4  Amlach  nâ  gwallt  fy  mhen 
yw  y  rhai  a'ra  casânt  heb  achos  : 
cedyrn  yw  fy  ngelynion  d'iachos, 
y  rhai  a'm  difethent  :  yna  y 
telais  yr  hyn  ni  chymmerais. 

5  O  Dduw,  ti  a  adwaenost  fy 
ynfydrwydd  ;  ac  nid  yw  fy 
nghamweddau  guddiedig  rhag- 
ot. 

6  Na  chywilyddier  o'm  pleg- 
id  i  y  rhai  a  obeithiant  ynot  ti, 
Arglwydd  Dduw  y  lluoedd .  na 
waradwydder  o'm  plea^d  i  y 
rhai  a'th  geisiant  di,  O  Dduw 
Israel. 

7  Canys  er  dy  fwyn  di  y 
dygais  warthrudd,  ac  y  tôdd 
cywilydd  fy  wyneb. 

8  Aethum  yn  ddi'eithr  i'm 
brodyr,  ac  fel  estron  gan  blant 
fy  mam. 

f)  Canys  zel  dy  dỳ  a'm  hys- 
odd ;  a  gwaradwydtliad  y  rhai 
a'th  waradwyddent  di  a  syrth- 
iodd  arnaf  fi. 

10  Pan  wylais,  gan  gystuddio 
fy  enaid  âg  ympryd,  bu  hynny 
yn  waradwydd  i  mi. 

11  Gwisgais  hefyd  sachliain; 
ac  aethum  yn  ddiareb  iddynt. 

12  Yn  fy  erbyn  y  chwedleuai'r 
rhai  a  eisteddent  yn  y  porth; 


in  thy  holy  places  : 
God  of  Israel ;  he 
strength  and  power 
people ;  blessed  be  God. 


Day  13. 

even  the 
will  give 
unto    his 


"Ebcrimg  ^raucr. 
Psal.  lxix.    Salvum  ?nefac. 

SAVE  me,  O  God  :  for  the  wa- 
ters are  come  in,  even  unto 
my  soul. 

2  I  stick  fast  in  the  deep  mire, 
where  no  ground  is  :  I  am  come 
into  deep  waters,  so  that  the 
floods  run  over  me. 

3  I  am  weary  of  crying;  my 
throat  is  dry  :  my  sight  faileth 
me  for  waiting  so  long  upon  my 
God. 

4  They  that  hate  me  without 
a  cause  are  more  than  the  hairs 
of  my  head  :  they  that  are  mine 
enemies,  and  would  destroy  me 
guiltless,  are  mighty. 

5  I  paid  them  the  things  that 
I  never  took  :  God,  thou  know- 
est  my  simpleness,  and  my  faults 
are  not  hid  from  thee. 

6  Let  not  them  that  trust  in 
thee,  O  Lord  God  of  hosts,  be 
ashamed  for  my  cause  :  let  not 
those  that  seek  thee  be  con- 
founded through  me,  O  Lord 
God  of  Israel. 

7  And  why?  for  thy  sake 
have  I  suffered  reproof  :  shame 
hath  covered  my  face. 

8  I  am  become  a  stranger  un- 
to my  brethren  :  even  an  alien 
unto  my  mother's  children. 

9  For  the  zeal  of  thine  house 
hath  even  eaten  me  :  and  the 
rebukes  of  them  that  rebuked 
thee  are  fallen  upon  me. 

10  I  wept,  and  chastened  my- 
self with  fasting  :  and  that  was 
turned  to  my  reproof. 

11  I  put  on  sackcloth  also  : 
and  they  jested  upon  me. 

12  They  that  sit  in  the  gate 
speak    against   me    :    and    the 


Y 13  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  13. 


ac  i'r  meddwon  yr  oeddwn  yn 
wawd. 

13  Ond  myfi,  fy  ngweddi  sydd 
attat  ti,  O  Arglwydd,  mewn  ara- 
ser  cymmeradwy  :  O  Dduw, 
yn  lli'osowgrwydd  dy  drugaredd 
gwrando  fi,  yngwirionedd  dy 
iachawdwriaetn. 

14  Gwared  fi  o'r  dom,  ac  na 
soddwyf :  gwareder  fi  oddi  wrtli 
fy  nghaseion,  ac  o'r  dyfroedd 
dyfnion. 

15  Na  lifed  y  ffrwd  ddwfr 
drosof,  ac  na  lyngced  y  dyfnder 
fi;  na  chaued  y  pydevv  chwaith 
ei  safn  arnaf. 

16  Clyw  fi,  Arglwydd;  canys 
da  yw  dy  drugaredd :  yn  ol 
lli'aws  dy  dosturiaethau  edrych 
arnaf. 

17  Ac  na  chuddia  dy  wyneb 
oddi  wrth  dy  was  ;  canys  y  mae 
cyfyngder  arnaf:  brysia,  gwran- 
do fi. 

18  Nesâ  at  fy  enaid,  a  gwared 
ef :  achub  fi  o  herwydd  fy  ngel- 
ynion. 

19  Ti  a  adwaenost  fy  ngwarth- 
rudd,  a' in  cywilydd,  a'm  gwar- 
adwydd :  fy  holl  elynion  ydynt 
ger  dy  fron  di. 

20  Gwarthrudd  a  dorrodd  fy 
ngbalon ;  yr  ydwyf  mewn  gofid: 
a  disgwyliais  am  rai  i  dosturio 
wrthyf,  ac  nid  oedd  neb ;  ac 
am  gysurwŷr,  ac  ni  chefais 
neb. 

21  Rhoddasant  hefyd  fustl  yn 
fy  mwyd,  ac  a'm  diodasant  yn 
fy  syched  â  finegr. 

22  Bydded  eu  bwrdd  yn  fagl 
ger  eu  bron,  a'u  llwyddiant  yn 
dramgwydd. 

23  Tywyller  eu  llygaid,  fel  na 
welont ;  a  gwna  i'w  llwynau 
grynu  bob  amser. 

24.  Tywallt  dy  ddig  arnynt; 
a  chyrhaedded  llidiowgrwyuu  dy 
ddigofaint  hwynt. 


drunkards    make    songs    upon 
me. 

13  But,  Lord,  I  make  my 
prayer  unto  thee  :  in  an  ac- 
ceptable time. 

14  Hear  me,  O  God,  in  the 
multitude  of  thy  mercy  :  even  in 
the  truth  of  thy  salvation. 

15  Take  me  out  of  the  mire, 
that  I  sink  not  :  O  let  me  be  de- 
livered from  them  that  hate  me, 
and  out  of  the  deep  waters. 

16  Let  not  the  water-flood 
drown  me,  neither  let  the  deep 
swallow  me  up  :  and  let  not  the 
pit  shut  her  mouth  upon  me. 

17  Hear  me,  O  Lord,  for  thy 
loving-kindness  is  comfortable  : 
turn  thee  unto  me  according  to 
the  multitude  of  thy  mercies. 

18  And  hide  not  thy  face 
from  thy  servant,  for  I  am  in 
trouble  :  O  haste  thee,  and  hear 
me. 

19  Draw  nigh  unto  my  soul, 
and  save  it  :  O  deliver  me,  be- 
cause of  mine  enemies. 

20  Thou  hast  known  my  re- 
proof, my  shame,  and  my  dis- 
honour :  mine  adversaries  are 
all  in  thy  sight. 

21  Thy  rebuke  hath  broken 
my  heart;  I  am  full  of  heavi- 
ness :  I  looked  for  some  to  have 
pity  on  me,  but  there  was  no 
man,  neither  found  I  any  to 
comfort  me. 

22  They  gave  me  gall  to  eat : 
and  when  I  was  thirsty  they 
gave  me  vinegar  to  drink. 

23  Let  their  table  be  made  a 
snare  to  take  themselves  withal  : 
and  let  the  things  that  should 
have  been  for  their  wealth  be 
unto  them  an  occasion  of  falling. 

24  Let  their  eyes  be  blinded, 
that  they  see  not  :  and  ever  bow 
thou  down  their  backs. 

25  Pour  out  thine  indignation 
upon  them  :  and  let  thy  wrath- 
ful displeasure  take  hold  of  them. 


Y  13  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  13. 


25  Bydded  eu  preswylfod  yn 
anghyfannedd ;  ac  na  fydded  a 
drigo  yn  eu  pebyll. 

26  Canys  erlidiasant  yr  hwn  a 
darawsit  ti ;  ac  am  ofid  y  rhai 
a  archollaist  ti,  y  chwedleuant. 

27  Dod  di  anwiredd  at  eu 
hanwiredd  hwynt;  ac  na  ddel- 
ont  i'th  gyfiawnder  di. 

28  Dilëer  hwynt  o  lyfr  y  rhai 
bvw:  ac  na  ysgrifener  hwynt 
gyd  â  'r  rhai  cyfiawn. 

29  Minnau,  truan  a  gofidus 
ydwyf:  dy  iachawdwriaeth  di, 
O  Dduw,  a'm  dyrchafo. 

30  Moliannaf  Enw  Duw  ar 
gàn,  a  mawrygaf  ef  mewn 
mawl. 

31  A  hyn  fydd  well  gan  yr 
Arglwydd  nag  ÿch  neu  fustach 
corniog,  carnol. 

32  Y  trueiniaid  a  lawenych- 
ant  pan  welant  hyn  :  eich  calon 
chwithau,  y  rhai  a  geisiwch 
Dduw,  a  fydd  byw. 

33  Canys  gwrendy'r  Arglwydd 
ar  dlodion,  ac  ni  ddi'ystyra  efe 
ei  garcharorion. 

34  Nefoedd  a  daear,  y  môr, 
a'r  hyn  oil  a  ymlusgo  ynddo, 
molant  ef. 

35  Canys  Duw  a  achub  Si'on, 
ac  a  adeilada  ddinasoedd  Ju- 
dah  ;  fel  y  trigont  yno,  ac  y 
meddiannont  hi. 

36  A  hiliogaeth  ei  weision  a'i 
meddiannant  hi :  a'r  rhai  a 
hoffant  ei  Enw  ef,  a  breswyliant 
ynddi. 

.  Psal.  Ixx.    Dens  in  adjutorium. 

ODduw,  prysura  i'm  gwared- 
u;    brysia,  Arglwydd,  i'm 
cymmortb. 

2  Cywilyddier  a  gwarthrudd- 
er  y  rhai  a  geisiant  fy  enaid : 
tròer  yn  eu  hoi  a  gwaradwydder 
y  rhai  a  ewyllysiant  ddrwg  i 
mi. 

3  Dattröer  yn  lie  gwobr  am 


26  Let  their  habitation  be 
void  :  and  no  man  to  dwell  in 
their  tents. 

27  For  they  persecute  him 
whom  thou  hast  smitten  :  and 
they  talk  how  they  may  vex 
them  whom  thou  hast  wounded. 

28  Let  them  fall  from  one 
wickedness  to  another  :  and  not 
come  into  thy  righteousness. 

29  Let  them  be  wiped  out  of 
the  book  of  the  living  :  and  not 
be  written  among  the  righteous. 

30  As  for  me,  when  I  am  poor 
and  in  heaviness  :  thy  help,  O 
God,  shall  lift  me  up. 

31  I  will  praise  the  Name  of 
God  with  a  song  :  and  magnify 
it  with  thanksgiving. 

32  This  also  shall  please  the 
Lord  :  better  than  a  bullock  that 
hath  horns  and  hoofs. 

33  The  humble  shall  consi- 
der this,  and  be  glad  :  seek  ye 
after  God,  and  your  soul  shall 
live. 

34  For  the  Lord  heareth  the 
poor  :  and  despiseth  not  his 
prisoners. 

35  Let  heaven  and  earth  praise 
him  :  the  sea,  and  all  that  raov- 
eth  therein. 

36  For  God  will  save  Sion, 
and  build  the  cities  of  Judah  : 
that  men  may  dwell  there,  and 
have  it  in  possession. 

37  The  posterity  also  of  his 
servants  shall  inherit  it  :  and 
they  that  love  his  Name  shall 
dwell  therein. 

Psal.  Ixx.    Deus  in  adjutorium. 

HASTE  thee,  O  God,  to  de- 
liver me  :  make  haste  to 
help  me,  O  Lord. 

2  Let  them  be  ashamed  and 
confounded  that  seek  after  my 
soul  :  let  them  be  turned  back- 
ward and  put  to  confusion  that 
wish  me  evil. 

3  Let  them  for  their  reward 


YUDydd. 


PSALMAU. 


Bay  14. 


eu  cywîlyddj  y  rhai  a  ddywed- 
ant,  Ha,  ha. 

4  Llawenyched,  a  gorfoledded 
ynot  ti  y  rhai  oil  a'th  geisiant; 
a  dyweded  y  rhai  a  garant 
dy  iachawdwriaeth  yn  wasted, 
Mawryger  Duw. 

5  Minnau  ydwyf  dlawd  ac 
anghenus;  O  Dduw,  brysia  at- 
taf:  fy  nghymmorth  a'm  gwar- 
edydd  ydwyt  ti,  O  Arglwydd  ; 
na  hir  drig. 


ì3orcol  SKeWli. 
Psal.  lxxi.    In  te,  Domine,  speravi. 

YNOT   ti,  O  Arglwydd,  y 
gobeithiais ;    na'ra   cywil- 
yddier  byth. 

2  Achub  fi,  a  gwared  fi  yn  dy 
gyfiawnder :  gostwng  dy  glust 
attaf,  ac  achub  fi. 

3  Bydd  i  mi  yn  drigfa  gadarn, 
i  ddyfod  iddi  bob  amser :  gor- 
chymynaist  fy  achub  ;  canys 
ti  yw  fy  nghraig  a'm  hamddi- 
ffynfa. 

4  Gwared  fi,  O  fy  Nuw,  o 
law'r  annuwiol :  o  law'r  anghyf- 
ion  a'r  traws. 

5  Canys  ti  yw  fy  ngobaith,  O 
Arglwydd  Dduw;  fy  ymddiried 
o'm  hieuengctid. 

6  Wrthyt  ti  y'm  cynhaliwyd 
o'r  bru ;  ti  a'm  tynnaist  o  groth 
fy  mam  :  fy  mawl  fydd  yn 
wastad  am  danat  ti. 

7  Oeddwn  i  lawer  megis  yn 
rhyfeddod  :  eithr  tydi  yw  fy 
nghadarn  noddfa. 

8  Llanwer  fy  ngenau  a'th 
foliant,  ac  à'th  ogoniant  beu- 
nydd. 

9  Na  fwrw  fi  ymaith  yn  am- 
ser henaint :  na  wrthod  fi  pan 
ballo  fy  nerth. 

10  Canys  fy  ngelynion  sydd 
yn   dywedyd   i'm   herbyn ;    a'r 


be  soon  brought  to  shame  :  that 
cry  over  me,  There,  there. 

4  But  let  all  those  that  seek 
thee  be  joyful  and  glad  in  thee  : 
and  let  all  such  as  delight  in  thy 
salvation  say  alway,  The  Lord 
be  praised. 

5  As  for  me,  I  am  poor  and 
in  misery  :  haste  thee  unto  me, 
O  God. 

6  Thou  art  my  helper,  and 
my  redeemer  :  O  Lord,  make 
no  long  tarrying. 


Jttommg  iPragcr. 

Psal.  lxxi.    In  te,  Donrine,  speravi. 

IN  thee,  O  Lord,  have  I  put 
my  trust,  let  me  never  be 
put  to  confusion  :  but  rid  me, 
and  deliver  me,  in  thy  righte- 
ousness; incline  thine  ear  unto 
me,  and  save  me. 

2  Be  thou  my  strong  hold, 
wheieunto  I  may  alway  resort  : 
thou  hast  promised  to  help  me, 
for  thou  art  my  house  of  de- 
fence, and  my  castle. 

3  Deliver  me,  O  my  God,  out 
of  the  hand  of  the  ungodly  :  out 
of  the  hand  of  the  unrighteous 
and  cruel  man. 

4  For  thou,  O  Lord  God,  art 
the  thing  that  I  long  for :  thou  art 
my  hope,  even  from  my  youth. 

5  Through  thee  have  I  been 
holden  up  ever  since  I  was  born  : 
thou  art  he  that  took  me  out  of 
my  mother's  womb;  my  praise 
shall  be  always  of  thee. 

6  I  am  become  as  it  were  a 
monster  unto  many  :  but  my 
sure  trust  is  in  thee. 

7  O  let  my  mouth  be  filled 
with  thy  praise  :  that  I  may 
sing  of  thy  glory  and  honour  all 
the  day  long. 

8  Cast  me  not  away  in  the 
time  of  age  :  forsake  me  not 
when  my  strength  faileth  me. 

9  For  mine  enemies  speak 
against  me,  and   they  that  by 


Y  14  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  1  4. 


rhai  a  ddisgwyliant  am  fy  enaid 
a  gyd-ymgynghorant, 

11  Gan  ddywedyd,  Duw  a'i 
gwrthododd  ef :  erlidiwch  a  del- 
iwch  ef;  canys  nid  oes  gwar- 
edydd. 

12  O  Dduw,  na  fydd  bell 
oddi  wrthyf :  fy  Nuw,  brysia  i'm 
cymmortti. 

13  Cywilyddier  a  difether  y 
rhai  a  wrthwynebant  fy  enaid  : 
â  gwarth  ac  â  gwaradwydd  y 
gorchuddier  y  rhai  a  geisiant 
ddrwg  i  mi. 

14  Minnau  a  obeithiaf  yn 
wastad,  ac  a'th  foliannaf  di  fwy- 
fwy. 

15  Fy  ngenau  a  fynega  dy 
gyfiawnder  a'th  iachawdwriaeth 
beunydd :  canys  ni  wn  rifedi 
arnynt. 

16  Ynghadernid  yr  Arglwydd 
Dduw  y  cerddaf :  dy  gyfiawnder 
di  yn  unig  a  gofiaf  fi. 

17  O'm  hieuengctid  y'm  dysg- 
aist,  O  Dduw:  hyd  yn  hyn 
y  mynegais  dy  ryfeddodau. 

18  Na  wrthod  fi  chwaith,  O 
Dduw,  mewn  henaint  a  phen- 
llwydni ;  hyd  oni  fynegwyf  dy 
nerth  i'r  genhedlaeth  hon,  a'th 
gadernid  i  bob  un  a  ddelo. 

19  Dy  gyfiawnder  hefyd,  O 
Dduw,  sydd  uchel,  yr  hwn  a 
wnaethost  bethau  mawrion:  pwy, 
O  Dduw,  sy  debyg  i  ti  ? 

20  Ti,  yr  hwn  a  wnaethost  i 
mi  weled  ami  a  blin  gystuddiau, 
a'm  bywhâi  drachefn,  ac  a'm 
cyfodi  drachefn  o  orddyfnder  y 
ddaear. 

21  Amlhâi  fy  mawredd,  ac 
a'm  cysuri  oddi  amgylch. 


22  Minnau   a'th   foliannaf  ar 
offeryn  nabl,  sef  dy  wirionedd. 


wait  for  my  soul  take  their 
counsel  together,  saying  :  God 
hath  forsaken  him  ;  persecute 
him,  and  take  him,  for  there  is 
none  to  deliver  him. 

10  Go  not  far  from  me,  O 
God  :  my  God,  haste  thee  to 
help  me. 

11  Let  them  be  confounded 
and  perish  that  are  against  mv 
soul  :  let  them  be  covered  witn 
shame  and  dishonour  that  seek 
to  do  me  evil. 

12  As  for  me,  I  will  patiently 
abide  alway  :  and  will  praise 
thee  more  and  more. 

13  My  mouth  shall  daily 
speak  of  thy  righteousness  and 
salvation  :  for  I  know  no  end 
thereof. 

14  I  will  go  forth  in  the 
strength  of  the  Lord  God  :  and 
will  make  mention  of  thy  right- 
eousness only. 

15  Thou,  O  God,  hast  taught 
me  from  my  youth  up  until 
now  :  therefore  will  I  tell  of  thy 
wondrous  works. 

16  Forsake  me  not,  O  God,  in 
mine  old  age,  when  I  am  gray- 
headed  :  until  I  have  shewed 
thy  strength  unto  this  genera- 
tion, and  thy  power  to  all  them 
that  are  yet  "for  to  come. 

1 7  Thy  righteousness,  O  God, 
is  very  high  :  and  great  things 
are  they  that  thou  hast  done;  O 
God,  who  is  like  unto  thee? 

18  O  what  great  troubles  and 
adversities  hast  thou  shewed 
me  !  and  yet  didst  thou  turn  and 
refresh  me  :  yea,  and  broughtest 
me  from  the  deep  of  the  earth 
again. 

19  Thou  hast  brought  me  to 
great  honour  :  and  comforted 
me  on  every  side. 

20  Therefore  will  I  praise  thee 

and    thy   faithfulness,    O    God, 

playing  upon  an  instrument  of 

F  f 


Y  14  Dijdd. 


PSALMAU. 


Day  14. 


O  fy  Nuw:   canaf  it'  â'r  delyn, 
O  Sanct  Israel. 

23  Fy  ngwefusau  a  fyddant 
hyfryd  pan  ganwyf  i  ti ;  a'm 
henaid,  yr  hwn  a  waredaist. 

24  Fy  nhafod  hefyd  a  draetha 
dy  gyfiawnder  beunydd:  o  her- 
wydd  cywilyddiwyd  a  gwarad- 
wyddwyd  y  rhai  a  geisiant  niw- 
eid  i  mi. 

PsaL  lxxii.    Dew,  judicium. 

ODduw,  dod  i'r  Brenhin  dy 
farnedigaethau,  ac  i  fab  y 
Brenhin  dy  gyfiawnder. 

2  Efe  a  farn  dy  bobl  mewn 
cyfiawnder,  a'th  drueiniaid  â 
barn. 

3  Y  mynyddoedd  a  ddygant 
heddwch  i'r  bobl,  a'r  bryniau, 
trwy  gyfiawnder. 

4  Efe  a  farn  drueiniaid  y 
bobl,  efe  a  achub  feibion  yr 
anghenus,  ac  a  ddryllia'r  gor- 
thrymmydd. 

5  Tra  fyddo  haul  a  lleuad 
y'th  ofnant,  yn  oes  oesoedd. 

6  Efe  a  ddisgyn  fel  gvvlaw  ar 
gnu  gwlan  ;  fel  cawodydd  yn 
dyf'rhâu'r  ddaear. 

7  Yn  ei  ddyddiau  ef  y  blodeu- 
a'r  cyfiawn ;  ac  amlder  o  hedd- 
wch fydd  tra  fyddo  lleuad. 

8  Ac  efe  a  lywodraetha  o  for 
hyd  for,  ac  o'r  ai'on  hyd  derfyn- 
auy  ddaear. 

9  O'i  flaen  ef  yr  ymgrymma 
trigolion  yr  anialwch  :  a'i  elyn- 
ion  a  lyfant  y  llwch. 

10  Brenhinoedd  Tarsis  a'r 
ynysoedd  a  dalant  anrheg  : 
brenhinoedd  Sheba  a  Seba  a 
ddygant  rodd. 

11  Ië,  'r  holl  frenhinoedd  a 
ymgrymmant  iddo :  yr  holl  gen- 
hedloedd  a'i  gwasanaethant  ef. 

12  Canys  efe  a  wared  yr  ang- 


musick  :  unto  thee  will  I  sing 
upon  the  harp,  O  thou  Holy 
One  of  Israel. 

21  My  lips  will  be  fain  when 
I  sing  unto  thee :  and  so  will  my 
soul  whom  thou  hast  delivered. 

22  My  tongue  also  shall  talk 
of  thy  righteousness  all  the  day 
long  :  for  they  are  confounded 
and  brought  unto  shame  that 
seek  to  do  me  evil. 

Psal.  lxxii.    Deus,  judicium. 

GIVE  the  King  thy  judge- 
ments, O  God  :  and  thy 
righteousness  unto  the  King's 
son. 

2  Then  shall  he  judge  thy 
people  according  unto  right  : 
and  defend  the  poor. 

3  The  mountains  also  shall 
bring  peace  :  and  the  little  hills 
righteousness  unto  the  people. 

4  He  shall  keep  the  simple 
folk  by  their  right  :  defend  the 
children  of  the  poor,  and  punish 
the  wrong  doer. 

5  They  shall  fear  thee,  as  long 
as  the  sun  and  moon  endureth  : 
from  one  generation  to  another. 

6  He  shall  come  down  like  the 
rain  into  a  fleece  of  wool  :  even 
as  the  drops  that  water  the  earth. 

7  In  his  time  shall  the  right- 
eous flourish  :  yea,  and  abun- 
dance of  peace,  so  long  as  the 
moon  endureth. 

8  His  dominion  shall  be  also 
from  the  one  sea  to  the  other  : 
and  from  the  flood  unto  the 
world's  end. 

9  They  that  dwell  in  the  wil- 
derness shall  kneel  before  him  : 
his  enemies  shall  lick  the  dust. 

10  The  kings  of  Tharsis  and 
of  the  isles  shall  give  presents  : 
the  kings  of  Arabia  and  Saba 
shall  bring  gifts. 

11  All  kings  shall  fall  down 
before  him  :  all  nations  shall  do 
him  service. 

12  For  he   shall   deliver  the 


Y  14  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  14, 


henog  pan  waeddo :  y  truan 
hefyd,  a'r  hwn  ni  byddo  cyn- 
northwywr  iddo. 

13  Efe  a  arbed  y  tlawd  a'r 
rlieidus,  ac  a  achub  eneidiau'r 
rhai  anghenus. 

14  Efe  a  wared  eu  henaid 
oddi  wrth  dwyll  a  thrawsder  :  a 
gwerthfawr  fydd  eu  gwaed  yn 
ei  olwg  ef. 

15  Byvv  hefyd  fydd  efe,  a 
rhoddir  iddo  o  aur  Seba  : 
gweddiant  hefyd  drosto  ef  yn 
wastad :  beunydd  y  clodforir 
ef. 

16  Bydd  dyrnaid  o  ŷd  ar  y 
ddaear  ym  mhen  y  mynydd- 
oedd  :  ei  ffrwyth  a  ysgwyd  fel 
Libanus ;  a  phobl  y  ddinas  a 
flodeuant  fel  gwellt  y  ddaear. 

17  Ei  Enw  fydd  yn  dragy- 
wydd :  ei  Enw  a  bery  tra  fyddo 
haul;  ac  ymfendithiant  ynddo: 
yr  holl  genhedloedd  a'i  galwant 
yn  wỳnfydedig. 

18  Bendigedig  fyddo'r  Ar- 
glwydd  Dduw,  Duw  Israel,  yr 
hwn  yn  unig  sydd  yn  gwneuth- 
ur  rhyfeddodau. 

19  Bendigedig  hefyd  fyddo  ei 
Enw  gogoneddus  ef  yn  dragy- 
wydd ;  a'r  holl  ddaear  a  lanwer 
o'i  ogoniant.    Amen,  ac  Amen. 

^rgìmfjaümol  eSclfDí. 
Psal.  lxxiii.    Quam  bonus  Israel! 

YN    dd'iau    da    yw    Duw   i 
Israel;    sef  i'r  rhai  glân 
o  galon. 

2  Minnau,  braidd  na  lithrodd 
fy  nhraed  :  prin  na  thripiodd  fy 
ngherddediad. 

3  Canys  cenfigennais  wrth  y 
rhai  ynfyd,  pan  welais  lwydd- 
iant  y  rhai  annuwiol. 

4  Canys  nid  oes  rwymau 
yn  eu  marwolaeth;  a'u  cryfder 
sydd  heini. 

5  Nid  ydynt  mewn  blinder  fel 


poor  when  he  crieth  :  the  needy 
also,  and  him  that  hath  no 
helper. 

13  He  shall  be  favourable  to 
the  simple  and  needy  :  and  shall 
preserve  the  souls  of  the  poor. 

14  He  shall  deliver  their  souls 
from  falshood  and  wrong  :  and 
dear  shall  their  blood  be  in  his 
sight. 

15  He  shall  live,  and  unto 
him  shall  be  given  of  the  gold 
of  Arabia  :  prayer  shall  be  made 
ever  unto  him,  and  daily  shall 
he  be  praised. 

16  There  shall  be  an  heap  of 
corn  in  the  earth,  high  upon  the 
hills  :  his  fruit  shall  shake  like 
Libanus,  and  shall  be  green  in 
the  city  like  grass  upon  the  earth. 

17  His  Name  shall  endure  for 
ever;  his  Name  shall  remain 
under  the  sun  among  the  poste- 
rities :  which  shall  be  blessed 
through  him ;  and  all  the  hea- 
then shall  praise  him. 

18  Blessed  be  the  Lord  God, 
even  the  God  of  Israel  :  which 
only  doeth  wondrous  things ; 

19  And  blessed  be  the  Name 
of  his  Majesty  for  ever  :  and  all 
the  earth  shall  be  filled  with  his 
Majesty.   Amen,  Amen. 


Ibcníng  ^ragcr. 

Psal.  lxxiii.    Quam  bonus  Israel ! 

TRULY  God  is  loving  unto 
Israel  :  even  unto  such  as 
are  of  a  clean  heart. 

2  Nevertheless,  my  feet  were 
almost  gone  :  my  treadings  had 
well-nigh  slipt. 

3  And  why  ?  I  was  grieved 
at  the  wicked  :  I  do  also  see  the 
ungodly  in  such  prosperity. 

4  For  they  are  in  no  peril 
of  death  :  but  are  lusty  and 
strong. 

5  They  come  in  no   misfor- 

Ff2 


Y  14  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  14. 


dynion  eraill ;  ac  ni  ddialeddir 
arnynt  hwy  gyd  â  dynion  eraill. 

6  Am  hynny  y  cadwynodd 
balchder  hwynt,  ac  y  gwisg 
trawsder  am  danynt  fel  dilledyn. 

7  Eu  llygaid  a  saif  allan  gan 
frasder  :  aethant  dros  feddwl 
calon  o  gyfoeth. 

8  Y  maent  wedi  llygru, 
yn  chwedleua'n  ddrygionus  am 
drawsder  ;  yn  dywedyd  yn 
uchel. 

9  Gosodasant  eu  genau  yn 
erbyn  y  nefoedd  :  a'u  tafod  a 
gerdd  trwy'r  ddaear. 

10  Am  hynny  y  dychwel  ei 
bobl  ef  yma  ;  ac  y  gwesgir  idd- 
ynt  ddwfr  ph'iol  lawn. 

11  Dywedant  hefyd,  Pa  fodd 
y  gŵyr  Duw  ?  a  oes  gwybodaeth 
gan  y  Goruchaf  ? 

12  Wele,  dyma  y  rhai  annuw- 
iol,  a'r  rhai  sy  lwyddiannus 
yn  y  byd,  ac  a  amlhasant  olud. 

13  U'iau  mai  yn  ofer  y  glan- 
heais  fy  nghalon,  ac  y  golch- 
ais  fy  nwylaw  mewn  diniweid- 
rwydd. 

14  Canys  ar  hyd  y  dydd 
y'm  maeddwyd ;  fy  ngherydd 
a  ddeuai  bob  bore. 

15  Os  dywedwn,  Mynegaf  fel 
hyn  ;  wele,  â  chenhedlaeth  dy 
blant  di  y  gwnawn  gam. 

16  Pan  amcenais  wybod  hyn, 
blin  oedd  hynny  yn  fy  ngolwg 

17  Hyd  onid  aethum  i  gyssegr 
Duw :  yna  y  deallais  eu  diwedd 
hwynt. 

18  Dì'au  osod  o  honot  hwynt 
mewn  llithrigfa,  a  chwympo  o 
bonot  hwynt  i  ddinystr. 

19  Mor  ddisymmwth  yr  aeth- 
ant yn  anghyfannedd  !  pallas- 
ant,  a  darfuant  gan  ofn. 

20  Fel  breuddwyd  with  ddi- 
huno   un  ;    felly,  O  Arglwydd, 


tune  like  other  folk  :  neither  are 
they  plagued  like  other  men. 

6  And  this  is  the  cause  that 
they  are  so  holden  with  pride  : 
and  overwhelmed  with  cruelty. 

7  Their  eyes  swell  with  fat- 
ness :  and  they  do  even  what 
they  lust. 

8  They  corrupt  other,  and 
speak  of  wicked  blasphemy  : 
their  talking  is  against  the  most 
High. 

9  For  they  stretch  forth  their 
mouth  unto  the  heaven  :  anil 
their  tongue  goeth  through  the 
world. 

10  Therefore  fall  the  people 
unto  them  :  and  thereout  suck 
they  no  small  advantage. 

1 1  Tush,  say  they,  how  should 
God  perceive  it :  is  there  know- 
ledge in  the  most  High? 

12  Lo,  these  are  the  ungod- 
ly, these  prosper  in  the  world, 
and  these  have  riches  in  posses- 
sion :  and  I  said,  Then  have 
I  cleansed  my  heart  in  vain, 
and  washed  mine  hands  in  in- 
nocency. 

13  All  the  day  long  have  I 
been  punished  :  and  chastened 
every  morning. 

14  Yea,  and  I  had  almost  said 
even  as  they  :  but  lo,  then  I 
should  have  condemned  the  ge- 
neration of  thy  children. 

15  Then  thought  I  to  under- 
stand this  :  but  it  was  too  hard 
for  me, 

16  Until  I  went  into  the  sanc- 
tuary of  God  :  then  understood 
I  the  end  of  these  men  ; 

17  Namely,  how  thou  dost  set 
them  in  slippery  places  :  and 
castest  them  down,  and  destroy- 
est  them. 

18  Oh,  how  suddenly  do  they 
consume  :  perish,  and  come  to 
a  fearful  end ! 

19  Yea,  even  like  as  a  dream 
when    one    awaketh   :    so    shalt 


Y  14  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  14. 


pan    ddefFrôech,   y   dirmygi    eu 
gwedd  hwynt. 

21  Fel  hyn  y  gofidiodd  fy 
nghalon,  ac  y'ra  pigwyd  yn  fy 
arennau. 

22  Mor  ynfyd  oeddwn,  ac 
heb  wybod ;  anifail  oeddwn  o'th 
flaen  di. 

23  Etto  yr  ydwyf  yn  wastad 
gyd  â  thi  :  ymaflaist  yn  fy  Haw 
ddehau. 

24  A'th  gyngor  y'm  harweini  ; 
ac  wedi  hynny  y'm  cymmeri  i 
ogoniant. 

25  Pwy  sy  gennyf  fi  yn  y 
nefoedd  ond  tydi  ?  ac  ni  ew- 
yllysiais  ar  y  ddaear  neb  gyd  â 
thydi. 

26  Pallodd  fy  nghnawd  a'm 
calon  :  ond  nerth  fy  nghalon 
a'm  rhan  yw  Duw  yn  dragy- 
wydd. 

27  Canys  wele,  difethir  y  rhai 
a  bellhânt  oddi  wrthyt:  torraist 
ymaith  bob  un  a  butteinio  oddi 
wrthyt 

28  Minnau,  nesâu  at  Dduw 
sy  dda  i  mi :  yn  yr  Arglwydd 
Dduw  y  gosodais  fy  ngobaith, 
i  draethu  dy  holl  weithred- 
oedd. 

Psal.  lxxiv.    Ut  quid,  Dens  ? 

PAHAM,  Dduw,  y'n  bwriaist 
heibio  yn  dragywydd,  ac  y 
myga  dy  ddigofaint  yn  erbyn 
defaid  dy  borfa  ? 

2  Cofia  dy  gynnulleidfa  yr 
hon  a  brynaist  gyntj  a  llwyth 
dy  etifeddiaeth  yr  hwn  a  wared- 
aist ;  mynydd  Sion,  hwn  y  pres- 
wyli  ynddo. 

3  Dyrcha  dy  draed  at  an- 
rhaith  dragywyddol ;  sef  at  yr 
holl  ddrwg  a  wnaeth  y  gelyn 
yn  y  cyssegr. 

4  Dy  elynion  a  ruasant 
ynghanol  dy  gynnulleidfaoedd ; 
gosodasant  eu  banerau  yn  ar- 
wyddion. 


!  thou  make  their  image  to  va- 
nish out  of  the  city. 

20  Thus  my  heart  was  griev- 
ed :  and  it  went  even  through 
my  reins. 

21  So  foolish  was  I,  and  ig- 
norant :  even  as  it  were  a  beast 
before  thee. 

22  Nevertheless,  I  am  alway 
by  thee  :  for  thou  hast  holden 
me  by  my  right  hand. 

23  Thou  shalt  guide  me  with 
thy  counsel  :  and  after  that  re- 
ceive me  with  glory. 

24  Whom  have  I  in  heaven 
but  thee  :  and  there  is  none 
upon  earth  that  I  desire  in  com- 
parison of  thee. 

25  My  flesh  and  my  heart 
faileth  :  but  God  is  the  strength 
of  my  heart,  and  my  portion 
for  ever. 

26  For  lo,  they  that  forsake 
thee  shall  perish  :  thou  hast  de- 
stroyed all  them  that  commit 
fornication  against  thee. 

27  But  it  is  good  for  me  to 
hold  me  fast  by  God,  to  put  my 
trust  in  the  Lord  God  :  and  to 
speak  of  all  thy  works  in  the 
gates  of  the  daughter  of  Sion. 

Psal.  lxxiv.    Ut  quid,  Deus  ? 

OGod,  wherefore  art  thou 
absent  from  as  so  long  : 
why  is  thy  wrath  so  hot  against 
the  sheep  of  thy  pasture  ? 

2  O  think  upon  thy  congre- 
gation :  whom  thou  hast  pur- 
chased, and  redeemed  of  old. 

3  Think  upon  the  tribe  of 
thine  inheritance  :  and  mount 
Sion,  wherein  thou  hast  dwelt. 

4  Lift  up  thy  feet,  that  thou 
mayest  utterly  destroy  every 
enemy  :  which  hath  done  evil 
in  thy  sanctuary. 

5  Thine  adversaries  roar  in 
the  midst  of  thy  congregations  : 
and  set  up  their  banners  for 
tokens. 


YUDydd. 


PSALMAU. 


Day  H. 


5  Hynod  oedtl  gwr,  fel  y  cod- 
asai  fwyill  mewn  dyrys-goed. 

6  Ond  yn  awr  y  maent  yn 
dryllio  ei  cherfiadau  ar  un- 
waith  â  bwyill  ac  â  morth- 
wylion. 

7  Bwriasant  dy  gyssegroedd 
yn  tail ;  hyd  lawr  yr  halogasant 
breswylfa  dy  Enw. 

8  Dywedasant  yn  eu  calon- 
nau,  Cyd-anrheithiwn  hwynt : 
llosgasant  holl  synagogau  l)uw 
yn  y  tir. 

9  Ni  welwn  ein  harwyddion  : 
nid  oes  brophwyd  mwy,  nid  oes 
gennym  a  ŵyr  pa  hỳd. 

10  Pa  hỳd,  Dduw,  y  gwarth- 
rudda'r  gwrthwynebwr  ?  a  gabl- 
a'r  gelyn  dy  Enw  yn  dragy- 
wydd  ? 

11  Paham  y  tynni  yn  ei  hoi 
dy  law,  set*  dy  ddeheulaw?  tyn 
hi  allan  o  ganol  dy  fynwes. 

12  Canys  Duw  yw  fy  Mren- 
hin  o'r  dechreuad,  gwneuthur- 
wr  iachawdwriaeth  o  fewn  y  tir. 

13  Ti  yn  dy  nerth  a  berthaist 
y  môr:  drylliaist  bennau  dreig- 
iau  yn  y  dyfroedd. 


a,  ddrylliaist  ben  lefia- 
than ;  rhoddaist  ef  yn  fwyd  i'r 
bobl  yn  yr  anialwch. 

15  Ti  a  holltaist  y  íFynnon  a'r 
afon  :  ti  a  ddyhysbyddaist  afon- 
ydd  cryfion. 

16  Y  dydd  sydd  eiddot  ti,  y 
nos  hefyd  sydd  eiddot  ti :  ti  a 
barottoaist  oleuni  a  haul. 

17  Ti  a  osodaist  holl  derfyn- 
au'r  ddaear :  ti  a  luniaist  haf 
a  gauaf. 

18  Cofia  hyn,  i'r  gelyn  gablu, 
O  Arglwydd,  ac  i'r  bobl  ynfyd 
ddifenwi  dy  Enw. 


6  He  that  hewed  timber  afore 
out  of  the  thick  trees  :  was  known 
to  bring  it  to  an  excellent  work. 

7  But  now  they  break  down 
all  the  carved  work  thereof  : 
with  axes  and  hammers. 

8  They  have  set  fire  upon  thy 
holy  places  :  and  have  defiled 
the  dwelling-place  of  thy  Name, 
even  unto  the  ground. 

9  Yea,  they  said  in  their  hearts, 
Let  us  make  havock  of  them  alto- 
gether :  thus  have  they  burnt  up 
all  the  houses  of  God  in  the  land. 

10  We  see  not  our  tokens, 
there  is  not  one  prophet  more  : 
no,  not  one  is  there  among  us, 
that  understand eth  any  more. 

1 1  O  God,  how  long  shall  the 
adversary  do  this  dishonour  : 
how  long  shall  the  enemy  blas- 
pheme thy  Name,  for  ever  ? 

12  Why  withdrawest  thou  thy 
hand  :  why  pluckest  thou  not 
thy  right  hand  out  of  thy  bosom 
to  consume  the  enemy  ? 

13  For  God  is  my  King  of 
old  :  the  help  that  is  done  upon 
earth  he  doeth  it  himself. 

14  Thou  didst  divide  the  sea 
through  thy  power  :  thou  brak- 
est  the  heads  of  the  dragons  in 
the  waters. 

15  Thou  smotest  the  heads  of 
Leviathan  in  pieces  :  and  gavest 
him  to  be  meat  for  the  people  in 
the  wilderness. 

16  Thou  broughtest  out  foun- 
tains and  waters  out  of  the  hard 
rocks  :  thou  driedst  up  mighty 
waters. 

17  The  day  is  thine,  and  the 
night  is  thine  :  thou  hast  pre- 
pared the  light  and  the  sun. 

18  Thou  hast  set  all  the  bor- 
ders of  the  earth  :  thou  hast 
made  summer  and  winter. 

19  Remember  this,  O  Lord, 
hew  the  enemy  hath  rebuked  : 
and  how  the  foolish  people  hath 
blasphemed  thy  Name. 


Y  15  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  15. 


19  Na  ddyro  enaid  dy  durtur 
i  gynnulleidfa'r  gelynion :  nac 
anghofia  gynnulleidfa  dy  dru- 
einiaid  byth. 

20  Edrych  ar  y  cyfammod : 
canys  llawn  yw  tywyll-leoedd  y 
ddaear  o  drigfannau  trawsder. 

21  Na  ddychweled  y  tlawd 
yn  waradwyddus :  molianned  y 
truan  a'r  anghenus  dy  Enw. 

22  Cyfod,  O  Dduw,  dadleu  dy 
ddadl :  cofia  dy  waradwydd  gan 
yr  ynfyd  beunydd. 

23  Nac  anghofia  lais  dy  elyn- 
ion  :  dadwrdd  y  rhai  a  godant 
i'th  erbyn  sydd  yn  dringo  yn 
wastadol. 


ÎSorcol  <©eoîJí. 
Psal.  lxxv.    Confitebimur  till. 

CLODFORWN  dydi,  O 
Dduw,  clodforwn ;  canys 
agos  yw  dy  Enw ;  dy  ryfedd- 
odau  a  fynegant  hynny. 


2  Pan  dderbyniwyf  y  gynnull- 
eidfa, mi  a  farnaf  yn  uniawn. 

3  Ymddattododd  y  ddaear  a'i 
holl  drigolion  :  myfi  sydd  yn 
cynnal  ei  cholofnau. 

4  Dywedais  wrth  y  rhai  yn- 
fyd, Nac  ynfydwch  ;  ac  wrth 
y  rhai  annuwiol,  Na  ddyrchef- 
wch  eich  corn. 

5  Na  ddyrchefwch  eich  corn 
yn  ucliel :  na  ddywedwch  yn 
warsyth. 

6  Canys  nid  o'r  dwyrain,  nac 
o'r  gorllewin,  nac  o'r  dehau,  y 
daw  goruchafiaeth. 

7  Ond  Duw  sydd  yn  barnu; 
efe  a  ostwng  y  naill,  ac  a  gyf- 
yd  y  Hall.  _ 

8  Oblegid  y  mae  phi'ol  yn 
llaw'r  Arglwydd,  a'r  gwin  sy 
goch ;  yn  llawn  cymmysg,  ac 
efe  a  dywalltodd  o  hono :    etto 


20  O  deliver  not  the  soul  of  thy 
turtle-dove  unto  the  multitude  of 
the  enemies  :  and  forget  not  the 
congregation  of  the  poor  for  ever. 

21  Look  upon  the  covenant  : 
for  all  the  earth  is  full  of  dark- 
ness, and  cruel  habitations. 

22  O  let  not  the  simple  go 
away  ashamed  :  but  let  the  poor 
and  needy  give  praise  unto  thy 
Name. 

23  Arise,  O  God,  maintain 
thine  own  cause  :  remember 
how  the  foolish  man  blasphem- 
eth  thee  daily. 

24  Forget  not  the  voice  of 
thine  enemies  :  the  presumption 
of  them  that  hate  thee  increas- 
ed! ever  more  and  more. 


Jtlornini  draper. 

Psal.  lxxv.    Confitebimur  tibi. 

UNTO  thee,  0  God,  do  we 
give  thanks  :  yea,  unto  thee 
do  we  give  thanks. 

2  Thy  Name  also  is  so  nigh  : 
and  that  do  thy  wondrous  works 
declare. 

3  When  I  receiye  the  con- 
gregation :  I  shall  judge  accord- 
ing unto  right. 

4  The  earth  is  weak,  and  all 
the  inhabiters  thereof  :  I  bear 
up  the  pillars  of  it. 

5  I  said  unto  the  fools,  Deal 
not  so  madly  :  and  to  the  un- 
godly, Set  not  up  your  horn. 

6  Set  not  up  your  horn  on 
high  :  and  speak  not  with  a  stiff 
neck. 

7  For  promotion  cometh  nei- 
ther from  the  east,  nor  from  the 
west  :  nor  yet  from  the  south. 

8  And  why  ?  God  is  the 
Judge  :  he  putteth  down  one, 
and  setteth  up  another. 

9  For  in  the  hand  of  the  Lord 
there  is  a  cup,  and  the  wine  is 
red  :  it  is  full  mixed,  and  he 
poureth  out  of  the  same. 


Y  15  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  15. 


holl  annuwiolion  y  tir  a  wasg- 
ant,  ac  a  yfant  ei  waelodion. 

9  Minnau  a  fynegaf  yn  dragy- 
wydd,  ac  a  ganaf  i  Dduw  Jacob. 

10  Torraf  hefyd  holl  gyrn  y 
rhai  annuwiol;  a  chyra  y  rhai 
cyfiawn  a  ddyrchefir. 

Psal.  lxxvi.    Notus  in  Judcea. 

HYNOD  yw  Duw  yn  Judah; 
mawr  y w ei  Enw  ef  yn  Israel. 

2  Ei  babell  hefyd  sydd  yn 
Salem,  a'i  drigfa  yn  Si'on. 

3  Yna  y  torrodd  efe  saethau'r 
bwa,  y  tarian,  y  cleddyf  hefyd 
a'r  frwydr. 

4  Gogoneddusach  wyt  a  chad- 
arnach  nà  mynyddoedd  yr  ys- 
pail. 

5  Yspeiliwyd  y  cedyrn  galon, 
hunasant  eu  hûn  :  a'r  holl  wỳr 
o  nerth  ni  chawsant  eu  dwy- 
law. 

6  Gan  dy  gerydd  di,  O  Dduw 
Jacob,  y  rhoed  y  cerbyd  a'r 
inarch  i  gysgu. 

7  Tydi,  tydi,  wyt  ofnadwy ; 
a  phwy  a  saif  o'th  flaen  pan 
ennyno  dy  ddigter? 

8  O'r  nefoedd  y  peraist  glyw- 
ed  barn ;  ofnodd,  a  gostegodd 
y  ddaear, 

9  Pan  gyfododd  Duw  i  farn, 
i  achub  holl  rai  llednais  y 
tir. 

10  Di'au  cynddaredd  dyn  a'th 
folianna  di :  gweddill  cynddar- 
edd a  waherddi. 

11  Addunedwch,  a  thelwch 
i'r  Arglwydd  eich  Duw:  y  rhai 
oil  ydynt  o'i  amgylch  ef,  dygant 
anrheg  i'r  Ofnadwy. 

12  Efe  a  dyr  ymaith  yspryd 
tywysogion :  y  mae  yn  ofnadwy 
i  frenhinoedd  ddaear. 

Psal.  Ixxvii.   Voce  mea  ad  Dominum. 

A'M     lief    y    gwaeddais     ar 
Dduw,  â'm  lief  ar  Dduw, 
ac  efe  a'm  gwrandawodd. 


10  As  for  the  dregs  thereof  : 
all  the  ungodly  of  the  earth  shall 
drink  them,  and  suck  them  out. 

1 1  But  I  will  talk  of  the  God  of 
Jacob  :  and  praise  him  for  ever. 

12  All  the  horns  of  the  un- 
godly also  will  I  break  :  and  the 
horns  of  the  righteous  shall  be 
exalted. 

Psal.  lxxvi.    Notus  in  Judma. 

IN  Jewry  is  God  known  :  his 
Name  is  great  in  Israel. 

2  At  Salem  is  his  tabernacle  : 
and  his  dwelling  in  Sion. 

3  There  brake  he  the  arrows 
of  the  bow  :  the  shield,  the 
sword,  and  the  battle. 

4  Thou  art  of  more  honour 
and  might :  than  the  hills  of  the 
robbers. 

5  The  proud  are  robbed,  they 
have  slept  their  sleep  :  and  all 
the  men  whose  hands  were 
mighty  have  found  nothing. 

6  At  thy  rebuke,  O  God  of 
Jacob  :  both  the  chariot  and 
horse  are  fallen. 

7  Thou,  even  thou  art  to  be 
feared  :  and  who  may  stand  in 
thy  sight  when  thou  art  angry  ? 

8  Thou  didst  cause  thy  judge- 
ment to  be  heard  from  heaven  : 
the  earth  trembled,  and  was  still, 

9  When  God  arose  to  judge- 
ment :  and  to  help  all  the  meek 
upon  earth. 

10  The  fierceness  of  man  shall 
turn  to  thy  praise  :  and  the  fierce- 
ness of  them  shalt  thou  refrain. 

1 1  Promise  unto  the  Lord  your 
God,  and  keep  it,  all  ye  that  are 
round  about  him  :  bring  presents 
unto  him  that  ought  to  be  feared. 

12  He  shall  refrain  the  spirit 
of  princes  :   and  is   wonderful 
among  the  kings  of  the  earth. 
Psal.  Ixxvii.    Voce  mea  ad  Dominum. 

I  Will  cry  unto  God  with  my 
voice  :  even  unto  God  will 
I  cry  with  my  voice,  and  he 
shall  hearken  unto  me. 


Y  15  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  15. 


2  Yn  nydcl  fy  nhrallod  y  ceis- 
iais  yr  Arglwydd :  fy  archoll 
a  redodd  liw  nos,  ac  ni  pheid- 
iodd:  fy  enaid  a  wrthododd  ei 
ddiddanu. 

3  Cofiais  Dduw,  ac  a'm  cy- 
thryblwyd:  cwynais,  a  ther- 
fysgwyd  fy  yspryd. 

4  Deliaist  fy  llygaid  yn  ne- 
ffro :  synnodd  arnaf,  fel  na  allaf 
lefaru. 

5  Ystyriais  y  dyddiau  gynt, 
blynyddoedd  yr  hen  oesoedd. 

6  Cofio  yr  ydwyf  fy  nghân  y 
nos:  yr  ydwyf  yn  ymddiddan 
a'm  calon ;  fy  yspryd  sydd  yn 
chwilio  yn  ddyfal. 

7  Ai  yn  dragywydd  y  bwrw'r 
Arglwydd  heibio?  ac  oni  bydd 
efe  boddlon  mwy  ? 

8  A  ddarfu  ei  drugaredd  ef 
dros  byth?  a  balla  ei  addewid 
ef  yn  oes  oesoedd  ? 

9  A  anghofiodd  Duw  drugar- 
hâu  ?  a  gauodd  efe  ei  drugar- 
eddau  mewn  soriant? 

10  A  dywedais,  Dyma  fy 
ngwendid :  etto  cofiaf  flynydd- 
oedd  deheulaw  y  Goruchaf. 

11  Cofiaf  weithredoedd  yr 
Arglwydd  :  i'e,  cofiaf  dy  wỳrth- 
iau  gynt. 

12  Myfyriaf  hefyd  ar  dy  holl 
waith,  ac  am  dy  weithredoedd 
y  chwedleuaf. 

13  Dy  ftbrdd,  O  Dduw,  sydd 
yn  y  cyssegr:  pa  dduw  mor 
fawr  a'n  Duw  ni  ? 

14  Ti  yw  y  Duw  sydd  yn 
gwneuthur  rhyfeddodau :  dang- 
osaist  dy  nerth  ym  mysg  y  bobl- 
oedd. 

15  Gwaredaist  â'th  fraich  dy 
bobl,  meibion  Jacob  a  Joseph. 

16  Y  dyfroedd  a'th  welsant,  O 
Dduw,  y  dyfroedd  a'th  welsant  : 
hwy  a  ofnasant;  y  dyfnderau 
hefyd  a  gynhyrfwyd. 

17  Y    cymmylau   a  dywallt- 


2  In  the  time  of  my  trouble 
I  sought  the  Lord  :  my  sore 
ran,  and  ceased  not  in  the  night- 
season;  my  soul  refused  com- 
fort. 

3  When  I  am  in  heaviness,  I 
will  think  upon  God  :  when  my 
heart  is  vexed,  I  will  complain. 

4  Thou  holdest  mine  eyes 
waking  :  I  am  so  feeble,  that  I 
cannot  speak. 

5  I  have  considered  the  days  of 
old  :  and  the  years  that  are  past. 

6  I  call  to  remembrance  my 
song  :  and  in  the  night  I  com- 
mune with  mine  own  heart,  and 
search  out  my  spirits. 

7  Will  the  Lord  absent  him- 
self for  ever  :  and  will  he  be  no 
more  intreated  ? 

8  Is  his  mercy  clean  gone  for 
ever  :  and  is  his  promise  come 
utterly  to  an  end  for  evermore  ? 

9  Hath  God  forgotten  to  be 
gracious  :  and  will  he  shut  up  his 
loving-kindness  in  displeasure  ? 

10  And  I  said,  It  is  mine  own 
infirmity  :  but  I  will  remember 
the  years  of  the  right  hand  of 
the  most  Highest. 

Ill  will  remember  the  works 
of  the  Lord  :  and  call  to  mind 
thy  wonders  of  old  time. 

12  I  will  think  also  of  all  thy 
works  :  and  my  talking  shall  be 
of  thy  doings. 

13  Thy  way,  O  God,  is  holy  : 
who  is  so  great  a  God  as  our 
God? 

14  Thou  art  the  God  that 
doeth  wonders  :  and  hast  de- 
clared thy  power  among  the 
people. 

15  Thou  hast  mightily  deli- 
vered thy  people  :  even  the  sons 
of  Jacob  and  Joseph. 

16  The  waters  saw  thee,  O 
God,  the  waters  saw  thee,  and 
were  afraid  :  the  depths  also 
were  troubled. 

17  The    clouds    poured    out 


Y  15  Dydd. 


PSAL  MA  U. 


Day  15. 


asant  ddwfr:  yr  wybrennau  a 
roddasant  dwrf :  dy  saethau  hef- 
yd  a  gerddasant. 

18  Twrf  dy  daran  a  glywyd 
o  amgylch :  mellt  a  oleuasant 
y  byd ;  cyffrôcld  a  chrynodd  y 
ddaear. 

19  Dy  ffordd  sydd  yn  y  mòr, 
a'th  lwybrau  yn  y  dyfroedd 
mawrion;  ac  nid  atlweinir  dy  ól. 

20  Tywysaist  dy  bobl  fel 
defaid,  trwy  law  Moses  ac 
Aaron. 


Iprwlfnfjatonol  a^cìiìJí. 
Psal.  Ixxviii.    Attendite,  populc. 

GWRANDO   fy   nghyfraith, 
fy  mhobl :  gostyngwch  eich 
clust  at  eiriau  fy  ngenau. 

2  Agoraf  fy  ngenau  mewn 
di'areb :  traethaf  ddamhegion  o'r 
cynfyd : 

3  Y  rhai  a  glywsom  ac  a  wy- 
buom,  ac  a  fynegodd  ein  tadau 
i  ni. 

4  Ni  chelwn  rhag  eu  meib- 
ion,  gan  fynegi  i'r  oes  a  ddêl 
foliant  yr  Arglwydd,  a'i  nerth, 
a'i  ryfeddodau  y  rhai  a  wnaeth 
efe. 

5  Canys  efe  a  sicrhaodd  dyst- 
iolaeth  yn  Jacob,  ac  a  osododd 
gyfraith  yn  Israel,  y  rhai  a 
orchymynodd  efe  i'n  tadau  eu 
dysgu  i'w  plant : 

6  Fel  y  gwybyddai'r  oes  a 
ddêl,  sef  y  plant  a  enid  ;  a  phan 
gyfodent,  y  mynegent  hwy  i'w 
plant  hwythau : 

7  Fel  y  gosodent  eu  gobaith 
ar  Dduw,  heb  anghofio  gweith- 
redoedd  Duw,  eithr  cadw  ei  or- 
ehymynion  ef : 

8  Ac  na  byddent  fel  eu  tad- 
au, yn  genhedlaeth  gyndyn  a 
gwrthryfelgar;  yn  genhedlaeth 
ni  osododd  ei  chalon  yn  union, 


water,  the  air  thundered  :  and 
thine  arrows  went  abroad. 

18  The  voice  of  thy  thunder 
was  heard  round  about  :  the 
lightnings  shone  upon  the 
ground ;  the  earth  was  moved, 
and  shook  withal. 

19  Thy  way  is  in  the  sea,  and 
thy  paths  in  the  great  waters  : 
and  thy  footsteps  are  not  known. 

20  Thou'  leddest  thy  people 
like  sheep  :  by  the  hand  of  Mo- 
ses and  Aaron. 


lEbcning  íPragcr. 

Psal.  Ixxviii.    Attendite,  popule. 

HEAR  my  law,  O  my  peo- 
ple :  incline  your  ears  unto 
the  words  of  my  mouth. 

2  I  will  open  my  mouth  in 
a  parable  :  1  will  declare  hard 
sentences  of  old ; 

3  Which  we  have  heard  and 
known  :  and  such  as  our  fathers 
have  told  us  ; 

4  That  we  should  not  hide 
them  from  the  children  of  the 
generations  to  come  :  but  to 
shew  the  honour  of  the  Lord, 
his  mighty  and  wonderful  works 
that  he  hath  done. 

5  He  made  a  covenant  with 
Jacob,  and  gave  Israel  a  law  : 
which  he  commanded  our  fore- 
fathers to  teach  their  chil- 
dren ; 

6  That  their  posterity  might 
know  it  :  and  the  children  which 
were  yet  unborn  ; 

7  To  the  intent  that  when 
they  came  up  :  they  might  shew 
their  children  the  same  ; 

8  That  they  might  put  their 
trust  in  God  :  and  not  to  forget 
the  works  of  God,  but  to  keep 
his  commandments  ; 

9  And  not  to  be  as  their  fore- 
fathers, a  faithless  and  stubborn 
generation  :  a  generation  that 
set  not  their  heart  arisrht,  and 


Y  15  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  15. 


ac  nid  yw  ei  hyspryd  fFyddlon 
gyd  â  Duw. 

9  Meibion  Ephraira,  yn  arf- 
og  ac  yn  saethu  â  bwa,  a 
droisant  eu  cefnau  yn  nydd  y 
frwydr. 

10  Ni  chadwasant  gyfammod 
Duw,  eithr  gwrthodasant  rodio 
yn  ei  gyfraith  ef ; 

11  Ac  anghofiasant  ei  weith- 
redoedd  a'i  ryfeddodau,  y  rhai  a 
ddangosasai  efe  iddynt. 

12"  Efe  a  wnaethai  wỳrthiau 
o  flaen  eu  tadau  hwynt  yn  nhir 
yr  Aipht,  ym  maes  Soan. 

13  Efe  a  barthodd  y  môr, 
ac  a  aeth  à  hwynt  drwodd; 
gwnaeth  hefyd  i'r  dwfr  sefyll 
fel  pentwr. 

U  Y  dydd  hefyd  y  tywysodd 
efe  hwynt  â  chwmmwl,  ac  ar 
hvd  y  nos  â  goleuni  tân. 

15  Efe  a  holltodd  y  creigiau 
yn  yr  anialwch  ;  a  rhoddes 
ddi'od  oddi  yno  megis  o  ddyfn- 
derau  dirfawr. 

16  Canys  efe  a  ddug  ffrydiau 
allan  o'r  graig,  ac  a  dynnodd  i 
lawr  megis  afonydd  o  ddyfroedd. 

17  Er  hynny  'chwanegasant 
etto  bechu  yn  ei  erbyn  ef, 
gan  ddigio  'r  Goruchaf  yn  y 
diffaethwch. 

18  A  themtiasant  Dduw  yn 
eu  calon,  gan  ofyn  bwyd  wrth 
eu  blys. 

19  Llefarasant  hefyd  yn  er- 
byn Duw;  dywedasant,  A  ddi- 
chon  Duw  arlwyo  bwrdd  yn  yr 
anialwch  ? 

20  Wele,  efe  a  darawodd  y 
graig,  fel  y  pistyllodd  dwfr,  ac 
y  llifodd  afonydd ;  a  ddichon 
efe  roddi  bara  hefyd?  a  ddar- 
para  efe  gig  i'w  bobl  ? 

21  Am  hynny  y  clybu'r  Ar- 
glwydd,  ac  y  digiodd:  a  than 
a  ennynodd  yn  erbyn  Jacob,  a 
digofaint  hefyd  a  gynneuodd  yn 
erbyn  Israel; 


whose  spirit  cleaveth  not   sted- 
fastly  unto  God  ; 

10  Like  as  the  children  of 
Ephraim  :  who  being  harnessed, 
and  carrying  bows,  turned  them- 
selves back  in  the  day  of  battle. 

11  They  kept  not  the  cove- 
nant of  God  :  and  would  not 
walk  in  his  law  ; 

12  But  forgat  what  he  had 
done  :  and  the  wonderful  works 
that  he  had  shewed  for  them. 

13  Marvellous  things  did  he 
in  the  sight  of  our  forefathers, 
in  the  land  of  Egypt  :  even  hi 
the  field  of  Zoan. 

14  He  divided  the  sea,  and 
let  them  go  through  :  he  made 
the  waters  to  stand  on  an 
heap. 

15  In  the  day-time  also  he  led 
them  with  a  cloud  :  and  all  the 
night  through  with  a  light  of  fire. 

16  He  clave  the  hard  rocks  in 
the  wilderness  :  and  gave  them 
drink  thereof,  as  it  had  been 
out  of  the  great  depth. 

17  He  brought  waters  out  of 
j  the  stony  rock  :  so  that  it  gush- 
ed out  like  the  rivers. 

18  Yet  for  all  this  they  sinned 
more  against  him  :  and  provok- 
ed the  most  Highest  in  the  wil- 
derness. 

1 9  They  tempted  God  in  their 
hearts  :  and  required  meat  for 
their  lust. 

20  They  spake  against  God 
also,  saying  :  Shall  God  pre- 
pare a  table  in  the  wilder- 
ness? 

21  He  smote  the  stony  rock  in- 
deed, that  the  water  gushed  out, 
and  the  streams  flowed  withal  : 
but  can  he  give  bread  also,  or 
provide  flesh  for  his  people  ? 

22  When  the  Lord  heard  this, 
he  was  wroth  :  so  the  fire  was 
kindled  in  Jacob,  and  there 
came  up  heavy  displeasure  a- 
gainst  Israel; 


Y15  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  15. 


22  Am  na  chredent  yn  Nuw, 
ac  na  obeithient  yn  ei  iachawd- 
wriaeth  ef : 

23  Er  iddo  ef  orehymyn  i'r 
wybrennau  odtli  uchod,  ac  agor- 
yd  drysau'r  nefoedd, 

24  A  gwlawio  manna  arnynt 
i'w  fwytta,  a  rhoddi  iddynt  ýd 
y  nefoedd. 

25  Dyn  a  fwyttaodd  fara  ang- 
ylion:  anfonodd  iddynt  fwyd 
yn  ddigonol. 

26  Gyrrodd  y  dwyrein-wỳnt 
yn  y  nefoedd :  ac  yn  ei  nerth 
y  dug  efe  ddeheu-wỳnt. 

27  Gwlawiodd  hefyd  gig  ar- 
nynt fel  llwch,  ac  adar  asgellog 
fel  tywod  y  môr. 

28  Ac  a  wnaeth  iddynt 
gwympo  o  fewn  eu  gwersyll, 
o  amgylch  eu  preswylfeydd. 

29  Felly  y  bwyttasant,  ac 
y  llwyr-ddiwallwyd  hwynt;  ac 
efe  a  barodd  eu  dymuniad  idd- 
ynt. 

30  Ni  ommeddwyd  hwynt  o'r 
byn  a  flysiasant:  Er  hynny,  tra 
yr  ydoedd  eu  bwyd  yn  eu  safnau, 

31  Digllonedd  Duw  a  gynneu- 
odd  yn  eu  herbyn  hwynt,  ac  a 
laddodd  y  rhai  brasaf  o  honynt,  ac 
a  gwympodd  etholedigion  Israel. 

32  Er  hyn  oil  pechasant  etto, 
ac  ni  chredasant  i'w  ryfeddod- 
au  ef. 

33  Am  hynny  y  treuliodd  efe 
eu  dyddiau  hwynt  mewn  ofer- 
edd,  a'u  blynyddoedd  mewn  dy- 
chryn. 

34  Pan  laddai  efe  hwynt,  hwy 
a'i  ceisient  ef,  ac  a  ddychwel- 
ent,  ac  a  geisient  Dduw  yn  fore. 

35  Cofient  hefyd  mai  Duw 
oedd  eu  Craig,  ac  mai'r  Goruch- 
af  Dduw  oedd  eu  Gwaredydd. 

36  Er  hynny,  rhagrithio  yr 
oeddynt  iddo  ef  â'u  genau,  a 
dywedyd  celwydd  wrtho  â'u 
tafod : 

37  A'u  calon  heb  fod  yn  un- 


23  Because  they  believed  not 
in  God  :  and  put  not  their  trust 
in  his  help. 

24  So  he  commanded  the 
clouds  above  :  and  opened  the 
doors  of  heaven. 

25  He  rained  down  manna 
also  upon  them  for  to  eat  :  and 
gave  them  food  from  heaven. 

26  So  man  did  eat  angels' 
food  :  for  he  sent  them  meat 
enough. 

27  He  caused  the  east-wind  to 
blow  under  heaven  :  and  through 
his  power  he  brought  in  the 
south-west-wind. 

28  He  rained  flesh  upon  them 
as  thick  as  dust  :  and  feathered 
fowls  like  as  the  sand  of  the  sea. 

29  He  let  it  fall  among  their 
tents  :  even  round  about  their 
habitation. 

30  So  they  did  eat,  and  were 
well  filled;  for  he  gave  them 
their  own  desire  :  they  were  not 
disappointed  of  their  lust 

31  But  while  the  meat  was 
yet  in  their  mouths,  the  heavy 
wrath  of  God  came  upon  them, 
and  slew  the  wealthiest  of 
them  :  yea,  and  smote  down 
the  chosen  men  that  were  in 
Israel. 

32  But  for  all  this  they  sinned 
yet  more  :  and  believed  not  his 
wondrous  works. 

33  Therefore  their  days  did 
he  consume  in  vanity  :  and  their 
years  in  trouble. 

34  When  he  slew  them,  they 
sought  him  :  and  turned  them 
early,  and  enquired  after  God. 

35  And  they  remembered  that 
God  was  their  strength  :  and  that 
the  high  God  was  their  redeemer. 

36  Nevertheless,  they  did  but 
flatter  him  with  their  mouth  : 
and  dissembled  with  him  in 
their  tongue. 

37  For  their  heart  was  not  whole 


¥15Dydd. 


PSALMAU. 


Day  15. 


iawn   gyd   âg  ef,  na'u   bod   yn 
ffyddlon  yn  ei  gyfammod  ef. 

38  Er  hynny  efe  yn  drugar- 
og  a  faddeuodd  eu  hanwiredd, 
ac  ni  ddifethodd  hwynt:  Ye, 
trodd  ymaith  ei  ddigofaint  yn 
fynych,  ac  ni  chyffródd  ei  holl 
lid. 

39  Canys  efe  a  gofiai  mai 
cnawd  oeddynt,  a  gwỳnt  yn 
myned,  ac  heb  ddychwelyd. 

40  Pa  sawl  gwaith  y  digiasant 
ef  yn  yr  anialwch,  ac  y  gofidias- 
ant  ef  yn  y  diffaethwch  ? 

41  Iè',  troisant  a  pbrofasant 
Dduw,  ac  a  osodasant  derfyn  i 
Sanct  yr  Israel. 

42  Ni  chofiasant  ei  law  ef, 
na'r  dydd  y  gwaredodd  efe 
hwynt  oddi  wrth  y  gelyn. 

43  Fel  y  gosodasai  efe  ei  ar- 
wyddion  yn  yr  Aipht,  a'i  ry- 
feddodau  ym  maes  Soan : 

44  Ac  y  troisai  eu  hafonydd 
yn  waed ;  a'u  ffrydiau,  fel  na 
allent  yfed. 

45  Anfonodd  gymmysgbla  yn 
eu  plith,  yr  hon  a'u  difaodd 
hwynt ;  a  HyfFaint  i'w  difetha. 

46  Ac  efe  a  roddodd  eu  cnwd 
hwynt  i'r  lindys,  a'u  llafur  i'r 
locust. 

47  DistrywiodJ  eu  gwin-wydd 
â  chenllysg,  a'u  sycomor-wŷdd 
â  rhew. 

48  Rhoddodd  hefyd  eu  hani- 
feiliaid  i'r  cenllysg,  a'u  golud 
i'r  mellt. 

49  Anfonodd  arnynt  gyn- 
ddaredd  ei  lid,  llidiowgrwydd, 
a  digter,  a  chyfyngder,  trwy 
anfon  angylion  drwg. 

50  Cymhwysodd  ffordd  i'w 
ddigofaint:  nid  attaliodd  eu 
henaid  oddi  wrth  angau  ;  ond  eu 
bywyd  a  roddodd  efe  i'r  haint. 

51  Tarawodd  hefyd  bob 
cyntaf-anedig  yn  yr  Aipht  j  sef 


with    him   :   neither   continued 
they  stedfast  in  his  covenant. 

38  But  he  was  so  merciful, 
that  he  forgave  their  misdeeds  : 
and  destroyed  them  not. 

39  Yea,  many  a  time  turned 
he  his  wrath  away  :  and  would 
not  suffer  his  whole  displeasure 
to  arise. 

40  For  he  considered  that  they 
were  but  flesh  :  and  that  they 
were  even  a  wind  that  passeth 
away,  and  cometh  not  again. 

41  Many  a  time  did  they  pro- 
voke him  in  the  wilderness  :  and 
grieved  him  in  the  desert. 

42  They  turned  back,  and 
tempted  God  :  and  moved  the 
Holy  One  in  Israel. 

43  They  thought  not  of  his 
hand  :  and  of  the  day  when  he 
delivered  them  from  the  hand 
of  the  enemy ; 

44  How  he  had  wrought  his 
miracles  in  Egypt :  and  his  won- 
ders in  the  field  of  Zoan. 

45  He  turned  their  waters 
into  blood  :  so  that  they  might 
not  drink  of  the  rivers. 

46  He  sent  lice  among  them, 
and  devoured  them  up  :  and 
frogs  to  destroy  them. 

47  He  gave  their  fruit  unto 
the  caterpillar  :  and  their  labour 
unto  the  grasshopper. 

48  He  destroyed  their  vines 
with  hail-stones  :  and  their  mul- 
berry-trees with  the  frost. 

49  He  smote  their  cattle  also 
with  hail-stones  :  and  their  flocks 
with  hot  thunder-bolts. 

50  He  cast  upon  them  the  fu- 
riousness  of  his  wrath,  anger, 
displeasure,  and  trouble  :  and 
sent  evil  angels  among  them. 

51  He  made  a  way  to  his  in- 
dignation, and  spared  not  their 
soul  from  death  :  but  gave  their 
life  over  to  the  pestilence; 

52  And  smote  all  the  first- 
born in  Egypt  :  the  most  prin- 


Y  15  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  15. 


blaenion    eu    nerth    hwynt  ym 
mhebyll  Ham : 

52  Ond  efe  a  yrrodd  ei  bobl 
ei  hun  fel  defaid,  ac  a'u  har- 
weiniodd  hwynt  fel  praidd  yn 
yr  anialwch. 

53  Tywysodd  hwynt  hefyd 
yn  ddiogel,  fel  nad  ofnasant: 
a'r  raôr  a  orchuddiodd  eu  gel- 
ynion  hwynt. 

54  Hwythau  a  ddug  efe  i 
oror  ei  sancteiddrwydd ;  i'r 
mynydd  hwn  a  ynnillodd  ei 
ddeheulaw  ef. 

55  Ac  efe  a  yrrodd  allan  y 
cenhedloedd  o'u  blaen  hwynt, 
ac  a  rannodd  iddynt  "etifedd- 
iaeth  wrth  linyn,  ac  a  wnaeth 
i  lwythau  Israel  drigo  yn  eu 
pebyll  hwynt. 

56  Er  hynny  temtiasant  a 
digiasant  Dduw  Goruchaf,  ac  ni 
chadwasant  ei  dystiolaethau  : 

57  Eithr  ciliasant  a  buant 
anffyddlon  fel  eu  tadau:  troi- 
sant  fel  bwa  twyllodrus. 

58  Digiasant  ef  hefyd  a'u 
huchel-fannau ;  a  gyrrasant  ei- 
ddigedd  arno  â'u  cerfiedig  ddel- 
wau. 

59  Clybu  Duw  hyn,  ac  a 
ddigiodd,  ac  a  ffieiddiodd  Is- 
rael yn  ddirfawr : 

60  Fel  y  gadawodd  efe  da- 
bernacl  Siloh,  y  babell  a  osod- 
asai  efe  ym  mysg  dynion ; 

61  Ac  y  rnoddodd  ei  nerth 
mewn  caethivved,  a'i  brydferth- 
wch  yn  llaw'r  gelyn.- 

62  Rhoddes  hefyd  ei  bobl  i'r 
cleddyf ;  a  digiodd  wrth  ei  eti- 
feddiaeth. 

63  Tân  a  ysodd  eu  gwŷr  ieu- 
aingc ;  a'u  morwynion  ni  phr'i- 
odwyd. 

64  Eu  hofFeiriaid  a  laddwyd 
â'r  cleddyf;  a'u  gwragedd 
gweddwon  nid  wylasant. 

65  Yna  y  defFródd  yr  Ar- 
glwydd  fel  un  o  gysgu,  fel  cad- 
arn  yn  bloedcüo  gwedi  gwin. 


cipal  and  mightiest  in  the  dwell- 
ings of  Ham. 

53  But  as  for  his  own  people, 
he  led  them  forth  like  sneep  : 
and  carried  them  in  the  wilder- 
ness like  a  flock. 

54  He  brought  them  out  safe- 
ly, that  they  should  not  fear  : 
and  overwhelmed  their  enemies 
with  the  sea. 

55  And  brought  them  within 
the  borders  of  his  sanctuary  : 
even  to  his  mountain  which  he 
purchased  with  his  right  hand. 

56  He  cast  out  the  heathen 
also  before  them  :  caused  their 
land  to  be  divided  among  them 
for  an  heritage,  and  made  the 
tribes  of  Israel  to  dwell  in  their 
tents. 

57  So  they  tempted,  and  dis- 
pleased the  most  high  God  :  and 
kept  not  his  testimonies ; 

58  But  turned  their  backs,  and 
fell  away  like  their  forefathers  : 
starting  aside  like  a  broken  bow. 

59  For  they  grieved  him  with 
their  hill-altars  :  and  provoked 
him  to  displeasure  with  their 
images. 

60  WTien  God  heard  this,  he 
was  wroth  :  and  took  sore  dis- 
pleasure at  Israel. 

61  So  that  he  forsook  the  ta- 
bernacle in  Silo  :  even  the  tent 
thai  he  had  pitched  among  men. 

62  He  delivered  their  power 
into  captivity  :  and  their  beauty 
into  the  enemy's  hand. 

63  He  gave  his  people  over 
also  unto  the  sword  :  and  was 
wroth  with  his  inheritance. 

64  The  fire  consumed  their 
young  men  :  and  their  maidens 
were  not  given  to  marriage. 

65  Their  priests  were  slain 
with  the  sword  :  and  there  were 
no  widows  to  make  lamentation. 

66  So  the  Lord  awaked  as  one 
out  of  sleep  :  and  like  a  giant 
refreshed  with  wine. 


Yr  16  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  K 


66  Ac  efe  a  darawodd  ei  elyn- 
ion  o'r  tu  ol:  rhoddes  iddynt 
warth  tragywyddol. 

67  Gwrthododd  hefyd  babell 
Joseph,  ac  ni  etholodd  lwyth 
Ephraim  : 

68  Ond  efe  a  etholodd  lwyth 
Judah,  mynydd  Sion,  yr  hwn 
a  hoffodd. 

69  Ac  a  adeiladodd  ei  gys- 
segr  fel  llys  uchel,  fel  y  ddaear 
yr  hon  a  seiliodd  efe  yn  dragy- 
wydd. 

70  Etholodd  hefyd  Ddafydd 
ei  was,  ac  a'i  cymmerth  o  gor- 
lannau'r  defaid  : 

71  Oddi  ar  ol  y  defaid  cyf- 
ebron,  y  daeth  âg  ef  i  borthi 
Jacob  ei  bobl,  ac  Israel  ei  eti- 
feddiaeth. 

72  Yntau  a'u  porthodd  hwynt 
yn  ol  perffeithrwydd  ei  galon ; 
ac  a'u  trinodd  with  gyfarwydd- 
yd  ei  ddwylaw. 

ISoreol  ©cMi. 
Psal.  lxxix.    Dcus,  vcnerunt. 

YCenhedloedd,  O  Dduw,  a 
ddaethant  i'th  etifeddiaeth ; 
halogasant  dy  deml  sanctaidd: 
gosodasant  Jerusalem  yn  garn- 
eddau. 

2  Rhoddasant  gelanedd  dy 
weision  yn  fwyd  i  adar  y  nef- 
oedd,  a  chig  dy  saint  i  fwyst- 
filod  y  ddaear. 

3  Tywalltasant  eu  gwaed  fel 
dwfr  o  amgylch  Jerusalem  :  ac 
nid  oedd  a'u  claddai. 

4  Yr  ydym  ni  yn  warthrudd 
i'n  cymmydogion ;  dirmyg  a 
gwatwargerdd  i'r  rhai  sydd  o'n 
hamgylch. 

5  Pa  hỳd,  Arglwydd  ?  a  ddigi 
di'n  dragywydd  ?   a  lysg  dy  ei- 

!  ddigedd  di  fel  tân  ? 

6  Tywallt  dy  hd  ar  y  cen- 
hedloedd  ni'th  adnabuant,  ac  ar 


67  He  smote  his  enemies  in 
the  hinder  parts  :  and  put  them 
to  a  perpetual  shame. 

68  He  refused  the  tabernacle 
of  Joseph  :  and  chose  not  the 
tribe  of  Ephraim ; 

69  But  chose  the  tribe  of  Ju- 
dah :  even  the  hill  of  Sion  which 
he  loved. 

70  And  there  he  built  his 
temple  on  high  :  and  laid  the 
foundation  of  it  like  the  ground 
which  he  hath  made  continually. 

71  He  chose  David  also  his 
servant  :  and  took  him  away 
from  the  sheep-folds. 

72  As  he  was  following  the 
ewes  great  with  young  ones  he 
took  him  :  that  he  might  feed 
Jacob  his  people,  and  Israel  his 
inheritance. 

73  So  he  fed  them  with  a 
faithful  and  true  heart  :  and 
ruled  them  prudently  with  all 
his  power. 


JWoratng  drawer. 

Psal.  lxxix.    Dcus,  venerunt. 

OGod,  the  heathen  are  come 
into  thine  inheritance  :  thy 
holy  temple  have  they  defiled, 
and  made  Jerusalem  an  heap  of 
stones. 

2  The  dead  bodies  of  thy  ser- 
vants have  they  given  to  be  meat 
unto  the  fowls  of  the  air  :  and 
the  flesh  of  thy  saints  unto  the 
beasts  of  the  land. 

3  Their  blood  have  they  shtd 
like  water  on  every  side  of  Je- 
rusalem :  and  there  was  no  man 
to  bury  them. 

4  We  are  become  an  open 
shame  to  our  enemies  :  a  very 
scorn  and  derision  unto  them 
that  are  round  about  us. 

5  Lord,  how  long  wilt  thou 
be  angry  :  shall  thy  jealousy 
burn  like  fire  for  ever  ? 

6  Pour  out  thine  indignation 
upon  the  heathen  that  have  not 


Yr  16  Dydd. 


PSALM  AU. 


Day  16. 


y  teyrnasoedd  ni  alwasant  ar  dy 

7  Canys  ysasant  Jacob,  ac  a 
wnaethant  ei  breswylfa  yn  a- 
nghyfannedd. 

8  Na  chofia'r  anwireddau  gynt 
i'n  herbyn  :  brysia,  rhagflaened 
dy  dostur  drugareddau  ni :  canys 
llesg  iawn  y'n  gwnaethpwyd. 

9  Cynnorthwya  ni,  O  Dduw 
ein  hiachawdwriaeth,  er  mwyn 
gogoniant  dy  Enw:  gwared  ni 
hefyd,  a  thrugarhâ  wrth  ein 
pechodau,  er  mwyn  dy  Enw. 

10  Paham  y  dywed  y  cen- 
hedloedd,  Pa  le  y  mae  eu  Duw 
hwynt?  bydded  hyspys  ym 
mhlith  y  cenhedloedd  yn  ein 
golwg  ni,  wrth  ddial  gwaed  dy 
weision  yr  hwn  a  dywalltwyd. 

11  Deued  uchenaid  y  car- 
charorion  ger  dy  fron:  yn  ol 
mawredd  dy  nerth  cadw  blant 
marwolaeth. 


12  A  thai 
seithfed 


n  cymmydogion 
'w   mynwes,    eu 


ar  y 

cabledd  trwy'r  hon  yfth  gablas 

ant  di,  O  Arglwydd. 

13  A  ninnau  dy  bobl  a  def- 
aid  dy  borfa,  a'th  foliannwn  di 
yn  dragywydd:  datganwn  dy 
foliant  o  genhedlaeth  i  genhedl- 
aeth. 

Psal.  Ixxx.    Qui  regis  Israel. 

GWRANDO,  O  Fugail  Is- 
rael, yr  hwn  wyt  yn  arwain 
Joseph  fel  praidd  ;  yuuldisgleir- 
ia,  yr  hwn  wyt  yn  eistedd  rhwng 
y  cerubiaid. 

2  Cyfod  dy  nerth  o  flaen  E- 
phraim  a  Benjamin  a  Manasseh, 
a  thyred  yn  iachawdwriaeth  i  ni. 

3  Dychwel  ni,  O  Dduw,  a 
llewyrcha  dy  wyneb;  a  ni  a 
achubir. 

4  O  Arglwydd  Dduw'r  llu- 
oedd,  pa  hỳd  y  sorri  wrth  weddi 
dy  bobl? 


known  thee  :  and  upon  the 
kingdoms  that  have  not  called 
upon  thy  Name. 

7  For  they  have  devoured 
Jacob  :  and  laid  waste  his 
dwelling-place. 

8  O  remember  not  our  old 
sins,  but  have  mercy  upon  us, 
and  that  soon  :  for  we  are  come 
to  great  misery. 

9  Help  us,  O  God  of  our 
salvation,  for  the  glory  of  thy 
Name  :  O  deliver  us,  and  be 
merciful  unto  our  sins,  for  thy 
Name's  sake. 

10  Wherefore  do  the  heathen 
say  :  Where  is  now  their  God  ? 

11  O  let  the  vengeance  of  thy 
servants'  blood  that  is  shed  :  be 
openly  shewed  upon  the  heathen 
in  our  sight. 

12  O  let  the  sorrowful  sigh- 
ing of  the  prisoners  come  before 
thee  :  according  to  the  greatness 
of  thy  power,  preserve  thou  those 
that  are  appointed  to  die. 

13  And  for  the  blasphemy 
wherewith  our  neighbours  have 
blasphemed  thee  :  reward  thou 
them,  O  Lord,  seven-fold  into 
their  bosom. 

14  So  we,  that  are  thy  people, 
and  sheep  of  thy  pasture,  shall  give 
thee  thanks  for  ever  :  and  will  al- 
way  be  shewing  forth  thy  praise 
from  generation  to  generation. 

Psal.  Ixxx.    Qui  regis  Israel. 

HEAR,  O  thou  Shepherd  of 
Israel,  thou  that  leadest 
Joseph  like  a  sheep  :  shew  thy- 
self also,  thou  that  sittest  upon 
the  cherubim s. 

2  Before  Ephraim,  Benjamin, 
and  Manasses  :  stir  up  thy 
strength,  and  come,  and  help  us. 

3  Turn  us  again,  O  God  : 
shew  the  light  of  thy  counte- 
nance, and  we  shall  be  whole. 

4  O  Lord  God  of  hosts  :  how 
long  wilt  thou  be  angry  with 
thy  people  that  prayeth  ? 


Yr  16  Dijdd. 


PSALMAU. 


Day  16. 


5  Porthaist  hwynt  â  bara 
dagrau;  a  d'iodaist  hwynt  â 
dagrau  wrth  fesur  mawr. 

6  Gosodaist  ni  yn  gynnen  i'n 
cymmydogion;  a'n  gelynion  a'n 
gwatwarant  yn  eu  mysg  eu  hun. 

7  O  Dduw'r  lluoedd,  dychwel 
ni,  a  llewyrcha  dy  wyneb ;  a  ni 
a  achubir. 

8  Mudaist  winw}'dden  o'r 
Aipht :  bwriaist  y  cenhedloedd 
allan,  a  pblennaist  hi. 

9  Arloesaist  o'i  blaen,  a  pher- 
aist  i'w  gwraidd  wreiddio,  a  hi 
a  lanwodd  y  tir. 

10  Cuddiwyd  y  raynyddoedd 
gan  ei  chysgod;  a'i  changhen- 
nau  oedd  fel  cedrwŷdd  rhag- 
orol. 

11  Hi  a  estynodd  ei  changau 
hyd  y  môrj  a'i  blagur  hyd  yr 
afon. 

12  Pah  am  y  rhwygaist  ei 
chaeau,  fel  y  tynno  pawb  a  elo 
heibio  ar  hŷd  y  ffordd  ei  grawn 
hi? 

13  Y  baedd  o'r  coed  a'i  turia, 
a  bwystfil  y  maes  a'i  pawr. 

U  O  Dduw'r  lluoedd,  dy- 
chwel, attolwg:  edrych  o'r  nef- 
oedd,  a  chenfydd,  ac  ymwêl  â'r 
winwỳdden  hon; 

15  A'r  winllan  a  blannodd  dy 
ddeheulaw,  ac  â'r  planhigyn  a 
gadarnheaist  i  ti  dy  hun, 

16  Llosgwyd  hi  â  than;  ior- 
rwyd  hi  i  lawr:  gan  gerydd  dy 
wyneb  y  difethir  hwynt. 

17  Bydded  dy  law  dros  wr 
dy  ddeheulaw,  a  thros  fab  y 
dyn  vr  hwn  a  gadarnheaist  i 
ti  dy  nun. 

18  Felly  ni  chih wn  yn  ol 
oddi  wrthyt  ti :  bywhâ  ni,  a  ni 
a  alwn  ar  dy  Enw. 

19  O  Arglwydd  Dduw'r  llu- 
oedd, dychwel  ni,  llewyrcha  dy 
wyneb ;  a  ni  a  achubir. 


5  Thou  feedest  them  with  the 
bread  of  tears  :  and  givest  them 
plenteousness  of  tears  to  drink. 

6  Thou  hast  made  us  a  very 
strife  unto  our  neighbours  :  anil 
our  enemies  laugh  us  to  scorn. 

7  Turn  us  again,  thou  God  of 
hosts  :  shew  the  light  of  thy  coun- 
tenance, and  we  shall  be  whole. 

8  Thou  hast  brought  a  vine 
out  of  Egypt  :  thou  hast  cast 
out  the  heathen,  and  planted  it. 

9  Thou  madest  room  for  it  : 
and  when  it  had  taken  root  it 
filled  the  land. 

10  The  hills  were  covered 
with  the  shadow  of  it  :  and  the 
boughs  thereof  were  like  the 
goodly  cedar-trees. 

11  She  stretched  out  her 
branches  unto  the  sea  :  and  her 
boughs  unto  the  river. 

12  Why  hast  thou  then  bro- 
ken down  her  hedge  :  that  all 
they  that  go  by  pluck  oä'  her 
grapes  ? 

13  The  wild  boar  out  of  the 
wood  doth  root  it  up  :  and  the 
wild  beasts  of  the  field  devour  it. 

14  Turn  thee  again,  thou  God 
of  hosts,  look  down  from  hea- 
ven :  behold,  and  visit  this 
vine; 

15  And  the  place  of  the  vine- 
yard that  thy  right  hand  hath 
planted  :  and  the  branch  that 
thou  madest  so  strong  for  thyself. 

16  It  is  burnt  with  fire,  and 
cut  down  :  and  they  shall  perish 
at  the  rebuke  of  thy  countenance. 

17  Let  thy  hand  be  upon  the 
man  of  thy  right  hand  :  and  upon 
the  son  of  man,  whom  thou  mad- 
est so  strong  for  thine  own  self. 

18  And  so  will  not  we  go  back 
from  thee  :  O  let  us  live,  and  we 
shall  call  upon  thy  Name. 

19  Turn  us  again,  O  Lord 
God  of  hosts  :  shew  the  light  of 
thy  countenance,  and  we  shall 
be  whole. 

Gg 


Yr  16  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  16. 


Psal.  lxxxi.    ExuUatc  Deo. 

CENWCH  yn  llafar  i  Dduw 
ein   cadernid:    cenwch   yn 
Uawen  i  Dduw  Jacob. 

2  Cymmerwch  psalm,  a  moes- 
wch  dympan,  y  delyn  fwyn  a'r 
nabl. 

3  Udgenwch  udgorn  yn  y  lloer 
newydd,  yn  yr  amser  nodedig, 
yn  nydd  ein  huchel-wyl. 


4  Canys  deddf  yw  hyn  i 
rael,  a  defod  i  Dduw  Jacob. 


Is- 


5  Efe  a'i  gosododd  yn  dyst- 
iolaeth  yn  Joseph,  pan  aeth  efe 
allan  trwy  dir  yr  Aipht:  lie  y 
clywais  iaith  ni  ddeallwn. 

6  Tynnais  ei  ysgwydd  oddi 
wrth  y  baich :  ei  ddwylaw  a 
ymadawsant  â'r  crochanau. 

7  Mewn  cyfyngder  y  gel- 
waist,  ac  mi  a'th  waredais: 
gwrandewais  di  yn  nirgelwch  y 
daran :  profais  di  wrth  ddyfr- 
oedd  Meribah. 

8  Clyw,  fy  mhobl,  a  mi  a 
dystiolaethaf  i  ti :  Israel,  os 
gwrandewi  arnaf ; 

9  Na  fydded  ynot  dduw  ar- 
all ;  ac  nac  ymgrymma  i  dduw 
di'eithr. 

10  Myfi  yr  Arglwydd  dy 
Dduw  yw'r  hwn  a'th  ddug  di 
allan  o  dir  yr  Aipht:  lleda  dy 
safn,  a  mi  a'i  llanwaf. 

11  Ond  ni  wrandawai  fy 
mhobl  ar  fy  lief;  ac  Israel  ni'm 
mynnai. 

12  Y  na  y  gollyngais  h  wynt  yng- 
hyndynrwydd  eu  calon  :  aeth- 
ant  wrth  eu  cyngor  eu  hunain. 

13  O  na  wrandawsai  fy  mhobl 
arnaf;  na  rodiasai  Israel  yn  fy 
ffyrdd ! 

14  Buan  y  gostyngaswn  eu 
gelynion,  ac  y  troiswn  fy  Haw 
yn  erbyn  eu  gwrthwynebwyr. 

15  Caseion  yr  Arglwydd  a 
gymmerasent  arnynt  ymostwng 


Psal.  lxxxi.    Exidtate  Deo. 

SING  we  merrily  unto  God 
our  strength  :  make  a  cheer- 
ful noise  unto  the  God  of  Jacob. 

2  Take  the  psalm,  bring  hi- 
ther the  tabret  :  the  merry  "harp 
with  the  lute. 

3  Blow  up  the  trumpet  in  the 
new-moon  :  even  in  the  time 
appointed,  and  upon  our  solemn 
feast-day. 

4  For  this  was  made  a  statute 
for  Israel :  and  a  law  of  the  God 
of  Jacob. 

5  This  he  ordained  in  Joseph 
for  a  testimony  :  when  he  came 
out  of  the  land  of  Egypt,  and 
had  heard  a  strange  language. 

6  I  eased  his  shoulder  from 
the  burden  :  and  his  hands  were 
delivered  from  making  the  pots. 

7  Thou  calledst  upon  me  in 
troubles,  and  I  delivered  thee  : 
and  heard  thee  what  time  as 
the  storm  fell  upon  thee. 

8  I  proved  thee  also  :  at  the 
waters  of  strife. 

9  Hear,  O  my  people,  and  I 
will  assure  thee,  O  Israel  :  if 
thou  wilt  hearken  unto  me, 

10  There  shall  no  strange  god 
be  in  thee  :  neither  shalt  thcu 
worship  any  other  god. 

11  I  am  the  Lord  thy  God, 
who  brought  thee  out  of  the 
land  of  Egypt  :  open  thy  mouth 
wide,  and  Í  shall  fill  it. 

12  But  my  people  would  not 
hear  my  voice  :  and  Israel  would 
not  obey  me. 

13  So  I  gave  them  up  unto  their 
own  hearts'  lusts  :  and  let  them 
follow  their  own  imaginations. 

14  O  that  my  people  would 
have  hearkened  unto  me  :  for  if 
Israel  had  walked  in  my  ways, 

15  I  shoidd  soon  have  put  down 
their  enemies  :  and  turned  my 
hand  against  their  adversaries. 

16  The  haters  of  the  Lord 
should  have  been  found  liars  : 


Yr  16  Dydd.  PS  AL  MAIL 

iddo   ef:    a'u  hamser   hwythau 
fuasai'n  dragywydd. 

16  Bwydasai  hwynt  hefyd  â 
brasder  gwenith:  ac  â  mel  o'r 
graig  y'th  ddiwallaswn. 


^rfiîJidjaämoI  îütcîiîJt. 
Psal.  lxxxii.   Deus  stetit. 

DUW  sydd  yn  sefyll  ynghyn- 
nulleidfa  r    galluog :     ym 
mhlith  y  duwiau  y  barn  efe. 

2  Pa  hŷd  y  bernwch  ar  gam  ? 
ac  y  derbyniwch  wyneb  y  rhai 
annuwiol  ? 

3  Bernwch  y  tlawd  a'r  am- 
ddifad:  cyfiawnhêwch  y  cys- 
tuddiedig  a'r  rheidus. 

4  Gwaredwch  y  tlawd  a'r 
anghenus:  achubwch  hwynt  o 
law  y  rhai  annuwiol. 

5  Ni  wyddant,  ac  ni  ddeall- 
ant;  mewn  tywyllwch  y  rhod- 
iant:  holl  sylfaenau  y  ddaear  a 
symmudwyd  o'u  lie. 

6  Myfi  a  ddywedais,  Duwiau 
ydych  chwi ;  a  meibion  y  Gor- 
uchaf  ydych  chwi  oil. 

7  Eithr  byddwch  feirw  fel 
dynion,  ac  fel  un  o'r  tywysogion 
y  syrthiwch. 

8  Cyfod,  O  Dduw3  barna'r 
ddaear:  canys  ti  a  etifeddi'r 
holl  genhedloedd. 

Psal.  lxxxiii.    Dcits,  qitis  similis  9 

ODduw,  na  ostega :  na  thaw, 
ac    na    fydd    lonydd,    O 
Dduw. 

2  Canys  wele,  dy  elynion 
sydd  yn  terfysgu ;  a'th  gaseion 
yn  cyf'odi  eu  pennau. 

3  Ymgyfrinachasant  yn  ddich- 
ellgar  yn  erbyn  dy  bobl,  ac  ym- 
gynghorasant  yn  erbyn  dy  rai 
dirgel  di. 

4  Dywedasant,  Deuwch,  a 
difethwn  hwynt,  fel  na  bydd- 
ont  yn  genedl;  ac  na  chofier 
Enw  Israel  mwyach. 

ò  Canys  ymgynghorasant  yn 


Day  16. 

but  their  time  should  have  en- 
dured for  ever. 

17  He  should  have  fed  them 
also  with  the  finest  wheat-flour  : 
and  with  honey  out  of  the  stony 
rock  should  I  have  satisfied  thee. 


lEbcning  pragcr. 

Psal.  lxxxii.  Dais  sictit. 

GOD  standeth  in  the  congre- 
gation of  princes  :  he  is  a 
Judge  among  gods. 

2  How  long  will  ye  give  wrong 
judgement :  and  accept  the  per- 
sons of  the  ungodly  ? 

3  Defend  the  poor  and  father- 
less :  see  that  such  as  are  in  need 
and  necessity  have  right. 

4  Deliver  the  out -cast  and 
poor  :  save  them  from  the  hand 
of  the  ungodly. 

5  They  will  not  be  learned  nor 
understand,  but  walk  on  still  in 
darkness  :  all  the  foundations 
of  the  earth  are  out  of  course. 

6  I  have  said,  Ye  are  gods  : 
and  ye  are  all  the  children  of 
the  most  Highest. 

7  But  ye  shall  die  like  men  : 
and  fall  like  one  of  the  prin- 
ces. 

8  Arise,  O  God,  and  judge  thou 
the  earth  :  for  thou  shalt  take 
all  heathen  to  thine  inheritance. 

Psal.  lxxxiii.    Deus,  quis  similis  ? 

HOLD  not  thy   tongue,   O 
God,  keep  not  still  silence  : 
refrain  not  thyself,  O  God. 

2  For  lo,  thine  enemies  make 
a  murmuring  :  and  they  that 
hate  thee  have  lift  up  their  head. 

3  They  have  imagined  craf- 
tily against  thy  people  :  and 
taken  counsel  against  thy  se- 
cret ones. 

4  They  have  said,  Come,  and 
let  us  root  them  out,  that  they 
be  no  more  a  people  :  and  that 
the  name  of  Israel  may  be  no 
more  in  remembrance. 

5  For  they  have   cast   their 

Gg2 


Yr  16  Dydd. 


unfryd ;    ac    ymwnaethant 
erbyn. 

6  Pebyll  Edom,  a'r  Ismael- 
iaid;  y  Moabiaid,  a'r  Hagar- 
iaid; 

7  Gebal,  ac  Aramon,  ac  Ama- 
lec ;  y  Philistiaid,  gyd  â  phres- 
wylwŷr  Tyrus. 

8  Assur  hefyd  a  ymgwplys- 
odd  â  bwynt:  buant  fraich  i 
blant  Lot 

9  Gwna  di  iddynt  fel  i  Mid- 
ian :  megis  i  Sisera,  megis  i 
Jabin,  wrth  afon  Cison : 

10  Yn  Endor  y  difethwyd 
bwynt:  aethant  yn  dail  i'r 
ddaear. 

11  Gwna  eu  pendefigion  fel 
Oreb,  ac  fel  Zeeb ;  a'u  holl  dy- 
wysogion  fel  Zebah,  ac  fel  Zal- 
munnah : 

12  Y  rhai  a  ddywedasant, 
Cymmerwn  i  ni  gyfanneddau 
Duw  i'w  meddiannu. 

13  Gosod  hwynt,  O  fy  Nuw, 
fel  olwyn;  fel  sou  o  flaen  y 
gw_ỳnt. 

í-t  Fel  v  llysg  tàn  goed,  ac 
fel  y  goddeithia  fflam  fynydd- 
oedd; 

15  Felly  erlid  di  hwynt  á'th 
dymmestl,  a  dychryna  hwynt 
á  th  gorwỳnt 

16  Llanw  eu  hwynebau  â 
gwarth;  fel  y  ceisiont  dy  Enw, 
0  Arglwydd. 

17  Cywilyddier  a  thralloder 
hwynt  yn  dragywydd  ;  i'e,  gwar- 
adwydder,  a  (lifetner  hwynt : 

18  Fel  y  gwypont  mai  tydi, 
yr  hwn  yn  unig  wyt  JEHOFAH 
wrth  dy  Enw,  wyt  Oruchaf  ar 
yr  holl  ddaear. 

Psal.  lxxxiv.    Qiiam  dilecta  ! 

MOR  hawddgar  yw  dy  bebyll 
di,0  Arglwydd  ylluoedd! 

2  Fy  enaid  a  hiraetha,  i'e,  ac 
a  flysia  am  gynteddau'r  Ar- 
glwydd: fy  nghalon  a'm  cnawd 
a  waeddant  am  y  Duw  byw. 

3  Aderyn  y  to  hefyd  a  gafodd 


PSALMAU.  Day  16. 

'th    heads  together  with  one  consent: 
and  are  confederate  against  thee; 

6  The  tabernacles  of  the  E- 
domites,  and  the  Ismaelites  :  the 
Moabites,  and  Hagarens ; 

7  Gebal,  and  Amnion,  and 
Amalek  :  the  Philistines,  with 
them  that  dwell  at  Tyre. 

8  Assur  also  is  joined  with 
them  :  and  have  holpen  the 
children  of  Lot. 

9  But  do  thou  to  them  as  unto 
the  Madianites  :  unto  Sisera,  and 
unto  Jabin  at  the  brook  of  Kison  ; 

10  Who  perished  at  Endor: 
and  became  as  the  dung  of  the 
earth. 

11  Make  them  and  their 
princes  like  Oreb  and  Zeb  :  yea, 
make  all  their  princes  like  as 
Zeba  and  Salmana ; 

12  'Who  say,  Let  us  take  to 
ourselves  :  the  houses  of  God 
in  possession. 

13  O  my  God,  make  them 
like  unto  a  wheel  :  and  as  the 
stubble  before  the  wind  ; 

14  Like  as  the  fire  that  burneth 
up  the  wood  :  and  as  the  flame 
that  consumeth  the  mountains. 

15  Persecute  them  even  so 
with  thy  tempest  :  and  make 
them  afraid  with  thy  storm. 

16  Make  their  faces  ashamed, 
O  Lord  :  that  they  may  seek 
thy  Name. 

17  Let  them  be  confounded  and 
vexed  ever  more  and  more  :  let 
them  be  put  to  shame,  and  perish. 

18  And  they  shall  know  that 
thou,  whose  Name  is  Jehovah  : 
art  only  the  most  Highest  over 
all  the  earth. 

Psal.  lxxxiv.     Quam  dilecta  ! 

OHow  amiable  are  thy  dwell- 
ings :  thou  Lord  of  hosts ! 

2  My  soul  hath  a  desire  and 
longing  to  enter  into  the  courts 
of  the  Lord  :  my  heart  and  my 
flesh  rejoice  in  the  living  God. 

3  Yea,  the  sparrow  hath  found 


Yr  16  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  16. 


dŷ,  a'r  wennol  nŷth  iddi,  lie 
y  gesyd  ei  chywion ;  sef  dy 
allorau  di,  O  Arglwydd  y  llu- 
oedd,  fy  Mrenhin,  a'm  Duw. 

4  Gwỳn  fyd  preswyhvvr  dy 
dý :  yn  wastad  y'th  folian- 
nant. 

5  Gwim  ei  fyd  y  dyn  y  mae 
ei  gadernid  ynot;  a'th  "ffyrdd 
yn  eu  calon : 

6  Y  rhai  yn  myned  trwy 
ddyffryn  Bacha,  a'i  gwnant  yn 
ffynnon :  a'r  gwlaw  a  leinw'r 
llynnau. 

7  Ant  o  nerth  i  nerth ;  ym- 
ddengys  pob  un  ger  bron  Duw 
yn  Si'on. 

S  O  Arghvydd  Dduw'r  llu- 
oedd,  clyw  fy  ngweddi :  gwran- 
do,  O  Dduw  Jacob. 

9  O  Dduw  ein  tarian,  gwel, 
ac  edrych  ar  wyneb  dy  En- 
neiniog. 

10  Canys  gwell  yw  diwrnod 
yn  dy  gynteddau  di  nà  mil: 
dewiswn  gadw  drws  yn  nhv  fy 
Nuw,  o  flaen  trigo  ym  mhebyll 
annuwioldeb. 

11  Canys  haul  a  tharian  yw'r 
Arglwydd  Dduw :  yr  Arghvydd 
a  rydd  ras  a  gogoniant :  ni  at- 
tal  efe  ddim  daioni  oddi  wrth  y 
rhai  a  rodiant  yn  berfFaith. 

12  O  Arglwydd  y  lluoedd, 
gw\rn  fyd  y  dyn  a  ymddiried 
ynot. 

Psal.  lxxxv.    Brncd'ix'istl,  Domme. 

GRASLAWN  fuost,  O  Ar- 
glwydd, i'th  dir :  dychwel- 
aist  gaethiwed  Jacob. 

2  Maddeuaist  anwiredd  dy 
bobl  :  cuddiaist  eu  holl  bech- 
od. 

3  Tynnaist  ymaith  dy  holl 
lid :  troaist  oddi  wrth  lidiowg- 
rwydd  dy  ddigter. 

4  Tro  ni,  O  Dduw  ein  hiach- 
awdwriaeth,  a  thor  ymaith  dy 
ddigofaint  wrthym. 


her  an  house,  and  the  swallow 
a  nest  where  she  may  lay  her 
young  :  even  thy  altars,  O  Lord 
of  hosts.,  my  King  and  my  God. 

4  Blessed  are  they  that  dwell 
in  thy  house  :  they  will  be  al- 
way  praising  thee. 

5  Blessed  is  the  man  whose 
strength  is  in  thee  :  in  whose 
heart  are  thy  ways. 

6  Who  going  through  the  vale 
of  misery  use  it  for  a  well  :  and 
the  pools  are  filled  with  water. 

7  They  will  go  from  strength 
to  strength  :  and  unto  the  God 
of  gods  appeareth  every  one  of 
them  in  Sion. 

8  O  Lord  God  of  hosts,  hear 
my  prayer  :  hearken,  O  God  of 
Jacob. 

9  Behold,  O  God  our  de- 
fender :  and  look  upon  the  face 
of  thine  Anointed. 

10  For  one  day  in  thy  courts  : 
is  better  than  a  thousand. 

11  I  had  rather  be  a  door- 
keeper in  the  house  of  my  God  : 
than  to  dwell  in  the  tents  of  un- 
godliness. 

12  For  the  Lord  God  is  a  light 
and  defence  :  the  Lord  will  give 
grace  and  worship,  and  no  good 
thing  shall  he  withhold  from 
them  that  live  a  godly  life. 

13  O  Lord  God  of  hosts  : 
blessed  is  the  man  that  putteth 
his  trust  in  thee. 

Psal.  lxxxv.    Benedixistl,  Dominc. 

LORD,  thou  art  become  gra- 
cious unto  thy  land  :  thou 
hast  turned  away  the  captivity 
of  Jacob. 

2  Thou  hast  forgiven  the  of- 
fence of  thy  people  :  and  co- 
vered all  their  sins. 

3  Thou  hast  taken  away  all  thy 
displeasure  :  and  turned  thyself 
from  thy  wrathful  indignation. 

4  Turn  us  then,  O  God  our 
Saviour  :  and  let  thine  anger 
cease  from  us. 


Yr  17  Bijdd. 


PSALMAU. 


Bay  17. 


5  Ai  byth  y  digi  wrthym?  a 
estyni  di  dy  soriant  hyd  gen- 
hedlaeth  a  chenhedlaeth  ? 

6  Onr  throi  di  a'n  by  whâu  ni, 
fel  y  llawenycho  dy  bobl  ynot 
ti? 

7  Dangos  i  ni,  Arglwydd,  dy 
drugaredd,  a  dod  i  ni  dy  iach- 
awdwriaeth. 

8  Gwrandawaf  beth  a  ddywed 
yr  Arglwydd  Dduw :  canys  efe 
a  draetha  heddwch  i'w  bobl,  ac 
i'w  saint:  ond  na  throant  at 
ynfydrvvydd. 

9  Di'au  fod  ei  iechyd  ef  yn 
agos  i'r  rhai  a'i  bofnant ;  fel  y 
trigo  gogoniant  yn  ein  tir  ni. 

10  Trugaredd  a  gwirionedd 
a  ymgyfarfuant ;  cyfiawnder  a 
heddwch  a  ymgusanasant. 

11  Gwirionedd  a  dardda  o'r 
ddaear ;  a  chyfiawnder  a  edrych 
i  lawr  o'r  nefoedd. 

12  Yr  Arglwydd  hefyd  a 
rydd  ddaioni ;  a'n  daear  a  rydd 
ei  chnwd. 

13  Cyfiawnder  a  â  o'i  flaen 
ef ;  ac  a  esyd  ei  draed  ef  ar  y 
ffordd. 


33ortoI  C©£ÌlìJí. 
Psal.  lxxxvi.    Inclina,  Domhie. 

GOST  WNG,  O  Arglwydd,  dy 
glust,  gwrando   fi :    canys 
truan  ac  anghenus  ydwyf. 

2  Cadw  fy  enaid ;  canys  sanct- 
aidd  ydwyf:  achub  di  dy  was, 
O  fy  Nuw,  yr  hwn  sydd  yn 
ymddiried  ynot. 

3  Trugarhà  wrthyf,  Ar- 
glwydd :  canys  arnat  y  llefaf 
beunydd. 

4  Llawenhâ  enaid  dy  was: 
canys  attat  ti,  Arglwydd,  y 
dyrchafaf  fy  enaid. 

5  Canys  ti,  O  Arglwydd,  yd- 
wyt  dda  a  maddeugar ;  ac  o 
fawr  drugaredd  i'r  rhai  oil  a 
alwant  arnat. 

6  Cly  w,  Arglwydd,  fy  ngwedd- 


5  Wilt  thou  be  displeased  at 
us  for  ever  :  and  wilt  thou 
stretch  out  thy  wrath  from  one 
generation  to  another  ? 

6  Wilt  thou  not  turn  again, 
and  quicken  us  :  that  thy  peo- 
ple may  rejoice  in  thee? 

7  Shew  us  thy  mercy,  O 
Lord  :  and  grant  us  thy  sal- 
vation. 

8  I  will  hearken  what  the 
Lord  God  will  say  concerning 
me :  for  he  shall  speak  peace  un- 
to his  people,  and  to  his  saints, 
that  they  turn  not  again. 

9  For  his  salvation  is  nigh 
them  that  fear  him  :  that  glory 
may  dwell  in  our  land. 

10  Mercy  and  truth  are  met 
together  :  righteousness  and 
peace  have  kissed  each  other. 

11  Truth  shall  flourish  out 
of  the  earth  :  and  righteousness 
hath  looked  down  from  heaven. 

12  Yea,  the  Lord  shall  shew 
loving-kindness  :  and  our  land 
shall  give  her  increase. 

13  Righteousness  shall  go  be- 
fore him  :  and  he  shall  direct 
his  going  in  the  way. 


j'ÎTorníng  }t3rar>cr. 
Psal.  lxxxvi.    Inclina,  Domlne. 

BOW    down    thine    ear,    O 
Lord,  and  hear  me  :  for  I 
am  poor,  and  in  misery. 

2  Preserve  thou  my  soul,  for 
I  am  holy  :  my  God,  save  thy 
servant  that  putteth  his  trust  in 
thee. 

3  Be  merciful  unto  me,  O 
Lord  :  for  I  will  call  daily  upon 
thee. 

4>  Comfort  the  soul  of  thy  ser- 
vant :  for  unto  thee,  O  Lord,  do 
I  lift  up  my  soul. 

5  For  thou,  Lord,  art  good 
and  gracious  :  and  of  great 
mercy  unto  all  them  that  call 
upon  thee. 

6  Give  ear,  Lord,   unto  my 


Yr  17  Dijdd. 


PSALMAU. 


Day  17. 


i ;    ac    ymwrando    â    llais    fy 
ymbil. 

7  Yn  nydd  fy  nghyfyngder  y 
llefaf  arnat:  canys  gwrandewi 
fi. 

8  Nid  oes  fel  tydi  ym  mysg 
y  duwiau,  O  Arglwydd  ;  na 
gweithredoedd  fel  dy  weithred- 
oedd  di. 

9  Yr  holl  genhedloedd  y  rhai 
a  wnaethost  a  ddeuant  ac  a 
addolant  ger  dy  iron  di,  O  Ar- 
e,lwydd  ;  ac  a  ogoneddant  dy 
Énw. 

10  Canys  ydwyt  fawr,  ac  yn 
gwneuthur  rhyfeddodau:  ti  yn 
unig  wyt  Dduw. 

11  Dysg  i  mi  dy  ffordd,  O 
Arglwydd ;  mi  a  rodiaf  yn  dy 
wirionedd :  una  fy  nghalon  i 
ofni  dy  Enw. 

12  Aloliannaf  di,  O  Arglwydd 
fy  Nuw,  â'm  holl  galon :  a 
gogoneddaf  dy  Enw  yn  dragy- 
wydd. 

13  Canys  mam  yw  dy  dru- 
garedd  tu  ag  attaf  fi :  a  gwar- 
edaist  fy  enaid  o  uffern  isod. 

14  Rhai  heilchion  a  gyfod- 
asant  i'm  herbyn,  O  Dduw,  a 
chynnulleidfa  y  trawsion  a  geis- 
iasant  fy  enaid;  ac  ni'th  osod- 
asant  di  ger  eu  bron. 

15  Eitlir  ti,  O  Arglwydd,  wyt 
Dduw  trugarog  a  graslawn  ; 
hwyrfrydig  i  lid,  a  helaeth  o 
drugaredd  a  gwirionedd. 

16  Edrych  arnaf,  a  thrugar- 
hâ  wrthyf :  dyro  dy  nerth  i'th 
was,  ac  achub  fab  dy  wasan- 
aeth-ferch. 

17  Gwna  i  mi  arwydd  er  da- 
ioni :  fel  y  gwelo  fy  nghaseion, 
ac  y  gwaradwydder  hwynt ;  am 
i  ti,  O  Arglwydd,  fy  nghyn- 
northwyo  a'm  diddanu. 

Psal.  Ixxxvii.    Fundamenta  ejus. 

EI  sail  sydd  ar  y  mynyddoedd 
sanctaidd. 


prayer  :  and  ponder  the  voice  of 
my  humble  desires. 

7  In  the  time  of  my  trouble 
I  will  call  upon  thee  :  for  thou 
hearest  me. 

8  Among  the  gods  there  is 
none  like  unto  thee,  O  Lord  : 
there  is  not  one  that  can  do  as 
thou  doest. 

9  All  nations  whom  thou  hast 
made  shall  come  and  worship 
thee,  O  Lord  :  and  shall  glorify 
thy  Name. 

10  For  thou  art  great,  and 
doest  wondrous  things  :  thou 
art  God  alone. 

11  Teach  me  thy  way,  O  Lord, 
and  I  will  walk  in  thy  truth  :  O 
knit  my  heart  unto  thee,  that  I 
may  fear  thy  Name. 

12  I  will  thank  thee,  O  Lord 
my  God,  with  all  my  heart  : 
and  will  praise  thy  Name  for 
evermore. 

13  For  great  is  thy  mercy  to- 
ward me  :  and  thou  hast  deli- 
vered my  soul  from  the  nether- 
most hell. 

14  0  God,  the  proud  are  risen 
against  me  :  and  the  congre- 
gations of  naughty  men  have 
sought  after  my  soul,  and  have 
not  set  thee  before  their  eyes. 

15  But  thou,  O  Lord  God,  art 
full  of  compassion  and  mercy  : 
long-suffering,  plenteous  in  good- 
ness and  truth. 

16  0  turn  thee  then  unto  me, 
and  have  mercy  upon  me  :  give 
thy  strength  unto  thy  servant, 
and  help  the  son  of  thine  hand- 
maid. 

17  Shew  some  token  upon  me 
for  good,  that  they  who  hate 
me  may  see  it,  and  be  ashamed  : 
because  thou,  Lord,  hast  holpen 
me,  and  comforted  me. 

Psal.  Ixxxvii.    Fundamenta  ejus. 

HER  foundations   are  upon 
the  holy  hills  :  the  Lord 


Yr  17  Di/dd. 


PSALMAÜ. 


Day  17. 


2  Yr  Arglwydd  a  gâr  byrth 
Sì'on  yn  fwy  nà  holl  breswyl- 
feydd  Jacob. 

3  Gogoneddus  bethau  a  ddy- 
■wedir  am  danat  ti,  O  ddinas 
Duw. 

4  Cofiaf  Rabab  a  Babilon  wrth 
fy  nghydnabod  :  wele  Philistia, 
a  Thyrus,  ynghỳd  âg  Ethiopia ; 
yno  y  ganwyd  bwn. 

5  Ac  am  S'íon  y  dywedir,  Y 
gwr  a'r  gwr  a  anwyd  ynddi  : 
a'r  Goruchaf  ei  hun  a'i  sicrhâ 
hi. 

6  Yr  Arglwydd  a  gyfrif  pan 
ysgrifeno'r  bobl,  eni  bwn  yno. 

7  Y  cantorion  a'r  cerddorion 
a  fyddant  yno  :  fy  holl  ftynhon- 
nau  sydd  ynot  ti. 

Psal.  lxxxviii.    Domine  Dens. 

O   Arglwydd  Dduw  fy  iach- 
awdwriaeth,  gwaeddais  o'th 
flaen  ddydd  a  nos. 

2  Deued  fy  ngweddi  ger  dy 
fron  :  gostwng  dy  glust  at  fy 
llefain. 

3  Canys  fy  enaid  a  lanwyd  o 
flinderau ;  a'm  heinioes  a  nesâ 
i'r  beddrod. 

4  Cyfrifwyd  fi  gyd  â'r  rhai  a 
ddisgynant  i'r  pwll:  ydwyf  fel 
gwr  heb  nerth. 

5  Yn  rhydd  ym  mysg  y 
meirw,  fel  rhai  wedi  eu  lladd, 
yn  gorwedd  mewn  bedd,  y  rhai 
ni  chofi  mwy ;  a  hwy  a  dorrwyd 
oddi  with  dy  law. 

6  Gosodaist  fi  yn  y  pwll  isaf, 
mewn  tywyllwch,  yn  y  dyfn- 
derau. 

7  Y  mae  dy  ddigofaint  yn 
pwyso  arnaf;  ac  A'th  holl  don- 
nau  y'm  cystuddiaist. 

8  Pellheaist  fy  nghydnabod 
oddi  wrthyf;  gwnaetbost  fi  yn 
ffieidd-dra  iddynt :  gwarchaewyd 
fi.  fel  nad  awn  allan. 


loveth  the  gates  of  Sion  more 
than  all  the  dwellings  of  Ja- 
cob. 

2  Very  excellent  things  are 
spoken  of  thee  :  thou  city  of 
God. 

3  I  will  think  upon  Rahab 
and  Babylon  :  with  them  that 
know  me. 

4  Behold  ye  the  Philistines 
also  :  and  they  of  Tyre,  with  the 
Morians ;  lo,  there  was  he  bom. 

5  And  of  Sion  it  shall  be  re- 
ported that  he  was  born  in  her  : 
and  the  most  High  shall  stablish 
her. 

6  The  Lord  shall  rehearse  it 
when  he  writeth  up  the  people  : 
that  he  was  born  there. 

7  The  singers  also  and  trum- 
peters shall  he  rehearse  :  All  my 
fresh  springs  shall  be  in  thee. 

Psal.  lxxxviii.    Domine  Dens. 

OLord  God  of  my  salvation, 
I  have  cried  day  and  night 
before  thee  :  O  let  my  prayer 
enter  into  thy  presence,  incline 
thine  ear  unto  my  calling. 

2  For  my  soul  is  full  of  trou- 
ble :  and  my  life  draweth  nigh 
unto  hell. 

3  I  am  counted  as  one  of 
them  that  go  down  into  the  pit : 
and  I  have  been  even  as  a  man 
that  hath  no  strength. 

4  Free  among  the  dead,  like 
unto  them  that  are  wounded, 
and  lie  in  the  grave  :  who  are 
out  of  remembrance,  and  are 
cut  away  from  thy  hand. 

5  Thou  hast  laid  me  in  the 
lowest  pit  :  in  a  place  of  dark- 
ness, and  in  the  deep. 

6  Thine  indignation  lieth  hard 
upon  me  :  and  thou  hast  vexed 
me  with  all  thy  storms. 

7  Thou  hast  put  away  mine 
acquaintance  far  from  me  :  and 
made  me  to  be  abhorred  of  them. 

8  I  am  so  fast  in  prison  :  that 
I  cannot  get  forth. 


Yr  17  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  17. 


9  Fy  llygad  a  ofidiodd  gan  fy 
nghystudd  :  llefais  arnat,  Ar- 
ghvydd,  beunydd  ;  estynais  fy 
nwylaw  attat. 

10  Ai  i'r  meirw  y  gwnai 
ryfeddod  ?  a  gyfyd  y  meirw  a'th 
foliannu  di  ? 

11  A  draethir  dy  drugaredd 
mewn  bedd?  a'th  wirionedd  yn 
nistryw  ? 

12  A  adwaenir  dy  ryfeddod  yn 
y  tywyllwch  ?  a'th  gyfiawnder 
yn  nhi'r  anghof  ? 

13  Ond  myfi  a  lefais  arnat, 
Arglwydd ;  yn  fore  yr  achub  fy 
ngweddi  dy  flaen. 

14.  Paham,  Arglwydd,  y 
gwrthodi  fy  enaid?  y  cuddi  dy 
Tvyneb  oddi  wrthyf  ? 

15  Truan  ydwyf  fi,  ac  ar 
drangcedigaeth  o'm  hieuengc- 
tid :  dygais  dy  ofn,  ac  yr  ydwyf 
yn  petfuso. 

16  Dy  soriant  a  aeth  drosof; 
dy  ddychrynedigaethau  a'm  tor- 
ródd  ymaith. 

1 7  Fel  dwfr  y'm  cylchynasant 
beunydd,  ac  y'm  cyd-amgylch- 
asant. 

18  Car  a  chyfaill  a  yrraist 
ym  mhell  oddi  wrthyf,  a'm  cyd- 
nabod  i  dywyllwch. 


^roìmîjatnnol  íiBcîiîlí. 

Psal.  lxxxix.    Misericordias  Domini. 

TRUGAREDDAU  yr  Ar- 
glwydd a  ddatganaf  byth : 
â'm  genau  y  mynegaf  dy  wir- 
ionedd o  genhedlaeth  hyd  gen- 
hedlaeth. 

2  Canys  dywedais,  Adeiledir 
trugaredd  yn  dragywydd  :  yn 
y  nefoedd  y  sicrhài  dy  wirionedd. 

3  Gwnaethum  ammod  à'm 
hetholedig,  tyngais  i'm  gwas 
Pafydd. 

4>   Yn    dragywydd  y   sicrhâf 


9  My  sip:ht  faileth  for  very 
trouble  :  Lord,  I  have  called 
daily  upon  thee,  I  have  stretch- 
ed forth  my  hands  unto  thee. 

10  Dost  thou  shew  wonders 
among  the  dead  :  or  shall  the 
dead  rise  up  again,  and  praise 
thee? 

11  Shall  thy  loving-kindness 
be  shewed  in  the  grave  :  or  thy 
faithfulness  in  destruction  ? 

12  Shall  thy  wondrous  works 
be  known  in  the  dark  :  and  thy 
righteousness  in  the  land  where 
all  things  are  forgotten  ? 

13  Unto  thee  have  I  cried,  O 
Lord  :  and  early  shall  my  prayer 
come  before  thee. 

14  Lord,  why  abhorrest  thou 
my  soul  :  and  hidest  thou  thy 
face  from  me? 

13  I  am  in  misery,  and  like 
unto  him  that  is  at  the  point  to 
die  :  even  from  my  youth  up 
thy  terrors  have  I  suffered  with 
a  troubled  mind. 

16  Thy  wrathful  displeasure 
goeth  over  me  :  and  the  fear  of 
thee  hath  undone  me. 

17  They  came  round  about  me 
daily  like  water  :  and  compassed 
me  together  on  every  side. 

18  My  lovers  and"  friends  hast 
thou  put  away  from  me  :  and 
hid  mine  acquaintance  out  of 
my  sight. 


1£bcnmg  }3rat>cr. 

PsaL  lxxxix.   Misericordias  Domini. 

MY  song  shall  be  alway  of 
the  loving-kindness  of 
the  Lord  :  with  my  mouth  will  I 
ever  be  shewing  thy  truth  from 
one  generation  to  another. 

2  For  I  have  said,  Mercy  shall 
be  set  up  for  ever  :  thy  truth 
shalt  thou  stablish  in  the  heavens. 

3  I  have  made  a  covenant 
with  my  chosen  :  I  have  sworn 
unto  David  my  servant ; 

4  Thy  seed  will  I  stablish  for 


Yr  17  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  17. 


dy  had  di ;  ac  o  genhedlaeth  i 
genhedlaeth  yr  adeiladaf  dy  or- 
seddfaingc  di. 

5  A'r  nefoedd,  O  Arglwydd, 
a  foliannant  dy  ryfeddod  ; 
a'th  wirionedd  ynghynnulleid- 
fa'r  saint. 

6  Canys  pwy  yn  y  nef  a 
gystedlir  â'r  Arglwydd  ?  pwy 
a  gyfFelybir  i'r  Arglwydd  ym 
mysg  meibion  y  cedyrn? 

7  Duw  sydd  ofnadwy  iawn 
ynghynnulleidfa'r  saint,  ac  i'w 
arswydo  yn  ei  holl  amgylch- 
oedd. 

8  O  Arglwydd  Dduw'r  llu- 
oedd,  pwy  sy  fel  tydi,  yn  gad- 
arn  lor  ?  a'th  wirionedd  o'th 
amgylch  ? 

9  Ti  wyt  yn  llywodraethu 
ymchwydd  y  môr :  pan  gyfodo 
ei  donnau,  ti  a'u  gostegi. 

10  Ti  a  ddrylliaist  yr  Aipht, 
fel  un  lladdedig :  trwy  nerth 
dy  fraich  y  gwasgeraist  dy  el- 
ynion. 

11  Y  nefoedd  ydynt  eiddot 
ti,  a'r  ddaear  sydd  eiddot  ti : 
ti  a  seiliaist  y  byd  a'i  gyflawn- 
der. 

12  Ti  a  greaist  ogledd  a 
dehau :  Tabor  a  Hermon  a 
lawenychant  yn  dy  Enw. 

13  Y  mae  i  ti  fraich  a  chad- 
ernid :  cadarn  yw  dy  law,  ac 
uchel  yw  dy  ddeheulaw. 

14  Cyfiawnder  a  barn  yw 
trigfa  dy  orseddfaingc :  trugar- 
edd  a  gwirionedd  a  ragflaenant 
dy  wyneb. 

15  Gwỳn  eu  byd  y  bobl  a 
adwaenant  yr  hyfrydlais :  yn 
llewyrch  dy  wyneb,  O  Ar- 
glwydd, y  rhodiant  hwy. 

16  Yn  dy  Enw  di  y  gor- 
foleddant  beunydd  ;  ac  yn 
dy  gyfiawnder  yr  ymddyrch- 
afant. 


ever  :  and  set  up  thy  throne 
from  one  generation  to  an- 
other. 

5  O  Lord,  the  very  heavens 
shall  praise  thy  wondrous  works  : 
and  thy  truth  in  the  congrega- 
tion of  the  saints. 

6  For  who  is  he  among  the 
clouds  :  that  shall  be  compared 
unto  the  Lord  ? 

7  And  what  is  he  among  the 
gods  :  that  shall  be  like  unto 
the  Lord  ? 

8  God  is  very  greatly  to  be 
feared  in  the  council  of  the 
saints  :  and  to  be  had  in  reve- 
rence of  all  them  that  are  round 
about  him. 

9  O  Lord  God  of  hosts,  who 
is  like  unto  thee  :  thy  truth, 
most  mighty  Lord,  is  on  every 
side. 

10  Thou  rulest  the  raging  of 
the  sea  :  thou  stillest  the  waves 
thereof  when  they  arise. 

1 1  Thou  hast  subdued  Egypt, 
and  destroyed  it  :  thou  hast 
scattered  thine  enemies  abroad 
with  thy  mighty  arm. 

12  The  heavens  are  thine,  the 
earth  also  is  thine  :  thou  hast 
laid  the  foundation  of  the  round 
world,  and  all  that  therein  is. 

13  Thou  hast  made  the  north 
and  the  south  :  Tabor  and  Her- 
mon shall  rejoice  in  thy  Name. 

14  Thou  hast  a  mighty  arm  : 
strong  is  thy  hand,  and  high  is 
thy  right  hand. 

15  Righteousness  and  equity 
are  the  habitation  of  thy  seat  : 
mercy  and  truth  shall  go  before 
thy  face. 

16  Blessed  is  the  people,  O 
Lord,  that  can  rejoice  in  thee  : 
they  shall  walk  in  the  light  of 
thy  countenance. 

17  Their  delight  shall  be 
daily  in  thy  Name  :  and  in  thy 
righteousness  shall  they  make 
their  boast. 


Yr  17  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  17. 


17  Canys  godidowgrwydd  eu 
cadernid  hwynt  ydwyt  ti ;  ac  yn 
dy  ewyllys  da  y  dyrchefir  ein 
corn  ni. 

18  Canys  yr  Arglwydd  y\v 
ein  tarian ;  a  Sanct  Israel  yw 
ein  Brenhin. 

19  Yna'r  ymddiddenaist  mewn 
gweledigaeth  â'th  Sanct,  ac  a 
ddywedaist,  Gosodais  gymmorth 
ar  un  cadarn  :  dyrchefais  un 
etholedig  o'r  bobl. 

20  C'efais  Ddafydd  fy  ngwas- 
anaethwr:  enneiniais  ef  â'm 
holew  sanctaidd: 

21  Yr  hwn  y  sicrhêir  fy  Haw 
gyd  âg  ef ;  a'm  braich  a'i  nertha 

22  Ni  ortbrymma'r  gelyn  ef ; 
a'r  mab  anwir  ni 's  cystuddia 
ef. 

23  Ac  mi  a  goethaf  ei  elyn- 
ion  o'i  flaen ;  a'i  gaseion  a  dar- 
awaf. 

24  Fy  ngwirionedd  hefyd  a'm 
trugaredd  fydd  gyd  âg  ef ;  ac  yn 
fy  Enw  y  dyrchefir  ei  gorn  ef. 

25  A  gosodaf  ei  law  yn  y 
môr,  a'i  ddeheulaw  yn  yr  afon- 
ydd. 

26  Efe  a  lefa  arnaf,  Ti  yw 
fy  Nhad,  fy  Nuw,  a  chraig  fy 
iachawdwriaeth. 

27  Minnau  a'i  gwnaf  yntau 
yn  gynfab,  goruwch  brenhin- 
oedd  y  ddaear. 

28  Cadwaf  iddo  fy  nhrugaredd 
yn  dragywydd;  a'm  cyfammod 
fydd  sicr  iddo. 

29  Gosodaf  hefyd  ei  had  yn 
dragywydd;  a'i  orseddfaingc  fel 
dyddiau'r  nefoedd. 

30  Os  ei  feibion  a  adawant  fy 
nghyfraith,  ac  ni  rodiant  yn  fy 
marnedigaethau ; 

31  Os  fy  neddfau  a  halogant, 
a'm  gorchymynion  ni  chadwant: 

32  Yna  mi  a  ymwelaf  â'u 
camwedd  â  gwi'alen,  ac  â'u  han- 
wiredd  â  ffrewyllau. 


18  For  thou  art  the  glory  of 
their  strength  :  and  in  thy  lov- 
ing-kindness thou  shalt  lift  up 
our  horns. 

19  For  the  Lord  is  our  de- 
fence :  the  Holy  One  of  Israel 
is  our  King. 

20  Thou  spakest  sometime 
in  visions  unto  thy  saints,  and 
saidst :  I  have  laid  help  upon  one 
that  is  mighty;  I  have  exalted 
one  chosen  out  of  the  people. 

21  I  have  found  David  my 
servant  :  with  my  holy  oil  have 
I  anointed  him. 

22  My  hand  shall  hold  him 
fast :  and  my  ann  shall  strength- 
en him. 

23  The  enemy  shall  not  be 
able  to  do  him  violence  :  the 
son  of  wickedness  shall  not  hurt 
him. 

24  I  will  smite  down  his  foes 
before  his  face  :  and  plague 
them  that  hate  him. 

25  My  truth  also  and  my  mer- 
cy shall  be  with  him  :  and  in  my 
Name  shall  his  horn  be  exalted. 

26  I  will  set  his  dominion  also 
in  the  sea  :  and  his  right  hand 
in  the  floods. 

27  He  shall  call  me,  Thou  art 
my  Father  :  my  God,  and  my 
strong  salvation. 

28  And  I  will  make  him  my 
first-born  :  higher  than  the  kings 
of  the  earth. 

29  My  mercy  will  I  keep  for 
him  for  evermore  :  and  my  cove- 
nant shall  stand  fast  with  him. 

30  His  seed  also  will  I  make 
to  endure  for  ever  :  and  hia 
throne  as  the  days  of  heaven. 

31  But  if  his  children  forsake 
my  law  :  and  walk  not  in  my 
judgements  ; 

32  If  they  break  my  statutes, 
and  keep  not  my  command- 
ments :  I  will  visit  their  offences 
with  the  rod,  and  their  sin  with 
scourges. 


Yr  17  Dydd. 


PSALMAÜ. 


Bay  17. 


33  Ond  ni  thorraf  fy  nhrugar- 
edd  oddi  wrtho,  ac  ni  phallaf  o'm 
gwirionedd. 

34  Ni  thorraf  fy  nghyfammod, 
ac  ni  newidiaf  yr  hyn  a  ddaeth 
all  an  o'm  genau. 

35  Tyngais  unwaith  i'm  sanct- 
eiddrwydd,  na  ddywedwn  gel- 
wydd  i  Ddafydd. 

36  Bydd  ei  had  ef  yn  dragy- 
wydd, a'i  orseddfaingc  fel  yr 
haul  ger  fy  mron  i. 

37  Sicrhéir  ef  yn  dragywydd 
fel  y  lleuad,  ac  fel  tyst  ffydd- 
Ion  yn  y  nef. 

38  Ond  ti  a  wrthodaist  ac  a 
ffieiddiaist,  ti  a  ddigiaist  wrth 
dy  Enneiniog. 

39  Diddymmaist  gyfammod  dy 
was ;  halogaist  ei  goron  gan  ei 
thaflu  i  lawr. 

40  Drylliaist  ei  holl  gaeau  ef ; 
gwnaethost  ei  amddiffynfeydd 
yn  adwyau. 

41  Yr  holl  ffbrddolion  a'i  hys- 
peiliant  ef:  aeth  yn  warthrudd 
i'w  gymmydogion. 

42  Dyrchefaist  ddeheulaw  ei 
wrthwynebwŷr ;  llawenheaist  ei 
holl  elynion. 

43  Troaist  hefyd  fin  ei  gledd- 
yf,  ac  ni  chadarnheaist  ef  mewn 
rhyfel. 

44  Peraist  i'w  harddwch  ddar- 
fod,  a  bwriaist  ei  orseddfaingc  i 
lawr. 

45  Byrheaist  ddyddiau  ei  ieu- 
engctid:  toaist  gywilydd  drosto 
ef. 

46  Pa  hŷd,  Arglwydd,  yr 
ymguddi?  ai  yn  dragywydd?  a 
lysg  dy  ddigofaint  di  fel  tân  ? 

47  Cofia  pa  amser  sydd  i  mi: 
paham  y  creaist  holl  blant  dyn- 
ion  yn  ofer  ? 

48  Pa  wr  a  fydd  byw,  ac  ni 
wel  farwolaeth  ?  a  wared  efe 
ei  enaid  o  law'r  bedd? 

49  Pa  le  y  mae  dy  hen  dru- 
gareddau,  O  Arglwydd,  y  rhai 


33  Nevertheless,  my  loving- 
kindness  will  I  not  utterly  take 
from  him  :  nor  suffer  my  truth 
to  fail. 

34  My  covenant  will  I  not 
break,  nor  alter  the  thing  that 
is  gone  out  of  my  lips  :  I  have 
sworn  once  by  my  holiness,  that 
I  will  not  fail  David. 

35  His  seed  shall  endure  for 
ever  :  and  his  seat  is  like  as  the 
sun  before  me. 

36  He  shall  stand  fast  for  ever- 
more as  the  moon  :  and  as  the 
faithful  witness  in  heaven. 

37  But  thou  hast  abhorred 
and  forsaken  thine  Anointed  : 
and  art  displeased  at  him. 

38  Thou  hast  broken  the  co- 
venant of  thy  servant  :  and  cast 
his  crown  to  the  ground. 

39  Thou  hast  overthrown  all 
his  hedges  :  and  broken  down 
his  strong  holds. 

40  All  they  that  go  by  spoil 
him  :  and  he  is  become  a  re- 
proach to  his  neighbours. 

41  Thou  hast  set  up  the  right 
hand  of  his  enemies  :  and  made 
all  his  adversaries  to  rejoice. 

42  Thou  hast  taken  away  the 
edge  of  his  sword  :  and  givest 
him  not  victory  in  the  battle. 

43  Thou  hast  put  out  his 
glory  :  and  cast  his  throne  down 
to  the  ground. 

44  The  days  of  his  youth  hast 
thou  shortened  :  and  covered 
him  with  dishonour. 

45  Lord,  how  long  wilt  thou 
hide  thyself,  for  ever  :  and  shall 
thy  wrath  burn  like  fire  ? 

46  O  remember  how  short  my 
time  is  :  wherefore  hast  thou 
made  all  men  for  nought? 

47  What  man  is  he  that  liv- 
eth,  and  shall  not  see  death  ; 
and  shall  he  deliver  his  soul 
from  the  hand  of  hell  ? 

48  Lord,  where  are  thy  old 
loving-kindnesses  :  which  thou 


Y  18  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  18. 


a    dyngaist   i    Ddafydd   yn    dy 
wirionedd  ? 

50  Cofia,  O  Arglwydd,  war- 
adwydd  dy  weision,  yr  hwn  a 
ddygais  yn  fy  mymves  gan  yr 
holl  bobloedd  fawrion ; 

51  A'r  hwn  y  gwaradwydd- 
odd  dy  elynion,  O  Arglwydd  ; 
â'r  hwn  y  gwaradwyddasant  61 
troed  dy  Enneiniog. 

52  Bendigedig  fyddo'r  Ar- 
glwydd yn  dragywydd.  Amen, 
ac  Amen. 


ÌSorcol  üüRtîdlt. 
Psal.  xc.    Domine,  refugium. 

TI,  Arglwydd,  fuost  yn  bres- 
wylfa  i  ni  ym  mhob  cen- 
hedlaetn. 

2  Cyn  gwneuthur  y  mynydd- 
oedd,  a  llunio  o  honot  y  ddaear, 
a'r  byd ;  ti  hefyd  wyt  Dduw, 
o  dragywyddoldeb  hyd  dragy- 
wyddoldeb. 

3  Troi  ddyn  i  ddinystr ;  a 
dywedi,  Dychwelwch,  feibion 
dynion. 

4  Canys  mil  o  flynyddoedd 
ydynt  yn  dy  olwg  di  lei  doe : 
wedi'r  el  heibio,  ac  fel  gwyliad- 
wriaeth  nos. 

5  Dygi  hwynt  ymaith  megis 
â  llifeiriant;  y  maent  fel  hun 
y  bore ;  y  maent  fel  llysieuyn  a 
newidir. 

6  Y  bore  y  blodeua,  ac  y  tyf  ; 
prydnawn  y  torrir  ef  ymaith, 
ac  y  gwywa. 

7  Canys  yn  dy  ddig  y  difeth- 
wyd  ni,  ac  yn  dy  lidiowgrwydd 
y'n  brawychwyd. 

8  Gosodaist  ein  hanwiredd  ger 
dy  fron,  ein  dirgel  bechodau 
yngoleuni  dy  wyneb. 

he" 


9  Canys  ein  holl  ddyddiau  ni 
ddarfuant  gan   dy  ddigofaint 
di:  treuliasom  ein  blynyddoedd 


10  Yn  nyddiau  ein  blynydd- 
oedd  y  mae   deng   mlynedd  a 


swarest    unto     David     in     thy 
truth  ? 

49  Remember,  Lord,  the  re- 
buke that  thy  servants  have  : 
and  how  I  do  bear  in  my  bosom 
the  rebukes  of  many  people ; 

50  Wherewith  thine  enemies 
have  blasphemed  thee,  and 
slandered  the  footsteps  of  thine 
Anointed  :  Praised  be  the  Lord 
for  evermore.  Amen,  and  A- 
men. 


J&ornmg  pragcr. 

Psal.  xc.    Domine,  refugium. 

LORD,  thou  hast  been  our 
refuge  :  from  one  genera- 
tion to  another. 

2  Before  the  mountains  were 
brought  forth,  or  ever  the  earth 
and  the  world  were  made  :  thou 
art  God  from  everlasting,  and 
world  without  end. 

3  Thou  turnest  man  to  destruc- 
tion :  again  thou  sayest,  Come 
again,  ye  children  of  men. 

4  For  a  thousand  years  in  thy 
sight  are  but  as  yesterday  :  see- 
ing that  is  past  as  a  watch  in 
the  night. 

5  As  soon  as  thou  scatterest 
them  they  are  even  as  a  sleep  ': 
and  fade  away  suddenly  like  the 
grass. 

6  In  the  morning  it  is  green, 
and  groweth  up  :  but  in  the 
evening  it  is  cut  down,  dried 
up,  and  withered. 

7  For  we  consume  away  in 
thy  displeasure  :  and  are  afraid 
at  thy  wrathful  indignation. 

8  Thou  hast  set  our  misdeeds 
before  thee  :  and  our  secret  sins 
in  the  light  of  thy  countenance. 

9  For  when  thou  art  angry  all 
our  days  are  gone  :  we  bring 
our  years  to  an  end,  as  it  were 
a  tale  that  is  told. 

10  The  days  of  our  age  are 
threescore  years  and  ten;   and 


J'  18  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  IS. 


thrugain :  ac  os  o  gryfder  y 
cyrhaeddir  pedvvar  ugain  ralyn- 
edd,  etto  eu  nerth  sy  boen  a 
blinder;  canys  ebrwydd  y  der- 
fydd,  a  ni  a  ehedwn  ymaith. 

11  Pvvy  a  edwyn  nerth  dy 
soriant?  canys  fel  y  mae  dy 
ofn,  y  mae  dy  ddigter. 

12  Dysg  i  ni  felly  gyfrif  ein 
dyddiau,  fel  y  dygom  ein  calon 
i  ddoethineb. 

13  Dychwel,  Arglwydd,  pa 
hŷd?  ac  edifarhâ  o  ran  dy 
weision. 

14  Di  walla  ni  yn  fore  â'th 
drugaredd;  fel  y  gorfoleddora 
ac  y  llawenychom  dros  ein  holl 
ddyddiau. 

15  Llawenhâ  ni  yn  ol  y 
dyddiauk  y  cystuddiaist  ni,  a'r 
blynyddoedd  y  gvvelsom  ddryg- 
fyd. 

16  Gweler  dy  waith  tu  ag  at 
dy  weision,  a'th  ogoniant  tu  ag  at 
eu  plant  hwy. 

17  A  bydded  prydferthwch  yr 
Arglwydd  ein  Duw  arnom  ni: 
a  threfna  weithred  ein  dwylaw 
ynom  ni ;  i'e,  trefna  waith  ein 
dwylaw. 

PsaL  xci.    Qui  habitat. 

YR  hwn  sydd  yn  trigo  yn 
nirgelwch  y  Goruchaf,  a 
erys  ynghysgod  yr  Holl-allu- 
og. 

2  Dywedaf  am  yr  Arglwydd, 
Fy  noddfa  a'm  hamddifFynfa 
ydyw  :  fy  Nuw  ;  ynddo  yr 
ymddiriedaf. 

3  Canys  efe  a'th  wareda  di 
o  fagl  yr  heliwr,  ac  oddi  wrth 
haint  echryslon. 

4  A'i  asgell  y  cysgoda  efe 
trosot,  a  than  ei  adenydd  y 
byddi  di'ogel :  ei  wirionedd  fydd 
darian  ac  astalch  i  ti. 

5  Nid  ofni  rhag  dychryn 
nos;  na  rhag  y  saeth  a  ehedo'r 
dydd: 


though  men  be  so  strong  that 
they  come  to  fourscore  years  : 
yet  is  their  strength  then  but 
labour  and  sorrow ;  so  soon  pass- 
eth  it  away,  and  we  are  gone. 

11  But  who  regardeth  the 
power  of  thy  WTath  :  for  even 
thereafter  as  a  man  feareth,  so 
is  thy  displeasure. 

12  So  teach  us  to  number  our 
days  :  that  we  may  apply  our 
hearts  unto  wisdom. 

13  Turn  thee  again,  O  Lord, 
at  the  last  :  and  be  gracious 
unto  thy  servants. 

14  O  satisfy  us  with  thy 
mercy,  and  that  soon  :  so  shall 
we  rejoice  and  be  glad  all  the 
days  of  our  life. 

15  Comfort  us  again  now  after 
the  time  that  thou  hast  plagued 
us  :  and  for  the  years  wherein 
we  have  suffered  adversity. 

16  Shew  thy  servants  thy 
work  :  and  their  children  thy 
glory. 

17  And  the  glorious  Majesty 
of  the  Lord  our  God  be  upon  us  : 
prosper  thou  the  work  of  our 
hands  upon  us,  O  prosper  thou 
our  handy-work. 

Psal.  xci.    Qui  habitat. 

WHOSO  dwelleth  under 
the  defence  of  the  most 
High  :  shall  abide  under  the 
shadow  of  the  Almighty. 

2  I  will  say  unto  the  Lord, 
Thou  art  my  hope,  and  my 
strong  hold  :  my  God,  in  him 
will  I  trust. 

3  For  he  shall  deliver  thee 
from  the  snare  of  the  hunter  : 
and  from  the  noisome  pestilence. 

4  He  shall  defend  thee  under 
his  wings,  and  thou  shalt  be 
safe  under  his  feathers  :  his 
faithfulness  and  truth  shall  be 
thy  shield  and  buckler. 

5  Thou  shalt  not  be  afraid  for 
any  terror  by  night  :  nor  for  the 
arrow  that  flieth  by  day ; 


Y  18  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  18. 


6  Na  rhag  yr  haint  a  rod- 
io  yn  y  tywyllwch ;  na  rhag 
y  dinystr  a  ddinystrio  ganol 
dydd. 

7  Wrth  dy  ystlys  y  cvvymp 
mil,  a  dengmil  wrth  dy  dde- 
heulaw :  ond  ni  ddaw  yn  agos 
attat  ti. 

8  Yn  unig  ti  a  ganfyddi 
â'th  lygaid,  ac  a  well  dâl  y 
rhai  annuvviol. 

9  Am  i  ti  wneuthur  yr  Ar- 
glwydd  fy  noddfa,  sef  y  Gor- 
uchaf,  yn  breswylfa  i  ti; 

10  Ni  ddigwydd  i  ti  niweid, 
ac  ni  ddaw  pla  yn  agos  i'th 
babell. 

11  Canys  efe  a  orchymyn 
i'w  angylion  am  danat  ti,  dy 
gadw  yn  dy  holl  ffyrdd. 

12  Ar  eu  dwylaw  y'th  ddyg- 
ant,  rhag  taro  dy  droed  wrth 
garreg. 

13  Ar  y  Hew  a'r  asp  y  cerdd- 
i :  y  cenaw  llew  a'r  ddraig  a 
fethri. 

14  Am  iddo  roddi  ei  serch 
arnaf,  am  hynny  y  gwaredaf  ef : 
dyrchafaf  ef,  am  iddo  adnabod 
fy  Enw. 

15  Efe  a  eilw  arnaf,  a  mi  a'i 
gwrandawaf :  mewn  ing  y  bydd- 
af  fi  gyd  âg  ef,  y  gwaredaf,  ac 
y  gogoneddaf  ef. 

16  Digonaf  ef  â  hir  ddydd- 
iau ;  a  dangosaf  iddo  fy  iach- 
awdwriaeth. 

Psal.  xciL    Bonum  est  confteri. 

DA  yw  moliannu'r  Arglwydd, 
a  chanu  mawl  i'th  Enw  di, 
y  Goruchaf : 

2  A  mynegi'r  bore  am  dy 
drugaredd,  a'th  wirionedd  y 
nosweithiau  ; 

3  Ar  ddegtant,  ac  ar  y  nabl; 
ac  ar  y  delyn  yn  fyfyriol. 


6  For  the  pestilence  that 
walketh  in  darkness  :  nor  for 
the  sickness  that  destroyeth  in 
the  noon-day. 

7  A  thousand  shall  fall  beside 
thee,  and  ten  thousand  at  thy 
right  hand  :  but  it  shall  not 
come  nigh  thee. 

8  Yea,  with  thine  eyes  shalt 
thou  behold  :  and  see  the  re- 
ward of  the  ungodly. 

9  For  thou,  Lord,  art  my 
hope  :  thou  hast  set  thine  house 
of  defence  very  high. 

10  There  shall  no  evil  happen 
unto  thee  :  neither  shall  any 
plague  come  nigh  thy  dwelling. 

11  For  he  shall  give  his  an- 
gels charge  over  thee  :  to  keep 
thee  in  all  thy  ways. 

12  They  shall  bear  thee  in 
their  hands  :  that  thou  hurt  not 
thy  foot  against  a  stone. 

13  Thou  shalt  go  upon  the 
lion  and  adder  :  the  young  lion 
and  the  dragon  shalt  thou  tread 
under  thy  feet. 

14  Because  he  hath  set  his  love 
upon  me,  therefore  will  I  deliver 
him  :  I  will  set  him  up,  because 
he  hath  known  ray  Name. 

15  He  shall  call  upon  me,  and 
I  will  hear  him  :  yea,  I  am  with 
him  in  trouble ;  I  will  deliver 
him,  and  bring  him  to  honour. 

16  With  long  life  will  I  sa- 
tisfy him  :  and  shew  him  my 
salvation. 

PsaL  xcii.    Bonum  est  conjiteri. 

IT  is  a  good  thing  to  give 
thanks  unto  the  Lord  :  and 
to  sing  praises  unto  thy  Name, 
O  most  Highest  ; 

2  To  tell  of  thy  loving-kind- 
ness early  in  the  morning  :  and 
of  thy  truth  in  the  night-season ; 

3  Upon  an  instrument  of  ten 
strings,  and  upon  the  lute  :  up- 
on a'loud  instrument,  and  upon 
the  harp. 


Y  18  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  18. 


4  Canys  llawenychaist  fi,  O 
Arglwydd,  â'th  weithred  : 
yngvvaith  dy  ddwylaw  y  gor- 
foleddaf. 

5  Mor  fawredig,  O  Arghvydd, 
yvv  dy  weithredoedd  !  dwfn  iawn 
yw  dy  feddyliau. 

G  Gwr  annoeth  ni  ŵyr,  a'r 
ynfyd  ni  ddeall  hyn. 

7  Pan  flodeuo'r  rhai  annuw- 
iol  fel  y  llysieuyn,  a  blaguro 
holl  weithredwŷr  anwiredd  ; 
hynny  sydd  i'w  dinystrio  byth 
bythoedd. 

8  Tithau,  Arglwydd,  wyt 
ddyrchafedig  yn  dragywydd 


Canys  wele,  dy  elynion,  O 
Arglwydd,  wele,  dy  elynion  a 
ddifethir:  gwasgerir  holl  weith- 


redwỳr  anwiredd 

10  Ond  fy  nghorn  i  a  ddyr- 
chefl  fel  unicorn :  âg  olew  ir 
y'm  henneinir. 

11  Fy  Uygad  hefyd  a  wêl  fy 
ngwj'nfyd  ar  fy  ngwrthwyneb- 
wŷr:  fy  nghlustiau  a  glywant 
fy  ewyllys  am  y  rhai  drygionus 
a  gyfodant  i'ra  herbyn. 

12  Y  cyfiawn  a  flodeua  fel 
palm-wŷdden ;  ac  a  gynnydda 
î'el  cedr-wýdden  yn  Libanus. 

13  Y  rhai  a  blannwyd  yn 
nhý'r  Arglwydd,  a  flodeuant 
ynghynteddoedd  ein  Duw. 

14  Ffrwythant  etto  yn  eu 
henaint;  tirfion  ac  iraidd  fydd- 
ant: 

15  I  fynegi  mai  uniawn  yw'r 
Arglwydd  fy  nghraig ;  ac  nad 
oes  anwiredd  ynddo. 


ÍPrpîjníjaínnol  (KRcifiJt. 
Psal.  xciii.   Dominus  regnavit. 

YR  Arglwydd  sydd  yn  teyrn- 
asu,  efe  a  wisgodd  ardderch- 
owgrwydd  ;  gwisgodd  yr  Ar- 
glwydd uerth,  ac  ymwregysodd : 


4  For  thou,  Lord,  hast  made 
me  glad  through  thy  works  : 
and  I  will  rejoice  in  giving  praise 
for  the  operations  of  thy  hands. 

5  O  Lord,  how  glorious  are 
thy  works  :  thy  thoughts  are 
very  deep. 

6  An  unwise  man  doth  not 
well  consider  this  :  and  a  fool 
doth  not  understand  it. 

7  When  the  ungodly  are  green 
as  the  grass,  and  when  all  the 
workers  of  wickedness  do  flou- 
rish :  then  shall  they  be  destroy- 
ed for  ever ;  but  thou,  Lord, 
art  the  most  Highest  for  ever- 
more. 

8  For  lo,  thine  enemies,  O 
Lord,  lo,  thine  enemies  shall 
perish  :  and  all  the  workers  of 
wickedness  shall  be  destroyed. 

9  But  mine  horn  shall  be 
exalted  like  the  horn  of  an  uni- 
corn :  for  I  am  anointed  with 
fresh  oil. 

10  Mine  eye  also  shall  see  his 
lust  of  mine  enemies  :  and  mine 
ear  shall  hear  his  desire  of  the 
wicked  that  arise  up  against  me. 

11  The  righteous  shall  flou- 
rish like  a  palm-tree  :  and  shall 
spread  abroad  like  a  cedar  in 
Libanus. 

12  Such  as  are  planted  in  the 
house  of  the  Lord  :  shall  flou- 
rish in  the  courts  of  the  house 
of  our  God. 

13  They  also  shall  bring  forth 
more  fruit  in  their  age  :  and 
shall  be  fat  and  well-liking. 

14  That  they  may  shew  how 
true  the  Lord  my  strength  is  : 
and  that  there  is  no  unrighte- 
ousness in  him. 


burning  iSraucr. 

Psal.  xciii.    Dominus  regnavit. 
nnilE  Lord  is  King,  and  hath 
JL   put  on  glorious  apparel :  the 
Lord  hath  put  on  his  apparel,  and 
girded  himself  with  strength. 


7  18  Dÿdd. 


PSALMAÜ. 


Day  18. 


y  byd  hefyd  a  sicrhawyd,  fel  na 
syflo. 

2  Darparwyd  dy  orseddfaingc 
eriôed:  ti  wyt  er  tragywydd- 
oldeb. 

3  Y  llifeiriaint,  O  Arglwydd, 
a  ddyrchafasant,  y  llifeiriaint  a 
ddyrchafasant  eu  twrf ;  y  llifeir- 
iaint a  ddyrchafasant  eu  tonnau. 

4  Yr  Arglwydd  yn  yr  uch- 
elder  sy  gadarnach  nâ  thwrf 
dyfroedd  lawer,  nâ  chedyrn  don- 
nau  y  môr. 

5  Sicr  iawn  yw  dy  dystiol- 
aethau :  sancteiddrwydd  a  wedd- 
ai  i'th  dŷ,  O  Arglwydd,  byth. 

Psal.  xciv.  Dens  ultionum. 

O  Arglwydd  Dduw'r  dial,  O 
Dduw'r  dial,  ymddisgleir- 


2  Ymddyrcha,  Farnwr  y  byd : 
tàl  eu  gwobr  i'r  beilchion. 

3  Pa  byd,  Arglwydd,  y  caiff 
yr  annuwiolion,  pa  hyd  y  caiff 
yr  annuwiol  orfoleddu  ? 

4  Pa  byd  y  siaradant  ac  y  dy- 
wedant  yn  galed  ?  yr  ymfawryga 
holl  weithredwŷr  anwiredd  ? 

5  Dy  bobl,  Arglwydd,  a 
ddrylliant;  a'th  etifeddiaeth  a 
gystuddiant. 

6  Y  weddw  a'r  di'eithr  a 
laddant,  a'r  amddifad  a  dd'ien- 
eidiant. 

7  Dywedant  hefyd,  Ni  wêl  yr 
Arglwydd;  ac  nid  ystyria  Duw 
Jacob  nyn. 

8  Ystyriwch,  chwi  rai  annoeth 
ym  mysg  y  bobl:  ac  ynfydion, 
pa  bryd  y  deallwch  ? 

9  Oni  chlyw'r  hwn  a  blan- 
nodd  y  glust?  oni  wêl  yr  hwn 
a  luniodd  y  llygad  ? 

10  Oni  cherydda'r  hwn  a 
gospa'r  cenhedloedd?  oni  ŵyr 
yr  hwn  sydd  yn  dysgu  gwybod- 
aeth  i  ddyn  ? 

11  Gŵyr  yr  Arglwydd  feddyl- 


2  He  hath  made  the  round 
world  so  sure  :  that  it  cannot 
be  moved. 

3  Ever  since  the  world  began 
hath  thy  seat  been  prepared  : 
thou  art  from  everlasting. 

4  The  floods  are  risen,  O 
Lord,  the  floods  have  lift  up 
their  voice  :  the  floods  lift  up 
their  waves. 

5  The  waves  of  the  sea  are 
mighty,  and  rage  horribly  :  but 
yet  the  Lord,  who  dwelleth  on 
high,  is  mightier. 

6  Thy  testimonies,  O  Lord, 
are  very  siu-e  :  holiness  becom- 
eth  thine  house  for  ever. 

Psal.  xciv.    Dens  iritiomim. 

OLord  God,  to  whom  ven- 
geance belongeth  :  thou 
God,  to  whom  vengeance  be- 
longeth, shew  thyself. 

2  Arise,  thou  Judge  of  the 
world  :  and  reward  the  proud 
after  their  deserving. 

3  Lord,  how  long  shall  the 
ungodly  :  how  long  shall  the 
ungodly  triumph  ? 

4  How  long  shall  all  wicked 
doers  speak  so  disdainfully  :  and 
make  such  proud  boasting  ? 

5  They  smite  down  thy  peo- 
ple, O  Lord  :  and  trouble  thine 
heritage. 

6  They  murder  the  widow, 
and  the  stranger  :  and  put  the 
fatherless  to  death. 

7  And  yet  they  say,  Tush,  the 
Lord  shall  not  see  :  neither  shall 
the  God  of  Jacob  regard  it. 

8  Take  heed,  ye  unwise  among 
the  people  :  O  ye  fools,  when 
will  ye  understand  ? 

9  He  that  planted  the  ear, 
shall  he  not  hear  :  or  he  that 
made  the  eye,  shall  he  not  see  ? 

10  Or  he  that  nurtureth  the 
heathen  :  it  is  he  that  teacheth 
man  knowledge,  shall  not  he 
punish  ? 

11  The    Lord    knoweth   the 

Hh 


Y  19  Dydd. 


iau    dyn,     mai    gwagedd 
ynt. 

12  Gwỳn  ei  fyd  y  gwr  a 
geryddi  di,  O  Arglwydd,  ac  a 
ddysgi  yn  dy  gyfraith : 

13  I  beri  iddo  lonydd  oddi 
with  ddyddiau  drygfyd,  hyd 
oni  chloddier  ffos  i'r  annuw- 
iol. 

14  Canys  ni  ad  yr  Arglwydd 
ei  bobl,  ac  ni  wrthyd  efe  ei 
etifeddiaeth. 

15  Eithr  barn  a  ddychwel  at 
gyfiawnder :  a'r  boll  rai  uniawn 
o  galon  a  ant  ar  ëi  ol. 

16  Pwy  a  gyfyd  gyd  â  mi  yn 
erbyn  y  rbai  drygionus?  pwy  a 
saif  gyd  â  mi  yn  erbyn  gweith- 
redwŷr  anwiredd  ? 

1 7  Oni  buasai'r  Arglwydd  yn 
gymmorth  i  mi,  braidd  na  thrig- 
asai  fy  enaid  mewn  distawrwydd. 

18  Pan  ddywedais,  Llithrodd 
fy  nhroed:  dy  drugaredd  di,  O 
Arglwydd,  a'm  cynhaliodd. 

19  Yn  amlder  fy  meddyliau 
o'm  mewn,  dy  ddiddanwch  di  a 
lawenycha  fy  enaid. 

20  A  fydd  cyd-ymdeithas  i 
ti  â  gorseddfaingc  anwiredd  yr 
hon  a  lunia  anwiredd  yn  He 
eyfraith  ? 

21  Yn  finteioedd  y  deuant 
yn  erbyn  enaid  y  cyfiawn, 
a  gwaed  gwirion  a  farnant  yn 
euog. 

22  Eitlir  yr  Arglwydd  sydd 
yn  amddifFynfa  i  mi;  a'm  Duw 
yw  craig  fy  nodded. 

23  Ac  efe  a  dâl  iddynt 
eu  hanwiredd,  ac  a'u  tyr  ym- 
aith  yn  eu  drygioni :  yr  Ar- 
glwydd ein  Duw  a'u  tyr  hwynt 
ymaith. 


PSALMAU. 

yd- 


Eorcol  SSteoBi. 
Psal.  xcv.     Venite,  exultcmus. 

DEUWCH,    canwn   i'r    Ar- 
glwydd :  ymlawenhâwn  yn 
nerth  ein  hiechyd. 


Bay  19. 

they 


thoughts   of  man    :   that 
are  but  vain. 

12  Blessed  is  the  man  whom 
thou  chastenest,  O  Lord  :  and 
teachest  him  in  thy  law  ; 

13  That  thou  mayest  give 
him  patience  in  time  of  adver- 
sity :  until  the  pit  be  digged  up 
for  the  ungodly. 

14  For  the  Lord  will  not  fail 
his  people  :  neither  will  he  for- 
sake his  inheritance ; 

15  Until  righteousness  turn  a- 
gain  unto  judgement :  all  such  as 
are  true  in  heart  shall  follow  it. 

16  Who  will  rise  up  with  me 
against  the  wicked  :  or  who  will 
take  my  part  against  the  evil- 
doers ? 

17  If  the  Lord  had  not  helped 
me  :  it  had  not  failed  but  my 
soul  had  been  put  to  silence. 

18  But  when  I  said,  My  foot 
hath  slipt  :  thy  mercy,  O  Lord, 
held  me  up. 

19  In  the  multitude  of  the  sor- 
rows that  I  had  in  my  heart  :  thy 
comforts  have  refreshed  my  soul. 

20  Wilt  thou  have  any  thing 
to  do  with  the  stool  of  wicked- 
ness :  which  imagineth  mischief 
as  a  law  ? 

21  They  gather  them  together 
against  the  soul  of  the  righte- 
ous :  and  condemn  the  innocent 
blood. 

22  But  the  Lord  is  my  refuge  : 
and  my  God  is  the  strength  of 
my  confidence. 

•  23  He  shall  recompense  them 
their  wickedness,  and  destroy 
them  in  their  own  malice  :  yea, 
the  Lord  our  God  shall  destroy 
them. 


Jîlorníng  ^ragcr. 

Psal.  xcv.    Venite,  exultcmus. 

OCome,  let  us  sing  unto  the 
Lord  :  let  us  heartily  rejoice 
in  the  strength  of  our  salvation. 


Y  19  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  19. 


2  Deuwn  ger  ei  fron  ef  â 
di'olch:  canwn  yn  llafar  iddo 
â  psalmau. 

3  Canys  yr  Arglwydd  sy 
Dduw  mawr,  a  Brenhin  mawr 
goruwch  yr  holl  dduwiau. 

4  Yr  hwn  y  mae  gorddyfnder- 
au'r  ddaear  yn  ei  law,  ac  uchel- 
derau'r  mynyddoedd  yn  eiddo. 

5  Y  môr  sydd  eiddo,  ac  efe 
a'i  gwnaeth  :  a'i  ddwylaw  a  lun- 
iasant  y  sychdir. 

6  Deuwch,  addolwn,  ac  ym- 
grymmwn:  gostyngwn  ar  ein 
gliniau  ger  bron  yr  Arglwydd 
ein  Gwneuthurwr. 

7  Canys  efe  yw  ein  Duw  ni  : 
a  ninnau  )-m  bobl  ei  borfa,  a 
defaid  ei  law.  Heddyw,  os 
gwrandewch  ar  ei  leferydd, 

8  Na  chaledwch  eich  calon- 
nau,  megis  yn  yr  ymrysonfa, 
fel  yn  nydd  profedigaeth  yn  yr 
anialwch : 

9  Pan  demtiodd  eich  tadau  fi3 
y  profasant  fi,  ac  y  gwelsant  fy 
ngweithredoedd. 

10  Deugain  mlynedd  yr  ym- 
rysonais  â'r  genhedlaeth  hon,  a 
dywedais,  Pobl  gyfeiliornus  yn 
eu  calon  ydynt  nwy,  ac  nid 
adnabuant  fy  ffyrdd : 

11  Wrth  y  rhai  y  tyngais  yn 
fy  Hid,  na  ddelent  i'm  gor- 
p'hwysfa. 

PsaL  xcvi.   Cantate  Domino. 

CENWCH     i'r     Arglwydd 
ganiad  newydd :  cenwch  i'r 
Arglwydd,  yr  holl  ddaear. 

2  Cenwch  i'r  Arglwydd,  ben- 
digwch  ei  Enw;  cyhoeddwch  o 
ddydd  i  ddydd  ei  iachawdwr- 
iaeth  ef. 

3  Datgenwch  ym  mysg  y  cen- 
hedloedd  ei  ogoniant  ef,  ym 
mhlith  yr  holl  bobloedd  ei  ry- 
feddodau. 

4  Canys  mawr  yw'r  Arghvydd, 


2  Let  us  come  before  his  pre- 
sence with  thanksgiving  :  and 
shew  ourselves  glad  in  him  with 
psalms. 

3  For  the  Lord  is  a  great 
God  :  and  a  great  King  above 
all  gods. 

4  In  his  hand  are  all  the  cor- 
ners of  the  earth  :  and  the 
strength  of  the  hills  is  his  also. 

6  The  sea  is  his,  and  he  made 
it  :  and  his  hands  prepared  the 
dry  land. 

6  O  come,  let  us  worship  and 
fall  down  :  and  kneel  before  the 
Lord  our  Maker. 

7  For  he  is  the  Lord  our  God  : 
and  we  are  the  people  of  his 
pasture,  and  the  sheep  of  his 
hand. 

8  To-day  if  ye  will  hear  his 
voice,  harden  not  your  hearts  : 
as  in  the  provocation,  and  as 
in  the  day  of  temptation  in  the 
wilderness ; 

9  When  your  fathers  tempted 
me  :  proved  me,  and  saw  my 
works. 

10  Forty  years  long  was  I 
grieved  with  this  generation, 
and  said  :  It  is  a  people  that  do 
err  in  their  hearts,  for  they  have 
not  known  my  ways ; 

11  Unto  whom  I  sware  in  my 
wrath  :  that  they  should  not 
enter  into  my  rest. 

Psal.  xcvi    Cantate  Domino. 

OSing  unto  the  Lord  a  new 
song  :  sing  unto  the  Lord, 
all  the  whole  earth. 

2  Sing  unto  the  Lord,  and 
praise  his  Name  :  be  telling 
of  his  salvation  from  day  to 
day. 

3  Declare  his  honour  unto  the 
heathen  :  and  his  wonders  unto 
all  people. 

4  For  the  Lord  is  great,  and 

Hh2 


y  19  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  19 


a  chanmoladwy  iawn:   ofnadwy 
yw  efe  goruwch  yr  holl  dduwiau. 

5  Canys  holl  dduwiau'r  bobl- 
oedd  ydynt  eilunod :  ond  yr 
Arglwydd  a  wnaeth  y  nef- 
oedd. 

6  Gogoniant  a  harddwch  sydd 
o'i  flaen  ef ;  nerth  a  hyfrydwch 
sydd  yn  ei  gyssegr. 

7  Tylwythau'r  bobl,  rhodd- 
wch i'r  Arglwydd,  rhoddwch  i'r 
Arglwydd  ogoniant  a  nerth. 

8  Rhoddwch  i'r  Arglwydd 
ogoniant  ei  Enw:  dygwch  ofF- 
rwm,  a  deuwch  i'w  gyntedd- 
oedd. 

9  Addolwch  yr  Arglwydd 
mewn  prydferthwch  sancteidd- 
rwydd:  yr  holl  ddaear,  ofnwch 
ger  ei  fron  ef. 

10  Dywedwch  ym  mysg  y 
eenhedloedd,  Yr  Arglwydd  sydd 
yn  teyrnasu ;  a'r  byd  a  sicrha- 
odd  efe,  fel  nad  ysgogo:  efe  a 
farna'r  bobl  yn  uniawn. 

11  Llawenhâed  y  nefoedd,  a 
gorfoledded  y  ddaear ;  rhued  y 
in  ôr  a'i  gyflawnder. 

12  Gorfoledded  y  maes,  a'r 
hyn  oil  y  sydd  ynddo :  yna  holl 
breniau'r  coed  a  ganant, 

13  O  flaen  yr  Arglwydd: 
eanys  y  mae  yn  dyfod,  canys  y 
mae'n  dyfod  i  farnu'r  ddaear: 
efe  a  farna'r  byd  trwy  gyflawn- 
der, a'r  bobloedd  ai  wirion- 
edd. 

Psal.  xcvii.    Dominus  regnavit. 
"VT'R  Arglwydd  sydd  yn  teyrn- 
X    asu ;    gorfoledded  y  ddae- 
ar:   llawenyched   ynysoedd   la- 
wer. 

2  Cymmylau  a  thywyllwch 
sydd  o'i  amgylch  ef :  cyfiawnder 
a  barn  yw  trigfa  ei  orseddfaingc 
ef. 

3  Tàn  a  â  allan  o'i  flaen  ef, 
ac  a  lysg  ei  elynion  o  am- 
gylch. 


cannot  worthily  be  praised  :  he  is 
more  to  be  feared  than  all  gods. 

5  As  for  all  the  gods  of  the 
heathen,  they  are  but  idols  :  but 
it  is  the  Lord  that  made  the 
heavens. 

6  Glory  and  worship  are  be- 
fore him  :  power  and  honour  are 
in  his  sanctuary. 

7  Ascribe  unto  the  Lord,  O  ye 
kindreds  of  the  people  :  ascribe 
unto  the  Lord  worship  and  power. 

8  Ascribe  unto  the  Lord  the 
honour  due  unto  his  Name  : 
bring  presents,  and  come  into 
his  courts. 

9  O  worship  the  Lord  in  the 
beauty  of  holiness  :  let  the  whole 
earth  stand  in  awe  of  him. 

10  Tell  it  out  among  the  hea- 
then that  the  Lord  is  King  :  and 
that  it  is  he  who  hath  made  the 
round  world  so  fast  that  it  can- 
not be  moved;  and  how  that 
he  shall  judge  the  people  right- 
eously. 

11  Let  the  heavens  rejoice, 
and  let  the  earth  be  glad  :  let 
the  sea  make  a  noise,  and  all 
that  therein  is. 

12  Let  the  field  be  joyful, 
and  all  that  is  in  it  :  then  shall 
all  the  trees  of  the  wood  rejoice 
before  the  Lord. 

13  For  he  cometh,  for  he 
cometh  to  judge  the  earth  :  and 
with  righteousness  to  judge  the 
world,  and  the  people  with  his 
truth. 

Psal.  xcvii.    Dominus  regnavit. 

THE  Lord  is  King,  the  earth 
may  be  glad  thereof  :  yea, 
the  multitude  of  the  isles  may 
be  glad  thereof. 

2  Clouds  and  darkness  are 
round  about  him  :  righteous- 
ness and  judgement  are  the  ha- 
bitation of  his  seat. 

3  There  shall  go  a  fire  before 
him  :  and  burn  up  his  enemies 
on  every  side. 


r  19  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  19. 


4  Ei  fellt  a  lewyrchasant  y 
byd:  y  ddaear  a  welodd,  ac  a 
grynodd. 

5  Y  mynyddoedd  a  doddas- 
atit  fel  cwyr  o  flaen  yr  Ar- 
glwydd, o  flaen  Arglwydd  yr 
noil  ddaear. 

6  Y  nefoedd  a  fynegant  ei 
gyfiawnder  ef,  a'r  holl  bobl  a 
welant  ei  ogoniant. 

7  Gwaradwydder  y  rhai  oil  a 
wasanaethant  ddelw  gerfiedig,  y 
rhai  a  ymffrostiant  mewn  eilun- 
od :  addolwch  ef,  yr  holl  dduw- 
iau. 

8  Si'on  a  glywodd,  ac  a  lawen- 
ychodd ;  a  merched  Judah  a  or- 
tbleddasant,  o  herwydd  dy  farn- 
edigaethau  di,  O  Arghvydd. 

9  Canys  ti,  Arglwydd,  wyt 
cruchel  goruwch  yr  holl  ddaear : 
dirfawr  y'th  ddyrchafwyd  gor- 
uwch yr  holl  dduwiau. 

10  Y  rhai  a  gerwch  yr  Ar- 
glwydd, caséwch  ddrygioni :  efe 
sydd  yn  cadw  eneidiau  ei  saint ; 
efe  a  u  gwared  o  law  y  rhai 
annuwiol. 

11  Hauwyd  goleuni  i'r  cyf- 
iawn,  a  llawenydd  i'r  rhai  un- 
iawn  o  galon. 

12  Y  rhai  cyfiawn,  llawenych- 
wch  yn  yr  Arglwydd;  a  mol- 
iennwch  wrth  goffadwriaeth  ei 
sancteiddrwydd  ef. 


^rfiìfníjatimol  SRîìiîií. 

Psal.  xcviii.    Cantute  Domino. 

CENWCH  i'r  Arglwydd 
ganiad  newydd:  canys  efe 
a  wnaeth  bethau  rhyfedd:  ei 
ddeheulaw  a'i  fraich  sanctaidd 
a  barodd  iddo  fuddugoliaeth. 

2  Hyspysodd  yr  Arglwydd  ei 
iachawdwriaeth :  datgudtliodd  ei 
gyfiawnder  yngolwg  y  cenhedl- 
oedd. 

3  Cofiodd    ei    drugaredd   a'i 


4  His  lightnings  gave  shine 
unto  the  world  :  the  earth  saw 
it,  and  was  afraid. 

5  The  hills  melted  like  wax 
at  the  presence  of  the  Lord  :  at 
the  presence  of  the  Lord  of  the 
whole  earth. 

6  The  heavens  have  declared 
his  righteousness  :  and  all  the 
people  have  seen  his  glory. 

7  Confounded  be  all  they  that 
worship  carved  images,  and  that 
delight  in  vain  gods  :  worship 
him,  all  ye  gods. 

8  Sion  heard  of  it,  and  re- 
joiced :  and  the  daughters  of 
Judah  were  glad,  because  of  thy 
judgements,  O  Lord. 

9  For  thou,  Lord,  art  higher 
than  all  that  are  in  the  earth  : 
thou  art  exalted  far  above  all 
gods. 

10  O  ye  that  love  the  Lord, 
see  that  ye  hate  the  thing  which 
is  evil :  the  Lord  preserveth  the 
souls  of  his  saints ;  he  shall  de- 
liver them  from  the  hand  of  the 
ungodly. 

11  There  is  sprung  up  a  light 
for  the  righteous  :  and  joyful 
gladness  for  such  as  are  true- 
hearted. 

12  Rejoice  in  the  Lord,  ye 
righteous  :  and  give  thanks  for  a 
remembrance  of  his  holiness. 


3£bcníng  ^ragcr. 
Psal.  xcviii.    Cantate  Domino. 

OSing  unto  the  Lord  a  new 
song  :  for   he   hath   done 
marvellous  things. 

2  With  his  own  right  hand, 
and  with  his  holy  arm  :  hath 
he  gotten  himself  the  victory. 

3  The  Lord  declared  his  sal- 
vation :  his  righteousness  hath 
he  openly  shewed  in  the  sight 
of  the  heathen. 

4  He  hath  remembered  his 


T 19  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  19. 


wirionedd  i  dŷ  Israel :  holl  der- 
fynau'r  ddaear  a  welsant  iach- 
awdwriaeth  ein  Duw  ni. 

4  Cenwch  yn  llafar  i'r  Ar- 
glwydd, yr  holl  ddaear :  llefwch, 
ac  ymlawenhêwch,  a  chenwch. 

5  Cenwch  i'r  Arglwydd  gyd 
â'r  delyn ;  gyd  a  r  delyn,  à  lief 
psalm. 

6  Ar  udgyrn  a  sain  cornet 
cenwch  yn  llafar  o  flaen  yr  Ar- 
glwydd y  Brenhin. 

7  Rhued  y  môr  a'i  gyflawn- 
der;  y  hyd  ar  rhai  a  drigant 
o'i  fewn. 

8  Cured  y  llifeiriaint  eu  dwy- 
law;  a  chyd-ganed  y  mynydd- 
oedd, 

9  O  flaen  yr  Arglwydd :  canys 
y  mae'n  dyfod  i  farnu'r  ddae- 
ar: efe  a  farna'r  byd  â  chyf- 
iawnder,  a'r  bobloedd  âg  union- 
deb. 

Psal.  xcix.    Dominus  regnavit. 

YR  Arglwydd  sydd  yn  teyrn- 
asu;  cryned  y  bobloedd: 
eistedd  y  mae  rhwng  y  cerub- 
iaid ;  ymgynhyrfed  y  ddaear. 

2  Mawr  yw'r  Arglwydd  yn 
Si'on,  a  dyrchafedig  yw  efe  gor- 
uwch  yr  holl  bobloedd. 

3  Moliannant  dy  Enw  mawr 
ac  ofnadwy;  canys  sanctaidd 
yw. 

4  A  nerth  y  Brenhin  a  hoffa 
farn:  ti  a  sicrhêi  uniondeb, 
barn  a  chyfiawnder  a  wnai  di 
yn  Jacob. 

5  Dyrchefwch  yr  Arglwydd  ein 
Duw,  ac  ymgrymmwch  o  flaen  ei 
'stol-draedef :  canys  sanctaidd  yw. 

6  Moses  ac  Aaron  ym  mhlith 
ei  offeiriaid  ef;  a  Samuel  ym 
mysg  y  rhai  a  alwant  ar  ei  Enw: 
galwasant  ar  yr  Arglwydd,  ac 
efe  a'u  gwrandawodd  hwynt. 

7  Llefarodd  wrthynt  yn  y 
golofn  gwmmwl:   cadwasant  ei 


mercy  and  truth  toward  the 
house  of  Israel  :  and  all  the 
ends  of  the  world  have  seen  the 
salvation  of  our  God. 

5  Shew  yourselves  joyful  unto 
the  Lord,  all  ye  lands  :  sing, 
rejoice,  and  give  thanks. 

6  Praise  the  Lord  upon  the 
harp  :  sing  to  the  harp  with  a 
psalm  of  thanksgiving. 

7  With  trumpets  also,  and 
shawms :  O  shew  yourselves  joy- 
ful before  the  Lord  the  King. 

8  Let  the  sea  make  a  noise, 
and  all  that  therein  is  :  the 
round  world,  and  they  that 
dwell  therein. 

9  Let  the  floods  clap  their 
hands,  and  let  the  hills  be  joyful 
together  before  the  Lord  :  for  he 
is  come  to  judge  the  earth. 

10  With  righteousness  shall 
he  judge  the  world  :  and  the 
people  with  equity. 


Psal.  xcix.    Dominus  regnavit. 

THE  Lord  is  King,  be  the 
people  never  so  impatient  : 
he  sitteth  between  the  cheru- 
bims,  be  the  earth  never  so  un- 
quiet. 

2  The  Lord  is  great  in  Sion  : 
and  high  above  all  people. 

3  They  shall  give  thanks  un- 
to thy  Name  :  which  is  great, 
wonderful,  and  holy. 

4  The  King's  power  loveth 
judgement;  thou  hast  prepared 
equity :  thou  hast  executed  judge- 
ment and  righteousness  in  Jacob. 

5  O  magnify  the  Lord  our 
God  :  and  fall  down  before  hia 
footstool,  for  he  is  holy. 

6  Moses  and  Aaron  among 
his  priests,  and  Samuel  among 
such  as  call  upon  his  Name  : 
these  called  upon  the  Lord,  and 
he  heard  them. 

7  He  spake  unto  them  out  of 
the  cloudy  pillar  :  for  they  kept 


V 19  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  Id. 


dystiolaethau,  a'r  ddeddf  a  rodd- 

odd  efe  iddynt. 

8  Gwrandewaist  arnynt,  O  Ar- 
glwydd ein  Duw :  Duw,  oeddit 
yn  eu  harbed,  i'e,  pan  dd'ielit 
am  eu  dychymygion. 

9  Dyrchefwch  yr  Arglwydd 
ein  Duw,  ac  ymgrymmwch  ar  ei 
fynydd  sanctaidd  :  canys  sanct- 
aidd  yw'r  Arglwydd  ein  Duw. 

Psal.  c.    Jubilate  Deo. 

CENWCH  yn  llafar  i'r  Ar- 
glwydd, yr  holl  ddaear. 

2  Gwasanaethwch  yr  Arglwydd 
mewn  llawenydd :  deuwch  o'i 
flaen  ef  â  chân. 

3  Gwybyddwch  mai'r  Ar- 
glwydd sy  Dduw ;  efe  a'n 
gwnaeth,  ac  nid  ni  ein  hun- 
ain :  ei  bobl  ef  ydyra,  a  defaid 
ei  borfa. 

4  Ewch  i  mewn  i'w  byrth  ef 
â  d'íolch,  ac  i'w  gynteddau  â 
mawl:  diblchwch  iddo,  a  ben- 
dithiwch  ei  Enw. 

5  Canys  da  yw'r  Arglwydd  : 
ei  drugaredd  sydd  yn  dragy- 
wydd;  a'i  wirionedd  byd  gen- 
he'dlaeth  a  chenhedlaeth. 

Psal.  ci.    Miserieordiam  et  judicium. 

CANAF    am    drugaredd     a 
barn:    i    ti,   Arglwydd,    y 
canaf. 

2  Byddaf  ddeallus  mewn 
ffordd  berffaith.  Pa  bryd  y 
deui  attaf?  rhodiaf  mewn  per- 
ffeithrwydd  fy  nghalon  o  fewn 
fy  nhŷ. 

3  ísTi  osodaf  ddim  anwir  o 
flaen  fy  llygaid  :  cas  gennyf 
waith  y  rhai  cildynnus;  ni  lŷn 
wrthyf  fi. 

4  Calon  gyndyn  a  gilia  oddi 
wrthyf:  nid  adnabyddaf  ddyn 
drygionus. 

5  Torraf  ymaith  yr  hwn 
a  enllibio  ei  gymmydog  yn 
ddirgel :  yr  uchel  o  olwg,  a'r 
balch  ei  galon,  ni  allaf  ei  dd'i- 
oddef. 


his  testimonies,  and  the  law  that 
he  gave  them. 

8  Thou  heardest  them,  O 
Lord  our  God  :  thou  forgavest 
them,  O  God,  and  punishedst 
their  own  inventions. 

9  O  magnify  the  Lord  our 
God,  and  worship  him  upon  his 
holy  hill  :  for  the  Lord  our  God 
is  holy. 

Psal.  c.    Jubilate  Deo. 

OBe  joyful  in  the  Lord,  all 
ye  lands  :  serve  the  Lord 
with  gladness,  and  come  before 
his  presence  with  a  song. 

2  Be  ye  sure  that  the  Lord  he 
is  God  :  it  is  he  that  hath  made 
us,  and  not  we  ourselves;  we 
are  his  people,  and  the  sheep  of 
his  pasture. 

3  O  go  your  way  into  his  gates 
with  thanksgiving,  and  into  his 
courts  with  praise  :  be  thankful 
unto  him,  and  speak  good  of  his 
Name. 

4  For  the  Lord  is  gracious, 
his  mercy  is  everlasting  :  and 
his  truth  endureth  from  gene- 
ration to  generation. 

Psal.  ci.    Miserieordiam  et  judicium. 

MY  song  shall  be  of  mercy 
and  judgement :  unto  thee, 
O  Lord,  will  I  sing. 

2  O  let  me  have  understand- 
ing :  in  the  way  of  godliness. 

3  When  wilt  thou  come  unto 
me  :  I  will  walk  in  my  house 
with  a  perfect  heart. 

4  I  will  take  no  wicked  thing 
in  hand ;  I  hate  the  sins  of  un- 
faithfulness :  there  shall  no  such 
cleave  unto  me. 

5  A  froward  heart  shall  de- 
part from  me  :  I  will  not  know 
a  wicked  person. 

6  Whoso  privily  slandereth  his 
neighbour  :  him  will  I  destroy. 

7  Whoso  hath  also  a  proud 
look  and  high  stomach  :  I  will 
not  suffer  him. 


Yr  20  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  20. 


6  Fy  llygaid  fydd  ar  ftydd- 
loniaid  y  tir,  fel  y  trigont  gyd  â 
mi :  yr  hwn  a  rodio  raewn 
ftbrdd  berffaith,  hwnnw  a'm 
gwasanaetha  i. 

7  Ni  thrig  o  fewn  fy  nhŷ  yr 
un  a  wnelo  dwyll :  ni  thrig  yn 
fy  ngolwg  yr  un  a  ddywedo 
gelwydd. 

8  Yn  fore  y  torraf  ymaith 
boll  annuwiolion  y  tir,  i  ddi- 
wreiddio  hell  weithredwŷr  an- 
wiredd  o  ddinas  yr  Arglwydd. 


33orcoI  JKRrtfot. 

Psal.  cii.    Domine,  exandi. 

ARGLWYDD,      clyw     fy 
ngweddi,    a    deled  fy  lief 
attat. 

2  Na  chudd  dy  wyneb  oddi 
wrthyf  yn  nydd  fy  nghyfyng- 
der,  gostwng  dy  glust  attaf: 
yn  y  dydd  y  galwyf,  brysia, 
gwrando  fi. 

3  Canys  fy  nyddiau  a  ddar- 
fuant  fel  mŵg,  a'm  hesgyrn  a 
boethasant  fel  aelwyd. 

4  Fy  nghalon  a  darawyd,  ac 
a  wywodd  fel  llysieuyn;  fel  yr 
angbofiais  fwytta  fy  mara. 

5  Gan  lais  fy  nhuchan  y 
glynodd  fy  esgyrn  wrth  fy 
nghnawd. 

6  Tebyg  wyf  i  belican  yr 
anialwch:  yd  wyf  fel  dylluan 
y  diffaethweh. 

7  Gwyliais,  ac  ydwyf  fel 
aderyn  y  tô,  unig  ar  ben  y 
ty. 

8  Fy  ngelynion  a'm  gwarad- 
wyddant  beunydd :  y  rhai  a 
ynfydant  wrthyf,  a  dyngasant 
yn  fy  erbyn. 

9  Canys  bwytteais  ludw  fel 
bara,  a  chymmysgais  fy  ni'od 
âg  wylofain ; 

10  O  herwydd  dy  lid  di  a'th 
ddigofaint:  canys _  codaist  fi  i 
fynu,  a  theflaist  fi  i  lawr. 


8  Mine  eyes  look  upon  such 
as  are  faithful  in  the  land  :  that 
they  may  dwell  with  me. 

9  Whoso  leadeth  a  godly  life  : 
he  shall  be  my  servant. 

10  There  shall  no  deceitful 
person  dwell  in  my  house  :  he 
that  telleth  lies  shall  not  tarry 
in  my  sight. 

Ill  shall  soon  destroy  all  the 
ungodly  that  are  in  the  land  . 
that  I  may  root  out  all  wicked 
doers  from  the  city  of  the  Lord. 


Jílorníng  îf3rat>er. 
Psal.  cii.   Domine,  exaudi. 

HEAR  my  prayer,  O  Lord  : 
and  let  my   crying  come 
unto  thee. 

2  Hide  not  thy  face  from  me 
in  the  time  of  my  trouble  :  in- 
cline thine  ear  unto  me  when 
I  call;  O  hear  me,  and  that 
right  soon. 

3  For  my  days  are  consum- 
ed away  like  smoke  :  and  my 
bones  are  burnt  up  as  it  were 
a  fire-brand. 

4  My  heart  is  smitten  down, 
and  withered  like  grass  :  so  that 
I  forget  to  eat  my  bread. 

5  For  the  voice  of  my  groan- 
ing :  my  bones  will  scarce  cleave 
to  my  flesh. 

6  I  am  become  like  a  pelican 
in  the  wilderness  :  and  like  an 
owl  that  is  in  the  desert. 

7  I  have  watched,  and  am 
even  as  it  were  a  sparrow  :  that 
sitteth  alone  upon  the  house-top. 

8  Mine  enemies  revile  me  all 
the  day  long  :  and  they  that  are 
mad  upon  me  are  sworn  toge- 
ther against  me. 

9  For  I  have  eaten  ashes  as  it 
were  bread  :  and  mingled  my 
drink  with  weeping ; 

10  And  that  because  of  thine 
indignation  and  wrath  :  for  thou 
hast  taken  me  up,  and  cast  me 
down. 


Yr  20  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  20. 


11  Fy  nyddiau  sy  fel  cysg- 
od  yn  cilio ;  a  minnau  fel  glas- 
welltyn  a  wywais. 

12*Tithau,  Arglwydd,  a  bar- 
hêi  yn  dragywyddol,  a'th  goff- 
adwriaeth  hyd  genhedlaeth  a 
chenhedlaeth. 

13  Ti  a  gyfodi,  ac  a  drugar- 
hêi  wrth  Si'on:  canys  yr  amser 
i  drugarhâu  wrthi,  i'e,  yr  amser 
nodedig,  a  ddaeth. 

14  Öblegid  y  mae  dy  weision 
yn  hoffi  ei  meini,  ac  yn  tosturio 
wrth  ei  llwch  hi. 

15  Felly 'r  cenhedloedd  a 
ofnant  Enw'r  Arglwydd,  a  holl 
frenhinoedd  y  dclaear  dy  ogon- 
iant; 

1G  Pan  adeilado'r  Arglwydd 
Si'on,  y  gwelir  ef  yn  ei  ogon- 
iant  ; 

17  Efe  a  edrych  ar  weddi'r 
gwael,  ac  ni  ddi'ystyrodd  eu 
dymuniad. 

18  Hyn  a  ysgrifenir  i'r  gen- 
hedlaeth a  ddêl:  a'r  bobl 
a  grëir  a  fohannant  yr  Ar- 
glwydd. 

19  Canys  efe  a  edrychodd 
o  uchelder  ei  gyssegr:  yr  Ar- 
glwydd a  edrychodd  o'r  nefoedd 
ar  y  ddaear ; 

20  I  wrando  uchenaid  y 
carcharorion ;  ac  i  ryddhâu  plant 
angau ; 

21  I  fynegi  Enw'r  Arglwydd 
yn  S'ion,  a'i  foliant  yn  Jeru- 
salem ; 

22  Pan  gasgler  y  bobl  ynghŷd, 
a'r  teyrnasoedd  i  wasanaethu'r 
Arglwydd. 

23  Gostyngodd  efe  fy  nerth 
ar  y  ffordd ;  byrhaodd  fy  nydd- 
iau. 

24  Dywedais,  Fy  Nuw,  na 
chymmer  fi  ymaith  ynghanol 
fy  nyddiau:  dy  flynyddoedd  di 
sydd  yn  oes  oesoedd. 

25  Yn  y  dechreuad  y  seiliaist 


11  My  days  are  gone  like  a 
shadow  :  and  I  am  withered 
like  grass. 

12  But,  thou,  O  Lord,  shalt 
endure  for  ever  :  and  thy  re- 
membrance throughout  all  ge- 
nerations. 

13  Thou  shalt  arise,  and  have 
mercy  upon  Sion  :  for  it  is  time 
that  thou  have  mercy  upon  her, 
yea,  the  time  is  come. 

14  And  why?  thy  servants 
think  upon  her  stones  :  and  it 
pitieth  them  to  see  her  in  the 
dust. 

15  The  heathen  shall  fear  thy 
Name,  O  Lord  :  and  all  the 
kings  of  the  earth  thy  Majesty; 

16  When  the  Lord  shall  build 
up  Sion  :  and  when  his  glory 
shall  appear ; 

17  When  he  turneth  him  unto 
the  prayer  of  the  poor  destitute  : 
and  despiseth  not  their  desire. 

18  This  shall  be  written  for 
those  that  come  after  :  and  the 
people  which  shall  be  born  shall 
praise  the  Lord. 

19  For  he  hath  looked  down 
from  his  sanctuary  :  out  of  the 
heaven  did  the  Lord  behold  the 
earth  ; 

20  That  he  might  hear  the 
mournings  of  such  as  are  in 
captivity  :  and  deliver  the  chil- 
dren appointed  unto  death ; 

21  That  they  may  declare  the 
Name  of  the  Lord  in  Sion  :  and 
his  worship  at  Jerusalem ; 

22  When  the  people  are  ga- 
thered together  :  and  the  king- 
doms also,  to  serve  the  Lord. 

23  He  brought  down  my 
strength  in  my  journey  :  and 
shortened  my  days. 

24  But  I  said,  O  my  God, 
take  me  not  away  in  the  midst 
of  mine  age  :  as  for  thy  years, 
they  endure  throughout  all  ge- 
nerations. 

25  Thou,  Lord,  in  the  begin- 


Yr  20  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  20. 


y   ddaear;    a'r    nefoedd    ydynt 
waith  dy  ddwylaw. 

26  Hwy  a  ddarfyddant,  a  thi 
a  barhéi :  ie,  hwy  oil  a  heneidd- 
iant  fel  dilledyn;  fel  gwisg  y 
newidi  hwynt,  a  hwy  a  new- 
idir. 

2T  Tithau'r  un  ydwyt,  a'th 
flynyddoedd  ni  ddarfyddant. 

28  Plant  dy  weision  a  bar- 
hânt,  a'u  had  a  sicrhéir  ger  dy 
fron  di. 

Psal.  ciii.     Benedic,  anima  mea. 

FY    enaid,    bendithia'r    Ar- 
glwydd  ;  a  chwbl  sydd  ynof, 
ei  Enw  sanctaidd  ef. 

2  Fy  enaid,  bendithia'r  Ar- 
glwydd ;  ac  nac  anghofia  ei  holl 
ddoniau  ef ; 

3  Yr  hwn  sydd  yn  maddeu  dy 
holl  anwireddau;  yr  hwn  sydd 
yn  iachàu  dy  holl  lesgedd; 

4  Yr  hwn  sydd  yn  gwaredu 
dy  fywyd  o  ddistryw:  yr  hwn 
sydd  yn  dy  goroni  â  thrugaredd 
ac  â  thosturi ; 

5  Yr  hwn  sydd  yn  diwallu  dy 
enau  â  daioni;  fel  yr  adnew- 
yddir  dy  ieuengctid  fel  yr  eryr. 

6  Yr  Arglwydd  sydd  yn 
gwneuthur  cyfiawnder  a  barn 
i'r  rhai  gorthrymmedig  oil. 

7  Hyspysodd  ei  ffyrdd  i  Mo- 
ses; ei  weithredoedd  i  feibion 
Israel. 

8  Trugarog  a  graslawn  yw'r 
Arglwydd;  hwyrfrydig  i  lid,  a 
mawr  o  drugarowgrwydd. 

9  Nid  byth  yr  ymryson  efe : 
ac  nid  byth  y  ceidw  efe  ei 
ddigofaint. 

10  Nid  yn  ol  ein  pechodau  y 
gwnaeth  efe  â  ni;  ac  nid  yn  ol 
ein  hanwireddau  y  talodd  efe  i  ni. 

11  Canys  cyfuwch  ag  yw'r 
nefoedd  uwchlaw'r  ddaear,  y 
rhagorodd  ei  drugaredd  ef  ar  y 
rhai  a'i  hofnant  ef. 

12  Cyn  belled  ag  yw'r  dwyr- 


ning  hast  laid  the  foundation  of 
the  earth  :  and  the  heavens  are 
the  work  of  thy  hands. 

26  They  shall  perish,  but  thou 
shalt  endure  :  they  all  shall  wax 
old  as  doth  a  garment ; 

27  And  as  a  vesture  shalt  thou 
change  them,  and  they  shall  be 
changed  :  but  thou  art  the  same, 
and  thy  years  shall  not  fail. 

28  The  children  of  thy  ser- 
vants shall  continue  :  and  their 
seed  shall  stand  fast  in  thy  sight. 

Psal.  ciii.    Benedic,  anima  mea. 

PRAISE   the  Lord,  O  my 
soul  :  and  all  that  is  within 
me  praise  his  holy  Name. 

2  Praise  the  Lord,  O  my 
soul  :  and  forget  not  all  "his 
benefits  ; 

3  "WTio  forgiveth  all  thy  sin  : 
and  healeth  all  thine  infirmi- 
ties; 

4  Who  saveth  thy  life  from 
destruction  :  and  crowneth  thee 
with  mercy  and  loving -kind- 
ness ; 

5  Who  satisfieth  thy  mouth 
with  good  things  :  making  thee 
young  and  lusty  as  an  eagle. 

6  The  Lord  executeth  right- 
eousness and  judgement :  for  all 
them  that  are  oppressed  with 
wrong. 

7  He  shewed  his  ways  unto 
Moses  :  his  works  unto  the  chil- 
dren of  Israel. 

8  The  Lord  is  full  of  com- 
passion and  mercy  :  long-suffer- 
ing, and  of  great  goodness. 

9  He  will  not  alway  be  chid-  I 
ing  :  neither  keepeth  he  his  an-  j 
ger  for  ever. 

10  He  hath  not  dealt  with  us 
after  our  sins  :  nor  rewarded  us 
according  to  our  wickednesses. 

11  For  look  how  high  the 
heaven  is  in  comparison  of  the 
earth  :  so  great  is  his  mercy  also 
toward  them  that  fear  him. 

12  Look  how  wide  also  the 


Yr  20  Dydd. 


ain  oddi  wrth  y  gorllewin,  y 
pellhaodd  efe  ein  camweddau 
(xldi  wrthym. 

13  Fel  y  tosturia  tad  wrth 
ei  blant,  felly  y  tosturia'r  Ar- 
glwydd  wrth  y  rhai  a'i  hofnant 
ef. 

14  Canys  efe  a  edwyn  ein 
defnydd  ni:  cofia  mai  llwch 
ydym. 

15  Dyddiau  dyn  sy  fel  glas- 
welltyn  :  megis  blodeuyn  y  maes, 
felly  y  blodeua  efe. 

16  Canys  y  gwỳnt  a  â  drosto, 
ac  ni  bydd  mwy  o  hono;  a'i 
le  nid  edwyn  ddim  o  hono  ef 
mwy. 

17  Ond  trugaredd  yr  Ar- 
glwydd sydd  o  dragywyddoldeb 
nyd  dragywyddoldeb,  ar  y  rhai 
a'i  hofnant  ef;  a'i  gyfiawnder  i 
blant  eu  plant  ; 

18  I'r  sawl  a  gadwant  ei  gyf- 
aramod  ef,  ac  a  gofiant  ei  or- 
chymynion  i'w  gwneuthur. 

19  Yr  Arglwydd  a  barottôdd 
ei  orseddfa  yn  y  nefoedd :  a'i 
frenhiniaeth  ef  sydd  yn  lly  wodr- 
aethu  ar  bob  peth. 

20  Bendithiwch  yr  Arglwydd, 
ei  angylion  ef,  cedyrn  o  nerth, 
yn  gwneuthur  ei  air  ef,  gan 
wrando  ar  leferydd  ei  air  ef. 

21  Bendithiwch  yr  Arglwydd, 
ei  holl  luoedd  ef ;  ei  holl  weis- 
ion  yn  gwneuthur  ei  ewyllys  ef. 

22  Bendithiwch  yr  Arglwydd, 
ei  holl  weithredoedd  ef,  ym 
mhob  man  o'i  lywodraeth:  fy 
enaid,  bendithia'r  Arglwydd. 


PSALMAU.  Day  20. 

east  is  from  the  west  :  so  far 
hath  he  set  our  sins  from  us. 


Preîmfiatonol  mtìfüi. 

Psal.  civ.    Benedic,  anima  mea. 

FY  enaid,  bendithia'r  Ar- 
glwydd: O  Arglwydd  fy 
Nuw,  tra  mawr  ydwyt;  gwisg- 
aist  ogoniant  a  harddwch. 


2    Yr    hwn    wyt   yn   gwisgo 


13  Yea,  like  as  a  father  pitieth 
his  own  children  :  even  so  is  the 
Lord  merciful  unto  them  that 
fear  him. 

14  For  he  knoweth  whereof 
we  are  made  :  he  remembereth 
that  we  are  but  dust. 

15  The  days  of  man  are  but 
as  grass  :  for  he  flourisheth  as  a 
flower  of  the  field. 

16  For  as  soon  as  the  wind 
goeth  over  it,  it  is  gone  :  and 
the  place  thereof  shall  know  it 
no  more. 

17  But  the  merciful  goodness 
of  the  Lord  endureth  for  ever 
and  ever  upon  them  that  fear 
him  :  and  his  righteousness  up- 
on children's  children  ; 

18  Even  upon  such  as  keep 
his  covenant  :  and  think  upon 
his  commandments  to  do  them. 

19  The  Lord  hath  prepared 
his  seat  in  heaven  :  and  his 
kingdom  ruleth  over  all. 

20  O  praise  the  Lord,  ye  an- 
gels of  his,  ye  that  excel  in 
strength  :  ye  that  fulfil  his  com- 
mandment, and  hearken  unto 
the  voice  of  his  words. 

21  O  praise  the  Lord,  all  ye 
his  hosts  :  ye  servants  of  his 
that  do  his  pleasure. 

22  O  speak  good  of  the  Lord, 
all  ye  works  of  his,  in  all  places 
of  his  dominion  :  praise  thou 
the  Lord,  O  my  soul. 


lEbemng  draper. 
Psal.  civ.    Benedic,  anima  mea, 

PRAISE  the  Lord,  O  my 
soul  :  O  Lord  my  God, 
thou  art  become  exceeding  glo- 
rious; thou  art  clothed  with 
majesty  and  honour. 

2  Thou  deckest  thyself  with 
light    as   it  were  with   a    gar- 


i'r  20  Dydd. 


PSALM  AU. 


Bay  20. 


goleuni  fel  ùilledyn :  ac  yn  taen- 
u'r  nefoedd  fel  Hen. 

3  Yr  hwn  sy'n  gosod  tylathau 
ei  'stafelloedd  yn  y  dyfroedd  ; 
yn  gwneuthur  y  cymmylau  yn 
gerbyd  iddo;  ac  yn  rhodio  ar 
adenydd  y  gwỳ'nt. 

4  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur 
ei  genhadon  yn  ysprydion;  a'i 
weinidogion  yn  dàn  fflamllyd. 

5  Yr  hwn  a  seiliodd  y  ddaear 
ar  ei  sylfeini,  fel  na  symmudo 
byth  yn  dragywydd. 

6  Toaist  hi  ar  gorddyfnder, 
megis  â  gwisg:  y  dyfroedd  a 
safent  goruwch  y  mynyddoedd. 

7  Gan  dy  gerydd  di  y  ffoi- 
sant :  rhag  swn  dy  daran  y  prys- 
urasant  ymaith. 

8  Gan  y  mynyddoedd  yr  ym- 
godant:  ar  hỳd  y  dyffrynoedd 
y  disgynant,  i'r  lie  a  seiliaist 
iddynt. 

9  Gosodaist  derfyn,  fel  nad 
elont  drosodd  ;  fel  na  ddychwel- 
on  t  i  orchuddio'r  ddaear. 

10  Yr  hwn  a  yrr  y  ffynhon- 
nau  i'r  dyffrynoedd,  y  rhai  a 
gerddant  rhwng  y  bryniau. 

11  D'iodant  holl  fwystfilod  y 
maes:  yr  asynod  gwŷlltion  a 
dorrant  eu  syched. 

12  Adar  y  nefoedd  a  drigant 
ger  Haw  iddynt,  y  rhai  a  leisiant 
oddi  rhwng  y  cangau. 

13  Y  mae  efe'n  dyfrhâu'r 
bryniau  o'i  'stafelloedd  :  y  ddae- 
ar a  ddigonir  o  fFrwyth  dy 
weithredoedd. 

14  Y  mae  yn  peri  i'r  gwellt 
dyfu  i'r  anifeiliaid,  a  llysiau  i 
wasanaeth  dyn :  fel  y  dycco  fara 
allan  o'r  ddaear. 

15  A  gwin,  yr  hwn  a  lawen- 
ycha  galon  dyn;  ac  olew,  i  beri 
i'w  wyneb  ddisgleirio ;  a  bara, 
yr  hwn  a  gynnal  galon  dyn. 

16  Preniau'r    Arglwydd    sy 


|  ment  :   and   spreadest   out  the 
heavens  like  a  curtain. 

3  Who  layeth  the  beams  of 
his  chambers  in  the  waters  : 
and  maketh  the  clouds  his  cha- 
riot, and  walketh  upon  the 
wings  of  the  wind. 

4  He  maketh  his  angels  spi- 
rits :  and  his  ministers  a  flam- 
ing fire. 

5  He  laid  the  foundations  of 
the  earth  :  that  it  never  should 
move  at  any  time. 

6  Thou  coveredst  it  with  the 
deep  like  as  with  a  garment  : 
the  waters  stand  in  the  hills. 

7  At  thy  rebuke  they  flee  : 
at  the  voice  of  thy  thunder  they 
are  afraid. 

8  They  go  up  as  high  as  the 
hills,  and  down  to  the  valleys 
beneath  :  even  unto  the  place 
which  thou  hast  appointed  for 
them. 

9  Thou  hast  set  them  their 
bounds  which  they  shall  not 
pass  :  neither  turn  again  to  co- 
ver the  earth. 

10  He  sendeth  the  springs 
into  the  rivers  :  which  run 
among  the  hills. 

11  All  beasts  of  the  field  drink 
thereof  :  and  the  wild  asses 
quench  their  thirst. 

12  Beside  them  shall  the  fowls 
of  the  air  have  their  habitation  : 
and  sing  among  the  branches. 

13  He  watereth  the  hills  from 
above  :  the  earth  is  filled  with 
the  fruit  of  thy  works. 

14  He  bringeth  forth  grass 
for  the  cattle  :  and  green  herb 
for  the  service  of  men  ; 

15  That  he  may  bring  food 
out  of  the  earth,  and  wine  that 
maketh  glad  the  heart  of  man  : 
and  oil  to  make  him  a  cheer- 
ful countenance,  and  bread  to 
strengthen  man's  heart. 

16  The  trees  of  the  Lord  also 


Yr  20  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  20. 


lawn  sugn :  cedrwýdd  Libanus, 
y  rhai  ablannodd  efe; 

1 7  Lie  y  ny tha'r  adar :  y 
ffynnid-wŷdd  yw  tŷ'r  ciconia. 

18  Y  mynyddoedd  uchel  sy 
noddfa  i'r  geifr;  a'r  creigiau  i'r 
cwningod. 

19  Efe  a  wnaeth  y  lleuad  i 
amserau  nodedig :  yr  haul  a 
edwyn  ei  fachludiad. 

20  Gwnai  dywyllwch,  a  nos 
fydd  :  yhddi  yr  ymlusga  pob 
bwystfil  coed. 

21  Y  cenawon  llewod  a  ruant 
am  ysglyfaeth,  ac  a  geisiant  eu 
bwyd  gan  Dduw. 

22  Pan  godo  haul,  ymgasgl- 
ant,  a  gorweddant  yn  eu  lloch- 
esau. 

23  Dyn  a  â  allan  i'w  waith, 
ac  i'w  orchwyl  hyd  yr  hwyr. 

24  Mor  l'iosog  yw  dy  weith- 
redoedd,  O  Arglwydd !  gwnaeth- 
ost  hwynt  oil  mewn  doethineb: 
llawn  yw'r  ddaear  o'th  gyfoeth. 

25  Felly  y  mae'r  môr  mawr, 
llydan  :  yno  y  mae  ymlusgiaid 
heb  rifedi,  bwystfilod  bychain  a 
mawrion. 

26  Yno'r  â'r  llongau :  yno  y 
mae'r  lefiathan,  yr  hwn  a  lun- 
iaist  i  chwarae  ynddo. 

27  Y  rhai  hyn  oil  a  ddisgwyl- 
iant  wrthyt ;  am  roddi  iddynt  eu 
bwyd  yn  ei  bryd. 

28  A  roddech  iddynt,  a  gasgl- 
ant :  agori  dy  law,  a  diwellir 
hwynt  â  daioni. 

29  Ti  a  guddi  dy  wyneb, 
hwythau  a  drallodir :  dygi  y- 
maith  eu  hanadl,  a  threngant, 
a  dychwelant  i'w  llwch. 

30  Pan  ollyngych  dy  yspryd, 
y  crëir  hwynt;  ac  yr  adnew- 
yddi  wyneb  y  ddaear. 


are  full  of  sap  :  even  the  ce- 
dars of  Libanus  which  he  hath 
planted ; 

17  Wherein  the  birds  make 
their  nests  :  and  the  fir-trees  are 
a  dwelling  for  the  stork. 

18  The  high  hills  are  a  refuge 
for  the  wild  goats  :  and  so  are 
the  stony  rocks  for  the  conies. 

19  He  appointed  the  moon  for 
certain  seasons  :  and  the  sun 
knoweth  his  going  down. 

20  Thou  makest  darkness  that 
it  may  be  night :  wherein  all  the 
beasts  of  the  forest  do  move. 

21  The  lions  roaring  after 
their  prey  :  do  seek  their  meat 
from  God. 

22  The  sun  ariseth,  and  they 
get  them  away  together  :  and 
lay  them  down  in  their  dens. 

23  Man  goeth  forth  to  his 
work,  and  to  his  labour  :  until 
the  evening. 

24  O  Lord,  how  manifold  are 
thy  works  :  in  wisdom  hast  thou 
made  them  all ;  the  earth  is  full 
of  thy  riches. 

25  So  is  the  great  and  wide 
sea  also  :  wherein  are  things 
creeping  innumerable,  both 
small  and  great  beasts. 

26  There  go  the  ships,  and 
there  is  that  Leviathan  :  whom 
thou  hast  made  to  take  his  pas- 
time therein. 

27  These  wait  all  upon  thee  : 
that  thou  mayest  give  them  meat 
in  due  season. 

28  When  thou  givest  it  them 
they  gather  it  :  and  when  thou 
openest  thy  hand  they  are  filled 
with  good. 

29  When  thou  hidest  thy  face 
they  are  troubled :  when  thou  tak- 
est  away  their  breath  they  die,  and 
are  turned  again  to  their  dust. 

30  When  thou  lettest  thy 
breath  go  forth  they  shall  be 
made  :  and  thou  shalt  renew 
the  face  of  the  earth. 


Yr  21  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  21. 


31  Gogoniant  yr  Arglwydd 
fydd  yn  dragywydd  :  yr  Ar- 
glwydd a  lawenycha  yn  ei 
weithredoedd. 

32  Efe  a  edrych  ar  y  ddaear, 
a  hi  a  gryna  :  efe  a  gyffwrdd  â'r 
mynyddoedd,  a  hwy  a  fygant. 

33  Canaf  i'r  Arglwydd  tra 
fyddwyf  fyw :  canaf  i'm  Duw 
tra  fyddwyf. 

34  Bydd  melus  fy  myfyrdod 
am  dano :  mi  a  lawenychaf  yn 
yr  Arglwydd. 

35  Darfydded  y  pechaduriaid 
o'r  tir,  na  fydded  yr  annuwiol- 
ion  mwy.  Fy  enaid,  bendithia 
di'r  Arglwydd.  Molwch  yr  Ar- 
glwydd. 


33orcol  a©eKÎ)í. 
Psal.  cv.    ConfUemini  Domino. 

CLODFORWCH  yr  Ar- 
glwydd ;  gelwch  ar  ei  Enw : 
mynegwch  ei  weithredoedd  ym 
mysg  y  bobloedd. 

2  Cenwch  iddo,  canmolwch 
ef :  ymddiddenwch  am  ei  holl 
ryfeddodau  ef. 

3  Gorfoleddwch  yn  ei  Enw 
sanctaidd:  llawenyched  calon  y 
rhai  a  geisiant  yr  Arglwydd. 

4  Ceisiwch  yr  Arglwydd  a'i 
nerth  :  ceisiwch  ei  wyneb  ef  bob 
amser. 

5  Cofiwch  ei  ryfeddodau  y 
rhai  a  wnaeth  efe  ;  ei  wỳrth- 
iau,  a  barnedigaethau  ei  en- 
au; 

6  Chwi  had  Abraham  ei  was 
ef,  chwi  meibion  Jacob  ei  ethol- 
edigion. 

7  Efe  yw'r  Arglwydd  ein 
Duw  ni :  ei  farnedigaethau  ef 
sy  trwy'r  holl  ddaear. 

8  Cofiodd  ei  gyfammod  byth, 
y  gair  a  orchymynodd  efe  i  fil 
o  genhedlaethau : 

9  Yr  hyn  a  ammododd  efe 
âc  Abraham,  a'i  lw  i  Isaac : 


31  The  glorious  Majesty  of 
the  Lord  shall  endure  for  ever  : 
the  Lord  shall  rejoice  in  his 
works. 

32  The  earth  shall  tremble  at 
the  look  of  him  :  if  he  do  but 
touch  the  hills,  they  shall  smoke. 

33  I  will  sing  unto  the  Lord 
as  long  as  I  live  :  I  will  praise 
my  God  while  I  have  my  being. 

34  And  so  shall  my  words 
please  him  :  my  joy  shall  be  in 
the  Lord. 

35  As  for  sinners,  they  shall 
be  consumed  out  of  the  earth, 
and  the  ungodly  shall  come  to 
an  end  :  praise  thou  the  Lord, 
O  my  soul,  praise  the  Lord. 


Jìlorníng  |3ragcr. 

Psal.  cv.    Confitemini  Domino. 

OGive  thanks  unto  the  Lord, 
and  call  upon  his  Name  : 
tell  the  people  what  things  he 
hath  done. 

2  O  let  your  songs  be  of  him, 
and  praise  him  :  and  let  your  talk- 
ing be  of  all  his  wondrous  works. 

3  Rejoice  in  his  holy  Name  : 
let  the  heart  of  them  rejoice 
that  seek  the  Lord. 

4  Seek  the  Lord  and  his 
strength  :  seek  his  face  ever- 
more. 

5  Remember  the  marvellous 
works  that  he  hath  done  :  his 
wonders,  and  the  judgements  of 
his  mouth, 

6  O  ye  seed  of  Abraham  his 
servant  :  ye  children  of  Jacob 
his  chosen. 

7  He  is  the  Lord  our  God  : 
his  judgements  are  in  all  the 
world. 

8  He  hath  been  alway  mind- 
ful of  his  covenant  and  pro- 
mise :  that  he  made  to  a  thou- 
sand generations  ; 

9  Even  the  covenant  that  lie 
made  with  Abraham  :  and  the 
oath  that  he  sware  unto  Isaac ; 


Yr  21  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  21. 


10  A'r  hyn  a  osododd  efe  yn 
ddeddf  i  Jacob,  ac  yn  gyfam- 
mod  tragywyddol  i  Israel; 

11  Gan  ddywedyd,  I  ti  y 
rhoddaf  dir  Canaan,  rhandir 
eich  etifeddiaeth. 

12  Pan  oeddynt  ychydig  o 
rifedi,  ie,  ychydig,  a  di'eithriaid 
ynddi : 

13  Pan  rodient  o  genhedlaeth 
i  genhedlaeth,  o'r  naill  deyrnas 
at  bobl  arall : 

14  Ni  adawodd  i  neb  eu  gor- 
tlirymmu:  Ye,  ceryddodd  fren- 
hinoedd  o'u  plegid  ; 

15  Gan  ddywedyd,  Na  chyff- 
yrddwch  â'm  rhai  enneiniog,  ac 
na  ddrygwch  fy  mhrophwydi. 

16  Galwodd  hefyd  am  new- 
yn  ar  y  tir :  a  dinystriodd  holl 
gynhaliaeth  bara. 

17  Anfonodd  wr  o'u  blaen 
hwynt,  Joseph,  yr  hwn  a  werth- 
wyd  yn  was. 

18  Cystuddiasant  ei  draed  ef 
mewn  gefyn :  ei  enaid  a  aeth 
mewn  heiyrn : 

19  Hyd  yr  amser  y  daeth  ei 
air  ef:  gair  yr  Arglwydd  a'i 
profodd  ef. 

20  Y  brenhin  a  anfonodd,  ac 
a'i  gollyngodd  ef ;  llywodraeth- 
wr  y  bobl,  ac  a'i  rhyddhaodd  ef. 

21  Gosododd  ef  yn  arglwydd 
8T  ei  dỳ,  ac  yn  llywydd  ar  ei 
holl  gyfoeth  : 

22  I  rwymo  ei  dywysogion  ef 
wrth  ei  ewyllys;  ac  i  ddysgu 
doethineb  i'w  henuriaid  ef. 

23  Aeth  Israel  hefyd  i'r  Aipht; 
a  Jacob  a  ymdeithiodd  yn  nhir 
Ham. 

24  Ac  efe  a  gynnyddodd  ei 
bobl  yn  ddirfawr ;  ac  a'u 
gwnaeth  yn  gryfach  nâ'u  gwrth- 
wynebwŷr. 

25  Trôdd  eu  calon  hwynt  i 
gasâu  ei  bobl  ef,  i  wneuthur  yn 
ddichellgar  â'i  weision. 

26  Efe  a  anfonodd  Moses  ei 


10  And  appointed  the  same  un- 
to Jacob  for  a  law  :  and  to  Israel 
for  an  everlasting  testament ; 

11  Saying,  Unto  thee  will  I 
give  the  land  of  Canaan  :  the 
lot  of  your  inheritance ; 

12  When  there  were  yet  but 
a  few  of  them  :  and  they  stran- 
gers in  the  land ; 

13  What  time  as  they  went 
from  one  nation  to  another :  from 
one  kingdom  to  another  people  ; 

14  He  suffered  no  man  to  do 
them  wrong  :  but  reproved  even 
kings  for  their  sakes ; 

15  Touch  not  mine  Anoint- 
ed :  and  do  my  prophets  no 
harm. 

16  Moreover,  he  called  for  a 
dearth  upon  the  land  :  and  de- 
stroyed all  the  provision  of 
bread. 

17  But  he  had  sent  a  man  be- 
fore them  :  even  Joseph,  who 
was  sold  to  be  a  bond-servant  ; 

18  Whose  feet  they  hurt  in 
the  stocks  :  the  iron  entered 
into  his  soul; 

19  Until  the  time  came  that 
his  cause  was  known  :  the  word 
of  the  Lord  tried  him. 

20  The  king  sent,  and  deli- 
vered him  :  the  prince  of  the 
people  let  him  go  free. 

21  He  made  him  lord  also  of 
his  house  :  and  ruler  of  all  his 
substance  ; 

22  That  he  might  inform  his 
princes  after  his  will  :  and  teach 
his  senators  wisdom. 

23  Israel  also  came  into  E- 
gypt  :  and  Jacob  was  a  stranger 
in  the  land  of  Ham. 

24  And  he  increased  his  peo- 
ple exceedingly  :  and  made 
them  stronger  than  their  ene- 
mies; 

25  Whose  heart  turned  so, 
that  they  hated  his  people  :  and 
dealt  untruly  with  his  servants. 

26  Then  sent  he  Moses  his 


Yr  21  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  21 . 


was;  ac  Aaron,  yr  hwn  a  dde- 
wisasai. 

27  Hwy  a  ddangosasant  ei  ar- 
wyddion  ef  yn  eu  plith  hwynt, 
a  rhyfeddodau  yn  nhir  Ham. 

28  Efe  a  anfonodd  dywyll- 
wch,  ac  a  dywyllodd ;  ac  nid 
anufuddhasant  hwy  ei  air  ef. 

29  Efe  a  dróild  eu  dyfroedd  yn 
waed,  ac  a  laddodd  eu  pysgod. 

30  Eu  tir  a  heigiodd  lyffaint 
yn  ystafelloedd  eu  brenhin- 
oedd. 

31  Efe  a  ddywedodd,  a  daeth 
cymmysgbla,  a  llau  yn  eu  holl 
fro  hwynt. 

32  Efe  a  wnaeth  eu  gwlaw 
hwynt  yn  genllysg,  ac  yn  fflam- 
mau  tân  yn  eu  tir. 

33  Tarawodd  hefyd  eu  gwin- 
wŷdd,  a'u  ffigyswýdd  ;  ac  a 
ddrylliodd  goed  eu  gwlad  hwynt. 

34  Efe  a  ddywedodd,  a  daeth 
y  locustiaid,  a'r  lindys,  yn  an- 
eirif ; 

35  Y  rhai  a  fwyttasant  yr 
holl  laswellt  yn  eu  tir  hwynt, 
ac  a  ddifasant  ffrwyth  eu  daear 
hwynt. 

36  Tarawodd  hefyd  bob  cynt- 
af-anedig  yn  eu  tir  hwynt,  blaen- 
ffrwyth  eu  holl  nerth  hwynt  ; 

37  Ac  a'u  dug  hwynt  allan 
âg  arian  ac  aur ;  ac  heb  un  Uesg 
yn  eu  llwythau. 

38  Llawenychodd  yr  Aipht 
pan  aethant  allan :  canys  syrth- 
iasai  eu  harswyd  arnynt  hwy. 

39  Efe  a  daenodd  gwmmwl 
yn  do,  a  than  i  oleuo  liw 
nos. 

40  Gofynasant,  ac  efe  a  ddug 
soflieir;  ac  a'u  diwallodd  à  bara 
nefol. 

41  Efe  a  holltodd  y  graig, 
a'r  dyfroedd  a  ddylifodd ;  cerdd- 
asant  ar  hŷd  lleoedd  sychion  yn 
afonydd. 

42  Canys  efe  a  gofiodd  ei 
air  sanctaidd,  ac  Abraham  ei 
was. 


servant  :  and  Aaron  whom  he 
had  chosen. 

27  And  these  shewed  his  to- 
kens among  them  :  and  won- 
ders in  the  land  of  Ham. 

28  He  sent  darkness,  and  it 
was  dark  :  and  they  were  not 
obedient  unto  his  word. 

29  He  turned  their  waters  into 
blood  :  and  slew  their  fish. 

30  Their  land  brought  forth 
frogs  :  yea,  even  in  their  kings' 
chambers. 

31  He  spake  the  word,  and 
there  came  all  manner  of  flies  : 
and  lice  in  all  their  quarters. 

32  He  gave  them  hail-stones 
for  rain  :  and  flames  of  fire  in 
their  land. 

33  He  smote  their  vines  also 
and  fig-trees  :  and  destroyed  the 
trees  that  were  in  their  coasts. 

34  He  spake  the  word,  and 
the  grasshoppers  came,  and  ca- 
terpillars innumerable  :  and  did 
eat  up  all  the  grass  in  their  land, 
and  devoured  the  fruit  of  their 
ground. 

35  He  smote  all  the  first-born 
in  their  land  :  even  the  chief 
of  all  their  strength. 

36  He  brought  them  forth 
also  with  silver  and  gold  :  there 
was  not  one  feeble  person  among 
their  tribes. 

37  Egypt  was  glad  at  their 
departing  :  for  they  were  afraid 
of  them. 

38  He  spread  out  a  cloud  to 
be  a  covering  :  and  fire  to  give 
light  in  the  night-season. 

39  At  their  desire  he  brought 
quails  :  and  he  filled  them  with 
the  bread  of  heaven. 

40  He  opened  the  rock  of 
stone,  and  the  waters  flowed 
out  :  so  that  rivers  ran  in  the 
dry  places. 

41  For  why  ?  he  remembered 
his  holy  promise  :  and  Abraham 
his  servant. 


Yr  21  Dydd. 


43  Ac  a  ddug  ei  bobl  allan 
mewn  llawenydd;  ei  etholedig- 
ion  mewn  gorfoledd. 

44  Ac  a  roddes  iddynt  dir- 
oedd  y  cenhedloedd :  a  medd- 
iannasant  lafur  y  bobloedd  ; 

45  Fel  y  cadwent  ei  ddeddfau 
ef,  ac  y  cynhalient  ei  gyfreith- 
iau.    Molwch  yr  Arglwydd. 


PSALMAU.  Day  21 

42  And  he  brought  forth  h 


iiruîinijatonol  meVBi. 
Psal.  cvi.    Coiifitcmini  Domino. 

MOLWCH  yr  Arglwydd. 
Clodforwch  yr  Arglwydd; 
canys  da  y w :  o  herwydd  ei  dru- 
garedd  a  bery  yn  dragywydd. 

2  Pwy  a  draetha   nerthoedd 

Ír  Arglwydd  ?    ac  a  fynega  ei 
oil  fawl  ef? 

3  Gwỳn  eu  byd  a  gadwant 
farn,  a'r  hwn  a  wnel  gyfiawn- 
der  bob  amser. 

4  Cofia  fi,  Arglwydd,  yn 
ol  dy  raslonrwydd  i'th  bobl  ; 
yinwèl  â  mi  â'th  iachawdwr- 
iaeth. 

5  Fel  y  gwelwyf  ddaioni  dy 
etholedigion,  fel  y  llawenych- 
wyf  yn  llawenydd  dy  genedl 
di,  feî  y  gorfoleddwyf  gyd  à'th 
etifeddiaeth. 

6  Pechasom  gyd  â'n  tadau  ; 
gwnaethom  gamwedd,  anwir- 
eddus  fuom. 

7  Ein  tadau  ni  ddeallasant 
dy  ryfeddodau  yn  yr  Aipht,  ni 
chofiasant  l'iosowgrwydd  dy  dru- 
gareddau  ;  eithr  gwrthryfelgar 
fuont  wrth  y  môr,  sef  y  môr 
coch. 

8  Etto  efe  a'u  hachubodd 
hwynt  er  mwyn  ei  Enw,  i  beri 
adnabod  ei  gadernid : 

9  Ac  a  geryddodd  y  môr 
coch,  fel  y  sychodd  efe:  a  thy- 
wysodd  hwynt  trwy'r  dyfnder, 
megis  trwy'r  anialwch. 

10  Achubodd  hwynt  hefyd  o 
law  eu  digasog;  ac  a'u  gwared- 
odd  o  law  y  gelyn. 


people  with  joy  :  and  his  chosen 
with  gladness  ; 

43  And  gave  them  the  lands  of 
the  heathen :  and  they  took  the  la- 
bours of  the  people  in  possession  ; 

44  That  they  might  keep 
his  statutes  :  and  observe  his 
laws. 


aliening  draper. 

Psal.  cvi.    Coiifitcmini  Domino. 

OGive  thanks  unto  the  Lord, 
for  he  is  gracious  :  and  his 
mercy  endureth  for  ever. 

2  Who  can  express  the  noble 
acts  of  the  Lord  :  or  shew  forth 
all  his  praise  ? 

3  Blessed  are  they  that  al- 
way  keep  judgement  :  and  do 
righteousness. 

4  Remember  me,  O  Lord,  ac- 
cording to  the  favour  that  thou 
bearest  unto  thy  people  :  O  vi- 
sit me  with  thy  salvation ; 

5  That  I  may  see  the  felicity 
of  thy  chosen  :  and  rejoice  in 
the  gladness  of  thy  people,  and 
give  thanks  with  thine  inherit- 
ance. 

6  We  have  sinned  with  our 
fathers  :  we  have  done  amiss, 
and  dealt  wickedly. 

7  Our  fathers  regarded  not 
thy  wonders  in  Egypt,  neither 
kept  they  thy  great  goodness 
in  remembrance  :  but  were  dis- 
obedient at  the  sea,  even  at  die 
Red  sea. 

8  Nevertheless,  he  helped  them 
for  his  Name's  sake :  that  he  might 
make  his  power  to  be  known. 

9  He  rebuked  the  Red  sea 
also,  and  it  was  dried  up  :  so  he 
led  them  through  the  deep,  as 
through  a  wilderness. 

10  And  he  saved  them  from 
the  adversary's  hand  :  and  deli- 
vered them  from  the  hand  of 
the  enemy. 

Ii 


Yr  21  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  21. 


11  A'r  dyfroedd  a  doisant  eu 
gwrthwynebwŷr ;  ni  adawyd  un 
o  honynt. 

12  Yna  y  credasant  ei  eiriau 
ef ;  canasant  ei  fawl  ef. 

13  Yn  y  fan  yr  anghofiasant 
ei  weithredoedd  ef;  ni  ddis- 
gwyliasant  am  ei  gyngor  ef  : 

14  Eithr  blysiasant  yn  ddir- 
fawr  yn  yr  anialwch ;  a  themt- 
iasant  Dduw  yn  y  diffaethwch. 

15  Ac  efe  a  roddes  eu  dy- 
muniad  iddynt;  eithr  efe  a  an- 
fonodd  gulni  i'w  henaid. 

16  Cenfigennasant  hefyd  wrth 
Moses  yn  y  gwersyll,  ac  wrth 
Aaron  sant  yr  Arglwydd. 

17  Y  ddaear  a  agorodd  ac  a 
lyngcodd  Dathan,  ac  a  orchudd- 
iodd  gynnulleidfa  Abiram. 

18  Cynneuodd  tân  hefyd  yn 
eu  cynnulleidfa  hwynt:  fflam  a 
losgodd  y  rhai  annuwiol. 

19  Llo  a  wnaethant  yn  Ho- 
reb ;  ac  ymgrymmasant  i'r  ddelw 
dawdd. 

20  Felly  y  troisant  eu  gogon- 
iant  i  lun  eidion  yn  pori  glas- 
wellt. 

21  Anghofiasant  Dduw  eu 
Hachubwr,  yr  hwn  a  wnelsai 
bethau  mawrion  yn  yr  Aipht ; 

22  Pethau  rhyfedd  yn  nhir 
Ham ;  pethau  ofnadwy  wrth  y 
mór  coch. 

23  Am  hynny  y  dywedodd  y 
dinystriai  efe  hwynt,  oni  buasai 
i  Moses  ei  etholedig  sefyll  ar 
yr  adwy  o'i  flaen  ef ;  i  droi 
ymaith  ei  lidiowgrwydd  ef,  rhag 
eu  dinystrio. 

24  Di'ystyrasant  hefyd  y  tir 
dymunol :  ni  chredasant  ei  air 
ef; 

25  Ond  grwgnachasant  yn  eu 
pebyll ;  ac  ni  wrandawsant  ar 
lais  yr  Arglwydd. 

26  Yna  y  dyrchafodd  efe  ei 
law  yn  eu  herbyn  hwynt,  i'w 
cwympo  yn  yi  anialwch ; 


11  As  for  those  that  troubled 
them,  the  waters  overwhelmed 
them  :  there  was  not  one  of 
them  left. 

12  Then  believed  they  his 
words :  and  sang  praise  unto  him, 

13  But  within  a  while  they 
forgat  his  works  :  and  would  not 
abide  his  counsel. 

14  But  lust  came  upon  them 
in  the  wilderness  :  and  they 
tempted  God  in  the  desert. 

15  And  he  gave  them  their 
desire  :  and  sent  leanness  withal 
into  their  soul. 

16  They  angered  Moses  also 
in  the  tents  :  and  Aaron  the 
saint  of  the  Lord. 

17  So  the  earth  opened,  and 
swallowed  up  Dathan  :  and  co- 
vered the  congregation  of  Abiram. 

18  And  the  fire  was  kindled 
in  their  company  :  the  flame 
burnt  up  the  ungodly. 

19  They  made  a  calf  in  Ho- 
reb  :  and  worshipped  the  molten 
image. 

20  Thus  they  turned  their 
glory  :  into  the  similitude  of  a 
calf  that  eateth  hay. 

21  And  they  forgat  God  their 
Saviour  :  who  had  done  so  great 
things  in  Egypt  ; 

22  Wondrous  works  in  the 
land  of  Ham  :  and  fearful  things 
by  the  Red  sea. 

23  So  he  said,  he  would  have 
destroyed  them,  had  not  Moses 
his  chosen  stood  before  him  in 
the  gap  :  to  turn  away  his 
wrathful  indignation,  lest  he 
should  destroy  them. 

24  Yea,  they  thought  scorn 
of  that  pleasant  land  :  and  gave  I 
no  credence  unto  his  word  ; 

25  But  murmured  in  their 
tents  :  and  hearkened  not  unto 
the  voice  of  the  Lord. 

26  Then  lift  he  up  his  hand 
against  them  :  to  overthrow 
them  in  the  wilderness; 


}>  21  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  21. 


27  Ac  i  gwympo  eu  had  ym 
raysg  y  cenhedloedd ;  ac  i'w 
gwasgaru  yn  y  tiroedd. 

28  Ymgyssylltasant  hefyd  â 
Baal-peor,  a  bwyttasant  ebyrth 
y  meirw. 

29  Felly  y  digiasant  ef  á'u 
dychymmygion  eu  hun ;  ac  y 
tarawodd  pla  yn  eu  mysg 
hwy. 

30  Yna  y  safodd  Phinees, 
ac  a  iawn-farnodd :  a'r  pla  a 
attaliwyd. 

31  A  chyfrifwyd  hyn  iddo 
yn  gyfiawnder,  o  genliedlaeth  i 
genhedlaeth  byth. 

32  Llidiasant  ef  hefyd  with 
ddyfroedd  y  gynnen ;  lei  y  bu 
ddrwg  i  Moses  o'u  plegid  hwynt. 

33  O  herwydd  cythruddo  o 
honynt  ei  yspryd  ef,  fel  y  cara- 
ddywedodd  à'i  wefusau. 

34  Ni  ddinystriasant  y  bobl- 
oedd,  am  y  rhai  y  dywedasai'r 
Arglwydd  wrthynt : 

35  Eithr  ymgymmysgasant 
â'r  cenhedloedd  ;  a  dysgasant 
eu  gvveithredoedd  hwynt; 

36  A  gwasanaethasant  eu 
delwau  hwynt ;  y  rhai  a  fu 
yn  fagl  iddynt. 

37  Aberthasant  hefyd  eu  meib- 
ion  a'u  merched  i  gythreuliaid, 

38  Ac  a  dywalltasant  waed 
gwirion,  sef  gwaed  eu  meibion 
a'u  merched,  y  rhai  a  aberth- 
asant i  ddelwau  Canaan :  a'r  tir 
a  halogwyd  à  gwaed. 

39  Felly 'r  ymhalogasant   yn 
i  eu  gweithredoedd  eu  hun,  ac  y 

putteiniasant  gyd  â'u  dychym- 
i  mygion. 

40  Am  hynny  y  cynneuodd 
dig   yr  Arglwydd  yn   erbyn   ei 

,  bobl,   fel    y  ffieiddiodd    efe    ei 
etifeddiaeth. 

41  Ac  efe  a'u  rhoddes  hwynt 
yn  llaw'r  cenhedloedd;  a'u  cas- 

i  eion    a     lywodraethasant    arn- 
ynt. 


27  To  cast  out  their  seed 
among  the  nations  :  and  to  scat- 
ter them  in  the  lands. 

28  They  joined  themselves 
unto  Baal-peor  :  and  ate  the 
offerings  of  the  dead. 

29  Thus  they  provoked  him 
to  anger  with  their  own  inven- 
tions :  and  the  plague  was  great 
among  them. 

30  Then  stood  up  Phinees 
and  prayed  :  and  so  the  plague 
ceased. 

31  And  that  was  counted  unto 
him  for  righteousness  :  among 
all  posterities  for  evermore. 

32  They  angered  him  also  at 
the  waters  of  strife  :  so  that  he 
punished  Moses  for  their  sakes; 

33  Because  they  provoked  his 
spirit  :  so  that  he  spake  unad- 
visedly with  his  lips. 

34  Neither  destroyed  they  the 
heathen  :  as  the  Lord  command- 
ed them ; 

35  But  were  mingled  among 
the  heathen  :  and  learned  their 
works. 

36  Insomuch  that  they  wor- 
shipped their  idols,  which  turn- 
ed to  their  own  decay  :  yea, 
they  offered  their  sons  and  their 
daughters  unto  devils; 

37  And  shed  innocent  blood, 
even  the  blood  of  their  sons  and 
of  their  daughters  :  whom  they 
offered  unto  the  idols  of  Ca- 
naan; and  the  land  was  defiled 
with  blood. 

38  Thus  were  they  stained 
with  their  own  works  :  and 
went  a  whoring  with  their  own 
inventions. 

39  Therefore  was  the  wrath 
of  the  Lord  kindled  against  his 
people  :  insomuch  that  he  ab- 
horred his  own  inheritance. 

40  And  he  gave  them  over 
into  the  hand  of  the  heathen  : 
and  they  that  hated  them  were 
lords  over  them. 

Ii2 


Yr  22  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  22. 


42  Eu  gelynion  hefyd  a'u  gor- 
thrymmasant ;  a  darostyngwyd 
hwynt  dan  eu  dwylaw  hwy. 

43  Llawer  gwaith  y  gwared- 
odd  efe  hwynt ;  hwythau  a'i 
digiasant  ef  â'u  cyngor  eu  hun, 
a  hwy  a  wanhychwyd  am  eu 
hanwiredd. 

44  Etto  efe  a  edrychodd  pan 
oedd  ing  arnynt,  pan  glywodd 
eu  llefain  hwynt. 

45  Ac  efe  a  gofiodd  ei  gyfam- 
mod  â  hwynt,  ac  a  edifarhaodd  yn 
ol  lli'osowgrwydd  ei  drugareddau: 

46  Ac  a  wnaeth  idclynt  gael 
trugaredd  gan  y  rhai  oil  a'u 
caethiwai. 

47  Achub  ni,  O  Arglwydd  ein 
Duw,  a  chynnull  ni  o  blith  y 
cenhedloedd,  i  glodfori  dy  Enw 
sanctaidd,  ac  i  orfoleddu  yn  dy 
foliant 

48  Bendigedig  fyddo  Arglwydd 
Dduw  Israel  eriôed  ac  yn  dra- 
gywydd :  a  dy weded  yr  holl  bobl, 
Amen.    Molwch  yr  Arglwydd. 


SSorcoI  mcyai. 

Psal.  cvii.    Confitemini  Domino. 

CLODFORWCH  yr  Ar- 
glwydd ;  canys  da  yw :  o 
herwydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd. 

2  Felly  dyweded  gwaredigion 
yr  Arglwydd,  y  rhai  a  wared- 
odd  efe  o  law  y  gelyn  ; 

3  Ac  a  gasglodd  efe  o'r  tir- 
oedd,  o'r  dwyrain,  ac  o'r  gor- 
llewin,  o'r  gogledd,  ac  o'r  de- 
hau. 

4  Crwydrasant  yn  yr  anial- 
wch  mewn  ffordd  ddisathr,  heb 
gael  dinas  i  aros  ynddi : 

5  Yn  newynog  ac  yn  sychedig, 
eu  henaid  a  lewygodd  ynddynt. 

6  Yna  y  llefasant  ar  yr  Ar- 
glwydd yn  eu  cyfyngder ;  ac 
efe  a'u  gwaredodd  o'u  gorthrym- 
derau. 


41  Their  enemies  oppressed 
them  :  and  had  them  in  sub- 
jection. 

42  Many  a  time  did  he  deliver 
them  :  but  they  rebelled  against 
him  with  their  own  inventions, 
and  were  brought  down  in  their 
wickedness. 

43  Nevertheless,  when  he  saw 
their  adversity  :  he  heard  then- 
complaint. 

44  He  thought  upon  his  co- 
venant, and  pitied  them,  accord- 
ing unto  the  multitude  pf  his 
mercies  :  yea,  he  made  all  those 
that  led  them  away  captive  to 
pity  them. 

45  Deliver  us,  O  Lord  our 
God,  and  gather  us  from  a- 
mong  the  heathen  :  that  we 
may  give  thanks  unto  thy  holy 
Name,  and  make  our  boast  of 
thy  praise. 

46  Blessed  be  the  Lord  God 
of  Israel  from  everlasting,  and 
world  without  end  :  and  let  all 
the  people  say,  Amen. 


JStorning  eraser. 

Psal.  cvii.    Confitemini  Domino. 

OGive  thanks  unto  the  Lord, 
for  he  is  gracious  :  and  his 
mercy  endureth  for  ever. 

2  Let  them  give  thanks  whom 
the  Lord  hath  redeemed  :  and 
delivered  from  the  hand  of  the 
enemy ; 

3  And  gathered  them  out  of 
the  lands,  from  the  east,  and 
from  the  west  :  from  the  north, 
and  from  the  south. 

4  They  went  astray  in  the 
■wilderness  out  of  the  way  :  and 
found  no  city  to  dwell  in  ; 

5  Hungry  and  thirsty  :  their 
soul  fainted  in  them. 

6  So  they  cried  unto  the 
Lord  in  their  trouble  :  and  he 
delivered  them  from  their  dis- 


Yr  22  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  22. 


7  Ac  a'u  tywysodd  hwynt  ar 
hŷd  y  ffordd  uniawn,  i  fyned  i 
ddinas  gyfanneddol. 

8  O  na  foliannent  yr  Ar- 
glwydd  am  ei  ddaioni,  a'i  i /- 
feddodau  i  feibion  dynion ! 

9  Canys  efe  a  ddiwalla'r  en- 
aid  sychedig,  ac  a  leinw'r  enaid 
newynog  â  daioni. 

10  Y  rhai  a  breswyliant  yn  y 
tywylhvch  a  chysgod  angau,  yn 
rhwym  mewn  cystudd  a  hai- 
arn; 

11  O  herwydd  anufuddhâu  o 
honynt  eiriau  Duw,  a  dirmygu 
cyngor  y  Goruchaf. 

12  Am  hynny  yntau  a  os- 
tyngodd  eu  calon  â  blinder : 
syrthiasant,  ac  nid  oedd  cyn- 
northwywr. 

13  Yna  y  gwaeddasant  ar 
yr  Arglwydd  yn  eu  cyfyngder; 
ac  efe  a'u  hachubodd  o'u  gor- 
thrymderau. 

14  Dug  hwynt  allan  o  dy- 
wyllwch  a  cbysgod  angau  ;  a 
drylliodd  eu  rhwymau  hwynt. 

15  O  na  foliannent  yr  Ar- 
glwydd am  ei  ddaioni,  a'i  ry- 
feddodau  i  feibion  dynion ! 

16  Canys  efe  a  dorrodd  y 
pyrth  pres,  ac  a  ddrylliodd  y 
barrau  heiyrn. 

17  Ynfydion,  oblegid  eu  cam- 
weddau,  ac  o  herwydd  eu  han- 
wireddau,  a  gystuddir. 

18  Eu  henaid  a  ffieiddiai  bob 
bwyd ;  a  daethant  hyd  byrth 
angau. 

19  Yna  y  gwaeddasant  ar 
yr  Arglwydd  yn  eu  cyfyngder; 

^  ac  efe  a'u  hachubodd  o'u  gor- 
thrymderau. 

20  Anfonodd  ei  air,  ac  iach- 
aodd  hwynt,  ac  a'u  gwaredodd 
o'u  dinystr. 

21  O   na  foliannent   yr  Ar- 


7  He  led  them  forth  by  the 
right  way  :  that  they  might  go 
to  the  city  Avhere  they  dwelt. 

8  O  that  men  would  therefore 
praise  the  Lord  for  his  goodness  : 
and  declare  the  wonders  that  he 
doeth  for  the  children  of  men ! 

9  For  he  satisfieth  the  empty 
soul  :  and  filleth  the  hungry 
soul  with  goodness. 

10  Such  as  sit  in  darkness, 
and  in  the  shadow  of  death  : 
being  fast  bound  in  misery  and 
iron; 

11  Because  they  rebelled  a- 
gainst  the  words  of  the  Lord  : 
and  lightly  regarded  the  coun- 
sel of  the  most  Highest ; 

12  He  also  brought  down 
their  heart  through  heaviness  : 
they  fell  down,  and  there  was 
none  to  help  them. 

13  So  when  they  cried  unto 
the  Lord  in  their  trouble  :  he 
delivered  them  out  of  their  dis- 
tress. 

14  For  he  brought  them  out 
of  darkness,  and  out  of  the  sha- 
dow of  death  :  and  brake  their 
bonds  in  sunder. 

15  0  that  men  would  therefore 
praise  the  Lord  for  his  goodness  : 
and  declare  the  wonders  that  he 
doeth  for  the  children  of  men  ! 

16  For  he  hath  broken  the 
gates  of  brass  :  and  smitten  the 
bars  of  iron  in  sunder. 

17  Foolish  men  are  plagued 
for  their  offence  :  and  because 
of  their  wickedness. 

18  Their  soul  abhorred  all 
manner  of  meat  :  and  they  were 
even  hard  at  death's  door. 

19  So  when  they  cried  unto 
the  Lord  in  their  trouble  :  he 
delivered  them  out  of  their  dis- 
tress. 

20  He  sent  his  word,  and 
healed  them  :  and  they  were 
saved  from  their  destruction. 

21  O  that  men  would  therefore 


Yr  22  Dydd. 

glwydd  am   ei   ddaioni,  a'i  ry- 
feddodau  i  feibion  dynion  ! 

22  Aberthant  hefyd  aberth 
moliant ;  a  mynegant  ei  weith- 
redoedd  ef  mewn  gorfoledd. 


23  Y  rhai  a  ddisgynant  mewn 
llongau  i'r  môr,  gan  wneuth- 
ur  eu  gorchwyl  mewn  dyfroedd 
mawrion. 

24  Hwy  a  welant  weithred- 
oedd  yr  Arglwydd,  a'i  ryfedd- 
odau  yn  y  dyfnder. 

25  Canys  efe  a  orchymyn,  a 
chyfyd  tymmestl-wỳnt,  yr  hwn 
a  ddyrchafa  ei  donnau  ef. 

26  Hwy  a  esgynant  i'r  nef- 
oedd,  disgynant  i'r  dyfnder  : 
tawdd  eu  henaid  gan  flinder. 

27  Ymdroant,  ac  ymsymmud- 
ant  fel  meddwyn  :  a'u  boll 
ddoethineb  a  ballodd. 

28  Yna  y  gwaeddant  ar  yr 
Arglwydd  yn  eu  cyfyngder;  ac 
efe  a'u  dwg  allan  o'u  gorthrym- 
derau. 

29  Efe  a  wna'r  ystorm  yn 
dawel ;  a'i  thonnau  a  osteg- 
ant. 

30  Yna  y  llawenhànt  am  eu 
gostegu ;  ac  efe  a'u  dwg  i'r 
porthladd  a  ddymunent. 

31  O  na  foliannent  yr  Ar- 
glwydd am  ei  ddaioni,  a'i  ry- 
feddodau  i  feibion  dynion ! 


32  A  dyrchafant  ef  ynghyn- 
nulleidfa'r  bobl,  a  moliannant 
ef  yn  eisteddfod  yr  henuriaid. 

33  Efe  a  wna  afonydd  yn 
ddiffaethwch,  a  ffynhonnau  dyfr- 
oedd yn  sychdir ; 

34  A  tbir  ffrwythlawn  yn 
ddiffrwyth,  am  ddrygioni'r  rhai 
a  drigant  ynddo. 

35  Efe  a  dry'r  anialwcb  yn 


PSALMAU.  J>az/22. 

praise  the  Lord  for  his  goodness  : 
and  declare  the  wonders  that  he 
doeth  for  the  children  of  men  ! 

_  22  That  they  would  offer  unto 
him  the  sacrifice  of  thanksgiv- 
ing :  and  tell  out  his  works  with 
gladness  ! 

23  They  that  go  down  to 
the  sea  in  ships  :  and  occupy 
their  business  in  great  wa- 
ters ; 

24  These  men  see  the  works 
of  the  Lord  :  and  his  wonders 
in  the  deep. 

25  For  at  his  word  the  stonny 
wind  ariseth  :  which  lifteth  up 
the  waves  thereof. 

26  They  are  carried  up  to  the 
heaven,  and  down  again  to  the 
deep  :  their  soul  melteth  away 
because  of  the  trouble. 

27  They  reel  to  and  fro,  and 
stagger  like  a  drunken  man  : 
and  are  at  their  wit's  end. 

28  So  when  they  cry  unto 
the  Lord  in  their  trouble  :  he 
delivereth  them  out  of  their 
distress. 

29  For  he  maketh  the  storm 
to  cease  :  so  that  the  waves 
thereof  are  still. 

30  Then  are  they  glad,  be- 
cause they  are  at  rest  :  and  so 
he  bringeth  them  unto  the  ha- 
ven where  they  would  be. 

31  O  that  men  would  there- 
fore praise  the  Lord  for  his 
goodness  :  and  declare  the  won- 
ders that  he  doeth  for  the  chil- 
dren of  men ! 

32  That  they  would  exalt  him 
also  in  the  congregation  of  the 
people  :  and  praise  him  in  the 
seat  of  the  elders ! 

33  Who  turneth  the  floods 
into  a  wilderness  :  and  drieth 
up  the  water-springs. 

34  A  fruitful  land  maketh  he 
barren  :  for  the  wickedness  of 
them  that  dwell  therein. 

35  Again,  he  maketh  the  wil- 


Yr  22  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  22. 


llyn  dwfr,  a'r  tir  eras  yn  ffyn- 
honnau  dwfr. 

36  Ac  yno  y  gwna  i'r  newyn- 
og  aros;  fel  y  darparont  ddinas 
i  gyfanneddu  : 

37  Ac  yr  hauont  feusydd,  ac 
y  plannont  winllannoedd,  y  rhai 
a  ddygant  fFrwyth  toreithiog. 

38  Ac  efe  a'u  bendithia  hwynt 
fel  yr  amlhànt  yn  ddirfawr,  ac 
ni  ad  i'w  hanifeiliaid  leihâu. 

39  Lleihêir  hwynt  hefyd,  a 
gostyngir  hwynt,  gan  gyfyng- 
der,  drygfyd,  a  chyni. 

40  Efe  a  dywallt  ddirmyg  ar 
foneddigion,  ac  a  wna  iddynt 
grwydro  mewn  anialwch  heb 
fíbrdd. 

41  Ond  efe  a  gyfyd  y  tlawd 
o  gystudd,  ac  a  wna  iddo  deu- 
luoedd  fel  praidd. 

42  Y  rhai  uniawn  a  welant 
hyn,  ac  a  lawenychant :  a  phob 
anwiredd  a  gau  ei  safn. 

43  Y  neb  sy  ddoeth,  ac  a 
gadwo  hyn,  hwy  a  ddeallant 
drugareddau'r  Arglwydd. 


Proîmfjatonol  öScìiüí. 

Psal.  cviii.    Paratum  cor  mcum. 

PAROD  yw  fy  nghalon,   O 
Dduw:  canaf  a  chanmolaf 
â'm  gogoniant. 

2  Deffro,  y  nabl  a'r  delyn  : 
minnau  a  ddeffroaf  yn  fore. 

3  Clodforaf  di,  Arglwydd, 
ym  mysg  y  bobloedd :  can- 
molaf  di  ym  mysg  y  cenhedl- 
oedd. 

4  Canys  mawr  yw  dy  dru- 
garedd  oddi  ar  y  nefoedd:  a'th 
wirionedd  a  gyrhaedd  hyd  yr 
wybren. 

5  Ymddyrcha,  O  Dduw,  uwch 
y  nefoedd :  a  bydded  dy  ogon- 
iant  ar  yr  holl  ddaear  ; 

6  Fel  y  gwareder  dy  rai  an- 


derness  a  standing  water  :  and 
water-springs  of  a  dry  ground. 

36  And  there  he  setteth  the 
hungry  :  that  they  may  build 
them  a  city  to  dwell  in ; 

37  That  they  may  sow  their 
land,  and  plant  vineyards  :  to 
yield  them  fruits  of  increase. 

38  He  blesseth  them,  so  that 
they  multiply  exceedingly  :  and 
suffereth  not  their  cattle  to  de- 
crease. 

39  And  again,  when  they  are 
minished,  and  brought  low  : 
through  oppression,  through  any 
plague,  or  trouble; 

40  Though  he  suffer  them  to 
be  evil  intreated  through  ty- 
rants :  and  let  them  wander  out 
of  the  way  in  the  wilderness  ; 

41  Yet  helpeth  he  the  poor 
out  of  misery  :  and  maketh  him 
housholds  like  a  flock  of  sheep. 

42  The  righteous  will  consider 
this,  and  rejoice  :  and  the  mouth 
of  all  wickedness  shall  be  stopped. 

43  Whoso  is  wise  will  ponder 
these  things  :  and  they  shall 
understand  the  loving-kindness 
of  the  Lord. 


■Ebcning  prayer. 

Psal.  cviii.    Paratum  cor  mcum. 

OGod,  my  heart  is  ready, 
my  heart  is  ready  :  I  will 
sing  and  give  praise  with  the 
best  member  that  I  have. 

2  Awake,  thou  lute,  and  harp  : 
I  myself  will  awake  right  early. 

3  I  will  give  thanks  unto 
thee,  O  Lord,  among  the  peo- 
ple :  I  will  sing  praises  unto 
thee  among  the  nations. 

4  For  thy  mercy  is  great- 
er than  the  heavens  :  and 
thy  truth  reacheth  unto  the 
clouds. 

5  Set  up  thyself,  O  God, 
above  the  heavens  :  and  thy 
glory  above  all  the  earth. 

6  That  thy  beloved  may  be 


Yr  22  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  22. 


wyl:  achub  â'th  ddeheulaw,  a 
gwrando  fi. 

7  Duw  a  lefarodd  yn  ei 
sancteiddrwydd,  Llawenychaf, 
rhannaf  Sichem,  a  mesuraf 
ddyffryn  Succoth. 

8  Eiddof  fi  yw  Gilead;  eiddof 
fi  Manasseh ;  Ephraim  hefyd 
yw  nerth  fy  mhen :  Judah  yw 
fy  neddfwr. 

9  Moab  yw  fy  nghrochan 
golchi ;  tros  Edom  y  taflaf  fy 
esgid :  buddugoliaethaf  ar  Pbi- 
listia. 

10  Pwy  a'm  dwg  i'r  ddinas 
çadarn?  pwy  a'm  dwg  hyd  yn 
Edom  ? 

11  Onid  tydi,  O  Dduw,  yr 
hwn  a'n  bwriaist  ymaith?  ac 
onid  ai  di  allan,  O  Dduw,  gyd 
â'n  lluoedd  ? 

12  Dyro  i  ni  gynhorthwy 
rhag  cyfyngder:  canys  gau  yw 
ymwared  dyn. 

13  Trwy  Dduw  y  gwnawn 
wroldeb :  canys  efe  a  sathr  ein 
gelynion. 

Psal.  cix.    Dens  laudum. 

NA  thaw,  O  Dduw  fy  mol- 
iant. 

2  Canys  genau'r  annuwiol 
a  genau'r  twyllodrus  a  ymagor- 
asant  arnaf :  â  thafod  celwydd- 
og  y  llefarasant  i'm  herbyn. 

3  Cylchynasant  fi  hefyd  â 
geiriau  cas ;  ac  ymladdasant  â 
mi  heb  achos. 

4  Am  fy  ngharedigrwydd 
y'm  gwrthwynebant :  mmnau  a 
arferaf  weddi. 

5  Talasant  hefyd  i  mi  ddrwg 
am  dda,  a  chas  am  fy  nghar- 
iad. 

6  Gosod  dithau  un  annuwiol 
arno  ef;  a  safed  Satan  wrth  ei 
ddeheulaw  ef. 

7  Pan  farner  ef,  eled  yn 
euog ;  a  bydded  ei  weddi  yn 
bechod. 


delivered   :   let  thy  right   hand 
save  them,  and  hear  thou  me. 

7  God  hath  spoken  in  his  ho- 
liness :  I  will  rejoice  therefore, 
and  divide  Sichem,  and  mete 
out  the  valley  of  Succoth. 

8  Gilead  is  mine,  and  Ma- 
nasses  is  mine  :  Ephraim  also 
is  the  strength  of  my  head. 


9    Judah    is    my    law- giver, 
Moab    is   my  wash-pot   :   over 


my 
wash  _ 
Edom  will  I  cast  out  my  shoe  ; 
upon  Philistia  will  I  triumph. 

10  Who  will  lead  me  into 
the  strong  city  :  and  who  will 
bring  me  into  Edom  ? 

11  Hast  not  thou  forsaken 
us,  O  God  :  and  wilt  not  thou, 
O  God,  go  forth  with  our 
hosts  ? 

12  O  help  us  against  the 
enemy  :  for  vain  is  the  help  of 
man. 

13  Through  God  we  shall  do 
great  acts  :  and  it  is  he  that 
shall  tread  down  our  enemies. 

Psal.  cix.    Dens  laudum. 

HOLD  not  thy  tongue,  O 
God  of  my  praise  :  for 
the  mouth  of  the  ungodly,  yea, 
I  the  mouth  of  the  deceitful  is 
'  opened  upon  me. 

2  And  they  have  spoken  a- 
gainst  me  with  false  tongues  : 
they  compassed  me  about  also 
with  words  of  hatred,  and  fought 
against  me  without  a  cause. 

3  For  the  love  that  I  had 
unto  them,  lo,  they  take  now 
my  contrary  part  :  hut  I  give 
myself  unto  prayer. 

4  Thus  have  they  rewarded 
me  evil  for  good  :  and  hatred 
for  my  good  will. 

5  Set  thou  an  ungodly  man 
to  he  ruler  over  him  :  and  let 
Satan  stand  at  his  right  hand. 

6  When  sentence  is  given  upon 
him,  let  him  be  condemned :  and 
let  his  prayer  be  turned  into  sin. 


Yr  22  Dydcl. 


PSALMAü. 


Day  22. 


8  Ychydig  fyddo  ei  ddyddiau ; 
a  chymmered  arall  ei  swydd  ef. 

9  Bydded  ei  blant  yn  amddi- 
faid,  a'i  wraig  yn  weddw. 

10  Gan  grwydro  hefyd  crwyd- 
red  ei  blant  ef,  a  ehardottant : 
ceisiant  hefyd  eu  bara  o'u  hang- 
hyfannedd  leoedd. 

11  Rhwyded  y  ceisiad  yr  hyn 
oil  sy  ganddo;  ac  anrheithied 
di'eithriaid  ei  lafur  ef. 

12  Na  fydded  neb  a  estyno 
drugaredd  iddo ;  ac  na  fydded 
neb  a  drugarhao  wrth  ei  am- 
ddifaid  ef. 

13  Torrer  ymaith  ei  hiliog- 
aetb  ef :  dilëer  eu  henw  yn  yr 
oes  nesaf. 

14  Cofier  anwiredd  ei  dadau 
o  flaen  yr  Arglwydd;  ac  na 
ddilëer  pechod  ei  fara  ef. 


15  Byddant  bob  amser  ger 
bron  yr  Arglwydd,  fel  y  torro 
efe  ymaith  eu  coffadwriaeth  o'r 
tir. 

16  Am  na  chofiodd  wneuthur 
trugaredd,  eithr  erlid  o  hono  y 
truan  a'r  tlawd,  a'r  cystuddied- 
ig  o  galon,  i'w  ladd. 

17  Hoffbdd  felldith,  a  hi 
a  ddaeth  iddo :  ni  fynnai 
fendith,  a  hi  a  bellhaodd  oddi 
wrtho. 

18  Ië,  gwisgodd  felldith  fel 
dilledyn;  a  hi  a  ddaeth  fel 
dwfr  i'w  fewn,  ac  fel  olew  i'w 
esgyrn. 

19  Bydded  iddo  fel  dilled- 
yn  yr  hwn  a  wisgo  efe,  ac  fel 
gwregys  a'i  gwregyso  ef  yn 
wastadol. 


20  Hyn  fyddo  tâl  fy  ngwrth- 
ynebwŷr  gan  yr  Arglwydd, 
a'r  rhai  a  ddywedant  ddrwg  yn 


erbyn  fy  enaid. 

21  Tithau,  Arglwydd  Dduw, 
gwna  erof  fi  er  mwyn  dy  Enw : 


7  Let  his  days  be  few  :  and 
let  another  take  his  office. 

8  Let  his  children  be  father- 
less :  and  his  wife  a  widow. 

3  Let  his  children  be  vaga- 
bonds, and  beg  their  bread  :  let 
them  seek  it  also  out  of  desolate 
places. 

10  Let  the  extortioner  con- 
sume all  that  he  hath  :  and  let 
the  stranger  spoil  his  labour. 

11  Let  there  be  no  man  to 
pity  him  :  nor  to  have  compas- 
sion upon  his  fatherless  chil- 
dren. 

12  Let  his  posterity  be  destroy- 
ed :  and  in  the  next  generation 
let  his  name  be  clean  put  out. 

13  Let  the  wickedness  of  his 
fathers  be  had  in  remembrance 
in  the  sight  of  the  Lord  :  and 
let  not  the  sin  of  his  mother  be 
done  away. 

14  Let  them  alway  be  before 
the  Lord  :  that  he  may  root  out 
the  memorial  of  them  from  off 
the  earth ; 

15  And  that,  because  his 
mind  was  not  to  do  good  :  but 
persecuted  the  poor  helpless 
man,  that  he  might  slay  him 
that  was  vexed  at  the  heart. 

16  His  delight  was  in  cursing, 
and  it  shall  happen  unto  him  : 
he  loved  not  blessing,  therefore 
shall  it  be  far  from  him. 

17  He  clothed  himself  with 
cursing,  like  as  with  a  raiment  : 
and  it  shall  come  into  his  bowels 
like  water,  and  like  oil  into  his 
bones. 

18  Let  it  be  unto  him  as  the 
cloke  that  he  hath  upon  him  : 
and  as  the  girdle  that  he  is  al- 
way girded  withal. 

19  Let  it  thus  happen  from 
the  Lord  unto  mine  enemies  : 
and  to  those  that  speak  evil 
against  my  soul. 

20  But  deal  thou  with  me, 
O    Lord    God,    according    unto 


r  23  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  23. 


am  fod  yn  (Ida  dy  drugaredd, 
gwared  fi. 

22  Canys  truan  a  thlawd  yd- 
wyf  fi,  a'm  calon  a  archollwyd 
o'm  raewn. 

23  Aethum  fel  cysgod  pan 
gilio:  fel  locust  y'm  hysgyd- 
wir. 

24  Fy  ngliniau  a  aethant  yn 
egwan  gan  ympryd ;  a'm  cnawd 
a  guriodd  o  eisiau  brasder. 

25  Gwaradwydd  hefyd  oedd- 
wn  iddynt:  pan  welent  fi,  sigl- 
ent  eu  pennau. 

26  Cynnorthwya  fi,  O  Ar- 
glwydd  fy  Nuw;  achub  fi  yn 
ol  dy  drugaredd : 

27  Fel  y  gwypont  mai  dy  law 
di  yw  hyn;  mai  ti,  Arghvydd, 
a'i  gwnaethost. 

28  Melldithiant  hwy,  ond  ben- 
dithia  di :  cywilyddier  hwynt, 
pan  gyfodant ;  a  llawenyched  dy 
was. 

29  Gwisger  fy  ngwrthwyneb- 
wŷr  â  gwarth,  ac  ymwisgant  à'u 
cywilydd,  megis  â  chocbl. 

30  Clodforaf  yr  Arglwydd  yn 
ddirfawr  â'm  genau;  i'e,  mol- 
iannaf  ef  ym  mysg  llawer. 

31  O  herwydd  efe  a  saif  ar 
ddeheulaw  'r  tlawd,  i'w  achub 
oddi  wrth  y  rhai  a  farnant  ei 
enaid. 


Eorcol  mttfOi. 
PsaL  ex.    Dixit  Dominus. 

DYWEDODD  yr  Arglwydd 
wrth  fy  Arglwydd,  Eistedd 
ar  fy  neheulaw,  hyd  oni  osodwyf 
dy  elynion  yn  faingc  i'th  draed. 
2  Gwi'alen  dy  nerth  a  enfyn 
yr  Arglwydd  o  Si'on  :  llyw- 
odraetha  di  ynghanol  dy  elyn- 


3  Dy  bobl  a  fyddant  ewyll- 
rsgar  yn  nydd  dy  nerth,  mewn 
ìarddwch    sancteiddrwydd  :     o 


thy  Name  :  for  sweet   is   thy 
mercy. 

21  O  deliver  me,  for  I  am 
helpless  and  poor  :  and  my  heart 
is  wounded  within  me. 

22  I  go  hence  like  the  shadow 
that  departeth  :  and  am  driven 
away  as  the  grasshopper. 

23  My  knees  are  weak  through 
fasting  :  my  flesh  is  dried  up  for 
want  of  fatness. 

24  I  became  also  a  reproach 
unto  them  :  they  that  looked 
upon  me  shaked  their  heads. 

25  Help  me,  O  Lord  my 
God  :  O  save  me  according  to 
thy  mercy ; 

26  And  they  shall  know,  how 
that  this  is  thy  hand  :  and  that 
thou,  Lord,  hast  done  it. 

27  Though  they  curse,  yet 
bless  thou  :  and  let  them  be  con- 
founded that  rise  up  against  me; 
but  let  thy  servant  rejoice. 

28  Let  mine  adversaries  be 
clothed  with  shame  :  and  let 
them  cover  themselves  with  their 
own  confusion,  as  with  a  cloke. 

29  As  for  me,  I  will  give 
great  thanks  unto  the  Lord  with 
my  mouth  :  and  praise  him 
among  the  multitude; 

30  For  he  shall  stand  at 
the  right  hand  of  the  poor  :  to 
save  his  soul  from  unrighteous 
judges. 

Jttormng  draper. 

PsaL  ex.    Dixit  Dominus. 

THE  Lord  said  unto  my 
Lord  :  Sit  thou  on  my 
right  hand,  until  I  make  thine 
enemies  thy  footstool. 

2  The  Lord  shall  send  the  rod 
of  thy  power  out  of  Sion  :  be 
thou  ruler,  even  in  the  midst 
among  thine  enemies. 

3  In  the  day  of  thy  power 
shall  the  people  offer  thee  free- 
will offerings  with  an  holy  wor- 


Y  23  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  23. 


groth  y  wawr  y  mae  gwlith  dy 
enedigaeth  i  ti. 

4  Tyngodd  yr  Arglwydd,  ac 
nid  edifarhâ,  Ti  wyt  offeiriad 
yn  dragywyddoh  yn  ol  urdd 
jNIelchisedec. 

5  Yr  Arglwydd  ar  dy  dde- 
heulaw  a  drywana  frenhinoedd 
yn  nydd  ei  ddigofaint. 

6  Efe  a  farn  ym  mysg  y  cen- 
hedloedd ;  lleinw  leoedd  â  chel- 
aneddau:  archolla  ben  llawer 
gwlad. 

7  Efe  a  ýf  o'r  afon  ar  y 
ffordd:  am  hynny  y  dyrcha 
efe  ei  ben. 

Psal.  cxi.    Confitebor  tibi. 

MOLWCH  yr  Arglwydd. 
Clodforaf  yr  Arglwydd  â'm 
holl  galon,,  ynghymmanfa  y  rhai 
uniawn,  ac  yn  y  gynnulleidfa. 

2  Mawr  yw  gweithredoedd  yr 
Arglwydd,  wedi  eu  ceisio  gan 
bawb  a'u  hoffant. 

3  Gogoniant  a  harddwch  yw 
ei  waith  ef ;  a'i  gyfiawnder  sydd 
yn  parhâu  byth. 

4  Gwnaeth  gofio  ei  ryfeddod- 
au:  graslawn  a  thrugarog  yw'r 
Arglwydd. 

5  Rhoddodd  ymborth  i'r  rhai 
a'i  hofnant  ef:  efe  a  gofia  ei 
gyfammod  yn  dragywydd. 

6  Mynegodd  i'w  bobl  gad- 
ernid  ei  weithredoedd,  i  roddi 
iddynt  etifeddiaeth  y  cenhedl- 
oedd. 

7  Gwirionedd  a  barn  yw 
gweithredoedd  ei  ddwylaw  ef: 
ei  holl  orchymynion  ydynt  sicr : 

8  Wedi  eu  sicrhâu  byth  ac 
yn  dragywydd,  a'u  gwneuthur 
mewn  gwirionedd  ac  uniawnder. 

9  Anfonodd  ym  wared  i'w  bobl: 
gorchymynodd  ei  gyfammod  yn 
dragywyddol :  sancteiddiol  ac 
ofnadwy  yw  ei  Enw  ef. 


ship  :  the  dew  of  thy  birth  is  of 
the  womb  of  the  morning. 

4  The  Lord  sware,  and  will 
not  repent  :  Thou  art  a  Priest 
for  ever  after  the  order  of  Mel- 
chisedech. 

5  The  Lord  upon  thy  right 
hand  :  shall  wound  even  kings 
in  the  day  of  his  wrath. 

6  He  shall  judge  among  the 
heathen;  he  shall  fill  the  places 
with  the  dead  bodies  :  and  smite 
in  sunder  the  heads  over  divers 
countries. 

7  He  shall  drink  of  the  brook 
in  the  way  :  therefore  shall  he 
lift  up  his  head. 

Psal.  cxi.    Confitebor  tibi. 

I  Will  give  thanks  unto  the 
Lord  with  my  whole  heart  : 
secretly  among  the  faithful,  and 
in  the  congregation. 

2  The  works  of  the  Lord  are 
great  :  sought  out  of  all  them 
that  have  pleasure  therein. 

3  His  work  is  worthy  to  be 
praised,  and  had  in  honour  : 
and  his  righteousness  endureth 
for  ever. 

4  The  merciful  and  gracious 
Lord  hath  so  done  his  marvel- 
lous works  :  that  they  ought  to 
be  had  in  remembrance. 

5  He  hath  given  meat  unto 
them  that  fear  him  :  he  shall 
ever  be  mindful  of  his  covenant. 

6  He  hath  shewed  his  people 
the  power  of  his  works  :  that 
he  may  give  them  the  heritage 
of  the  heathen. 

7  The  Avorks  of  his  hands  are 
verity  and  judgement  :  all  his 
commandments  are  true. 

8  They  stand  fast  for  ever 
and  ever  :  and  are  done  in 
truth  and  equity. 

9  He  sent  redemption  unto 
his  people  :  he  hath  command- 
ed his  covenant  for  ever;  holy 
and  reverend  is  his  Name. 


F  23  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  23. 


10  Dechreuad  doethineb  yw 
ofn  yr  Arglwydd ;  deall  da  sy 
gan  y  rhai  a  wnant  ei  orchy- 
mynion  ef :  y  mae  ei  foliant  ef 
yn  parhâu  byth. 

Psal.  cxii.    Bcutus  vir. 


MOLWCH    yr  Arglwydd. 
Gwỳn  ei  fyd  y  gwr  a  ofn- 
i'r  Arglwydd  ac  sydd  yn  hoffi  ei 


orchymynion  ef  yn  ddirfawr. 

2  Ei  had  fydd  cadarn  ar  y 
ddaear :  cenhedlaeth  y  rhai  un- 
iawn  a  fendithir. 

3  Golud  a  chyfoeth  fydd  yn 
ei  dý  ef:  a'i  gyfiawnder  sydd 
yn  parhâu  byth. 

4  Cyfyd  goleuni  i'r  rhai  un- 
iawn  yn  y  tywyllwch:  trugar- 
og,  a  thosturioh,  a  chyfiawn,  yw 
efé. 

5  Gwr  da  sy  gymmwynas- 
gar,  ac  yn  rhoddi  benthyg: 
wrth  farn  y  llywodraetha  efe  ei 
achosion. 

6  Yn  dd'iau  nid  ysgogir  ef 
byth :  y  cyfiawn  fydd  byth 
niewn  coffadwriaeth. 

7  Nid  ofna  efe  rhag  chwedl 
drwg :  ei  galon  sy  ddisigl,  yn 
ymddiried  yn  yr  Arglwydd. 

8  Attegwyd  ei  galon :  nid 
ofna  efe,  hyd  oni  welo  ei  ew- 
yllys  ar  ei  elynion. 

9  Gwasgarodd,  rhoddodd  i'r 
tlodion;  a'i  gyfiawnder  sydd  yn 
parhâu  byth ;  ei  gorn  a  ddyrch- 
efir  mewn  gogoniant. 

10  Yr  annuwiol  a  wêl  hyn, 
ac  a  ddigia;  efe  a  ysgyrnyga  ei 
ddannedd,  ac  a  dawdd  ymaith : 
derfydd  am  ddymuniad  y  rhai 
annuwiol. 

Psal.  cxiii.    Luudate,  pueri. 

MOLWCH  yr  Arglwydd. 
Gweision  yr  Arglwydd, 
molwch,  i'e,  raolwch  Enw'r  Ar- 
glwydd. 

2  Bendigedig  fyddo  Enw'r 
Arglwydd  o  hyn  allan  ac  yn 
dragywydd. 


10  The  fear  of  the  Lord  is  the 
beginning  of  wisdom  :  a  good 
understanding  have  all  they  that 
do  thereafter ;  the  praise  of  it 
endureth  for  ever. 

Psal.  cxii.    Bcatus  vir. 

BLESSED  is  the  man  that 
feareth  the  Lord  :  he  hath 
great  delight  in  his  command- 
ments. 

2  His  seed  shall  be  mighty 
upon  earth  :  the  generation  of 
the  faithful  shall  be  blessed. 

3  Riches  and  plenteousness 
shall  be  in  his  house  :  and  his 
righteousness  endureth  for  ever. 

4  Unto  the  godly  there  aris- 
eth  up  light  in  the  darkness  : 
he  is  merciful,  loving,  and  righ- 
teous. 

5  A  good  man  is  merciful, 
and  lendeth  :  and  will  guide 
his  words  with  discretion. 

6  For  he  shall  never  be  moved  : 
and  the  righteous  shall  be  had 
in  everlasting  remembrance. 

7  He  will  not  be  afraid  of  any 
evil  tidings :  for  his  heart  standeth 
fast,  and  believeth  in  the  Lord. 

8  His  heart  is  established,  and 
will  not  shrink  :  until  he  see  his 
desire  upon  his  enemies. 

9  He  hath  dispersed  abroad, 
and  given  to  the  poor  :  and 
his  righteousness  remaineth  for 
ever;  his  horn  shall  be  exalted 
with  honour. 

10  The  ungodly  shall  see  it, 
and  it  shall  grieve  him  :  he  shall 
gnash  with  his  teeth,  and  con- 
sume away;  the  desire  of  the 
ungodly  shall  perish. 

Psal.  cxiii.    Laudate,  pueri. 

PRAISE   the  Lord,   ye  ser- 
vants :  O  praise  the  Name 
of  the  Lord. 

2  Blessed  be  the  Name  of 
the  Lord  :  from  this  time  forth 
for  evermore. 


T23 


PSALM  AU. 


Day  23. 


3  O  godiad  haul  hyd  ei  fach- 
ludiad  moliannus  yw  Enw'r  Ar- 
glwydd. 

•A  Uchel  yw  yr  Arglwydd 
goruwch  yr  Iioll  genhedloedd ; 
a'i  ogoniant  sy  goruwch  y  nef- 
oedd. 

5  Pwy  sy  fel  yr  Arglwydd 
ein  Duw  ni,  yr  hwn  sydd  yn 
preswylio  yn  uchel  ? 

6  Yr  hwn  a  ymddarostwng  i 
edrych  y  pethau  yn  y  nefoedd, 
ac  yn  y  ddaear  ? 

7  Efe  sydd  yn  codi'r  tlawd 
o'r  llwch,  ac  yn  dyrchafu  yr 
anghenus  o'r  dommen, 

8  I'w  osod  gyd  à  phendefig- 
ion,  i'e,  gyd  â  phendefigion  ei 
bobl. 

9  Yr  hwn  a  wna  i'r  ara- 
mhlantadwy  gadw  tŷ,  a  bod  yn 
llawen  fain  plant.  Canmolwch 
yr  Arglwydd. 


^roìJnîjaíDnoI  SEUìJÌJt. 
PsaL  cxiv.    In  exltu  Israel. 

PAN  aeth   Israel  o'r  Aipht, 
tŷ  Jacob  oddi  wrth  bobl  a- 
nghyfìaith  ; 

2  Judah  oedd  ei  sancteidd- 
rwydd,  ac  Israel  ei  arglwydd- 
iaeth. 

3  Y  môr  a  welodd  hyn,  ac  a 
giliodd;  yr  Iorddonen  a  drodd 
yn  ol. 

4  Y  mynyddoedd  a  neidias- 
ant  fel  hyrddod,  a'r  bryniau  fel 
ŵyn  defaid. 

5  Beth  ddarfu  i  ti,  O  for,  pan 
giliaist?  tithau  Iorddonen,  pa- 
ham  y  troaist  yn  ol  ? 

6  Paham,  fynyddoedd,  y  neid- 
iech  fel  hyrddod?  a'r  bryniau 
fel  ŵyn  defaid  ? 

7  Öfna,  di  ddaear,  rhag  yr 
Arglwydd,  rhag  Duw  Jacob  : 

8  Yr   hwn    sydd    yn   troi  'r 


3  The  Lord's  Name  is  prais- 
ed :  from  the  rising  up  of  the 
sun  unto  the  going  down  of  the 
same. 

4  The  Lord  is  high  above  all 
heathen  :  and  his  glory  above 
the  heavens. 

5  Who  is  like  unto  the  Lord 
our  God,  that  hath  his  dwell- 
ing so  high  :  and  yet  hum- 
bleth  himself  to  behold  the 
things  that  are  in  heaven  and 
earth  ? 

6  He  taketh  up  the  simple 
out  of  the  dust  :  and  lifteth 
the  poor  out  of  the  mire ; 

7  That  he  may  set  him  with 
the  princes  :  even  with  the 
princes  of  his  people. 

8  He  maketh  the  barren 
woman  to  keep  house  :  and 
to  be  a  joyful  mother  of  chil- 
dren. 


£bcning  ìprancr. 

PsaL  cxiv.    In  exitu  Israel. 

WHEN  Israel  came  out  of 
Egypt  :  and  the  house  of 
Jacob  from  among  the  strange 
people, 

2  Judah  was  his  sanctuary  : 
and  Israel  his  dominion. 

3  The  sea  saw  that,  and  fled  : 
Jordan  was  driven  back. 

4  The  mountains  skipped  like 
rams  :  and  the  little  lulls  like 
young  sheep. 

5  What  aileth  thee,  O  thou 
sea,  that  thou  fleddest :  and  thou 
Jordan,  that  thou  wast  driven 
back  ? 

6  Ye  mountains,  that  ye  skip- 

Eed  like  rams   :    and   ye  little 
ills,  like  young  sheep  ? 

7  Tremble,  thou  earth,  at  the 
presence  of  the  Lord  :  at  the 
presence  of  the  God  of  Jacob ; 

8  Who  turned  the  hard  rock 


T  23  Bydd. 


PSALMAU. 


Day  23. 


graig  yn  llyn  clwfr,  a'r  gallestr 
yn  flynnon  dyfroedd. 

Psal.  cxv.    Non  nobis,  Domine. 

NID  i  ni,  O  Arglwydd,  nid 
i  ni,  ond  i'th  Enw  dy 
hun  dod  ogoniant,  er  mwyn  dy 
drugaredd,  ac  er  mwyn  dy 
wirionedd. 

2  Paham  y  dywedai'r  cen- 
hedloedd,  Pa  le  yn  avvr  y  mae 
eu  Duw  hwynt  ? 

3  Ond  ein  Duw  ni  sydd  yn  y 
nefoedd:  efe  a  wnaeth  yr  hyn 
a  fynnodd  oil. 

4  Eu  delwau  hwy  ydynt  o 
aur  ac  arian,  gwaith  dwylaw 
dynion. 

5  Genau  sydd  iddynt,  ond  ni 
lefarant ;  llygaid  sy  ganddynt, 
ond  ni  welant : 

6  Y  mae  clustiau  iddynt,  ond 
ni  chlywant;  ffroenau  sy  gan- 
ddynt,  ond  ni  aroglant : 

7  Dwylaw  sydd  iddynt,  ond 
ni  theimlant ;  traed  sydd  iddynt, 
ond  ni  cherddant ;  ni  leisiant 
chwaith  â'u  gwddf. 

8  Y  rhai  a'u  gwnant  ydynt 
fel  hwythau,  a  phob  un  a  ym- 
ddiriedo  ynddynt. 

9  O  Israel,  ymddiried  di  yn 
yr  Arglwydd:  efe  yw  eu  porth 
a'u  tarian. 

10  Tŷ  Aaron,  ymddiried wch 
yn  yr  Arglwydd :  efe  y w  eu 
porth  a'u  tarian. 

11  Y  rhai  a  ofnwch  yr  Ar- 
glwydd, ymddiriedwch  yn  yr 
Arglwydd :  efe  yw  eu  porth 
a'u  tarian. 

12  Yr  Arglwydd  a'n  cofiodd 
ni :  efe  a'n  bendithia :  bendithia 
efe  dỳ  Israel ;  bendithia  efe  dŷ 
Aaron. 

13  Bendithia  efe  y  rhai  a  ofn- 
ant  yr  Arglwydd,  fychain  a 
mawrion. 

14  Yr  Arglwydd  a'ch  'chwan- 
ega  chwi  fvvyfwy,  chwychwi 
a'ch  plant  hefyd. 


into  a  standing  water  :  and  the 

flint- stone  into  a  springing  well. 

Psal.  cxv.    Non  nobis,  Domine. 

NOT  unto  us,  O  Lord,  not 
unto  us,  but  unto  thy 
Name  give  the'  praise  :  for  thy 
loving  mercy,  and  for  thy  truth's 
sake. 

2  Wherefore  shall  the  hea- 
then say  :  Where  is  now  their 
God? 

3  As  for  our  God,  he  is  in 
heaven  :  he  hath  done  what- 
soever pleased  him. 

4  Their  idols  are  silver  and 
gold  :  even  the  work  of  men's 
hands. 

5  They  have  mouths,  and 
speak  not  :  eyes  have  they,  and 
see  not. 

6  They  have  ears,  and  hear 
not  :  noses  have  they,  and  smell 
not. 

7  They  have  hands,  and  han- 
dle not;  feet  have  they,  and 
walk  not  :  neither  speak  they 
through  their  throat. 

8  They  that  make  them  are 
like  unto  them  :  and  so  are  all 
such  as  put  their  trust  in  them. 

9  But  thou,  house  of  Israel, 
trust  thou  in  the  Lord  :  he  is 
their  succour  and  defence. 

10  Ye  house  of  Aaron,  put 
your  trust  in  the  Lord  :  he  is 
their  helper  and  defender. 

11  Ye  that  fear  the  Lord,  put 
your  trust  in  the  Lord  :  he  is 
their  helper  and  defender. 

12  The  Lord  hath  been  mind- 
ful of  us,  and  he  shall  bless  us  : 
even  he  shall  bless  the  house  of 
Israel,  he  shall  bless  the  house 
of  Aaron. 

13  He  shall  bless  them  that 
fear  the  Lord  :  both  small  and 
great 

14  The  Lord  shall  increase 
you  more  and  more  :  you  and 
vour  children. 


Y  24  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  24. 


15  Bendigedig  ydych  chwi 
gan  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a 
wnaeth  nef  a  daear. 

16  Y  nefoedd,  i'e,  'r  nefoedd 
ydynt  eiddo'r  Arglwydd:  a'r 
ddaear  a  roddes  efe  i  feibion 
dynion. 

17  Y  meirw  ni  foliannant  yr 
Arglwydd,  na'r  neb  sydd  yn 
disgyn  i  ddistawrwydd. 

18  Ond  nyni  a  fendithiwn  yr 
Arghvydd  o  hyn  allan  ac  yn  dra- 
gywydd.    Molwch  yr  Arglwydd. 


33orcol  SRcttUf. 
Psal.  cxvi.    Dilexi,  quoniam. 

DA   gennyf  wrando  o'r  Ar- 
glwydd   ar    fy    lief,    a'm 
gweddi'au. 

2  Am  ostwng  o  hono  ei  glust 
attaf,  am  hynny  llefaf  dros  fy 
nyddiau  arno  ef. 

3  Gofidion  angau  a'm  cylchyn- 
asant,  a  gofidiau  ufFern  a'm  dal- 
iasant :  ing  a  blinder  a  gefais. 

4  Yna  y  gelwais  ar  Enw'r 
Arglwydd ;  Attolwg,  Arglwydd, 
gwared  fy  enaid. 

5  Graslawn  yw'r  Arglwydd, 
a  chyfiawn ;  a  thosturiol  yw  ein 
Duw  ni. 

6  Yr  Arglwydd  sydd  yn  cad- 
w'r  rhai  annichellgar :  tlodais, 
ac  efe  a'm  hachubodd. 

7  Dycbwel,  O  fy  enaid,  i'th 
orphwysfa;  canys  yr  Arglwydd 
fu  dda  wrthyt. 

8  O  herwydd  it'  waredu  fy 
enaid  oddi  wrth  angau,  fy  llyg- 
aid  oddi  wrth  ddagrau,  a'm  traed 
rhag  llithro. 

9  Rhodiaf  o  flaen  yr  Arglwydd 
yn  nhir  y  rhai  byw." 

10  Credais,  am  hynny  y  llefer- 
ais :  cystuddiwyd  fi'n  ddirfawr. 

11  Mi  a  ddywedais  yn  fy 
ffrwst,   Pob    dyn    sy    gelwydd- 

°g- 

12  Beth  a  dalaf  i'r  Arglwydd, 
am  ei  holl  ddoniau  i  mi  ? 


15  Ye  are  the  blessed  of  the 
Lord  :  who  made  heaven  and 
earth. 

16  All  the  whole  heavens 
are  the  Lord's  :  the  earth  hath 
he  given  to  the  children  of 
men. 

17  The  dead  praise  not  thee, 
O  Lord  :  neither  all  they  that 
go  down  into  silence. 

18  But  we  will  praise  the 
Lord  :  from  this  time  forth  for 
evermore.    Praise  the  Lord. 


Jtlormng  draper. 

Psal.  cxvi.   Dilexi,  quoniam. 

I  Am  well  pleased  :  that  the 
Lord  hath  heard   the  voice 
of  my  prayer  ; 

2  That  he  hath  inclined  his 
ear  unto  me  :  therefore  will  I 
call  upon  him  as  long  as  I  live. 

3  The  snares  of  death  com- 
passed me  round  about  :  and  the 
pains  of  hell  gat  hold  upon  me. 

4  I  shall  find  trouble  and  hea- 
viness, and  I  will  call  upon  the 
Name  of  the  Lord  :  O  Lord,  I 
beseech  thee,  deliver  my  soul. 

5  Gracious  is  the  Lord,  and 
righteous  :  yea,  our  God  is  mer- 
ciful. 

6  The  Lord  preserveth  the 
simple  :  I  was  in  misery,  and 
he  helped  me. 

7  Turn  again  then  unto  thy 
rest,  O  my  soul  :  for  the  Lord 
hath  rewarded  thee. 

8  And  why  ?  thou  hast  deli- 
vered my  soul  from  death  :  mine 
eyes  from  tears,  and  my  feet 
from  falling. 

9  I  will  walk  before  the  Lord : 
in  the  land  of  the  living. 

10  I  believed,  and  therefore 
will  I  speak;  but  I  was  sore 
troubled  :  I  said  in  my  haste, 
All  men  are  bars. 

11  What  reward  shall  I  give 
unto  the  Lord  :  for  all  the  bene- 
fits that  he  hath  done  unto  me  ? 


Y2ìDydd. 


PSALMAU. 


Day  24. 


13  Phi'ol  iachawdwriaeth  a 
gymuieraf,  ac  ar  Enw'r  Ar- 
glwydd y  galwaf. 

14  Fy  addunedau  a  dalaf  i'r 
Arglwydd,  yn  awr  yngŵydd  ei 
hoU  bobl  ef. 

15  Gwerthfawr  yngolwg  yr 
Arglwydd  yw  marwolaeth  ei 
saint  ef. 

16  0  Arglwydd,  yn  ddíau  dy 
was  di  ydwyf  fi ;  dy  was  di 
ydwyf  fi,  mab  dy  wasanaeth- 
wraig :  dattodaist  fy  rhwymau. 

17  Aberthaf  i  ti  aberth  mol- 
iant;  a  galwaf  ar  Enw'r  Ar- 
glwydd. 

18  Talaf  fy  addunedau  i'r  Ar- 
glwydd, yn  awr  yngŵydd  ei 
hollbobl: 

19  Ynghynteddoedd  tŷ'r  Ar- 
glwydd, yn  dy  ganol  di,  Ò  Jeru- 
salem.   Molwch  yr  Arglwydd. 

Psal.  cxvii.   Laudate  Dominum. 

MOLWCH  yr  Arglwydd,  yr 
holl  genhedloedd:    clod- 
forwch  ef,  yr  holl  bobloedd. 

2  O  herwydd  ei  drugaredd 
ef  tu  ag  attom  ni  sy  fawr :  a 
gwirionedd  yr  Arglwydd  a  bery 
yn  dragywydd.  Molwch  yr  Ar- 
glwydd. 

PsaL  ex  via.    Can  fife  mini  Domino. 

CLODFORWCH  yr  Ar- 
glwydd; canys  da  yw:  o 
herwydd  ei  drugaredd  a  bery  yn 
dragywydd. 

2  Dyweded  Israel  yr  awr  hon, 
fod  ei  drugaredd  ef  yn  parhâu 
yn  dragywydd. 

3  Dyweded  ty  Aaron  yn  awr, 
fod  ei  drugaredd  ef  yn  parhâu 
yn  dragywydd. 

4  Yn  awr  dyweded  y  rhai  a 
of n  ant  yr  Arglwydd ;  fod  ei 
drugaredd  ef  yn  parhâu  yn  dra- 
gywydd. 

5  Mewn  ing  y  gelwais  ar  yr 
Arglwydd;  yr  Arglwydd  am 
clybu,  ac  a'm  gosododd  mewn 
ehangder. 


12  I  will  receive  the  cup  of 
salvation  :  and  call  upon  the 
Name  of  the  Lord. 

13  I  will  pay  my  vows  now 
in  the  presence  of  all  his  peo- 
ple :  right  dear  in  the  sight  of 
the  Lord  is  the  death  of  his 
saints. 

14  Behold,  O  Lord,  how  that 
I  am  thy  servant  :  I  am  thy  ser- 
vant, and  the  son  of  thine  hand- 
maid; thou  hast  broken  my 
bonds  in  sunder. 

15  I  will  offer  to  thee  the  sa- 
crifice of  thanksgiving  :  and  will 
call  upon  the  Name  of  the  Lord. 

16  I  will  pay  my  vows  unto 
the  Lord,  in  the  sight  of  all  his 
people  :  in  the  courts  cf  the 
Lord's  house,  even  in  the  midst 
of  thee,  O  Jerusalem.  Praise  the 
Lord. 

Psal.  cxvii.    Laudate  Dominum. 

O    Praise    the    Lord,    all    ye 
heathen  :   praise  him,   all 
ye  nations. 

2  For  his  merciful  kindness 
is  ever  more  and  more  towards 
us  :  and  the  truth  of  the  Lord 
endureth  for  ever.  Praise  the 
Lord. 
Psal.  cxviii.    Confitemini  Domino. 

OGive  thanks  unto  the  Lord, 
for  he  is  gracious  :  be- 
cause his  mercy  endureth  for 
ever. 

2  Let  Israel  now  confess,  that 
he  is  gracious  :  and  that  his 
mercy  endureth  for  ever. 

3  Let  the  house  of  Aaron  now 
confess  :  that  his  mercy  endur- 
eth for  ever. 

4  Yea,  let  them  now  that  fear 
the  Lord  confess  :  that  his  mercy 
endureth  for  ever. 

5  I  called  upon  the  Lord  in 
trouble  :  and  the  Lord  heard  me 


Y  24  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  24. 


6  Yr  Arglwydd  sy  gyd  â  mi, 
nid  ofnaf;  beth  a  wna  dyn  i 
mi? 

7  Yr  Arglwydd  sy  gyd  â  mi 
ym  mhlith  fy  nghynnorthwy- 
wÿr :  am  hynny  y  caf  weled  fy 
ewyllys  ar  fy  nghaseion. 

8  Gwell  yvv  gobeithio  yn  yr 
Arglwydd,  nag  ymddiried  mewn 
dyn. 

9  Gwell  yw  gobeithio  yn  yr 
Arglwydd,  nag  ymddiried  mewn 
tywysogion. 

10  Yr  holl  genhedloedd  a'm 
bamgylcbynasant :  ond  yn  Enw'r 
Arglwydd  mi  a'u  torraf  hwynt 
ymaith. 

11  Amgylchynasant  fi ;  ie,  am- 
gylchynasant  fi  :  ond  yn  Enw'r 
Arglwydd  mi  a'u  torraf  hwynt 
ymaith. 

12  Amgylchynasant  fi  fel 
gwenyn;  diffoddasant  fel  tàn 
drain :  o  herwydd  yn  Enw'r 
Arglwydd  mi  a'u  torraf  hwynt 
ymaith. 

13  Gan  wthio  y  gwthiaist  fi, 
fel  y  syrthiwn :  ond  yr  Ar- 
glwydd a'm  cynnorthwyodd. 

14  Yr  Arglwydd  yw  fy  nerth 
a'm  can;  ac  sydd  iachawdwr- 
iaeth  i  mi. 

1 5  Lief  gorfoledd  a  iaehawd- 
wriaeth  sydd  ym  mhebyll  y 
eyfiawn:  deheulaw'r  Arglwydd 
sydd  yn  gwneuthur  grymmus- 
d'er. 

16  Deheulaw'r  Arglwydd  a 
ddyrchafwyd :  deheulaw'r  Ar- 
glwydd sydd  yn  gwneuthur 
grymmusder. 

1 7  Ni  byddaf  farw,  ond  by w ; 
a  mynegaf  weithredoedd  yr  Ar- 
glwydd. 

18  Gan  gospi  y'm  cospodd  yr 
Arglwydd :  ond  ni'm  rhoddodd 
i  farwolaeth. 

19  Agorwch  i  mi  byrth  cyf- 
iawnder:  af  i  mewn  iddynt,  a 
chlodforaf  yr  Arglwydd. 


6  The  Lord  is  on  my  side  : 
I  will  not  fear  what  man  doeth 
unto  me. 

7  The  Lord  taketh  my  part 
with  them  that  help  me  :  there- 
fore shall  I  see  my  desire  upon 
mine  enemies. 

8  It  is  better  to  trust  in  the 
Lord  :  than  to  put  any  confi- 
dence in  man. 

9  It  is  better  to  trust  in  the 
Lord  :  than  to  put  any  confi- 
dence in  princes. 

10  All  nations  compassed 
me  round  about  :  but  in  the 
Name  of  the  Lord  will  I  de- 
stroy them. 

11  They  kept  me  in  on  every 
side,  they  kept  me  in,  I  say,  on 
every  side  :  but  in  the  Name  of 
the  Lord  will  I  destroy  them. 

12  They  came  about  me  like 
bees,  and  are  extinct  even  as 
the  fire  among  the  thorns  :  for 
in  the  Name  of  the  Lord  I  will 
destroy  them. 

13  Thou  hast  thrust  sore  at 
me,  that  I  might  fall  :  but  the 
Lord  was  my  help. 

14  The  Lord  is  my  strength, 
and  my  song  :  and  is  become 
my  salvation. 

15  The  voice  of  joy  and 
health  is  in  the  dwellings  of  the 
righteous  :  the  right  hand  of  the 
Lord  bringeth  mighty  things  to 
pass. 

16  The  right  hand  of  the  Lord 
hath  the  pre-eminence  :  the 
right  hand  of  the  Lord  bringeth 
mighty  things  to  pass. 

17  I  shall  not  die,  but  live  : 
and  declare  the  works  of  the 
Lord. 

18  The  Lord  hath  chastened 
and  corrected  me  :  but  he  hath 
not  given  me  over  unto  death. 

19  Open  me  the  gates  of 
righteousness  :  that  I  may  go 
into  them,  and  give  thanks  unto 
the  Lord. 

Kk 


Y  24  Dydd. 

20  Dyma  borth  yr  Arglwydd; 
y  rhai  cyfiawn  a  ant  i  raewn 
iddo. 

21  Clodforaf  di,  o  herwydd 
i  ti  fy  ngwrando,  a'th  fod  yn 
iachawdwriaeth  i  mi. 

22  Y  maen  a  wrthododd  yr 
adeiladwŷr,  a  aeth  yn  ben  i'r 
gongl. 

23  O'r  Arglwydd  y  daeth  hyn ; 
~d\ 


hyn  oedd  ryfedd  yn  ein  golwg  ni. 
24  Dyma'r  dydd  a  wnaeth  yr 
Arglwydd ;    gorfoleddwn   a  11a- 


24.  Dyma'r  dydd  a  wnaeth  yr 
"  vydd 
wenychwn  ynddo. 


25  Attolwg,  Arglwydd,  achub 
yn  awr :  attolwg,  Arglwydd,  par 
yn  awr  lwyddiant. 

26  Bendigedig  yw  a  ddél  yn 
Enw'r  Arglwydd:  bendithiasom 
chwi  o  dŷ'r  Arglwydd. 

27  Duw  yw'r  Arglwydd,  yr 
hwn  a  lewyrchodd  i  ni :  rhwym- 
wch  yr  aberth  à  rhaíFau,  hyd 
wrth  gym  yr  allor. 

28  Fy  Nuw  ydwyt  ti,  a  mi 
a'th  glodforaf :  dyrchafaf  di,  fy 
Nuw. 

29  Clodforwch  yr  Arglwydd  ; 
canys  da  y  w  :  o  herwydd  yn  dra- 
gywydd  y  pery  ei  drugaredd  ef. 


PSALMAU.  2%  21. 

20  This  is  the  gate  of  the 
Lord  :  the  righteous  shall  enter 
into  it. 

21  I  will  thank  thee,  for  thou 
hast  heard  me  :  and  art  become 
my  salvation. 

22  The  same  stone  which  the 
builders  refused  :  is  become  the 
head-stone  in  the  corner. 

23  This  is  the  Lord's  doing  : 
and  it  is  marvellous  in  our  eyes. 

24  This  is  the  day  which  the 
Lord  hath  made  :  we  will  re- 
joice and  be  glad  in  it. 

25  Help  me  now,  O  Lord  :  O 
Lord,  send  us  now  prosperity. 

26  Blessed  be  he  that  cometh 
in  the  Name  of  the  Lord  :  we 
have  wished  you  good  luck,  ye 
that  are  of  the  house  of  the  Lord. 

27  God  is  the  Lord  who  hath 
shewed  us  light :  bind  the  sacri- 
fice with  cords,  yea,  even  unto 
the  horns  of  the  altar. 

28  Thou  art  my  God,  and  I 
will  thank  thee  :  thou  art  my 
God,  and  I  will  praise  thee. 

29  O  give  thanks  unto  the 
Lord,  for  he  is  gracious  :  and 
his  mercy  endurcth  for  ever. 


^rgîmfjaíimrjl  Mtìfìíí. 
Psal.  cxix.    Beati  immacidati. 

GWYN  fyd  y  rhai  perffaith 
eu  ffordd,  y  rhai  a  rodiant 
ynghyfraith  yr  Arglwydd. 

2  Gwỳn  fyd  y  rhai  a  gadwant 
ei  dystiolaethau  ef:  ac  a'i  ceis- 
iant  ef  â'u  holl  galon. 

3  Y  rhai  hefyd  ni  wnant 
anwiredd,  hwy  a  rodiant  yn  ei 
ffyrdd  ef. 

4  Ti  a  orchymynaist  gadw  dy 
orchymynion  yn  ddyfal. 

5  O  am  gyfeirio  fy  ffyrdd  i 
gadw  dy  ddeddfau ! 

6  Yna  ni'm  gwaradwyddid, 
pan  edrychwn  ar  dy  holl  or- 
chymynion. 


atoning  drawer. 

PsaL  cxix.   Beati  immaculati. 

BLESSED  are  those  that  are 
undefined  in  the  way  :  and 
walk  in  the  law  of  the  Lord. 

2  Blessed  are  they  that  keep 
his  testimonies  :  and  seek  him 
with  their  whole  heart. 

3  For  they  who  do  no  wicked- 
ness :  walk  in  his  ways. 

4  Thou  hast  charged  :  that 
we  shall  diligently  keep  thy 
commandments. 

5  O  that  my  ways  were  made 
so  direct :  that  I  might  keep  thy 
statutes ! 

6  So  shall  I  not  be  confound- 
ed :  while  I  have  respect  unto 
all  thy  commandments. 


Y  24  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  24. 


7  Clodforaf  di  âg  uniondeb 
calon,  pan  ddysgwyf  farnedig- 
aethau  dy  gyfiawnder. 

8  Cadwaf  dy  ddeddfau :  O  na 
ad  fin  hollol. 

In  quo  corriget  ? 

PA   fodd  y  glanhâ  Uangc   ei 
lwybr?    wrth  ymgadw  yn 
ol  dy  air  di. 

10  A'm  holl  galon  y'th  geis- 
iais :  na  ad  i  mi  gyfeiliorni  oddi 
wrth  dy  orchymynion. 

11  Cuddiais  dy  ymadroddion 
yn  fy  nghalon,  fel  na  phechwn 
i'th  erbyn. 

12  Ti,  Arglwydd,  wyt  fendig- 
edig :  dysg  i  mi  dy  ddeddfau. 

13  A'm  gwefusau  y  traeth- 
ais  holl  farnedigaethau  dy  en- 
au. 

14  Bu  mor  llawen  gennyf| 
fibrdd  dy  dystiolaethau,  a'r  holl 
olud. 

15  Yn  dy  orchymynion  y 
myfyriaf,  ac  ar  dy  Iwybrau  yr 
edrychaf. 

16  Yn  dy  ddeddfau'r  ym- 
ddigrifaf:  nid  anghofiaf  dy 
air. 

Retribue  servo  tuo. 

BYDD    dda   wrth    dy   was, 
fel  y  byddwyf  byw,  ac  y 
cadwyf  dy  air. 

18  Datguddia  fy  llygaid,  fel  y 
gwelwyf  bethau  rhyfedd  allan 
o'th  gyfraith  di. 

19  Dieithr  ydwyf  fi  ar  y 
ddaear:  na  chudd  di  rhagof 
dy  orchymynion. 

20  Drylliwyd  fy  enaid  gan 
awydd  i'th  farnedigaethau  bob 
amser. 

21  Ceryddaist  y  beilchion  mell- 
digedig,  y  rhai  a  gyfeiliornant 
oddi  wrth  dy  orchymynion. 

22  Tro  oddi  wrthyf  gywilydd 
a  dirmyg :  oblegid  dy  dystiol- 
aethau di  a  gedwais. 

23  Tywysogion  hefyd  a  eis- 


7  I  will  thank  thee  with  an 
unfeigned  heart  :  when  I  shall 
have  learned  the  judgements  of 
thy  righteousness. 

8  I  will  keep  thy  ceremonies  : 

0  forsake  me  not  utterly. 

In  quo  corriget  ? 

WHEREWITHAL  shall  a 
young  man  cleanse  his 
way  :  even  by  ruling  himself 
after  thy  word. 

10  With  my  whole  heart  have 

1  sought  thee  :  O  let  me  not  go 
wrong  out  of  thy  commandments. 

11  Thy  words  have  I  hid 
within  my  heart  :  that  I  should 
not  sin  against  thee. 

12  Blessed  art  thou,  O  Lord  : 
O  teach  me  thy  statutes. 

13  With  my  lips  have  I  been 
telling  :  of  all  the  judgements  of 
thy  mouth. 

14  I  have  had  as  great  delight 
in  the  way  of  thy  testimonies  : 
as  in  all  manner  of  riches. 

15  I  will  talk  of  thy  com- 
mandments :  and  have  respect 
unto  thy  ways. 

16  My  delight  shall  be  in  thy 
statutes  :  and  I  will  not  forget 
thy  word. 

Retribue  servo  tuo. 

ODo  well  unto  thy  servant  : 
that  I  may  live,  and  keep 
thy  word. 

18  Open  thou  mine  eyes  : 
that  I  may  see  the  wondrous 
things  of  thy  law. 

19  I  am  a  stranger  upon 
earth  :  O  hide  not  thy  com- 
mandments from  me. 

20  My  soul  breaketh  out  for 
the  very  fervent  desire  :  that  it 
hath  alwayunto  thy  judgements. 

21  Thou  hast  rebuked  the 
proud  :  and  cursed  are  they  that 
do  err  from  thy  commandments. 

22  O  turn  from  me  shame 
and  rebuke  :  for  I  have  kept  thy 
testimonies. 

23  Princes  also  did  sit  and 

Kk2 


r  25  Dydd. 


PSALM  AU. 


Bay  25. 


teddasant,  ac  a  ddywedasant  i'm 
herbyn  :  dy  was  dlthau  a  fyfyr- 
iai  yn  dy  ddeddfau. 

24  A'th  dystiolaethau  oeddynt 
fy  hyfrydwch  a'm  cynghorwŷr. 
Adhoesìt  pavimento. 

GLYNODD  fy  enaid  with  y 
llwch:    bywhâ  fi'n  ol   dy 
air. 

26  Fy  ffyrdd  a  fynegais,  a 
gwrandewaist  fi:  dysg  i  mi  dy 
ddeddfau. 

27  Gwna  i  mi  ddeall  ffordd 
dy  crchymynion  ;  a  mi  a  fy- 
fyriaf  yn  dy  ryfeddodau. 

28  Diferodd  fy  enaid  gan  ofid  : 
nertha  fi'n  ol  dy  air. 

29  Cymmer  oddi  wrthyf  ffordd 
y  celwydd  ;  ac  yn  raslawn  dod 
i  mi  dy  gyfraith. 

30  Dewisais  ffordd  gwirion- 
edd :  gosodais  dy  farnedigaethau 
o'm  blaen. 

31  Glynais  wrth  dy  dystiol- 
aethau :  O  Arglwydd,  na'm 
gwaradwydda. 

32  Ffordd  dy  orchymyn- 
ion  a  redaf,  pan  ehangech  fy 
nghalon. 

33orcûI  ÎBcîiol 
Legem  pone. 

DYSG  i   mi,   O   Arglwydd, 
ffordd  dy  ddeddfau,  a  chad- 
waf  hi  hyd  y  diwedd. 

34  Gwna  i  mi  ddeall,  a  chad- 
waf  dy  gyfraith;  i'e,  cadwaf  hi 
â'm  holl  galon. 

35  Gwna  i  mi  gerdded  yn 
llwybr  dy  crchymynion:  canys 
ynddo  y  mae  fy  ewyllys. 

36  Gostwng  fy  nghalon  at  dy 
dystiolaethau,  ac  nid  at  gyb- 
ydd-dra. 

37  Tro  heibio  fy  llygaid  rhag 
edrych  ar  wagedd;  a  bywhâ  fi 
yn  dy  ffyrdd. 


speak  against  me  :  but  thy  ser- 
vant is  occupied  in  thy  sta- 
tutes. 

24  For  thy  testimonies  are  my 
delight :  and  my  counsellors. 
Adhcesit  pavimento. 

MY    soul    cleaveth    to    the 
dust   :    O    quicken    thou 
me,  according  to  thy  word. 

26  I  have  acknowledged  my 
ways,  and  thou  heardest  me  :  O 
teach  me  thy  statutes. 

27  Make  me  to  understand  the 
way  of  thy  commandments  : 
and  so  shall  I  talk  of  thy  won- 
drous works. 

28  My  soul  melteth  away  for 
very  heaviness  :  comfort  thou 
me  according  unto  thy  word. 

29  Take  from  me  the  way  of 
lying  :  and  cause  thou  me  to 
make  much  of  thy  law. 

30  I  have  chosen  the  way  of 
truth  :  and  thy  judgements  have 
I  laid  before  me. 

31  I  have  stuck  unto  thy  tes- 
timonies :  O  Lord,  confound  me 
not. 

32  I  will  run  the  way  of  thy 
commandments  :  when  thou 
hast  set  my  heart  at  liberty. 


jttormng  ^prancr. 

Legem  pone. 

TEACH  me,   O   Lord,  the 
way  of  thy  statutes  :  and  I 
shall  keep  it  unto  the  end. 

34  Give  me  understanding, 
and  I  shall  keep  thy  law  :  yea, 
I  shall  keep  it  with  my  whole 
heart. 

35  Make  me  to  go  in  the 
path  of  thy  commandments  :  for 
therein  is  my  desire. 

36  Incline  my  heart  unto  thy 
testimonies  :  and  not  to  covet- 
ousness. 

37  O  turn  away  mine  eyes, 
lest  they  behold  vanity  :  and 
quicken  thou  me  in  thy  way. 


r  25  Dydd. 


PSALMAU. 


Bay  25. 


38  Sierhâ  dy  air  i'th  was,  yr 
hwn  sy'n  ymroddi  i'th  ofn  di. 

39  Tro  heibio  fy  ngwaradwydd 
yr  wyf  yn  ei  ofni :  canys  dy 
farnedigaethau  sy  dda. 

40  Wele,  awyudus  ydwyf  i'th 
orchyrnynion :  gwna  i  mi  fyw 
yn  dy  gyfiawnder. 

Et  veniat  super  me. 

DEUED  i  mi  dy  drugaredd, 
Arglwydd,   a'th  iachawd- 
wriaeth  yn  ol  dy  air. 

42  Yna  yr  attebaf  i'm  cabl- 
ydd:  o  herwydd  yn  dy  air  y 
gobeithiais. 

43  Na  ddwg  dithau  air  y 
gwirionedd  o'm  genau  yn  llwyr : 
o  herwydd  yn  dy  farnedigaeth- 
au  di  y  gobeithiais. 

44  A'th  gyfraith  a  gadwaf  yn 
wastadol,  byth  ac  yn  dragywydd. 

45  Rhodiaf  hefyd  mewn 
ehangder :  o  herwydd  dy  or- 
chyrnynion di  a  geisiaf. 

46  Ac  am  dy  dystiolaethau  di 
y  llefaraf  o  flaen  brenhinoedd, 
ac  ni  bydd  cywilydd  gennyf. 

47  Ac  ymddigrifaf  yn  dy  or- 
chyrnynion, y  rhai  a  hoffais. 

48  A'm  dwylaw  a  ddyrchafaf 
at  dy  orchyrnynion  y  rhai  a 
gerais ;  a  mi  a  fyfyriaf  yn  dy 
ddeddfau. 

Manor  esfo  servi  tui. 

COFIA'R  gair  wrth  dy  was, 
yn  yr  hwn  y  peraist  i  mi 
obeithio. 

50  Dyma  fy  nghysur  yn  fy 
nghystudd  :  canys  dy  air  di 
a'm  bywhaodd  i. 

51  Y  beilchion  a'm  gwatwar- 
asant  yn  ddirfawr :  er  hynny  ni 
throais  oddi  wrth  dy  gyfraith  di. 

52  Cofiais,  O  Arglwydd,  dy 
farnedigaethau  eriòed;  ac  ym- 
gysurais. 

53  Dychryn  a  ddaeth  arnaf, 


38  O  stablish  thy  word  in  thy 
servant :  that  I  may  fear  thee. 

39  Take  away  the  rebuke  that 
I  am  afraid  of  :  for  thy  judge- 
ments are  good. 

40  Behold,  my  delight  is  in 
thy  commandments  :  O  quicken 
me  in  thy  righteousness. 

Et  veniat  super  me. 

LET  thy  loving  mercy  come 
also  unto  me,  O  Lord  : 
even  thy  salvation,  according 
unto  thy  word. 

42  So  shall  I  make  answer 
unto  my  blasphemers  :  for  my 
trust  is  in  thy  word. 

43  O  take  not  the  word  of  thy 
truth  utterly  out  of  my  mouth  : 
for  my  hope  is  in  thy  judge- 
ments. 

44  So  shall  I  alway  keep  thy 
law  :  yea,  for  ever  and  ever. 

45  And  I  will  walk  at  li- 
berty :  for  I  seek  thy  command- 
ments. 

46  I  will  speak  of  thy  testi- 
monies also,  even  before  kings  : 
and  will  not  be  ashamed. 

47  And  my  delight  shall  be 
in  thy  commandments  :  which  I 
have  loved. 

48  My  hands  also  will  I  lift 
up  unto  thy  commandments, 
which  I  have  loved  :  and  my 
study  shall  be  in  thy  statutes. 

Manor  esto  servi  tui. 

O  Think  upon  thy  servant, 
as  concerning  thy  word  : 
wherein  thou  hast  caused  me  to 
put  my  trust. 

50  The  same  is  my  comfort  in 
my  trouble  :  for  thy  word  hath 
quickened  me. 

51  The  proud  have  had  me  ex- 
ceedingly in  derision  :  yet  have 
I  not  shrinked  from  thy  law. 

52  For  I  remembered  thine 
everlasting  judgements,  O  Lord  : 
and  received  comfort. 

53  I  am  horribly  afraid  :  for 


T25  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  25. 


oblegicl  yr  annuwiolion,  y  rhai 
sydd  yn  gadu  dy  gyfraith  di. 

54  Dy  ddeddfau  oedd  fy 
nghân  yn  nhŷ  fy  mhererin- 
dod. 

55  Cofiais  dy  Enw,  Arglwydd, 
y  nos ;  a  chedwais  dy  gyf- 
raith. 

56  Hyn  oedd  gennyf,  am  gadw 

0  honof  dy  orchymynion  di. 

Portio  mea,  Domine. 

O  Arglwydd,  fy  rhan  ydwyt; 
dywedais  y  cadvvn  dy  eir- 
iau. 

58  Ymbiliais  â'th  wyneb  â'm 
holl  galon  :  trugarhâ  wrthyf  yn 

01  dy  air. 

59  Meddyliais  am  fy  ffyrdd, 
a  throais  fy  nhraed  at  dy  dyst- 
iolaethau  di. 

60  Brysiais,  ac  nid  oedais 
gadw  dy  orchymynion. 

61  Minteioedd  yr  annuwiol- 
ion  a'm  hyspeiliasant :  ond  nid 
anghofiais  dy  gyfraith  di. 

62  Hanner  nos  y  cyfodaf  i'th 
foliannu,  am  farnedigaethau  dy 
gyfiawnder. 

63  Cyfaill  ydwyf  fi  i'r  rhai 
oil  a'th  ofnant,  ac  i'r  rhai  a 
gadwant  dy  orchymynion. 

64  Llawn  yw'r  ddaear  o'th 
drugaredd,  O  Arglwydd :  dysg 
i  mi  dy  ddeddfau. 

Bonitatem  fecisti. 

GWNAETHOST  yn  dda 
â'th  was,  O  Arglwydd,  yn 
ol  dy  air. 

66  Dysg  i  mi  iawn  ddeall  a 
gwybodaeth :  o  herwydd  dy  or- 
chymynion di  a  gredais. 

67  Cyn  fy  nghystuddio,  yr 
oeddwn  yn  cyfeiliorni:  ond  yn 
awr  cedwais  dy  air  di. 

68  Da  ydwyt  a  daionus :  dysg 
i  mi  dy  ddeddfau. 

69  Y  beilchion   a  glytiasant 


the    ungodly   that    forsake    thy 
law. 

54  Thy  statutes  have  been  my 
songs  :  in  the  house  of  my  pil- 
grimage. 

55  I  have  thought  upon  thy 
Name,  O  Lord,  in  the  night- 
season  :  and  have  kept  thy  law. 

56  This  I  had  :  because  I  kept 
thy  commandments. 

Portio  mca,  Domine. 

THOU    art  my   portion,   O 
Lord  :  I  have  promised  to 
keep  thy  law. 

58  I  made  my  humble  petition 
in  thy  presence  with  my  whole 
heart  :  O  be  merciful  unto  me, 
according  to  thy  word. 

59  I  called  mine  own  ways  to 
remembrance  :  and  turned  my 
feet  unto  thy  testimonies. 

60  I  made  haste,  and  pro- 
longed not  the  time  :  to  keep 
thy  commandments. 

61  The  congregations  of  the 
ungodly  have  robbed  me  :  but  I 
have  not  forgotten  thy  law. 

62  At  midnight  I  will  rise  to 
give  thanks  unto  thee  :  because 
of  thy  righteous  judgements. 

63  I  am  a  companion  of  all 
them  that  fear  thee  :  and  keep 
thy  commandments. 

64  The  earth,  O  Lord,  is  full 
of  thy  mercy  :  O  teach  me  thy 
statutes. 

Bonitatem  fecisti. 

OLord,  thou  hast  dealt  gra- 
ciously with  thy  servant  : 
according  unto  thy  word. 

66  O  learn  me  true  under- 
standing and  knowledge  :  for  I 
have  believed  thy  command- 
ments. 

67  Before  I  was  troubled,  I 
went  wrong  :  but  now  have  I 
kept  thy  word. 

68  Thou  art  good  and  gra- 
cious :  O  teach  r.e  thy  statutes. 

69  The  proud  have  imagined 


Y  25  Dydd. 


rSALMAU. 


Bay  25. 


gelwydd  i'm  herbyn:  minnau  a 
gadwaf  dy  orchymynion  à'm 
holl  galon. 

70  Cyn  frased  â'r  bloneg  yw 
eu  calon:  minnau  a  ymddigrif- 
ais  yn  dy  gyfraith  di. 

71  Da  yw  i  mi  fy  nghys- 
tuddio ;  fel  y  dysgwn  dy  ddeddf- 
au. 

72  Gwell  i  mi  gyfraith  dy 
enau,  nà  miloedd  o  aur  ac  ar- 
ian. 


i3r»liiu)atrmoI  SHcîlìit. 
]\Ianus  tiuc  fecerunt  me. 

DY  ddwylaw  a'm  gwnaeth- 
ant,  ac  a'm  lluniasant:  par 
i  mi  ddeall,  fel  y  dysgwyf  dy 
orchymynion. 

74  Ý  thai  a'th  ofnant  a'm 
gwelant,  ac  a  lawenychant ;  o- 
blegid  gobeithio  o  honof  yn  dy 
air  di. 

75  Gwn,  Arglwydd,  mai  cyf- 
iawn  yw  dy  farnedigaethau ;  ac 
mai  mewn  ffyddlondeb  y'm 
cystuddiaist. 

76  Bydded,  attolwg,  dy  dru- 
garedd  i'm  cysuro,  yn  ol  dy  air 
i'th  wasanaethwr. 

77  Deued  i  mi  dy  drugaredd- 
au,  fel  y  byddwyf  byw :  o  her- 
wydd  dy  gyfraith  yw  fy  nigrif- 
wch. 

78  Cywilyddier  y  beilchion, 
canys  gwna'nt  gam  â  mi  yn 
dd'iachos  :  ond  myfl  a  fyfyriaf 
yn  dy  orchymynion  di. 

79  Tròer  attaf  fi  y  rhai  a'th 
ofnant  di,  a'r  rhai  a  adwaenant 
dy  dystiolaethau. 

80  Bydded  fy  nghalon  yn 
berffaith  yn  dy  ddeddfau ;  fel 
na'm  cywilyddier. 

Deficit  anima  mea. 

DIFFÝGIODD  fy  enaid  am 
dy  iachawdwriaeth :   wrth 
dy  air  yr  ydwyf  yn  disgwyl. 

82  Y  mae  fy  llygaid  yn  pallu 
am  dy  air,  gan  ddywedyd,  Pa 
bryd  y'm  diddeni  ? 


a  lie  against  me :  but  Í  will  keep 
thy  commandments  with  my 
whole  heart. 

70  Their  heart  is  as  fat  as 
brawn  :  but  my  delight  hath 
been  in  thy  law. 

71  It  is  good  for  me  that  I 
have  been  in  trouble  :  that  I 
may  learn  thy  statutes. 

72  The  law  of  thy  mouth  is 
dearer  unto  me  :  than  thousands 
of  gold  and  silver. 


aliening  eraser. 

Manus  tuce  fecerunt  me. 

THY  hands  have  made  me 
and  fashioned  me  :  O  give 
me  understanding,  that  I  may 
learn  thy  commandments. 

74.  They  that  fear  thee  will 
be  glad  when  they  see  me  :  be- 
cause I  have  put  my  trust  in  thy 
word. 

75  I  know,  O  Lord,  that  thy 
judgements  are  right  :  and  that 
thou  of  very  faithfulness  hast 
caused  me  to  be  troubled. 

76  O  let  thy  merciful  kind- 
ness be  my  comfort  :  according 
to  thy  word  unto  thy  servant. 

77  O  let  thy  loving  mercies 
come  unto  me,  that  I  may 
live  :  for  thy  law  is  my  de- 
light. 

78  Let  the  proud  be  confound- 
ed, for  they  go  wickedly  about 
to  destroy  me  :  but  I  -will  be  oc- 
cupied in  thy  commandments. 

79  Let  such  as  fear  thee,  and 
have  known  thy  testimonies  : 
be  turned  unto  me. 

80  O  let  my  heart  be  sound 
in  thy  statutes  :  that  I  be  not 
ashamed. 

Defeat  anima  mea. 

MY  soul  hath  longed  for  thy 
salvation  :  and  I  have  a 
good  hope  because  of  thy  word. 

82  Mine  eyes  long  sore  for 
thy  word  :  saying,  O  when  wilt 
thou  comfort  me  ? 


Y25  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  25. 


83  Canys  ydwyf  fel  costrel 
mevvn  mŵg;  ond  nid  anghof- 
iais  dy  ddeddfau. 

84  Pa  nifer  yw  dyddiau  dy 
was  ?  pa  bryd  y  gwnei  farn  ar 
y  rhai  a'm  herlidiant  ? 

85  Y  beilchion  a  gloddiasant 
byllau  i  mi,  yr  hyn  nid  yw 
wrth  dy  gyfraith  di. 

86  Dy  boll  orcbymynion 
ydynt  wirionedd :  ar  gam  y'm 
herlidiasant ;  cymmorth  fi. 

87  Braidd  na'm  difasant  ar 
y  ddaear  :  minnau  ni  adewais 
dy  orchymynion. 

88  Bywhâ  fi  yn  ol  dy  dru- 
garedd;  felly  y  cadvvaf  dystiol- 
aeth  dy  enau. 

In  sternum,  Domine. 

YN  dragy  wydd,  O  Arglwydd, 
y  mae.  dy  air  wedi  ei  sicr- 
nâu  yn  y  nefoedd. 

90  Dy  wirionedd  sydd  byd 
genhedlaetb  a  chenhedlaeth  : 
seiliaist  y  ddaear,  a  hi  a 
saif. 

91  Wrth  dy  farnedigaethau 
y  safant  heddyvv  :  canys  dy 
weision  yw  pob  peth. 

92  Oni  bai  fod  dy  ddeddf  yn 
hyfrydwch  i  mi,  darfuasai  yna 
am  danaf  yn  fy  nghystudd. 

93  Byth  nid  anghofiaf  dy  or- 
chymynion :  canys  â  hwynt  y'm 
bywheaist. 

94  Eiddot  ti  ydwyf,  cadw  fi : 
o  herwydd  dy  orchymynion  a 
geisiais. 

95  Y  rhai  annuwiol  a  ddis- 
gwyliasant  am  danaf  i'm  di- 
fetha :  ond  dy  dystiolaethau  di 
a  ystyriaf  fi. 

96  Yr  ydwyf  yn  gweled  diwedd 
ar  bob  perfFeitlmvydd :  ond  dy 
orchymyn  di  sy  dra  ehang. 

Quomodo  dilexi ! 

MOR    gu    gennyf  dy   gyf- 
raith di !  hi  yw  fy  myfyr- 
dod  beunydd. 

S8     A  'th     orchymynion    yr 


83  For  I  am  become  like  a 
bottle  in  the  smoke  :  yet  do  I 
not  forget  thy  statutes. 

84  How  many  are  the  days 
of  thy  servant  :  when  wilt  thou 
be  avenged  of  them  that  per- 
secute me? 

85  The  proud  have  digged 
pits  for  me  :  which  are  not  af- 
ter thy  law. 

86  All  thy  commandments 
are  true  :  they  persecute  me 
falsly  ;  O  be  thou  my  help. 

87  They  had  almost  made  an 
end  of  me  upon  earth  :  but  I 
forsook  not  thy  commandments. 

88  O  quicken  me  after  thy  lov- 
ing-kindness :  and  so  shall  I  keep 
the  testimonies  of  thy  mouth. 

In  (sternum,  Domine. 

OLord,  thy  word  :  endureth 
for  ever  in  heaven. 

90  Thy  truth  also  remaineth 
from  one  generation  to  another  : 
thou  hast  laid  the  foundation  of 
the  earth,  and  it  abideth. 

91  They  continue  this  day  ac- 
cording to  thine  ordinance  :  for 
all  things  serve  thee. 

92  If  my  delight  had  not  been 
in  thy  law  :  I  should  have  pe- 
rished in  my  trouble. 

93  I  will  never  forget  thy 
commandments  :  for  with  them 
thou  hast  quickened  me. 

94  I  am  thine,  O  save  me  : 
for  I  have  sought  thy  command- 
ments. 

95  The  ungodly  laid  wait  for 
me  to  destroy  me  :  but  I  will 
consider  thy  testimonies. 

96  I  see  that  all  things  come 
to  an  end  :  but  thy  command- 
ment is  exceeding  broad. 

Quomodo  dilexi ! 

LORD,   what   love    have    I 
unto  thy  law  :  all  the  day 
long  is  my  study  in  it. 

98   Thou   through   thy  com- 


Y  26  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  26. 


ydwyt  yn  fy  ngwneuthur  yn 
dcìoethach  nâ'm  gelynion :  can- 
ys  byth  y  maent  gydà  mi. 

99  Deallais  fwy  na'm  holl 
athrawon :  o  herwydd  dy  dyst- 
iolaethau  yw  fy  myfyrdod. 

100  Deallais  yn  well  nâ'r 
henuriaid,  am  fy  mod  yn  cadw 
dy  orchymynion  di. 

101  Atteliais  fy  nhraed  oddi 
wrth  bob  llwybr  drwg,  fel  y 
cadwn  dy  air  di. 

102  Ni  chiliais  oddi  wrth  dy 
farnedigaethau :  o  herwydd  ti 
a'm  dysgaist. 

103  Mor  felus  yw  dy  eiriau 
i'm  genau !  melusach  nâ  mel 
i'm  safn. 

104  Trwy  dy  orchymynion  di 
y  pwyllais  :  am  hynny  y  caseais 
bob  gau  lwybr. 


ÎSorcol  E&cìJÎJí. 
Lucerna  pedihus  mcis. 

LLUSERN  yw  dy  air  i'm 
traed,     a     llewyrch     i'm 
llwybr. 

106  Tyngais,  a  chyflawnaf,  y 
cadwn  farnedigaethau  dy  gyf- 
iawnder. 

107  Cystuddiwyd  fi  yn  ddir- 
fawr:  bywhà  fì,  O  Arglwydd, 
yn  ol  dy  air. 

108  Attolwg,  Arglwydd,  bydd 
foddlon  i  ewyllysgar  offrym- 
mau  fy  ngenau,  a  dysg  i  mi  dy 
farnedigaethau. 

109  Y  mae  fy  en  aid  yn  fy 
Haw  yn  wastadol :  er  hynny  nid 
wyf  yn  anghofio  dy  gyfraith. 

110  Y  rhai  annuwiol  a  osod- 
asant  fagl  i  mi :  ond  ni  chy- 
feib'ornais  oddi  wrth  dy  orchy- 
mynion. 

111  Cymmerais  dy  orchy- 
mynion yn  etifeddiaeth  dros 
byth :  o  herwydd  llawenydd  fy 
nghalon  ydynt. 

112  Gostyngais  fy  nghalon  i 
wneuthur  dy  ddeddfau  byth, 
hyd  y  diwedd. 


mandments  hast  made  me  wiser 
than  mine  enemies  :  for  they 
are  ever  with  me. 

99  I  have  more  understand- 
ing than  my  teachers  :  for  thy 
testimonies  are  my  study. 

100  I  am  wiser  than  the  aged  : 
because  I  keep  thy  command- 
ments. 

101  I  have  refrained  my  feet 
from  every  evil  way  :  that  I  may 
keep  thy  word. 

102  I  have  not  shrunk  from 
thy  judgements  :  for  thou  teach- 
est  me. 

103  O  how  sweet  are  thy  words 
unto  my  throat  :  yea,  sweeter 
than  honey  unto  my  mouth. 

104  Through  thy  command- 
ments I  get  understanding  : 
therefore  I  hate  all  evil  ways. 


J¥torning  pragcr. 

Lucerna  pcdibus  meis. 

THY  word  is  a  lantern  unto 
my  feet  :  and  a  light  unto 
my  paths. 

106  I  have  sworn,  and  am 
stedfastly  purposed  :  to  keep  thy 
righteous  judgements. 

107  I  am  troubled  above  mea- 
sure :  quicken  me,  O  Lord,  ac- 
cording to  thy  word. 

108  Let  the  free-will  offerings 
of  my  mouth  please  thee,  O 
Lord  :  and  teach  me  thy  judge- 
ments. 

109  My  soul  is  alway  in  my 
hand  :  yet  do  I  not  forget  thy 
law. 

110  The  ungodly  have  laid  a 
snare  for  me  :  but  yet  I  swerved 
not  from  thy  commandments. 

111  Thy  testimonies  have  I 
claimed  as  mine  heritage  for 
ever  :  and  why?  they  are  the 
very  joy  of  my  heart. 

112  I  have  applied  my  heart 
to  fulfil  thy  statutes  alway  :  even 
unto  the  end. 


Y  26  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  26. 


Iniquos  odio  habui. 

MEDDYLIAU  oier  a  gas- 
eais ;   a'th  gyfraith  di  a 
hoffais. 

114-  Fy  lloches  a'm  tarian 
ydwyt :  yn  dy  air  y  gobeith- 
iaf. 

115  Ciliwch  oddi  wrthyf,  rai 
drygionus :  canys  cadwaf  or- 
chymynion  fy  Nuw. 

116  Cynnal  fi  yn  ol  dy  air, 
fel  y  byddwyf  byw :  ac  na  ad 
i  mi  gywilyddio  am  fy  ngo- 
baith. 

117  Cynnal  fi,  a  di'angol  fydd- 
af:  ac  ar  dy  ddeddfau  yr  ed- 
rycbaf  yn  wastadol. 

118  Sethraist  y  rhai  oil  a  gy- 
feiliornant  oddi  wrth  dy  ddeddf- 
au :  canys  twyllodrus  yw  eu 
dichell  hwynt. 

119  Bwriaist  heibio  holl  an- 
nuwiolion  y  tir  fel  sothach :  am 
hynny'r  hoffais  dy  dystiolaethau. 

120  Dychrynodd  fy  nghnawd 
rhag  dy  ofn,  ac  ofnais  rhag  dy 
farnedigaethau. 

Feci  judicium. 

GWNAETHUM  farn  a  chyf- 
iawnder :  na  ad  fi  i'm  gor- 
thrvmmwyr. 

122  Mechnía  dros  dy  Avas  er 
daioni :  na  ad  i'r  beilchion  fy 
ngortbrymmu. 

123  Fy  llygaid  a  ballasant 
am  dy  iachawdwriaetb,  ac  am 
ymadrodd  dy  gyfiawnder. 

124  Gwna  i'th  was  yn  ol  dy 
drugaredd,  a  dysg  i  mi  dy 
ddeddfau. 

125  Dy  was  ydwyf  fi ;  par 
i  mi  ddeall,  fel  y  gwypwyf  dy 
dystiolaethau. 

126  Amser  yw  i'r  Arglwydd 
weithio :  diddymmasant  dy  gyf- 
raith di. 

127  Am  hynny'r  hoffais  dy 
orchymynion  yn  fwy  nag  aur; 
ie,  yn  fwy  nag  aur  coeth. 

128  Am  hynny  uniawn  y  cyf- 


Iniquos  odio  hàbui. 

I  Hate  them  that  imagine  evil 
things  :   but  thy  law  do  1 
love. 

114  Thou  art  my  defence  and 
shield  :  and  my  trust  is  in  thy 
word. 

115  Away  from  me,  ye  wick- 
ed :  I  will  keep  the  command- 
ments of  my  God. 

116  O  stablish  me  according 
to  thy  word,  that  I  may  live  : 
and  let  me  not  be  disappointed 
of  my  hope. 

117  Hold  thou  me  up,  and  I 
shall  be  safe  :  yea,  my  delight 
shall  be  ever  in  thy  statutes. 

118  Thou  hast  trodden  down 
all  them  that  depart  from  thy 
statutes  :  for  they  imagine  but 
deceit. 

119  Thou  puttest  away  all  the 
ungodly  of  the  earth  like  dross  : 
therefore  I  love  thy  testimonies. 

120  My  flesh  trembleth  for 
fear  of  thee  :  and  I  am  afraid 
of  thy  judgements. 

Feci  judicium. 

I  Deal  with  the  thing  that  is 
lawful  and  right :  O  give  me 
not  over  unto  mine  oppressors. 

122  Make  thou  thy  servant  to 
delight  in  that  which  is  good  : 
that  the  proud  do  me  no  wrong. 

123  Mine  eyes  are  wasted 
away  with  looking  for  thy 
health  :  and  for  the  word  of 
thy  righteousness. 

124.  O  deal  with  thy  servant 
according  unto  thy  loving  mer- 
cy :  and  teach  me  thy  statutes. 

125  I  am  thy  servant,  O  grant 
me  understanding  :  that  I  may 
know  thy  testimonies. 

126  It  is  time  for  thee,  Lord, 
to  lay  to  thine  hand  :  for  they 
have  destroyed  thy  law. 

127  For  I  love  thy  command- 
ments :  above  gold  and  precious 
stone. 

128  Therefore  hold  I  straight 


Dijdd. 


PSALMAU. 


Bay  26. 


rifais  dy  orchymynion  am  bob 

peth ;  a  chaseais  bob  gau  lwybr. 

Mirahilia. 

RHYFEDD  yw  dy  dystiol- 
aethau :  am  hynny  y  ceidw 
fy  enaid  hwynt. 

130  Agoriad  dy  eiriau  a  rydd 
oleuni  :  pair  ddeall  i  rai  an- 
nicbellgar. 

131  Agorais  fy  ngenau,  a  dy- 
heais  :  oblegid  awyddus  oeddwn 
i'th  orchymynion  di. 

132  Edrych  arnaf,  a  thru- 
garhâ  wrthyf,  yn  ol  dy  arfer 
i'r  rhai  a  garant  dy  Enw. 

133  Cyfarwydda  fy  nghamrau 
yn  dy  air :  ac  na  lywodraethed 
dim  anwiredd  arnaf. 

134  Gwared  fi  oddi  wrth  or- 
thrymder  dynion:  felly  y  cad- 
waf  dy  orchymynion. 

135  Llewyrcfia  dy  wyneb  ar 
dy  was :  a  dysg  i  mi  dy  ddeddf- 
au. 

136  Afonydd  o  ddyfroedd  a 
redant  o'm  llygaid :  am  na  chad- 
wasant  dy  gyfraith  di. 

Justus  es,  Domine. 

CYFIAWN    ydwyt    ti,    O 
Arglwydd,  ac  uniawn  yw 
dy  farnedigaethau. 

138  Dy  dystiolaethau  y  rhai  a 
orchymynaist,  ydynt  gyfiawn,  a 
ffyddlon  iawn. 

139  Fy  zel  a'm  difaodd :  o 
herwydd  i'm  gelynion  anghofio 
dy  eiriau  di. 

140  Purwyd  dy  ymadrodd  yn 
ddirfawr:  am  hynny  y  mae  dy 
was  yn  ei  hoffi. 

141  Bychan  ydwyf  fi  a  dir- 
mygus  :   ond  nid  anghofiais  dy 


orchymynion. 

142   Dy  gynawnaer  sy 
iawnder  byth,  a'th  gyfraith  sydd 


gyfiawnder   sy   gyf- 


wirionedd. 

143  Adfyd  a  chystudd  a'm 
goddiweddasant :  a'th  orchym- 
ynion oedd  fy  nigrifwch. 

144  Cyfiawnder    dy   dystiol- 


all  thy  commandments  :  and  all 
false  ways  I  utterly  abhor. 
Mirahilia. 

THY  testimonies  are  wonder- 
ful :  therefore  doth  my  soul 
keep  them. 

130  When  thy  word  goeth 
forth  :  it  giveth  light  and  un- 
derstanding unto  the  simple. 

131  I  opened  my  mouth,  and 
drew  in  my  breath  :  for  my  de- 
light was  in  thy  commandments. 

132  O  look  thou  upon  me,  and 
be  merciful  unto  me  :  as  thou 
usest  to  do  unto  those  that  love 
thy  Name. 

133  Order  my  steps  in  thy 
word  :  and  so  shall  no  wicked- 
ness have  dominion  over  me. 

134  O  deliver  me  from  the 
wrongful  dealings  of  men  :  and  so 
shall  I  keep  thy  commandments. 

133  Shew  the  light  of  thy 
countenance  upon  thy  servant  : 
and  teach  me  thy  statutes. 

136  Mine  eyes  gush  out  with 
water  :  because  men  keep  not 
thy  law. 

Justus  es,  Domine. 

RIGHTEOUS  art  thou,  O 
Lord   :    and   true   is   thy 
judgement. 

138  The  testimonies  that  thou 
hast  commanded  :  are  exceed- 
ing righteous  and  true. 

139  My  zeal  hath  even  con- 
sumed me  :  because  mine  ene- 
mies have  forgotten  thy  words. 

140  Thy  word  is  tried  to  the 
uttermost  :  and  thy  servant  lov- 
eth  it. 

141  Í  am  small,  and  of  no  re- 
putation :  yet  do  I  not  forget 
thy  commandments. 

142  Thy  righteousness  is  an 
everlasting  righteousness  :  and 
thy  law  is  the  truth. 

143  Trouble  and  heaviness  have 
taken  hold  upon  me  :  yet  is  my 
delight  in  thy  commandments. 

144  The  righteousness  of  thy 


Yc26Dydd. 


PSALMAU. 


Day  26. 


aethau  a  bery  yn  dragywydd : 
gwna  i  mi  ddeall,  a  byw  fydd- 
af. 


^iüîinfjatonol  meÿüi. 
Clamavi  in  toto  corde  meo. 

LLEFAIS  am  holl  galon  ; 
clyw  fi,  O  Arglwydd :   dy 
ddeddfau  a  gadwaf. 

146  Llefais  arnat;  acbub  fi, 
a  chadvvaf  dy  dystiolaethau. 

147  Achubais  flaen  y  cyf- 
ddydd,  a  gwaeddais;  wrth  dy 
air  y  disgwyliais. 

148  Fy  llygaid  a  achubasant 
flaen  gwyliadwriaethau'r  nos,  i 
fyfyrio  yn  dy  air  di. 

149  Clyw  fy  Uef  yn  ol  dy 
drugaredd  :  Arglwydd,  bywhâ 
fi  yn  ol  dy  famedigaethau. 

150  Y  rbai  a  ddilynant  ysgel- 
erder  a  nesasant  arnaf:  ymbell- 
asant  oddi  wrth  dy  gyfraith  di. 

151  Tithau,  Arglwydd,  wyt 
agos  ;  a'th  holl  orchymynion 
sydd  wirionedd. 

152  Er  ys  talm  y  gwyddwn 
am  dy  dystiolaethau,  seilio  o 
honot  hwynt  yn  dragywydd. 

Vide  humilitutem. 

GWEL    fy     nghystudd,     a 
gwared     fi  :      canys    nid 
anghofiais  dy  gyfraith. 

154  Dadleu  fy  nadl,  a  gwar- 
ed fi  :  bywhâ  fi  yn  ol  dy 
air. 

155  Pell  yw  iachawdwriaeth 
oddi  wrth  y  rhai  annuwiol :  o 
herwydd  ni  cheisiant  dy  ddeddf- 
au di. 

156  Dy  drugareddau,  Ar- 
glwydd, sydd  ami  :  bywhâ  fi 
yn  ol  dy  farnedigaethau. 

157  Llawer  sydd  yn  fy  erlid, 
ac  yn  fy  ngwrthwynebu  ;  er 
hynny  ni  throais  oddi  wrth  dy 
dystiolaethau. 

158  Gwelais  y  troseddwŷr,  a 


testimonies  is  everlasting  :  O 
grant  me  understanding,  and  I 
shall  live. 

Bjcning  ^ra^tr. 
Clamavi  in  toto  corde  meo. 

I  Call  with  my  whole  heart  : 
hear  me,  O  Lord,  I  will  keep 
thy  statutes. 

146  Yea,  even  unto  thee  do  I 
call  :  help  me,  and  I  shall  keep 
thy  testimonies. 

147  Early  in  the  morning  do 
I  cry  unto  thee  :  for  in  thy  word 
is  my  trust. 

148  Mine  eyes  prevent  the 
night-watches  :  that  I  might  bo 
occupied  in  thy  words. 

149  Hear  my  voice,  O  Lord, 
according  unto  thy  loving-kind- 
ness :  quicken  me,  according  as 
thou  art  wont. 

150  They  draw  nigh  that  of 
malice  persecute  me  :  and  are 
far  from  thy  law. 

151  Be  thou  nigh  at  hand,  O 
Lord  :  for  all  thy  command- 
ments are  true. 

152  As  concerning  thy  testi- 
monies, I  have  known  long 
since  :  that  thou  hast  grounded 
them  for  ever. 

Vide  humilitatem. 

O    Consider   mine    adversity, 
and  deliver  me  :  for  I  do 
not  forget  thy  law. 

154  Avenge  thou  my  cause, 
and  deliver  me  :  quicken  me, 
according  to  thy  word. 

155  Health  is  far  from  the 
ungodly  :  for  they  regard  not 
thy  statutes. 

156  Great  is  thy  mercy,  O 
Lord  :  quicken  me,  as  thou  art 
wont. 

157  Many  there  are  that  trou- 
ble me,  and  persecute  me  :  yet 
do  I  not  swerve  from  thy  testi- 
monies. 

158  It  grieveth  me  when  I 


Y26Dydd.  PSALMAU. 

gresynais ;   am  na  chadwent  dy 
air  di. 

159  Gwel  fy  mod  yn  hoffi 
dy  orchymynion  :  Arglwydd, 
bywhâ  fi  yn  ol  dy  drugarowg- 
rwydd. 

160  Gwirionedd  o'r  dechreuad 
yw  dy  air;  a  phob  un  o'th  gyf- 
iawn  farnedigaethau  a  bery  yn 
dragywydd. 

Principes  persccuti  sunt. 

TYWYSOGION  am  herlid- 
iasant  heb  achos :  er  hynny 
fy  nghalon  a  grynai  rhag  dy 
air  di. 

162  Llawen  ydwyf  fi  oblegid 
dy  air,  fel  un  yn  cael  ysglyf- 
aeth  lawer. 

163  Celwydd  a  gaseais,  ac  a 
ffieiddiais :  a'th  gyfraith  di  a 
hoffais. 

164  Seithwaith  yn  y  dydd  yr 
ydwyf  yn  dy  glodfori ;  o  her- 
wydd  dy  gyfiawn  farnedigaethau. 

165  Heddweh  mawr  fydd  i'r 
rhai  a  garant  dy  gyfraith :  ac 
nid  oes  dramgwydd  iddynt. 

166  Disgwyliais  wrth  dy  iach- 
awdwriaeth  di,  O  Arglwydd;  a 
gwnaethum  dy  orchymynion. 

167  Fy  enaid  a  gadwodd  dy 
dystiolaethau  ;  a  hoff  iawn  gen- 
nyf  hwynt. 

168  Cedwais  dy  orchymynion 
a'th  dystiolaethau :  canys  y  mae 
fy  holl  ffyrdd  ger  dy  fron  di. 

Appropinqitct  deprecatio. 

NESAED  fy  ngwaedd  o'th 
flaen,  Arglwydd:   gwna  i 
mi  ddeall  yn  ol  dy  air. 

170  Deued  fy  ngweddi  ger 
dy  fron  :  gwared  fi  yn  ol  dy 
air. 

171  Fy  ngwefusau  a  draetha 
foliant,  pan  ddysgech  i  mi  dy 
ddeddfau. 

172  Fy  nhafod  a  ddatgan  dy 
air :  o  herwydd  dy  holl  orchym- 
ynion sy  gyfiawnder. 

173  Bvdded  dv  law  i'm  cvn- 


Day  26. 

see  the  transgressors  :  because 
they  keep  not  thy  law. 

159  Consider,  O  Lord,  how 
I  love  thy  commandments  :  O 
quicken  me,  according  to  thy 
loving-kindness. 

160  Thy  word  is  true  from 
everlasting  :  all  the  judgements 
of  thy  righteousness  endure  for 
evermore. 

Principes  persecuti  sunt. 

PRINCES  have  persecuted 
me  without  a  cause  :  but 
my  heart  standeth  in  awe  of  thy 
word. 

162  I  am  as  glad  of  thy 
word  :  as  one  that  findeth  great 
spoils. 

163  As  for  lies,  I  hate  and 
abhor  them  :  but  thy  law  do 
I  love. 

164  Seven  times  a  day  do  I 
praise  thee  :  because  of  thy 
righteous  judgements. 

165  Great  is  the  peace  that 
they  have  who  love  thy  law  : 
and  they  are  not  offended  at  it. 

166  Lord,  I  have  looked  for 
thy  saving  health  :  and  done  af- 
ter thy  commandments. 

167  My  soul  hath  kept  thy 
testimonies  :  and  loved  them 
exceedingly. 

168  I  have  kept  thy  command- 
ments and  testimonies  :  for  all 
my  ways  are  before  thee. 

Appropinquet  deprecatio. 

LET  my  complaint  come  be- 
fore thee,  O  Lord  :  give 
me  understanding,  according  to 
thy  word. 

170  Let  my  supplication  come 
before  thee  :  deliver  me,  accord- 
ing to  thy  word. 

171  My  lips  shall  speak  of  thy 
praise  :  when  thou  hast  taught 
me  thy  statutes. 

172  Yea,  my  tongue  shall  sing 
of  thy  word  :  for  all  thy  com- 
mandments are  righteous. 

173  Let  thine  hand  help  me  : 


Y  27  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  27. 


northwyo  :    o   herwydcl   dy   or- 
chymynion  di  a  ddewisais. 

174  Hiraethais,  O  Arglwydd, 
am  dy  iachawdwriaeth  ;  a'th 
gyfraith  yw  fy  hyfrydwch. 

175  Bydded  byw  fy  enaid,  fel 
y'th  folianno  di;  a  chynnorth- 
wyed  dy  farnedigaethau  fi. 

176  Cyfeiliornais  fel  dafad 
wedi  colli :  cais  dy  was ;  obleg- 
id  nid  anghofiais  dy  orchym- 
ynion. 


53orcol  S3cîföí. 
Psal.  cxx.    Ad  Dominum. 

AR  yr  Arglwydd  y  gwaeddais 
yn  fy  nghyfyngder,  ac  efe 
a'm  gwrandawodd  i. 

2  Arglwydd,  gwared  fy  enaid 
oddi  wrth  wefusau  celwyddog,  ac 
oddi  wrth  dafod  twylloclrus. 

3  Beth  a  roddir  i  ti  ?  neu  pa 
beth  a  wneir  i  ti,  dydi  dafod 
tvvyllodrus? 

4  Llymion  saethau  cawr,  yng- 
hŷd  â  marwor  meryw. 

5  Gwae  fi,  fy  mod  yn  pres- 
wylio  ym  Mesech,  yn  cyfan- 
neddu  ym  mhebyll  Cedar. 

6  Hir  y  trigodd  fy  enaid 
gyd  â'r  hwn  oedd  yn  casâu 
tangnefedd. 

7  Heddychol  ydwyf  fi :  ond 
pan  lefarwyf,  y  maent  yn  barod 
i  ryfel. 

Psal.  cxxi.    Lfvavi  oculos. 

DYRCHAFAF  fy  llygaid  i'r 
mynyddoedd,  o'r  lie  y  daw 
fy  nghymmorth. 

2  Fy  nghymmorth  a  ddaw 
oddi  wrth  yr  Arglwydd,  yr  hwn 
a  wnaeth  nefoedd  a  daear. 

3  Ni  âd  efe  i'th  droed  lithro: 
ac  ni  huna  dy  geidwad. 

4  Wele,  ni  huna  ac  ni  chwsg 
ceidivad  Israel. 

5  Yr  Arglwydd  yw  dy  geid- 
wad :  yr  Arglwydd  yw  dy  gys- 
god  ar  dy  dcleheulaw. 


for  I  have  chosen  thy  command- 
ments. 

174  I  have  longed  for  thy 
saving  health,  O  Lord  :  and  in 
thy  law  is  my  delight. 

175  O  let  my  soul  live,  and 
it  shall  praise  thee  :  and  thy 
judgements  shall  help  me. 

176  I  have  gone  astray  like  a 
sheep  that  is  lost  :  O  seek  thy 
servant,  for  I  do  not  forget  thy 
commandments. 


Jttorning  draper. 

Psal.  cxx.    Ad  Do7ninum. 

WHEN   I  was   in    trouble 
I  called  upon  the  Lord  : 
and  he  heard  me. 

2  Deliver  my  soul,  O  Lord, 
from  lying  lips  :  and  from  a  de- 
ceitful tongue. 

3  What  reward  shall  be  given 
or  done  unto  thee,  thou  false 
tongue  :  even  mighty  and  sharp 
arrows,  with  hot  burning  coals. 

4  Wo  is  me,  that  I  am  con- 
strained to  dwell  with  Mesech  : 
and  to  have  my  habitation  a- 
mong  the  tents  of  Kedar. 

5  My  soul  hath  long  dwelt 
among  them  :  that  are  enemies 
unto  peace. 

6  I  labour  for  peace,  but  when 
I  speak  unto  them  thereof  :  they 
make  them  ready  to  battle. 

Psal.  cxxi.    Levavi  oculos. 

I  Will  lift  up  mine  eyes  unto 
the  hills  :  from  whence  Com- 
eth my  help. 

2  My  help  cometh  even  from 
the  Lord  :  who  hath  made  hea- 
ven and  earth. 

3  He  will  not  suffer  thy  foot 
to  be  moved  :  and  he  that  keep- 
eth  thee  will  not  sleep. 

4  Behold,  he  that  keepeth 
Israel  :  shall  neither  slumber 
nor  sleep. 

5  The  Lord  himself  is  thy 
keeper  :  the  Lord  is  thy  defence 
upon  thy  right  hand ; 


Y  27  Dydd. 

6  Ni'th  dery'r  haul  y  dydd, 
na'r  lleuad  y  nos. 

7  Yr  Arglwydd  a'th  geidw 
rhag  pob  drwg :  efe  a  geidw 
dy  enaid. 

8  Yr  Arglwydd  a  geidw  dy 
fynediad,  a'th  ddyfodiad,  o'r 
pryd  hwn  hyd  yn  dragywydd. 

Psal.  cxxii.    Lcctiitus  sum. 

LLAWENYCHAIS     pan 
ddywedent  wrthyf,  Awn  i 
dy'r  Arglwydd. 

*2  Ein  traed  a  safant  o  fewn 
dy  byrth  di,  O  Jerusalem. 

3  Jerusalem  a  adeiladwyd  fel 
dinas  wedi  ei  chyd  -  gyssylltu 
ynddi  ei  hun. 

4  Yno  'r  esgyn  y  llwythau, 
Uwythau'r  Arglwydd,  yn  dyst- 
iolaeth  i  Israel,  i  foliannu  Enw'r 
Arglwydd. 

5  Canys  yno  y  gosodwyd 
gorseddfeingciau  barn,  gorsedd- 
feingciau  tŷ  Ddafydd. 

6  Dymunwch  heddwch  Jeru- 
salem :  llwydded  y  rhai  a'th 
hoffant. 

7  Heddwch  fyddo  o  fewn 
dy  ragfur,  a  ffyniant  yn  dy 
balasau. 

8  Er  mwyn  fy  mrodyr  a'm 
cyfeillion  y  dywedaf  yn  awr, 
Heddwch  fyddo  i  ti. 

9  Er  mwyn  tŷ'r  Arglwydd  ein 
Duw,  y  ceisiaf  i  ti  ddaioni. 

Psal.  cxxiii.  Ad  te  levari  oculos  meos. 

AT  TAT  ti  y  dyrchafaf  fy 
llygaid,  ti  yr  hwn  a  bres- 
wyli  yn  y  nefoedd. 

2  _  Wele,  fel  y  mae  llygaid 
gweision  ar  law  eu  meistraid, 
neu  fel  y  mae  llygaid  llaw- 
forwyn  ar  law  ei  meistres ;  felly 
y  mae  ein  llygaid  ni  ar  yr  Ar- 
glwydd ein  Duw,  hyd  oni  thru- 
garhao  efe  wrthym  ni. 

3  Trugarhâ  wrthym,  Arglwydd, 
trugarhâ  wrthym ;  canys  llan- 
wyd  ni  â  dinnŷg  yn  ddirfawr. 


PSALMAU.  Day  27. 

6  So  that  the  sun  shall  not 
burn  thee  by  day  :  neither  the 
moon  by  night. 

7  The  Lord  shall  preserve  thee 
from  all  evil  :  yea,  it  is  even  he 
that  shall  keep  thy  soul. 

8  The  Lord  shall  preserve  thy 
going  out,  and  thy  coming  in  : 
from  this  time  forth  for  evermore. 

Psal.  cxxii.    Lcetatus  sum. 

I   WAS  glad  when  they  said 
unto  me  :  We  will  go  into 
the  house  of  the  Lord. 

2  Our  feet  shall  stand  in  thy 
gates  :  O  Jerusalem. 

3  Jerusalem  is  built  as  a 
city  :  that  is  at  unity  in  it- 
self. 

4  For  thither  the  tribes  go  up, 
even  the  tribes  of  the  Lord  :  to 
testify  unto  Israel,  to  give  thanks 
unto  the  Name  of  the  Lord. 

5  For  there  is  the  seat  of 
judgement  :  even  the  seat  of 
the  house  of  David. 

6  O  pray  for  the  peace  oi 
Jerusalem  :  they  shall  prosper 
that  love  thee. 

7  Peace  be  within  thy  walls  : 
and  plenteousness  within  thy 
palaces. 

8  For  my  brethren  and  com- 
panions' sakes  :  I  will  wish  thee 
prosperity. 

9  Yea,  because  of  the  house 
of  the  Lord  our  God  :   I  will 
seek  to  do  thee  good. 
Psal.  cxxiii.  Ad  te  levavi  oculos  meos. 

UNTO  thee  lift  I  up  mine 
eyes  :  O  thou  that  dwell- 
est  in  the  heavens. 

2  Behold,  even  as  the  eyes  of 
servants  look  unto  the  hand  of 
their  masters,  and  as  the  eyes  of 
a  maiden  unto  the  hand  of  her 
mistress  :  even  so  our  eyes  wait 
upon  the  Lord  our  God,  until  he 
have  mercy  upon  us. 

3  Have  mercy  upon  us,  O 
Lord,  have  mercy  upon  us  :  for 
we  are  utterly  despised. 


I'  27  Dydd. 


4  Yn  ddirfawr  y  llanwyd  ein 
henaid   â  gwatwargerdd  y  rhai 
goludog,    ac    â    di'ystyrwch    y 
beilchion. 
Psal.  cxxiv.    Nisi  quia  Domlmis. 

ONI  buasai  yr  Arglwydd  yr 
hwn  a  fu  gyd  â  ni,  y  gall 
Israel  ddywedyd  yn  awr  ; 

2  Oni  buasai'r  Arglwydd  yr 
hwn  a  fu  gyd  â  ni,  pan  gyfod- 
odd  dynion  yn  ein  herbyn : 

3  Yna  y'n  llyngcasent  ni 
yn  fyw,  pan  ennynodd  eu  Hid 
hwynt  i'n  herbyn : 

4  Yna  y  dyfroedd  a  lifasai 
drosom,  y  ffrwd  a  aethai  dros 
ein  henaid: 

5  Yna'r  aethai  dros  ein  henaid 
ddyfroedd  chwyddedig. 

6  Bendigedig  fyddo'r  Ar- 
glwydd, yr  hwn  ni  roddodd  ni  yn 
ysglyfaeth  i'w  dannedd  hwynt. 

7  Ein  henaid  a  ddiangodd  fel 
aderyn  o  fagl  yr  adarw)rr:  y 
fagl  a  dorrwyd,  a  ninnau  a  ddi- 
anghasom. 

8  Ein  porth  ni  sydd  yn  Enw'r 
Arglwydd,  yr  hwn  a  wnaeth 
nefoedd  a  daear. 

PsaL  cxxv.    Qui  confidant. 

YRhai  a  ymddiriedant  yn 
yr  Arglwydd,  fyddant  fel 
mynydd  Si'on,  yr  hwn  ni  syflir, 
ond  a  bery  yn  dragywydd. 

2  Fel  y  mae  Jerusalem  a'r 
mynyddoedd  o'i  hamgylch;  felly 
y  mae'r  Arglwydd  o  amgylch 
ei  bobl,  o'r  pryd  hwn  hyd  yn 
dragywydd. 

3  Canys  ni  orphwys  gwialen 
annuwioldeb  ar  randir  y  rhai 
cyfiawn ;  rhag  i'r  rhai  cyfiawn 
estyn  eu  dwylaw  at  anwiredd. 

4  O  Arglwydd,  gwna  ddaioni 
i'r  rhai  daionus,  ac  i'r  rhai  un- 
iawn  yn  eu  calonnau. 

5  Ond  y  rhai  a  ymdroant  i'w 
trofeydd,  yr  Arglwydd  a'u  gyr 


PSALMAU.  Bay  27. 

4  Our  soul  is  filled  with  the 
scornful  reproof  of  the  wealthy  : 
and  with  the  despitefulness  of 
the  proud. 
Psal.  cxxiv.    Nisi  quia  Dominus. 

IF  the  Lord  himself  had 
not  been  on  our  side,  now 
may  Israel  say  :  if  the  Lord 
himself  had  not  been  on  our 
side,  when  men  rose  up  against 
us; 

2  They  had  swallowed  us  up 
quick  :  when  they  were  so  wrath- 
fully  displeased  at  us. 

3  Yea,  the  waters  had  drown- 
ed us  :  and  the  stream  had  gone 
over  our  soul. 

4  The  deep  waters  of  the 
proud  :  had  gone  even  over  our 
soul. 

5  But  praised  be  the  Lord  : 
who  hath  not  given  us  over  for 
a  prey  unto  their  teeth. 

6  Our  soul  is  escaped  even  as 
a  bird  out  of  the  snare  of  the 
fowler  :  the  snare  is  broken,  and 
wre  are  delivered. 

7  Our  help  standeth  in  the 
Name  of  the  Lord  :  who  hath 
made  heaven  and  earth. 

Psal.  cxxv.    Qui  confidunt. 

THEY  that  put  their  trust 
in  the  Lord  shall  be  even 
as  the  mount  Sion  :  which  may 
not  be  removed,  but  standeth 
fast  for  ever. 

2  The  hills  stand  about  Je- 
rusalem :  even  so  standeth  the 
Lord  round  about  his  people, 
from  this  time  forth  for  ever- 
more. 

3  For  the  rod  of  the  ungodly 
cometh  not  into  the  lot  of  the 
righteous  :  lest  the  righteous  put 
their  hand  unto  wickedness. 

4  Do  well,  O  Lord  :  unto 
those  that  are  good  and  true 
of  heart. 

5  As  for  such  as  turn  back 
unto  their  own  wickedness  :  the 


J' 27  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  27 


gyd  â  gweithredwýr  anwireckl: 
a  bydd  tangnefedd  ar  Israel. 


^ryîfnfiatonol  î&eîfDí. 
PsaL  cxxvL    In  convertendo. 

PAN  ddychwelodd  yr  Ar- 
ghvydd  gaethiwed  Si'on,  yr 
oeddyra  fel  rhai  yn  breudd- 
wydio. 

2  Yna  y  llanwyd  ein  genau  â 
chwerthin,  a'n  tafod  â  chanu: 
yna  y  dywedasant  ym  mysg  y 
cenhedloedd,  Yr  Arglwydd  a 
wnaeth  bethau  mawrion  i'r  rhai 
hyn. 

3  Yr  Arglwydd  a  wnaeth  i  ni 
bethau  mawrion;  am  hynny'r 
ydym  yn  llawen. 

4  Dychwel,  Arglwydd,  ein 
caethiwed  ni,  fel  yr  afonydd  yn 
y  dehau. 

5  Y  rhai  sydd  yn  hau  mewn 
dagrau  a  fedant  mewn  gorfoledd. 

6  Yr  hwn  sydd  yn  myned 
rhagddo,  ac  yn  wylo,  gan 
ddwyn  had  gwerthfawr,  gan 
ddyfod  a  ddaw  mewn  gorfol- 
edd, dan  gludo  ei  ysgubau. 

Psal.  cxxvii.    Nisi  Domimis. 

OS  yr  Arglwydd  nid  adeil- 
ada'r  tŷ,  ofer  y  llafuria  ei 
adeiladwŷr  wrtho:  os  yr  Ar- 
glwydd ni  cheidw'r  ddinas,  ofer 
y  gwylia'r  ceidwad. 

2  Ofer  i  chwi  fore-godi, 
myned  yn  hwyr  i  gysgu,  bwytta 
bara  gofldiau :  felly  y  rhydd  efe 
hun  i'w  anwylyd. 

3  Wele,  plant  ydynt  etifedd- 
iaeth  yr  Arglwydd :  ei  wobr  ef 
yw  ffrwyth  y  groth. 

4  Fel  y  mae  saethau  yn  Haw 
y  cadarn  :  felly  y  mae  plant  ieu- 
engctid. 

5  Gwj-n  ei  fyd  y  gwr  a 
lanwodd  ei  gawell  saethau  â 
hwynt :  ni's  gwaradwyddir  hwy 


Lord  shall  lead  them  forth  with 
the  evil-doers;  but  peace  shall 
be  upon  Israel. 


îîbenmg  leaner. 

Psal.  cxxvi.    In  convertendo. 

WHEN  the  Lord  turned 
again  the  captivity  of 
Sion  :  then  were  we  like  unto 
them  that  dream. 

2  Then  was  our  mouth  filled 
with  laughter  :  and  our  tongue 
with  joy. 

3  Then  said  they  among  the 
heathen  :  The  Lord  hath  done 
great  things  for  them. 

4  Yea,  the  Lord  hath  done 
great  things  for  us  already  : 
whereof  we  rejoice. 

5  Turn  our  captivity,  O  Lord  : 
as  the  rivers  in  the  south. 

6  They  that  sow  in  tears  : 
shall  reap  in  joy. 

7  He  that  now  goeth  on  his 
way  weeping,  and  beareth  forth 
good  seed  :  shall  doubtless  come 
again  with  joy,  and  bring  his 
sheaves  with  him. 

Psal.  cxxvii.    Nisi  Dombins. 

EXCEPT  the  Lord  build  the 
house  :  their  labour  is  but 
lost  that  build  it. 

2  Except  the  Lord  keep  the 
city  :  the  watchman  waketh  but 
in  vain. 

3  It  is  but  lost  labour  that  ye 
haste  to  rise  up  early,  and  so  late 
take  rest,  and  eat  the  bread  of 
carefulness  :  for  so  he  giveth  his 
beloved  sleep. 

4  Lo,  children  and  the  fruit  of 
the  womb  :  are  an  heritage  and 
gift  that  cometh  of  the  Lord. 

5  Like  as  the  arrows  in  the 
hand  of  the  giant  :  even  so  are 
the  young  children. 

6  Happy  is  the  man  that  hath 
his  quiver  full  of  them  :  they 
shall  not  be  ashamed  when  thev 

LI 


F27  ÍMjdd. 


PSALMAU. 


Day  27. 


pan  ymddiddanant  à'r  gelynion 
yn  y  porth. 

Psal.  cxxviii.    Bcali  omnes. 

GWYN  ei  fyd  pob  un  sydd 
yn  ofni'r  Arglwydd;  yr 
hwn  sydd  yn  rhodio  yn  ei 
ffyrdd  ef. 

2  Canys  mwynhâi  lafur  dy 
ddwylaw:  gwỳn  dy  fyd,  a  da 
fydd  it'. 

3  Dy  wraig  fydd  fel  gwin- 
wỳdden  fFrwythlawn  ar  hŷd 
ystlysau  dy  dý:  dy  blant  fel 
planhigion  olew-wŷdd  o  ara- 
gylch  dy  ford. 

4  Wele,  fel  hyn  yn  dd'íau  y 
bendithir  y  gwr  a  ofno'r  Ar- 
glwydd. 

5  Yr  Arglwydd  a'th  fendithia 
allan  o  Sion;  a  thi  a  gai  weled 
daioni  Jerusalem  holl  ddyddiau 
dy  einioes  ; 

6  A  thi  a  gai  weled  plant 
dy  blant,  a  thangnefedd  ar  Is- 
rael. 

Psal.  cxxix.    Scepe  expugnaverunt. 

LLAWER  gwaith  y'm  cys- 
tuddiasant  o'm  hieuengctid, 
y  dichon  Israel  ddywedyd  yn 
awr: 

2  Llawer  gwaith  y'm  cys- 
tuddiasant  o'm  hieuengctid :  etto 
ni'm  gorfuant. 

3  Yr  arddwyr  a  arddasant  ar 
fy  nghefn:  estynasant  eu  cwys- 
au  yn  hirion. 

4  Yr  Arglwydd  sy  gyfiawn  : 
efe  a  dorrodd  raíFau  y  rhai  an- 
nuwiol. 

5  Gwaradwydder  hwy  oil,  a 
gyrrer  yn  eu  hoi,  y  rhai  a  gasànt 
Sion. 

6  Byddant  fel  glaswellt  pen 
tai,  yr  hwn  a  wywa  cyn  y  tynner 
ef  ymaith : 

7  A'r  hwn  ni  leinw  y  plad- 
urwr  ei  law;  na'r  hwn  fyddo 
yn  rhwymo  yr  ysgubau,  ei 
fynwes. 


speak  with  their  enemies  in  the 
gate. 

Psal.  cxxviii.    Beafi  onwe.s. 

BLESSED  are  all  they  that 
fear  the  Lord  :  and  walk 
in  his  ways. 

2  For  thou  shalt  eat  the  la- 
bours of  thine  hands  :  O  well  is 
thee,  and  happy  shalt  thou  be. 

3  Thy  wife  shall  be  as  the 
fruitful  vine  :  upon  the  walls  of 
thine  house. 

4  Thy  children  like  the  olive- 
branches  :  round  about  thy  ta- 
ble. 

5  Lo,  thus  shall  the  man  be 
blessed  :  that  feareth  the  Lord. 

6  The  Lord  from  out  of  Sion 
shall  so  bless  thee  :  that  thou 
shalt  see  Jerusalem  in  prosperity 
all  thy  life  long. 

7  i  ea,  that  thou  shalt  see  thy 
children's  children  :  and  peace 
upon  Israel. 

Psal.  cxxix.    Scepe  expngnavernnt. 

MANY  a  time  have  they 
fought  against  me  from 
my  youth  up  :  may  Israel  now 
say. 

2  Yea,  many  a  time  have  they 
vexed  me  from  my  youth  up  : 
but  they  have  not  prevailed  a- 
gainst  me. 

3  The  plowers  plowed  upon 
my  back  :  and  made  long  fur- 
rows. 

4  But  the  righteous  Lord  : 
hath  hewn  the  snares  of  the  un- 
godly in  pieces. 

5  Let  them  be  confounded 
and  turned  backward  :  as  many 
as  have  evil  will  at  Sion. 

6  Let  them  be  even  as  the 
grass  growing  upon  the  house- 
tops :  which  withereth  afore  it 
be  plucked  up ; 

7  Whereof  the  mower  filleth 
not  his  hand  :  neither  he  that 
bindeth  up  the  sheaves  his  bo- 
som. 


Yr  28  Dydd. 

8  Ac  ni  ddỳwed  y  rhai  a  ant 
heibio,  Bendith  yr  Arglwydd 
arnoch  ;  bendithiwn  chwi  yn 
Enw'r  Arglwydd. 

Psal.  cxxx.    De  profundis. 

O'R  dyfnder  y  llefais  arnat,  O 
Arglwydd. 

2  Arglwydd,  cly  w  fy  llefain ; 
ystyried  dy  glustiau  wrth  lef  fy 
ngweddiau. 

3  Os  creffi  ar  anwireddau, 
Arglwydd :  O  Arglwydd,  pwy 
a  saif? 

4  Ond  y  mae  gyd  â  thi  fadd- 
euant,  fel  y'th  ofner. 

5  Disgwyliaf  am  yr  Arglwydd, 
disgwyl  fy  enaid,  ac  yn  ei  air  ef 
y  gobeithiaf. 

6  Fy  enaid  sydd  yn  disgwyl 
am  yr  Arglwydd,  yn  fwy  nag 
y  mae  y  gwylwýr  am  y  bore ; 
yn  fwy  nag  y  mae  y  gwylwŷr 
am  y  bore. 

7  Disgwylied  Israel  am  yr 
Arglwydd :  o  herwydd  y  mae 
trugaredd  gyd  a  r  Arglwydd,  ac 
ami  ymwared  gyd  ág  ef. 

8  Ac  efe  a  wared  Israel  oddi 
wrth  ei  holl  anwireddau. 

Psal.  cxxxi.    Domine,  non  est. 

O  Arglwydd,  nid  ymfalchiodd 
fy  nghalon,  ac  nid  ym- 
ddyrchafodd  fy  Uygaid  :  ni 
rodiais  chwaith  mewn  pethau 
rhỳ  fawr,  a  rhý  uchel  i  mi. 

2  Eithr  gosodais  a  gostegais 
fy  enaid,  fel  un  wedi  ei  ddi- 
ddyfnu  oddi  wrth  ei  fam :  fy 
enaid  sydd  ynof  fel  un  wedi  ei 
ddiddyfhu. 

3  Disgwylied  Israel  wrth  yr 
Arglwydd,  o'r  pryd  hwn  hyd 
yn  dragywydd. 


PSALMAU.  Day  2*. 

8  So  that  they  who  go  by  say 
not  so  much  as,  The  Lord  pros- 
per  you   :   we   wish   you    good 
luck  in  the  Name  of  the  Lord. 
Psal.  cxxx.    De profuntlis. 

OUT    of  the    deep    have    I 
called  unto  thee,  O  Lord  : 
Lord,  hear  my  voice. 

2  O  let  thine  ears  consider 
well  :  the  voice  of  my  complaint. 

3  If  thou,  Lord,  wilt  be  ex- 
treme to  mark  what  is  done  a- 
miss  :  O  Lord,  who  may  abide 
it? 

4  For  there  is  mercy  with 
thee  :  therefore  shalt  thou  be 
feared. 

5  I  look  for  the  Lord ;  my 
soul  doth  wait  for  him  :  in  his 
word  is  my  trust. 

6  My  soul  fleeth  unto  the 
Lord  :  before  the  morning 
watch,  I  say,  before  the  morn- 
ing watch. 

7  O  Israel,  trust  in  the  Lord, 
for  with  the  Lord  there  is  mer- 
cy :  and  with  him  is  plenteous 
redemption. 

8  And  he  shall  redeem  Israel  : 
from  all  his  sins. 

Psal.  cxxxi.    Domine,  non  est. 

LORD,  I  am  not  high-mind- 
ed :  I  have  no  proud  looks. 

2  I  do  not  exercise  myself  in 
great  matters  :  which  are  too 
high  for  me. 

3  But  I  refrain  my  soul,  and 
keep  it  low,  like  as  a  child  that 
is  weaned  from  his  mother  : 
yea,  my  soul  is  even  as  a  wean- 
ed child. 

4  O  Israel,  trust  in  the  Lord  : 
from  this  time  forth  for  ever- 
more. 


53orcol  ÜÜScîTDt. 
Psal.  cxxxii.    Memento,  Domine. 

O  Arglwydd,  cofia  Ddafydd, 
a'i  holl  flinder. 
2  Y  modd  y  tyngodd  efe  wrth 


.fílornínçj  ^raocr. 
Psal.  cxxxii.    Memento,  Domine. 

LORD,    remember   David   : 
and  all  his  trouble; 
2   How   he    sware   unto   the 
L12 


Yr  28  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  29. 


yr  Arglwydd,  ac  yr  addunodd  i 
rymmus  Dduw  Jacob. 

3  Ni  ddeuaf  i  fewn  pabell  fy 
nhŷ,  ni  ddringaf  ar  erchwyn  fy 

ngwely  ; 

4  Ni  roddaf  gwsg  i'm  llygaid, 
na  hùn  i'm  hamrantau, 

5  Hyd  oni  ehaffwyf  le  i'r  Ar- 
ghvydd, preswylfod  i  rymmus 
Dduw  Jacob. 

6  Wele,  clywsom  am  dani  yn 
Ephratah  :  cawsom  hi  ym  meus- 
ydd  y  coed. 

7  A.wn  i'w  bebyll  ef;  ym- 
grymmwn  o  flaen  ei  faingc  draed 
ef. 

8  Cyfod,  Arglwydd,  i'th  or- 
phwysfa ;  ti,  ac  arch  dy  gad- 
ernid. 

9  Gwisged  dy  ofFeiriaid  gyf- 
iawnder  ;  a  gorfoledded  dy 
saint. 

10  Er  mwyn  Dafydd  dy  was, 
na  thro  ymaith  wyneb  dy  En- 
neiniog. 

11  Tyngodd  yr  Arglwydd 
mewn  gwirionedd  i  Ddafydd;  ni 
thry  el'e  oddi  wrth  hynny;  O 
flrwyth  dy  gorph  y  gosodaf  ar 
dy  orseddfaingc. 

12  Os  ceidw  dy  feibion  fy 
nghyfainmod  a'm  tystiolaeth,  y 
rhai  a  ddysgwyf  iddynt ;  eu 
meibion  hwythau  yn  dragywydd 
a  eisteddant  ar  dy  orseddfaingc. 

13  Canys  dewisodd  yr  Ar- 
glwydd Si'on  ;  ac  a'i  chwen- 
nychodd  yn  drigfa  iddo  ei  hun. 

14  Dyma  fy  ngorphwysfa  yn 
dragywydd :  yma  y  trigaf ;  canys 
chwennychais  hi. 

15  Gan  fendithio  y  bendithiaf 
ei  lluniaeth :  diwallaf  ei  thlodion 
â  bara. 

16  Ei  hoffeiriaid  hefyd  a  wisg- 
af  âg  iachawdwriaeth :  a'i  saint 
dan  ganu  a  ganant. 

1 7  Yna  y  paraf  i  gorn  Dafydd 


Lord  :   and  vowed  a  vow  unto 
the  Almighty  God  of  Jacob  ; 

3  I  will  not  come  within  the 
tabernacle  of  mine  house  :  nor 
climb  up  into  my  bed ; 

4  I  will  not  suffer  mine  eyes 
to  sleep,  nor  mine  eye -lids  to 
slumber  :  neither  the  temples  of 
my  head  to  take  any  rest ; 

5  Until  1  find  out  a  place  for 
the  temple  of  the  Lord  :  an  ha- 
bitation for  the  mighty  God  of 
Jacob. 

6  Lo,  we  heard  of  the  same 
at  Ephrata  :  and  found  it  in  the 
wood. 

7  We  will  go  into  his  tabet- 
nacle  :  and  fall  low  on  our 
knees  before  his  footstool. 

8  Arise,  O  Lord,  into  thy 
resting-place  :  thou,  and  the  ark 
of  thy  strength. 

9  Let  thy  priests  be  clothed 
with  righteousness  :  and  let  thy 
saints  sing  with  joyfulness. 

10  For  thy  servant  David's 
sake  :  turn  not  away  the  pre- 
sence of  thine  Anointed. 

11  The  Lord  hath  made  a 
faithful  oath  unto  David  :  and 
he  shall  not  shrink  from  it  ; 

12  Of  the  fruit  of  thy  body : 
shall  I  set  upon  thy  seat. 

13  If  thy  children  will  keep 
my  covenant,  and  my  testimo- 
nies that  I  shall  learn  them  : 
their  children  also  shall  sit  upon 
thy  seat  for  evermore. 

14  For  the  Lord  hath  chosen 
Sion  to  be  an  habitation  for  him- 
self :  he  hath  longed  for  her. 

15  This  shall  be  my  rest  for 
ever  :  here  will  I  dwell,  for  I 
have  a  delight  therein. 

16  I  will  bless  her  victuals 
with  increase  :  and  will  satisfy 
her  poor  with  bread. 

1 7  I  will  deck  her  priests  with 
health  :  and  her  saints  shall  re- 
joice and  sing. 

18  There  shall   I  make  the 


Yr  28  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  28. 


flaguro :  darperais  lamp  i'm  Hen- 
neiniog. 

18  Ei  elym'on  ef  a  wisgaf  â 
chywilydd:  arno  yntau  y  blod- 
eua  ei  goron. 

Psal.  cxxxiii.    Ecce,  qitam  bonum  ! 

WELE,  mor  ddaionus  ac  mor 
hyfryd  yw  trigo  o  frottyr 
ynghŷd ! 

2  Y  mae  fel  yr  ennaint  gwerth- 
fawr  ar  y  pen,  yn  disgyn  ar 
hŷd  y  farf,  sef  barf  Aaron ;  yr 
hwn  oedd  yn  disgyn  ar  hŷd 
ymyl  ei  wisgoedd  ef : 

3  Fel  gwìith  Hermon,  ac  fel  y 
gwlith  yn  disgyn  ar  fynyddoedd 
Sion :  canys  yno  y  gorchymyn- 
odd  yr  Arglwydd  y  fendith,  sef 
bywyd  yn  dragywydd. 

Psal.  cxxxiv.   Ecce  nunc. 

\\TELE,  holl  weision  yr  Ar- 

VV     glwydd,   bendithiwch   yr 

Arglwydd,    y    rhai    ydych    yn 

sefyll    yn    nhŷ'r    Arglwydd    y 


2  Dyrchefwch  eich  dwylaw 
yn  y  cyssegr,  a  bendithiwch  yr 
Arglwydd. 

3  Yr  Arglwydd  yr  hwn  a 
wnaeth  nefoedd  a  daear,  a'th 
fendithio  di  allan  o  Si'on. 

Psal.  cxxxv.    Laudate  Nomen. 

MOLWCH  yr  Arglwydd. 
Molwch  Enw'r  Arglwydd ; 
gweision  yr  Arglwydd,  molwch 
ef. 

2  Y  rhai  ydych  yn  sefyll  yn 
nhy'r  Arglwydd,  ynghyntedd- 
oedd  tŷ  ein  Duw  ni. 

3  Molwch  yr  Arglwydd ;  canys 
da  yw'r  Arglwydd:  cenwch  i'w 
Enw ;  canys  hyfryd  y w. 

4  Oblegid  yr  Arglwydd  a 
ddetholodd  Jacob  iddo  ei  hun, 
ac  Israel  yn  bri'odoriaeth  iddo. 

5  Canys  mi  a  wn  mai  mawr 


horn  of  David  to  flourish  :  I 
have  ordained  a  lantern  for  mine 
Anointed. 

19  As  for  his  enemies,  I  shall 
clothe   them  with   shame  :  but 
upon    himself   shall   his   crown 
flourish. 
Psal.  cxxxiii.    Ecce,  quam  bonum  ! 

BEHOLD,  how  good  and  joy- 
ful a  thing  it  is  :  brethren, 
to  dwell  together  in  unity ! 

2  It  is  like  the  precious  oint- 
ment upon  the  head,  that  ran 
down  unto  the  beard  :  even  unto 
Aaron's  beard,  and  went  down 
to  the  skirts  of  his  clothing. 

3  Like  as  the  dew  of  Her- 
mon  :  which  fell  upon  the  hill 
of  Sion. 

4  For  there  the  Lord  promised 
his  blessing  :  and  life  for  ever- 
more. 

Psai.  cxxxiv.    Ecce  nunc. 

BEHOLD  now,   praise  the 
Lord  :  all  ye  servants  of 
the  Lord; 

2  Ye  that  by  night  stand  in 
the  house  of  the  Lord  :  even  in 
the  courts  of  the  house  of  our 
God. 

3  Lift  up  your  hands  in  the 
sanctuary  :  and  praise  the  Lord. 

4  The  Lord  that  made  heaven 
and  earth  :  give  thee  blessing 
out  of  Sion. 

PsaL  cxxxv.    Laudate  Nomen. 

O  Praise  the  Lord,  laud  ye 
the  Name  of  the  Lord  : 
praise  it,  O  ye  servants  of  the 
Lord ; 

2  Ye  that  stand  in  the  house 
of  the  Lord  :  in  the  courts  of  the 
house  of  our  God. 

3  O  praise  the  Lord,  for  the 
Lord  is  gracious  :  O  sing  praises 
unto  his  Name,  for  it  is  lovely. 

4  For  why?  the  Lord  hath 
chosen  Jacob  unto  himself  :  and 
Israel  for  his  own  possession. 

5  For  I  know  that  the  Lord 


Yr  28  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  28. 


y w'r  Arglwydd ;  a  bod  ein  Har- 
glwydd  ni  goruwch  yr  holl 
(iduwiau. 

6  Yr  Arglwydd  a  wnaeth  yr 
hyn  oil  a  f'ynnai  yn  y  nefoedd, 
ac  yn  y  ddaear,  yn  y  môr,  ac 
yn  yr  holl  ddyfnderau. 

7  Y  mae  yn  codi  tarth  o 
eithafoedd  y  ddaear;  mellt  a 
wnaeth  efe  ynghỳd  â'r  gwlaw ; 
gan  ddwyn  y  gwỳnt  allan  o'i 
drysorau. 

8  Yr  hwn  a  darawodd  gyntaf- 
anedig  yr  Aipht,  yn  ddyn  ac  yn 
anifail. 

9  Danfonodd  arwyddion  a 
rhyfeddodau  i'th  ganol  di,  yr 
Aipht ;  ar  Pharaoh,  ac  ar  ei 
holl  weision. 

10  Yr  hwn  a  darawodd  gen- 
hedloedd  lawer,  ac  a  laddodd 
frenhinoedd  cryfion  ; 

11  Sehon  brenhin  yr  Amor- 
iaid,  ac  Og  brenhin  Basan,  a 
holl  frenhiniaethau  Canaan : 

12  Ac  a  roddodd  eu  tir  hwynt 
yn  etifeddiaeth,  yn  etifeddiaeth 
i  Israel  ei  bobl. 

13  Dy  Enw,  O  Arglwydd,  a 
bery  yn  dragy wydd ;  dy  goffad- 
wriaeth,  O  Arglwydd,  o  gen- 
hedlaetb  i  genhedlaeth. 

14  Canys  yr  Arglwydd  a  farna 
ei  bobl,  a  bydd  edifar  gantho  o 
ran  ei  weision. 

15  Delwau'r  cenhedloedd  yd- 
ynt  arian  ac  aur,  gwaith  dwy- 
law  dyn. 

16  Genau  sydd  iddynt,  ond 
ni  lefarant ;  Hygaid  sy  ganddynt, 
ond  ni  welant. 

17  Y  mae  clustiau  iddynt,  ond 
ni  chlywant:  nid  oes  chwaith 
anadl  yn  eu  genau. 

18  Fel  hwynt  y  mae  y  rhai  a'u 
gwnant,  a  phob  un  a  ymddiriedo 
ynddynt. 

19  Tŷ  Israel,  bendithiwch  yr 
Arglwydd  :  bendithiwch  yr  Ar- 
glwydd, tŷ  Aaron. 

20  Tỳ   Lefi,  bendithiwch  yr 


is  great  :  and  that  our  Lord  is 
above  all  gods. 

6  AYhatsoever  the  Lord  pleas- 
ed, that  did  he  in  heaven,  and 
in  earth  :  and  in  the  sea,  and  in 
all  deep  places. 

7  He  bringeth  forth  the  clouds 
from  the  ends  of  the  world  :  and 
sendeth  forth  lightnings  with 
the  rain,  bringing  the  winds  out 
of  his  treasures. 

8  He  smote  the  first-born  of 
Egypt :  both  of  man  and  beast. 

9  He  hath  sent  tokens  and 
wonders  into  the  midst  of  thee, 
O  thou  land  of  Egypt  :  upon 
Pharaoh,  and  all  his  servants. 

10  He  smote  divers  nations  : 
and  slew  mighty  kings  ; 

1 1  Sehon  king  of  the  Amorites, 
and  Og  the  king  of  Basan  :  and 
all  the  kingdoms  of  Canaan ; 

12  And  gave  their  land  to  be 
an  heritage  :  even  an  heritage 
unto  Israel  his  people. 

13  Thy  Name,  O  Lord,  en- 
dureth  for  ever  :  so  doth  thy 
memorial,  O  Lord,  from  one  ge- 
neration to  another. 

14  For  the  Lord  will  avenge 
his  people  :  and  be  gracious 
unto  his  servants. 

15  As  for  the  images  of  the 
heathen,  they  are  but  silver  and 
gold  :  the  work  of  men's  hands. 

16  They  have  mouths,  and 
speak  not  :  eyes  have  they,  but 
they  see  not. 

17  They  have  ears,  and  yet 
they  hear  not  :  neither  is  there 
any  breath  in  their  mouths. 

18  They  that  make  them  are 
like  unto  them  :  and  so  are  all 
they  that  put  their  trust  in  them. 

19  Praise  the  Lord,  ye  house 
of  Israel  :  praise  the  Lord,  ye 
house  of  Aaron. 

20  Praise  the  Lord,  ye  house 


Yr  28  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  23. 


Arglwydd :  y  rhai  a  ofnwch  yr 
Arglwydd,  bendithiwch  yr  Ar- 
glwydd. 

21  Bendithier  yr  Arglwydd  o 
Si'on,  yr  hwn  sydd  yn  trigo 
yn  Jerusalem.  Molwch  yr  Ar- 
glwydd. 


îprgîjirijaûmol  Kfalfti. 

Psal.  cxxxvi.    ConfiieminL 

CLODFORWCH  yr  Ar- 
glwydd ;  canys  da  y w :  o 
herwydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd. 

2  Clodforwch  Dduw  y  duw- 
lau:  oblegid  ei  drugaredd  sydd 
yn  dragywydd. 

3  Clodforwch  Arglwydd  yr 
arglwyddi:  o  herwydd  ei  dru- 
garedd sydd  yn  dragywydd. 

4  Yr  hwn  yn  unig  sydd  yn 
gwneuthur  rhyfeddodau:  canys 
ei  drugaredd  sydd  yn  dragy- 
wydd. 

5  Yr  hwn  a  wnaeth  y  nefoedd 
mewn  doethineb:  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragywydd. 

6  Yr  hwn  a  estynodd  y  ddae- 
ar  oddi  ar  y  dyfroedd  :  oblegid  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragywydd. 

7  Yr  hwn  a  wnaeth  oleuadau 
mawrion :  canys  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragywydd  ; 

8  Yr  haul,  i  lywodraethu'r 
dydd:  canys  ei  drugaredd  sydd 
yn  dragywydd  ; 

9  Y  lleuad  a'r  ser,  i  lywodr- 
aethu'r nos:  canys  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragywydd. 

10  Yr  hwn  a  darawodd  yr 
Aipht  yn  eu  cyntaf-anedig :  o 
herwydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd ; 

1Ì  Ac  a  ddug  Israel  o'u  mysg 
hwynt :  o  herwydd  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragywydd  ; 

12  A  Haw  gref,  ac  â  braich 
estynedig:  o  herwydd  ei  dru- 
garedd sydd  yn  dragywydd. 

13  Yr  hwn  a  rannodd  y  môr 
coch  yn  ddwy  ran:  o  herwydd 


of  Levi  :  ye  that  fear  the  Lord, 
praise  the  Lord. 

21  Praised  be  the  Lord  out  of 
Sion  :  who  dwelleth  at  Jeru- 
salem. 


ìîbcning  draper. 

Psal.  cxxxvi.    Confite?nim. 

OGive  thanks  unto  the  Lord, 
for  he  is  gracious  :  and  his 
mercy  endureth  for  ever. 

2  O  give  thanks  unto  the  God 
of  all  gods  :  for  his  mercy  en- 
dureth for  ever. 

3  O  thank  the  Lord  of  all 
lords  :  for  his  mercy  endureth 
for  ever. 

4  Who  only  doeth  great  won- 
ders :  for  his  mercy  endureth 
for  ever. 

5  Who  by  his  excellent  wis- 
dom made  the  heavens  :  for  his 
mercy  endureth  for  ever. 

6  Who  laid  out  the  earth  a- 
bove  the  waters  :  for  his  mercy 
endureth  for  ever. 

7  Who  hath  made  great 
lights  :  for  his  mercy  endureth 
for  ever  ; 

8  The  sun  to  rule  the  day  : 
for  his  mercy  endureth  for 
ever; 

9  The  moon  and  the  stars 
to  govern  the  night  :  for  his 
mercy  endureth  for  ever. 

10  Who  smote  Egypt  with 
their  first-born  :  for  liis  mercy 
endureth  for  ever ; 

11  And  brought  out  Israel 
from  among  them  :  for  his  mer- 
cy endureth  for  ever ; 

12  With  a  mighty  hand,  and 
stretched  out  arm  :  for  his  mer- 
cy endureth  for  ever. 

13  Who  divided  the  Red  sea 


Yr  28  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  28. 


ei    drugaredd    sydd    yn    dragy- 
wydd  ; 

14  Ac  a  wnaeth  i  Israel  fyned 
trwy  ei  ganol :  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragywydd. 

15  Ac  a  ysgytiodd  Pharaoh  a'i 
lu  yn  y  môr  coch :  o  herwydd 
ei  drugaredd  sydd  yn  dragy- 
wydd. 

16  Ac  a  dywysodd  ei  bobl 
trwy'r  anialwch:  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragywydd. 

17  Yr  hwn  a  darawodd  fren- 
hinoedd  mawrion  :  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragywydd  ; 

18  Ac  a  laddodd  frenhinoedd 
ardderchog :  o  herwydd  ei  dru- 
garedd sydd  yn  dragywydd ; 

19  Sen  on  brenhin  yr  Amor- 
iaid:  o  herwydd  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragywydd  ; 

20  Ac  Og  brenhin  Basan :  o 
herwydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd ; 

21  Ac  a  roddodd  eu  tir  hwynt 
yn  etifeddiaeth :  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragywydd ; 

22  Yn  etifeddiaeth  i  Israel  ei 
was:  o  herwydd  ei  drugaredd 
sydd  yn  dragywydd. 

23  Yr  hwn  yn  ein  hisel  radd 
a'n  cofiodd  ni :  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragywydd; 

24  Ac  a'n  hachubodd  ni  oddi 
wrth  ein  gelynion  :  o  herwydd  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragywydd. 

25  Yr  hwn  sydd  yn  rhoddi 
ymborth  i  bob  cnawd :  canys  ei 
drugaredd  sydd  yn  dragywydd. 

26  Clodforwch  Dduw'r  nef- 
oedd :  canys  ei  drugaredd  sydd 
yn  dragywydd. 


Psal.  cxxxvii.    Super flumina. 

WRTH  afonydd  Babilon, 
yno  yr  eisteddasom,  ac 
wylasom,  pan  feddyliasom  am 
S'ion. 

2   Ar  yr  helyg  o'u   mewn  y 
crogasom  ein  telynau. 


in  two  parts  :  for  his  mercy  en- 
dureth  for  ever ; 

14  And  made  Israel  to  go 
through  the  midst  of  it  :  for  his 
mercy  endureth  for  ever. 

15  But  as  for  Pharaoh  and 
his  host,  he  overthrew  them  in 
the  Red  sea  :  for  his  mercy  en- 
dureth for  ever. 

16  Who  led  his  people  through 
the  wilderness  :  for  his  mercy 
endureth  for  ever. 

17  Who  smote  great  kings  : 
for  his  mercy  endureth  for 
ever  ; 

18  Yea,  and  slew  mighty 
kings  :  for  his  mercy  endureth 
for  ever ; 

19  Sehon  king  of  the  Amor- 
ites  :  for  his  mercy  endureth 
for  ever  ; 

20  And  Og  the  king  of  Ba- 
san :  for  his  mercy  endureth  for 
ever  ; 

21  And  gave  away  their  land 
for  an  heritage  :  for  his  mercy 
endureth  for  ever ; 

22  Even  for  an  heritage  unto 
Israel  his  servant :  for  his  mercy 
endureth  for  ever. 

23  Who  remembered  us  when 
we  were  in  trouble  :  for  his 
mercy  endureth  for  ever  ; 

24  And  hath  delivered  us 
from  cur  enemies  :  for  his  mercy 
endureth  for  ever. 

25  Who  giveth  food  to  all  flesh : 
for  his  mercy  endureth  for  ever. 

26  O  give  thanks  unto  the 
God  of  heaven  :  for  his  mercy 
endureth  for  ever. 

27  O  give  thanks  unto  the 
Lord  of  lords  :  for  his  mercy 
endureth  for  ever. 

Psal.  cxxxvii.    Super  flumina. 

BY  the  waters  of  Babylon  we 
sat  down  and  wept  :  when 
we  remembered  thee,  O  Sion. 

2  As  for  our  harps,  we  hanged 
them  up  :  upon  the  trees  that 
are  therein. 


Yr  28  Dijdd. 


3  Canys  yno  y  gofynodd  y 
rhai  a'n  caethiwasent  i  ni  gân; 
a'r  rhai  a'n  hanrheithiasai,  la- 
wenydd,  gan  ddywedyd;  Cen- 
weh  i  ni  rai  o  ganiadau  Si'on. 

4  Pa  fodd  y  canwn  gerdd  yr 
Arghvydd  mewn  gwlad  ddi- 
eithr  ? 

5  Os  anghofiaf  di,  Jerusalem, 
anghofied  fy  neheulaw  ganu. 

6  Glyned  fy  nhafod  wrth  dafl- 
od  fy  ngenau,  oni  chofiaf  di ; 
oni  chodaf  Jerusalem  goruwch 
fy  llawenydd  pennaf. 

7  Cofia,  Arghvydd,  blant  Ed- 
om  yn  nydd  Jerusalem ;  y  rhai 
a  ddywedant,  Dinoethwch,  di- 
noethwch hi,  hyd  ei  sylfaen. 

8  O  ferch  Bahilon  a  an- 
rheithir:  gwỳn  ei  fyd  a  dalo  i 
ti  fel  y  gwnaethost  i  ninnau. 

9  Gwjm  ei  fyd  a  gymmero 
ac  a  darawo  dy  rai  bach  wrth 
y  meini. 

Psal.  cxxxviii.    Confltcbor  tibi. 

CLODFORAF   di   am    holl 
galon:    yngŵydd  y  duwiau 
y  canaf  it'. 

2  Ymgrymmaf  tu  â'th  deml 
sanctaidd,  a  chlodforaf  dy  Enw, 
am  dy  drugaredd  a'th  wirion- 
edd:  oblegid  ti  a  fawrheaist  dy 
air  uwchlaw  dy  Enw  oil. 

3  Y  dydd  y  llefais,  y'm  gwran- 
dewaist :  ac  a'm  cadarnheaist 
â  nerth  yn  fy  enaid. 

4  Holl  frenhinoedd  y  ddaear 
a'th  glodforant,  O  Arghvydd, 
pan  glywant  eiriau  dy  enau. 

5  Canant  hefyd  am  ffyrdd  yr 
Arghvydd  :  canys  mawr  yw  go- 
goniant  yr  Arghvydd. 

6  Er  bod  yr  Arghvydd  yn 
uchel,  etto  efe  a  edrych  ar  yr 
isel :  ond  y  balch  a  edwyn  efe 
o  hirbell. 


PSAL  MAIL  Day  2S. 

3  For  they  that  led  us  away 
captive  required  of  us  then  a 
song,  and  melody,  in  our  heavi- 
ness :  Sing  us  one  of  the  songs 
of  Sion. 

4  How  shall  we  sing  the  Lord's 
song  :  in  a  strange  land? 

5  If  I  forget  thee,  O  Jeru- 
salem :  let  my  right  hand  forget 
her  cunning. 

6  If  I  do  not  remember  thee, 
let  my  tongue  cleave  to  the  roof 
of  my  mouth  :  yea,  if  I  prefer 
not  Jerusalem  in  my  mirth. 

7  Remember  the  children  of 
Edom,  O  Lord,  in  the  day  of  Je- 
rusalem :  how  they  said,  Down 
with  it,  down  with  it,  even  to 
the  ground. 

8  O  daughter  of  Babylon, 
wasted  with  misery  :  yea,  happy 
shall  he  be  that  rewardeth  thee, 
as  thou  hast  served  us. 

9  Blessed  shall  he  be  that  tak- 
eth  thy  children  :  and  throweth 
them  against  the  stones. 

Psal.  cxxxviii.    Conftebor  tibi. 

I  Will  give  thanks  unto  thee, 
O  Lord,  with  my  whole 
heart :  even  before  the  gods  will 
I  sing  praise  unto  thee. 

2  I  will  worship  toward  thy 
holy  temple,  and  praise  thy 
Name,  because  of  thy  loving- 
kindness  and  truth  :  for  thou 
hast  magnified  thy  Name,  and 
thy  Word,  above  all  things. 

3  When  I  called  upon  thee, 
thou  heardest  me  :  and  enduedst 
my  soul  with  much  strength. 

4  All  the  kings  of  the  earth 
shall  praise  thee,  O  Lord  :  for 
they  have  heard  the  words  of 
thy  mouth. 

5  Yea,  they  shall  sing  in  the 
ways  of  the  Lord  :  that  great  is 
the  glory  of  the  Lord. 

6  For  though  the  Lord  be 
high,  yet  hath  he  respect  unto 
the  lowly  :  as  for  the  proud,  he 
beholdeth  them  afar  off. 


P29  Dydd. 


PSALMAÜ. 


Day  29. 


7  Pe  rhocliwn  ynghanol  cy- 
fyngder,  ti  a'm  bywhâit:  estynit 
dy  law  yn  erbyn  digofaint  fy 
ngelynion,  a'th  ddeheulaw  a'm 
hachubai. 

8  Yr  Arglwydd  a  gyflawna  â 
mi:  dy  drugaredd,  Arglwydd, 
sydd  yn  dragywydd :  nac  esgeul- 
usa  waith  dy  ddwylaw. 


33orcol  SìIcîjîjí. 

Psal.  cxxxix.    Domine,  probâsiì. 

ARGLWYDD,  chwiliaist,  ac 
adnabuost  fi. 

2  Ti  a  adwaenost  fy  eistedd- 
iad  a'm  cyfodiad:  dealli  fy 
meddwl  o  bell. 

3  Amgylchyni  fy  llwybr  a'm 
gorweddfa ;  a  hyspys  wyt  yn 
fy  boll  ffyrdd. 

4  Canys  nid  oes  air  ar  fy 
nbafod,  ond  wele,  Arglwydd,  ti 
a'i  gwyddost  oil. 

5  Amgylchynaist  fi  yn  ol  ac 
ym  mlaen,  a  gosodaist  dy  law 
arnaf. 

6  Dyma  wybodaetb  rŷ  ryfedd 
i  mi:  uchel  yw,  ni  fedraf  oddi 
wrthi. 

7  I  ba  le  yr  af  oddi  wrtb  dy 
Yspryd  ?  ac  i  ba  le  y  ffoaf  o'th 
ŵydd  ? 

8  Os  dringaf  i'r  nefoedd,  yno 
yr  wyt  ti :  os  cyweiriaf  fy  ngwely 
yn  uffem,  wele  di  yno. 

9  Pe  cymmervvn  adenydd  y 
wawr,  a  phe  trigwn  yn  eithaf- 
oedd  y  môr  : 

10  Yno  hefyd  y'm  tywysai 
dy  law,  ac  y'm  daliai  dy  dde- 
heulaw. 

11  Pe  dywedwn,  D'fau  y  ty- 
wyllwch  a'm  cuddiai ;  yna  y 
byddai  y  nos  yn  oleuni  o'm 
hamgylch. 

12  Ni  thvwylla  y  tywyllwch 
rhagot  ti ;  ond  y  nos  a  oleua  fel 
dydd  :  un  ffunud  y w  tywyllwch 
a  goleuni  i  ti. 


7  Though  I  walk  in  the  midst 
of  trouble,  yet  shalt  thou  re- 
fresh me  :  thou  shalt  stretch 
forth  thy  hand  upon  the  furious- 
ness  of  mine  enemies,  and  thy 
right  hand  shall  save  me. 

8  The  Lord  shall  make  good 
his  loving-kindness  toward  me  : 
yea,  thy  mercy,  O  Lord,  endur- 
eth  for  ever ;  despise  not  then 
the  works  of  thine  own  hands. 


Jílomtng  ìPraptr. 

Psal.  cxxxix.    Domine,  probasti. 

OLord,  thou  hast  searched  me 
out,  and  known  me  :  thou 
knowest  my  down-sitting,  and 
mine  up-rising ;  thou  understand- 
est  my  thoughts  long  before. 

2  Thou  art  about  my  path, 
and  about  my  bed  :  and  spiest 
out  all  my  ways. 

3  For  lo,  there  is  not  a  word 
in  my  tongue  :  but  thou,  O  Lord, 
knowest  it  altogether. 

4  Thou  hast  fashioned  me  be- 
hind and  before  :  and  laid  thine 
hand  upon  me. 

5  Such  knowledge  is  too  won- 
derful and  excellent  for  me  :  I 
cannot  attain  unto  it. 

6  Whither  shall  I  go  then  from 
thy  Spirit  :  or  whither  shall  I 
go  then  from  thy  presence  ? 

7  If  I  climb  up  into  heaven, 
thou  art  there  :  if  I  go  down  to 
hell,  thou  art  there  also. 

8  If  I  take  the  wings  of  the 
morning  :  and  remain  in  the  ut- 
termost parts  of  the  sea; 

9  Even  there  also  shall  thy 
hand  lead  me  :  and  thy  right 
hand  shall  hold  me. 

10  If  I  say,  Peradventure  the 
darkness  shall  cover  me  :  then 
shall  my  night  be  turned  to 
day. 

11  Yea,  the  darkness  is  no  dark- 
ness with  thee,  but  the  night  is 
as  clear  as  the  day  :  the  darkness 
and  light  to  thee  are  both  alike. 


Y  29  Dydd. 

13  Canys  ti  a  feddiennaist  fy 
arennau:  toaist  fi  ynghróth  fy 
mam. 

14  Clodforaf  di;  canys  ofnad- 
wy  a  rhyfedd  y'm  gwnaed : 
rhyfedd  y  w  dy  weithredoedd  ; 
a'm  henaid  a  ŵyr  hynny  yn 
dda. 

15  Xi  chuddiwyd  fy  sylwedd 
oddi  wrthyt,  pan  y'm  gwnaeth- 
pwyd  yn  ddirgel,  ac  y'm  cyw- 
reiniwyd  yn  iselder  y  ddaear. 

16  Dy  lygaid  a  welsant  fy 
anehvig  ddefnydd;  ac  yn  dy 
lyfr  di  yr  ysgrifenwyd  hwynt 
oil,  y  dydd  y  lluniwyd  hwynt, 
pan  nad  oedd  yr  un  o  hon- 
ynt. 

17  Am  hynny  mor  werthfawr 
yw  dy  feddyliau  gennyf,  O 
Dduw!  mor  fawr  yw  eu  swm 
hwynt ! 

18  Pe  cyfrifwn  hwynt,  aml- 
ach  ydynt  na  'r  tywod  :  pan 
ddeffrowyf,  gyd  â  thi'r  ydwyf 
yn  wastail. 

19  Yn  ddi'au,  O  Dduw,  ti  a 
leddi'r  annuwiol:  am  hynny,  y 
gwýr  gwaedlyd,  ciliwch  oddi 
wrthyf: 

20  Y  rhai  a  ddywedant  ysgel- 
erder  yn  dy  erbyn;  dy  elynion 
a  gymmerant  dy  Enw  yn  ofer. 

21  Onid  cas  gennyf,  O  Ar- 
glwvdd,  dy  gaseion  di?  onid 
ffiaidd  gennyf  y  rhai  a  gyfod- 
ant  i'th  erbyn  ? 

22  A  chas  cyflawn  y  caseais 
hwynt:  cyfrifais  hwynt  i  mi  yn 
elynion. 

23  Chwilia  fi,  O  Dduw,  a 
gwybydd  fy  nghalon :  prawf  fi, 
a  gwybydd  fy  meddyliau. 

24  A  gwel  a  oes  ffordd  an- 
nuwiol gennyf,  a  thywys  fi  yn 
y  ffordd  dragywyddol. 

Psal.  cxl.   Er'ipe  me,  Domine. 

GAYARED  fi,  O  Arglwydd, 
oddi   wrth   y   dyn    drwg: 
cadw  fi  rhag  y  gwr  traws. 


PSALMAU.  Day  29. 

12  For  my  reins  are  thine  : 
thou  hast  covered  me  in  my  mo- 
ther's womb. 

13  I  will  give  thanks  unto 
thee,  for  I  am  fearfully  and 
wonderfully  made  :  marvellous 
are  thy  works,  and  that  my  soul 
knoweth  right  well. 

14  My  bones  are  not  hid  from 
thee  :  though  I  be  made  secret- 
ly, and  fashioned  beneath  in  the 
earth. 

15  Thine  eyes  did  see  my 
substance,  yet  being  imperfect  : 
and  in  thy  book  were  all  my 
members  written  ; 

16  Which  day  by  day  were 
fashioned  :  when  as  yet  there 
was  none  of  them. 

17  How  dear  are  thy  coun- 
sels unto  me,  O  God  :  O  how 
great  is  the  sum  of  them  ! 

18  If  I  tell  them,  they  are 
more  in  number  than  the  sand  : 
when  I  wake  up  I  am  present 
with  thee. 

19  Wilt  thou  not  slay  the 
wicked,  O  God  :  depart  from 
me,  ye  blood-thirsty  men. 

20  For  they  speak  unright- 
eously against  thee  :  and  thine 
enemies  take  thy  Name  in  vain. 

21  Do  not  I  hate  them,  O 
Lord,  that  hate  thee  :  and  am 
not  I  grieved  with  those  that 
rise  up  against  thee  ? 

22  Yea,  I  hate  them  right 
sore  :  even  as  though  they  were 
mine  enemies. 

23  Try  me,  O  God,  and  seek 
the  ground  of  my  heart  :  prove 
me,  and  examine  my  thoughts. 

24  Look  well  if  there  be  any 
way  of  wickedness  in  me  :  and 
lead  me  in  the  way  everlasting. 

Psal.  cxl.    Eripe  me,  Domine. 

DELIVER  me,  O  Lord,  from 
the  evil  man  :  and  preserve 
me  from  the  wicked  man. 


F29  Dydd. 


TSALMAU. 


Day  29. 


2  Y  rhai  sydd  yn  bwriadu 
drygioni  yn  eu  calon :  ymgasgl- 
ant  beunydd  i  ryfel. 

3  Golymmasant  eu  tafodau 
fel  sarph :  gwenwyn  asp  sy  dan 
eu  gwefusau. 

4  Cadw  fi,  O  Arglwydd,  rhag 
dwylaw'r  annuwiol;  cadw  fi 
rhag  y  gwr  traws :  y  rhai  a 
fwriadasant  fachellu  fy  nhraed. 

5  Y  beilchion  a  guddiasant 
faglau  i  mi,  ac  a  estynasant 
rwyd  v;rth  dannau  ar  ymyl  y 
Uwybrau :  gosodasant  hoenyn- 
nau  ar  fy  medr. 

6  Dy wedais  wrth  yr  Arglwydd, 
Fy  Nuw  ydwyt  ti :  cly w,  O  Ar- 
glwydd, lef  fy  ngweddi'au. 

7  Arglwydd  Dduw,  nerth  fy 
iachawdwriaeth,  gorchuddiaist 
fy  mhen  yn  nydd  brwydr. 

8  Na  chaniattà,  Arglwydd, 
ddymuniad  yr  annuwiol :  na 
Iwydda  ei  ddrwg  feddwl;  rhag 
eu  balchio  hwynt. 

9  Y  pennaf  o'r  rhai  a'ra  ham- 
gylchyno,  blinder  eu  gwefusau 
a'u  gorchuddio. 

10  Syrthied  marwor  arnynt: 
a  bwrier  hwynt  yn  tân ;  ac 
mewn  ceu-fFosydd,  fel  na  chyf- 
odant. 

11  Na  sicrhâer  dyn  siaradus 
ar  y  ddaear :  drwg  a  hela  y  gwr 
traws  i'w  ddistryw. 

12  Gwn  y  dadleu'r  Arglwydd 
ddadl  y  truan,  ac  y  barna  efe 
y  tlodion. 

'  13  Y  cyfiawn  yn  ddi'au  a 
glodforant  dy  Enw  di :  y  rhai 
uniawn  a  drigant  ger  dv  fron 
di. 

Psal.  cxli.    Domine,  elamavi. 

ARGLWYDD,    yr    wyf    yn 
gwaeddi  arnat:  brysia  attaf ; 
clyw  fy  llais,  pan  lefwyf  arnat. 

2  Cyfeirier  fy  ngweddi  ger 
dy  fron  fel  arogl-darth,  a 
dyrchafiad  fy  nwylaw  fel  yr 
offrwrn  prydnhawnol. 


2  Who  imagine  mischief  in 
their  hearts  :  and  stir  up  strife 
all  the  day  long. 

3  They  have  sharpened  their 
tongues  like  a  serpent  :  adder's 
poison  is  under  their  lips. 

4  Keep  me,  O  Lord,  from  the 
hands  of  the  ungodly  :  preserve 
me  from  the  wicked  men,  who 
are  purposed  to  overthrow  my 
goings. 

5  The  proud  have  laid  a  snare 
for  me,  and  spread  a  net  abroad 
with  cords  :  yea,  and  set  traps 
in  my  way. 

6  I  said  unto  the  Lord,  Thou 
art  my  God  :  hear  the  voice  of 
my  prayers,  O  Lord. 

7  O  Lord  God,  thou  strength 
of  my  health  :  thou  hast  covered 
my  head  in  the  day  of  battle. 

8  Let  not  the  ungodly  have 
his  desire,  O  Lord  :  let  not  his 
mischievous  imagination  pros- 
per, lest  they  be  too  proud. 

9  Let  the  mischief  of  their 
own  lips  fall  upon  the  head  of 
them  :  that  compass  me  about. 

10  Let  hot  burning  coals  fall 
upon  them  :  let  them  be  cast 
into  the  fire,  and  into  the  pit, 
that  they  never  rise  up  again. 

1 1  A  man  full  of  words  shall 
not  prosper  upon  the  earth  :  evil 
shall  hunt  the  wicked  person  to 
overthrow  him. 

12  Sure  I  am  that  the  Lord 
will  avenge  the  poor  :  and  main- 
tain the  cause  of  the  helpless. 

13  The   righteous   also   shall 
give  thanks  unto  thy  Name 
and  the  just  shall  continue  in 
thy  sight. 

Psal.  cxli.    DomJne,  elamavi. 

LORD,  I  call  upon  thee,  haste 
thee  unto  me  :  and  consider 
my  voice  when  I  cry  unto  thee. 

2  Let  my  prayer  be  set  forth 
in  thy  sight  as  the  incense  :  and 
let  the  lifting  up  of  my  hands 
be  an  evening  sacrifice. 


Y  29  Dydd. 


PSALMAÜ. 


Day  29. 


3  Gosod,  Arglwydd,  gadwr- 
aeth  o  flaen  fy  ngenau :  cadw 
ddrws  fy  ngwefusau. 

4  Na  ostwng  fy  nghalon  at 
ddim  drwg,  i  fwriadu  gweith- 
redoedd  drygioni  gyd  â  gwỳr  a 
weithredant  anwiredd :  ac  na 
ad  i  mi  fwytta  o'u  danteithion 
hwynt. 

5  Cured  y  cyfiawn  fi  yn  gar- 
edig,  a  cherydded  fi  :  na  thor- 
red  eu  holew  pennaf  hwynt  fy 
mhen :  canys  fy  ngweddi  fydd 
etto  yn  eu  drygau  hwynt. 

6  Pan  dafler  eu  harnwŷr  i 
lawr  mewn  lleoedd  carregog, 
clywant  fy  ngeiriau ;  canys 
melus  ydynt. 

7  Y  raae  ein  hesgyrn  ar  was- 
gar  ar  fin  y  bedd,  inegis  un  yn 
torri  neu  yn  hollti  coed  ar  y 
ddaear. 

8  Eithr  arnat  ti,  O  Arglwydd 
Dduw,  y  mae  fy  llygaid :  ynot 
ti  y  gobeithiais ;  na  ad  fy  en- 
aid  yn  ddiamgeledd. 

9  Cadw  fi  rhag  y  fagl  a  osod- 
asant  i  mi,  a  hoenynnau  gweith- 
redwỳr  anwiredd. 

10  Cyd-gwymped  y  rhai  an- 
nuwiol  yn  eu  rhwydau  eu  hun, 
tra'r  elwyf  fi  heibio. 


^nrtmftatonol  fficìJÖí. 

Psal.  cxlii.    Voce  mea  ad  Dominum. 

GWAEDDAIS  am  lief  ar 
yr  Arglwydd ;  â'm  lief  yr 
ymbiliais  â'r  Arglwydd. 

2  Tywalltais  fy  myfyrdod  o'i 
flaen  ef;  a  mynegais  fy  nghys- 
tudd  ger  ei  fron  ef. 

3  Pan  ballodd  fy  yspryd  o'm 
mewn,  tithau  a  adwaenit  fy 
llwybr.  Yn  y  ffbrdd  y  rhodiwn, 
y  cuddiasant  i  mi  fagl. 

4  Edrychais  ar  y  tu  dehau, 
a  deliais  sulw,  ac  nid  oedd  neb 
a'm  hadwaenai:  pallodd  nodded 
i  mi ;  nid  oedd  neb  yn  ymofyn 
am  fy  enaid. 


3  Set  a  watch,  O  Lord,  be- 
fore my  mouth  :  and  keep  the 
door  of  my  lips. 

4  O  let  not  mine  heart  be  in- 
clined to  any  evil  thing  :  let 
me  not  be  occupied  in  ungodly 
works  with  the  men  that  work 
wickedness,  lest  I  eat  of  such 
things  as  please  them. 

5  Let  the  righteous  rather 
smite  me  friendly  :  and  reprove 
me. 

6  But  let  not  their  precious 
balms  break  my  head  :  yea,  I  will 
pray  yet  against  their  wickedness. 

7  Let  their  judges  be  over- 
thrown in  stony  places  :  that 
they  may  hear  my  words,  for 
they  are  sweet. 

8  Our  bones  lie  scattered  be- 
fore the  pit  :  like  as  when  one 
breaketh  and  heweth  wood  up- 
on the  earth. 

9  But  mine  eyes  look  unto 
thee,  O  Lord  God  :  in  thee  is 
my  trust,  O  cast  not  out  my 
soul. 

10  Keep  me  from  the  snare  that 
they  have  laid  for  me  :  and  from 
the  traps  of  the  wicked  doers. 

11  Let  the  ungodly  fall  into 
their  own  nets  together  :  and  let 
me  ever  escape  them. 


lEbcntng  prater. 
Psal.  cxlii.    Voce  mea  ad  Dominum. 

I  Cried  unto  the  Lord  with  my 
voice   :  yea,  even  unto   the 
Lord  did  I  make  my  supplication. 

2  I  poured  out  my  complaints 
before  him  :  and  shewed  him 
of  my  trouble. 

3  When  my  spirit  was  in  hea- 
viness thou  knewest  my  path  :  in 
the  way  wherein  I  walked  have 
they  privily  laid  a  snare  for  me. 

4  I  looked  also  upon  my  right 
hand  :  and  saw  there  was  no 
man  that  would  know  me. 

5  I  had  no  place  to  flee  unto  : 
and  no  man  cared  for  my  soul. 


ì'  29  Bydd. 


PSALMAU 


Day  29. 


5  Llefais  arriat,  O  Arglwydcì ; 
a  dywedais,  Ti  yw  fy  ngo- 
baith,  a'm  rhan  yn  nhir  y 
rhai  byw. 

6  Ystyr  wrth  fy  ngwaedd  ; 
canys  truan  iawn  ydwyf :  gwar- 
ed  fi  oddi  wrth  fy  erlidwŷr  ; 
canys  trech  ydynt  nâ  mi. 

7  Dwg  fy  enaid  allan  o 
garchar,  fel  y  moliannwyf  dy 
Enw  :  y  rhai  cyfìawn  a'm 
cylchynant ;  canys  ti  a  fyddi 
da  wrthyf. 

Psal.  cxliii.    Domine,  e.raudi. 

ARGLWYDD,  clyw  fy 
ngweddi,  a  gwrando  ar  fy 
neisyfiadau  :  ergly  w  fi  yn  dy  wir- 
ionedd,  ac  yn  tìy  gvfiawnder. 

2  Ac  na  ddos  i  farn  â'th  was ; 
o  herwydd  ni  chyflawnhêir  neb 
byw  yn  dy  olwg  di. 

3  Canys  y  gelyn  a  erlidiodd 
fy  enaid  :  curodd  fy  enaid  i 
lawr  :  gwnaeth  i  mi  drigo  mewn 
tywyllwch,  fel  y  rhai  a  fu  feirw 
er  ys  talm. 

4  Yna  y  pallodd  fy  yspryd 
o'm  mewn  :  ac  y  synnodd  fy 
nghalon  ynof. 

5  Cofiais  y  dyddiau  gynt ; 
myfyriais  ar  dy  holl  waith  :  ac 
yngweithredoedd  dy  ddwylaw 
y  myfyriaf. 

6  Lledais  fy  nwylaw  attat : 
fy  enaid  fel  tir  sychedig  sydd 
yn  hiraethu  am  danat. 

7  O  Arglwydd,  gwrando  fi  yn 
ebrwydd  :  pallodd  fy  yspryd  : 
na  chuddia  dy  wyneb  oddi  wrth- 
yf ;  rhag  fy  mod  yn  gyffelyb  i'r 
rhai  a  ddisgynant  i'r  pwll. 

8  Par  i  mi  glywed  dy  dru- 
garowgrwydd  y  bore;  o  her- 
wydd  ynot  ti  y  gobeithiaf:  par 
i  mi  wybod  y  íFordd  y  rhod- 
iwyf ;  oblegid  attat  ti  y  cìyrchaf- 
af  fy  enaid. 

9  Gwared  fi  oddi  wrth  fy  ngel- 


6  I  cried  nnto  thee,  O  Lord, 
and  said  :  Thou  art  my  hope, 
and  my  portion  in  the  land  of 
the  living. 

7  Consider  my  complaint  : 
for  I  am  brought  very  low. 

8  O  deliver  me  from  my  per- 
secutors :  for  they  are  too  strong 
for  me. 

9  Bring  my  soul  out  of  pri- 
son, that  I  may  give  thanks  un- 
to thy  Name  :  which  thing  if 
thou  wilt  grant  me,  then  shall 
the  righteous  resort  unto  my 
company. 

Psal.  cxliii.    Domine,  exandi. 

HEAR  my  prayer,  O  Lord, 
and  consider  my  desire  : 
hearken  unto  me  for  thy  truth 
and  righteousness'  sake. 

2  And  enter  not  into  judge- 
ment with  thy  servant  :  for  in 
thy  sight  shall  no  man  living 
be  justified. 

3  For  the  enemy  hath  persecut- 
ed my  soul ;  he  hath  smitten  my 
life  down  to  the  ground  :  he  hath 
laid  me  in  the  darkness,  as  the 
men  that  have  been  long  dead. 

4  Therefore  is  my  spirit  vexed 
within  me  :  and  my  heart  with- 
in me  is  desolate. 

5  Yet  do  I  remember  the  time 
past;  I  muse  upon  all  thy  works  : 
yea,  I  exercise  myself  in  the 
works  of  thy  hands. 

6  I  stretch  forth  my  hands 
unto  thee  :  my  soul  gaspeth 
unto  thee  as  a  thirsty  land. 

7  Hear  me,  O  Lord,  and  that 
soon,  for  my  spirit  waxeth  faint 
hide  not  thy  face  from  me,  lest 
I    be   like  unto   them    that  go 
down  into  the  pit. 

8  O  let  me  near  thy  loving*- 
kindness  betimes  in  the  morn- 
ing, for  in  thee  is  my  trust  : 
shew  thou  me  the  way  that  I 
should  walk  in,  for  I  lift  up  my 
soul  unto  thee. 

9  Deliver  me,  O  Lord,  from 


¥  30  Dÿdd. 


PSALMAU. 


Day  30. 


ynion,  O  Arglwydd :  gyd  â  thi'r 
ymguddiais. 

10  Dysg  i  mi  wneuthur  dy 
ewyllys  di  ;  canys  ti  yw  fy 
Nuw :  tywysed  dy  Yspryd  da- 
ionus  fi  i  dir  uniondeb. 

11  Bywhâ  fi,  O  Arglwydd,  er 
mwyn  dy  Enw:  dwg  fy  enaid 
allan  o  ing,  er  ruwyn  dy  gyf- 
iawnder. 

12  Ac  er  dy  drugaredd  din- 
vstria  fy  ngelynion,  a  difetha 
holl  gystuddwŷr  fy  enaid ;  o- 
blegid  dy  was  di  ydwyf  fì. 

Eorcol  mtVOi- 
Psal.  cxliv.   Benedictus  Dominus. 

BENDIGEDIG  fyddo'r  Ar- 
glwydd fy  nerth,  yr  hwn 
sydd  yn  dysgu  fy  nwylaw  i 
ymladd,  a'm  bysedd  i  ryfela. 

2  Fy  nhrugaredd,  a'm  ham- 
ddifFynfa ;  fy  nhŵr,  a'm  gwared- 
ydd :  fy  nharian  yw  efe,  ac  yn- 
ddo  y  gobeithiais  ;  yr  hwn  sydd 
yn  darostwng  fy  mhobl  danaf. 

3  Arglwydd,  beth  yw  dyn, 
pan  gydnabyddit  ef?  neu  fab 
dyn,  pan  wnait  gyfrif  o  ho- 
no? 

4  Dyn  sy  debyg  i  wagedd ; 
ei  ddyddiau  sy  íel  cysgod  yn 
myned  heibio. 

5  Arglwydd,  gostwng  dy  nef- 
oedd,  a  disgyn  :  cyffwrdd  â'r 
mynyddoedd,  a  mygant. 

6  Saetha  fellt,  a  gwasgar 
hwynt :  ergydia  dy  saethau,  a 
difa  hwynt 

7  Anfon  dy  law  oddi  uchod  ; 
acbub  a  gwared  fi  o  ddyfr- 
oedd  mawrion,  o  law  plant 
estron  ; 

8  Y  rhai  y  llefara  eu  genau 
wagedd,  ac  y  mae  eu  deheulaw 
yn  ddeheulaw  íFalsder. 

9  Canaf  i  ti,  O  Dduw,  ganiad 
newydd :  ar  y  nabl  a'r  degtant 
y  canaf  ì  ti. 

10  Efe  sydd  yn  rhoddi  iach- 


mine  enemies  :  for  I  flee  unto 
thee  to  hide  me. 

10  Teach  me  to  do  the  thing 
that  pleaseth  thee,  for  thou  art 
my  God  :  let  thy  loving  Spirit 
lead  me  forth  into  the  land  of 
righteousness. 

11  Quicken  me,  O  Lord,  for 
thy  Name's  sake  :  and  for  thy 
righteousness'  sake  bring  my 
soul  out  of  trouble. 

12  And  of  thy  goodness  slay 
mine  enemies  :  and  destroy  all 
them  that  vex  my  soul;  for  I 
am  thy  servant. 


Jiîlomíng  Pratjcr. 

Psal.  cxliv.    Benedictus  Dominus. 

BLESSED  be  the  Lord  my 
strength  :  who  teacheth 
my  hands  to  war,  and  my  fin- 
gers to  fight  ; 

2  My  hope  and  my  fortress, 
my  castle  and  deliverer,  my 
defender  in  whom  I  trust  :  who 
subdueth  my  people  that  is  un- 
der me. 

3  Lord,  what  is  man,  that 
thou  hast  such  respect  unto 
him  :  or  the  son  of  man,  that 
thou  so  regardest  him  ? 

4  Man  is  like  a  thing  of 
nought  :  his  time  passeth  away 
like  a  shadow. 

5  Bow  thy  heavens,  O  Lord, 
and  come  down  :  touch  the  moun- 
tains, and  they  shall  smoke. 

6  Cast  forth  thy  lightning, 
and  tear  them  :  shoot  out  thine 
arrows,  and  consume  them. 

7  Send  down  thine  hand  from 
above  :  deliver  me,  and  take  me 
out  of  the  great  waters,  from  the 
hand  of  strange  children ; 

8  Whose  mouth  talketh  of 
vanity  :  and  their  right  hand  is 
a  right  hand  of  wickedness. 

9  I  will  sing  a  new  song  unto 
thee,  O  God :  and  sing  praises  un- 
to thee  upon  a  ten-stringed  lute. 

10  Thou   hast  given  victory 


r30  Dydd. 

awdwriaeth  i  frenhinoedd  ;  yr 
hwn  sydd  yn  gwaredu  Dafydd 
ei  was  oddi  wrth  y  cleddyf  niw- 
eidiol. 

11  Achub  fi,  a  gwared  fi  o 
law  meibion  estron,  y  rhai  y 
llefara  eu  genau  wagedd,  ac  y 
mae  eu  deheulaw  yn  ddeheulaw 
ffalsder : 

12  Fel  y  byddo  ein  meibion 
fel  planwýdd  yn  tyfu  yn  eu 
hieuengctid  ;  a'n  merched  fel 
conglfaen  nadd,  wrth  gyffelyb- 
rwydd  palas : 

13  Fel  y  byddo  ein  celloedd 
yn  llawn,  yn  trefnu  pob  rhyw 
luniaeth ;  a'n  defaid  yn  dwyn 
miloedd  a  myrddiwn  yn  ein 
heolydd : 

14-  A'n  hychen  yn  gryfion 
i  lafurio ;  heb  na  rhuthro  i 
mewn,  na  myned  allan  ;  na 
gwaedd  yn  ein  heolydd. 

15  Gwỳn  eu  byd  y  bobl  y 
mae  felly  iddynt  :  gwỳn  eu 
byd  y  bobl  y  mae'r  Arglwydd 
yn  Dduw  iddynt. 

Psal.  cxlv.    Exalt abo  te,  Dam. 

DYRCHAFAF  di,  fy  Nuw, 
O  Frenhin ;   a  bendithiaf 
dy  Enw  byth  ac  yn  dragywydd. 

2  Beunydd  y'th  fendithiaf ; 
a'th  Enw  a  folaf  byth  ac  yn 
dragywydd. 

3  Mawr  yw'r  Arglwydd,  a 
chanmoladwy  iawn  ;  a'i  fawr- 
edd  sydd  anchwiliadwy. 

4  Cenhedlaeth  wrth  genhedl- 
aeth  a  fawl  dy  weithredoedd,  ac 
a  fynega  dy  gadernid. 

5  Arddercnowgrwydd  gogon- 
iant  dy  fawredd,  a'th  bethau 
rhyfedd,  a  draethaf ; 

6  Traethant  hwy  gadernid  dy 
weithredoedd  ofnadwy :  myneg- 
af  flnnau  dy  fawredd. 

7  Coffadwriaeth  amlder  dy 
ddaioni  a  draethant ;  a'th  gyf- 
iawnder  a  ddatganant. 


PSALMAU.  Day  30. 

unto  kings  :  and  hast  delivered 
David  thy  servant  from  the  peril 
of  the  sword. 

11  Save  me,  and  deliver  me 
from  the  hand  of  strange  chil- 
dren :  whose  mouth  taiketh  of 
vanity,  and  their  right  hand  is 
a  right  hand  of  iniquity. 

12  That  our  sons  may  grow 
up  as  the  young  plants  :  and 
that  our  daughters  may  be  as 
the  polished  corners  of  the 
temple. 

13  That  our  garners  may  be 
full  and  plenteous  with  all  man- 
ner of  store  :  that  our  sheep  may 
bring  forth  thousands  and  ten 
thousands  in  our  streets. 

14  That  our  oxen  may  be 
strong  to  labour,  that  there  be 
no  decay  :  no  leading  into  capti- 
vity, and  no  complaining  in  our 
streets. 

15  Happy  are  the  people  that 
are  in  such  a  case  :  yea,  blessed 
are  the  people  who  have  the 
Lord  for  their  God. 

Psal.  cxlv.    Exaltfibo  te.  Dens. 

I  Will  magnify  thee,  O  God, 
my  King  :  and  I  will  praise 
thy  Name  for  ever  and  ever. 

2  Every  day  will  I  give  thanks 
unto  thee  :  and  praise  thy  Name 
for  ever  and  ever. 

3  Great  is  the  Lord,  and  mar- 
vellous, worthy  to  be  praised  : 
there  is  no  end  of  his  greatness. 

4  One  generation  shall  praise 
thy  works  unto  another  :  and 
declare  thy  power. 

5  As  for  me,  I  will  be  talking 
of  thy  worship  :  thy  glory,  thy 
praise,  and  wondrous  works  ; 

6  So  that  men  shall  speak  of  the 
might  of  thy  marvellous  acts :  and 
I  will  also  tell  of  thy  greatness. 

7  The  memorial  of  thine 
abundant  kindness  shall  be 
shewed  :  and  men  shall  sing 
of  thy  righteousness. 


V  30  Dydd. 


rSALMAU. 


Day  30. 


S  Graslawn  a  thrugarog  yw'r 
Arglwydd ;  hwyrfrydig  i  ddig, 

a  mawr  ei  drugaredd. 

9  Daionus  yw'r  Arglwydd  i 
bawb  :  a"i  drugaredd  sydd  ar 
ei  holl  weithredoedd. 

10  Dy  holl  weithredoedd  a'th 
glodforant,  O  Arglwydd ;  a'th 
saint  a'th  fendithiant." 

11  Dywedant  am  ogoniant  dy 
frenhiniaeth ;  a  thraethant  dy 
gadernid : 

12  I  beri  i  feibion  dynion 
adnabod  ei  gadernid  ef,  a  go- 
goniant  ardderehowgrwydd  ei 
frenhiniaeth. 

13  Dy  frenhiniaeth  di  sy 
frenhiniaeth  dragywyddol :  a'th 
lywodraeth  a  bery  yn  oes  oes- 
oedd. 

H  Yr  Arglwydd  sydd  yn  eyn- 
nal  y  rhai  oil  a  syrthiant,  ac  sydd 
yn  codi  pawb  a  ddarostyngwyd. 

15  Llygaid  pob  peth  a  ddis- 
gwyliant  wrthyt ;  ac  yr  ydwyt 
yn  rhoddi  eu  bwyd  iddynt  yn 
ei  bryd. 

16  Gan  agorvd  dy  law,  a  di- 
wallu  pob  peth  byw  â'th  ew- 
yllys  da. 

Í7  Cyfiawn  yw'r  Arglwydd 
yn  ei  holl  ffyrdd,  a  sanctaidd 
yn  ei  holl  weithredoedd. 

18  Agos  yw'r  Arglwydd  at 
y  rhai  oil  a  alwant  arno,  at  y 
rhai  oil  a  alwant  arno  mewn 
gwirionedd. 

19  Efe  a  wna  ewyllys  y  rhai 
a'i  hofnant :  gwrendy  "hefyd  eu 
llefain,  ac  a'u  hachub  hwynt. 

20  Yr  Arglwydd  sydd  yn  cadw 
pawb  a'i  carant  ef ;  ond  yr  holl 
rai  annuwiol  a  ddifetha  efe. 

21  Traetha  fy  ngenau  foliant 
yr  Arglwydd :  a  bendithied  pob 
cnawd  ei'Enw  sanctaidd  ef  byth 
ac  yn  dragywydd. 

Psal.  cxlvi.    Lauda,  anima  mea. 

MOLWCH    yr  Arglwydd. 
Fy  enaid,  mola  di'r  Ar- 
glwydd. 


8  The  Lord  is  gracious,  and 
merciful  :  long-suffering,  and  of 
great  goodness. 

9  The  Lord  is  loving  unto 
every  man  :  and  his  mercy  is 
over  all  his  works. 

10  All  thy  works  praise  thee, 
O  Lord  :  and  thy  saints  give 
thanks  unto  thee. 

11  They  shew  the  glory  of 
thy  kingdom  :  and  talk  of  thy 
power ; 

12  That  thy  power,  thy  glory, 
and  mightiness  of  thy  king- 
dom :  might  be  known  unto 
men. 

13  Thy  kingdom  is  an  ever- 
lasting kingdom  :  and  thy  do- 
minion endureth  throughout  all 
ages. 

14.  The  Lord  upholdeth  all 
such  as  fall  :  and  lifteth  up  all 
those  that  are  down. 

15  The  eyes  of  all  wait 
upon  thee,  O  Lord  :  and  thou 
givest  them  their  meat  in  due 
season. 

16  Thou  openest  thine  hand  : 
and  fillest  all  tilings  living  with 
plenteousness. 

17  The  Lord  is  righteous  in 
all  his  ways  :  and  holy  in  all  his 
works. 

18  The  Lord  is  nigh  unto  all 
them  that  call  upon  him  :  yea, 
all  such  as  call  upon  him  faith- 
fully. 

19  He  will  fulfil  the  desire  of 
them  that  fear  him  :  he  also  will 
hear  their  cry,  and  will  help  them. 

20  The  Lord  preserveth  all 
them  that  love  him  :  but  scat- 
tered! abroad  all  the  ungodly. 

21  My  mouth  shall  speak  the 
praise  of  the  Lord  :  and  let  all 
flesh  give  thanks  unto  his  holy 
Name  for  ever  and  ever. 

Psal.  cxlvi.    Lauda,  anima  mea. 

PRAISE  the   Lord,   O  my 
soul ;   while  I   live  will  1 
praise  the  Lord  :   yea,  as  long 
Mm 


Y  30  Dijdd. 


PSALMAU. 


Bay  30. 


2  Molaf  yr  Arglwydd  yn  fy 
my w :  canaf  i'm  Duw  tra  fydd- 
wyf. 

3  Na  hyderwch  ar  dywysog- 
ion,  nac  ar  fab  dyn,  yr  hwn  nid 
oes  iachawdwriaeth  ynddo. 

4  Ei  anadl  a  â  allan,  efe  a 
ddychwel  i'w  ddaear  :  y  dydd 
hwnnw  y  derfydd  am  ei  holl 
amcanion  ef. 

5  Gwỳn  ei  fyd  yr  hwn  y  mae 
Duw  Jacob  yn  gymmorth  iddo, 
sydd  â'i  obaith  yn  yr  Arglwydd 
ei  Dduw ; 

6  Yr  hwn  a  wnaeth  nefoedd  a 
daear,  y  môr,  a'r  hyn  oil  y  sydd 
ynddynt :  yr  hwn  sydd  yn  cadw 
gwirionedd  yn  dragy  wydd : 

7  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuth- 
ur  barn  i'r  rhai  gorthrymmedig, 
yn  rhoddi  bara  i'r  newynog. 
Yr  Arglwydd  sydd  yn  gollwng 
y  carcharorion  yn  rhýdd. 

8  Yr  Arglwydd  sydd  yn  agoryd 
Uygaid  y  deillion  :  yr  Arglwydd 
sydd  yn  codi'r  rhai  a  ddaros- 
tyngwyd  :  yr  Arglwydd  sydd  yn 
hoffi'r  rhai  cyfiawn. 

9  Yr  Arglwydd  sydd  yn 
cadw'r  di'eithriaid  :  efe  a  gyn- 
nal  yr  amddifad  a'r  weddw ;  ac 
a  ddadyrachwel  ffordd  y  rhai 
annuwiol. 

10  Yr  Arglwydd  a  deyrnasa 
byth,  sef  dy  Dduw  di,  Si'on, 
dros  genhedlaeth  a  chenhedl- 
aeth.    Molwch  yr  Arglwydd. 


IPrgìmljatonol  32ÌCÌJÍIÍ. 
Psal.  cxlvii.    Laudate  Dominum. 

MOLWCH  yr  Arglwydd: 
canys  da  yw  canu  i'n  Duw 
ni ;  o  herwydd  hyfryd  yw,  îe, 
gweddus  yw  mawl. 

2  Yr  Arglwydd  sydd  yn  adeil- 
adu  Jerusalem  :  efe  a  gasgl  was- 
garedigion  Israel. 

3  Efe  sydd  yn  iachâu  y  rhai 
briwedig  o  galon,  ac  yn  rhwymo 
eu  doluriau. 

■i  Y  mae  efe  yn  rhifo  rhifedi'r 


as  I  have  any  being,  I  will  sing 
praises  unto  my  God. 

2  O  put  not  your  trust  in 
princes,  nor  in  any  child  of 
man  :  for  there  is  no  help  in 
them. 

3  For  when  the  breath  of  man 
goeth  forth  he  shall  turn  again 
to  his  earth  :  and  then  all"  his 
thoughts  perish. 

4  Blessed  is  he  that  hath  the 
God  of  Jacob  for  his  help  :  and 
whose  hope  is  in  the  Lord  his 
God; 

5  Who  made  heaven  and 
earth,  the  sea,  and  all  that 
therein  is  :  who  keepeth  his 
promise  for  ever; 

6  Who  helpeth  them  to  right 
that  suffer  wrong  :  who  feedeth 
the  hungry. 

7  The  Lord  looseth  men  out 
of  prison  :  the  Lord  giveth  sight 
to  the  blind. 

8  The  Lord  helpeth  them  that 
are  fallen  :  the  Lord  careth  for 
the  righteous. 

9  The  Lord  careth  for  the 
strangers;  he  defrndeth  the  fa- 
therless and  widow  :  as  for  the 
way  of  the  ungodly,  he  turneth 
it  upside  down. 

10  The  Lord  thy  God,  O 
Sion,  shall  be  King  for  ever- 
more :  and  throughout  all  ge- 
nerations. 


Bjcníng  iPragcr. 
Psal.  cxlvii.    Laudate  Dominum. 

O  Praise  the  Lord,  for  it  is  a 
good  thing  to  sing  praises 
unto  our  God  :  yea,  a  joyful  and 
pleasant  thing  it  is  to  be  thankful. 

2  The  Lord  doth  build  up  Je- 
rusalem :  and  gather  together 
the  out-casts  of  Israel. 

3  fie  healeth  those  that  are 
broken  in  heart  :  and  giveth 
medicine  to  heal  their  sickness. 

4  He  telleth  the  number  of 


Y  30  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  30. 


ser :    geilw  hwynt  oil  wrth   eu 
henwau. 

5  Mawi  yw  ein  Harglwydd, 
a  mawr  ei  nertb :  aneirif  y w  ei 
ddeall. 

6  Yr  Arglwydd  sydd  yn  dyrch- 
afu  y  rhai  llariaidd  ;  gan  os- 
twng  y  rhai  annuwiol  hyd  lawr. 

7  Cyd-genwch  i'r  Arglwydd 
mewn  di'olchgarwch :  cenwch  i'n 
Duw  a  r  delyn  ; 

8  Yr  hwn  sydd  yn  toi'r 
nefoedd  â  chymmylau,  yn  par- 
ottôi  gwlaw  i'r  ddaear,  gan 
beri  i'r  gwellt  dyfu  ar  y  myn- 
yddoedd. 

9  Efe  sydd  yn  rhoddi  i'r  an- 
ifail  ei  borthiant,  ac  i  gywion 
y  gigfran,  pan  lefant. 

10  Nid  oes  hyfrydwch  ganddo 
yn  nerth  marcb :  ac  nid  ymhoffa 
efe  yn  esgeiriau  gwr. 

11  Yr  Arglwydd  sydd  hoff 
ganddo  y  rhai  a'i  hofnant  ef; 
sef  y  rhai  a  ddisgwyliant  wrth 
ei  drugaredd  ef. 

12  Jerusalem,  mola  di'r  Ar- 
glwydd :  Sion,  molianna  dy 
Dduw. 

13  O  herwydd  efe  a  gadarn- 
haodd  farrau  dy  byrth :  efe  a 
fendithiodd  dy  bìant  o'th  fewn. 

14  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur 
dy  fro  yn  heddychol,  ac  a'th 
ddiwalla  di  â  brasder  gwenith. 

15  Yr  hwn  sydd  yn  anfon  ei 
orchymyn  ar  y  ddaear:  a'i  air 
a  red  yn  dra  buan. 

16  Yr  hwn  sydd  yn  rhoddi 
eira  fel  gwlan ;  ac  a  daena  rew 
fel  lludw. 

17  Yr  hwn  sydd  yn  bwrw  ei 
iâ  fel  tammeidiau:  pwy  a  erys 
gan  ei  oerni  ef  ? 

18  Efe  a  enfyn  ei  air,  ac 
a'u  tawdd  hwynt :  â'i  wỳnt 
y  chwŷth  efe,  a'r  dyfroedd  a 
lifant. 

19  Y  mae  efe  yn  mynegi  ei 
eiriau  i  Jacob,  ei  ddeddfau  a'i 
farnedigaethau  i  Israel. 


the  stars  :  and  calleth  them  all 
by  their  names. 

5  Great  is  our  Lord,  and  great 
is  his  power  :  yea,  and  his  wis- 
dom is  infinite. 

6  The  Lord  setteth  up  the 
meek  :  and  bringeth  the  ungod- 
ly down  to  the  ground. 

7  O  sing  unto  the  Lord  with 
thanksgiving  :  sing  praises  upon 
the  harp  unto  our  God ; 

8  Who  covereth  the  heaven 
with  clouds,  and  prepareth  rain 
for  the  earth  :  and  maketh  the 
grass  to  grow  upon  the  mountains, 
and  herb  for  the  use  of  men ; 

9  Who  giveth  fodder  unto  the 
cattle  :  and  feedeth  the  young 
ravens  that  call  upon  him. 

10  He  hath  no  pleasure  in  the 
strength  of  an  horse :  neither  de- 
lighteth  he  in  any  man's  legs. 

11  But  the  Lord's  delight  is 
in  them  that  fear  him  :  and  put 
their  trust  in  his  mercy. 

12  Praise  the  Lord,  O  Je- 
rusalem :  praise  thy  God,  O 
Sion. 

13  For  he  hath  made  fast  the 
bars  of  thy  gates :  and  hath  bless- 
ed thy  children  within  thee. 

14  He  maketh  peace  in  thy 
borders  :  and  filleth  thee  with 
the  flour  of  wheat. 

15  He  sendeth  forth  his  com- 
mandment upon  earth  :  and  his 
word  runneth  very  swiftly. 

1 6  He  giveth  snow  like  wool  : 
and  scattereth  the  hoar-frost 
like  ashes. 

17  He  casteth  forth  his  ice 
like  morsels  :  who  is  able  to 
abide  his  frost? 

18  He  sendeth  out  his  word, 
and  melteth  them  :  he  bloweth 
with  his  wind,  and  the  waters 
flow. 

19  He  sheweth  his  word  unto 
Jacob  :  his  statutes  and  ordi- 
nances unto  Israel. 

M  m  2 


Y  30  Dydd. 


PSALMAU. 


Day  30 


20  Ni  wnaeth  efe  felly  âg  un 
genedl ;  ac  nid  adnabuant  ei 
farnedigaethau  ef.  Molvvch  yr 
Arglwydd. 

Psal.  cxlviii.   Laudatc  Domimim. 

MOLWCH  yr  Arglwydd. 
Molwch  yr  Arglwydd  o'r 
nefoedd :  molwch  ef  yn  yr 
uchelderau. 

2  Molwch  ef,  ei  holl  angylion : 
molwch  ef,  ei  holl  luoedd. 

3  Molwch  ef,  haul  a  lleuad : 
molwch  ef,  yr  holl  ser  goleuni. 

4  Molwch  ef,  nef  y  nefoedd; 
a'r  dyfroedd  y  rhai  ydych  oddi 
ar  y  nefoedd. 

5  Molant  Enw'r  Arglwydd : 
o  herwydd  efe  a  orchymynodd, 
a  hwy  a  grewyd. 

6  A  gwnaeth  iddynt  bar- 
hâu  byth  yn  dragywydd :  gos- 
ododd  ddeddf,  ac  ni's  troseddir 
hi. 

7  Molwch  yr  Arglwydd  o'r 
ddaear,  y  dreigiau,  a'r  holl 
ddyfnderau : 

8  Tân,  a  chenllysg;  eira,  a 
tharth  ;  gwỳnt  ystormus,  yn 
gwneuthur  ei  air  ef: 

9  Y  mynyddoedd,  a'r  bryn- 
iau  oil;  y  coed  ffrwythlawn, 
a'r  holl  gedrwýdd  : 

10  Y  bwystfilod,  a  phob  an- 
ifail  ;  yr  ymlusgiaid,  ac  adar 
asgellog : 

11  Brenhinoedd  y  ddaear,  a'r 
holl  bobloedd  ;  tywysogion,  a 
holl  farnwŷr  y  byd: 

12  Gwŷr  ieuaingc,  a  gwŷryfon 
hefyd  ;  henafgwŷr,  a  Uangciau. 

13  Molant  Enw'r  Arglwydd: 
o  herwydd  ei  Enw  ef  yn  unig  sy 
ddyrchafadwy  ;  ei  ardderchowg- 
rwydd  ef  sydd  uwchlaw  daear  a 
nefoedd. 

14  Ac  efe  sydd  yn  dyrchafu 
corn  ei  bobl,  moliant  ei  holl 
saint;  sef  meibion  Israel,  pobl 
agos  atto.  Molwch  yr  Ar- 
glwydd. 


20    He    hath    not    dealt    so 
with  any  nation  :  neither  have 
the  heathen   knowledge  of  his 
laws. 
Psal.  cxlviii.    Laudate  Dominunu 

O    Praise   the   Lord   of  hea- 
ven  :  praise   him   in   the 
height. 

2  Praise  him,  all  ye  angels  of 
his  :  praise  him,  all  his  host. 

3  Praise  him,  sun  and  moon  : 
praise  him,  all  ye  stars  and  light. 

4  Praise  him,  all  ye  heavens  : 
and  ye  waters  that  are  above 
the  heavens. 

5  Let  them  praise  the  Name  of 
the  Lord  :  for  he  spake  the  word, 
and  they  were  made ;  he  com- 
manded, and  they  were  created. 

6  He  hath  made  them  fast  for 
ever  and  ever  :  he  hath  given 
them  a  law  which  shall  not  be 
broken. 

7  Praise  the  Lord  upon 
earth  :  ye  dragons,  and  all 
deeps ; 

8  Fire  and  hail,  snow  and 
vapours  :  wind  and  storm,  ful- 
filling his  word ; 

9  Mountains  and  all  hills  : 
fruitful  trees  and  all  cedars ; 

10  Beasts  and  all  cattle  : 
worms  and  feathered  fowls; 

1 1  Kings  of  the  earth  and  all 
people  :  princes  and  all  judges 
of  the  world ; 

12  Young  men  and  maidens, 
old  men  and  children,  praise 
the  Name  of  the  Lord  :  for  his 
Name  only  is  excellent,  and 
his  praise  above  heaven  and 
earth. 

13  He  shall  exalt  the  horn  of 
his  people;  all  his  saints  shall 
praise  him  :  even  the  children 
of  Israel,  even  the  people  that 
serveth  him. 


ir  30  Dycld. 


PSALMAÜ. 


Day  30. 


Psal.  cxlix.    Cantate  Domino. 

MOLWCH  yr  Arglwydd. 
Cenwch  i'r  Arglwydd  gan- 
iad  newydd,  a'i  foliant  ef  yng- 
hynnulleidfa'r  saint. 

2  Llawenhâetl  Israel  yn  yr 
hwn  a'i  gwnaeth :  gorfoledded 
meibion  Sîon  yn  eu  Brenhin. 

3  Molant  ei  Enw  ef  ar  y 
dawns:  canant  iddo  ar  dympan 
a  thelyn. 

4  ü  herwydd  hoffodd  yr  Ar- 
glwydd ei  bobl:  efe  a  bryd- 
fertha  y  rhai  llednais  â  iachawd- 
wriaetb. 

5  Gorfoledded  y  saint  mewn 
gogoniant :  a  chanant  ar  eu 
gwelyau. 

6  Bydded  ardderchog  foliant 
Duw  yn  eu  genau,  a  chleddyf 
dau-finiog  yn  eu  dwylaw ; 

7  I  wneuthur  dial  ar  y  cen- 
hedloedd,  a  chosp  ar  y  bobl- 
oedd ; 

8  I  rwymo  eu  brenhinoedd 
â  chadwynau,  a'u  pendefigion  â 
gefynnau  heiyrn; 

9  I  wneuthur  arnynt  y  farn 
ysgrifenedig :  yr  ardderchowg- 
rwydd  hwn  sydd  i'w  holl  saint 
ef.     Molwch  yr  Arglwydd. 

Psal.  cl.    Laudate  Domuium. 

MOLWCH  yr  Arglwydd. 
Molwch  Dduw  yn  ei 
sancteiddrwydd :  molwch  ef  yn 
ffurfafen  ei  nerth. 

2  Molwch  ef  am  ei  gadernid : 
molwch  ef  yn  ol  amlder  ei  fawr- 
edd. 

3  Molwch  ef  â  llais  udgorn: 
molwch  ef  â  nabl  ac  à  thel- 
yn. 

4  Molwch  ef  â  thympan  ac 
â  dawns :  molwch  ef  â  thannau 
ac  âg  organ. 

5  Molwch  ef  â  symbalau  son- 
iarus :  molwch  ef  â  symbalau 
llafar. 

6  Fob  perchen  anadl,  molian- 
ned  yr  Arglwydd.  Molwch  yr 
Arglwydd. 


o 


Psal.  cxlix.    Cantate  Domino. 
Sing  unto  the  Lord  a  new 


of  saints  praise  him. 

2  Let  Israel  rejoice  in  him 
that  made  him  :  and  let  the 
children  of  Sion  be  joyful  in 
their  King. 

3  Let  them  praise  his  Name 
in  the  dance  :  let  them  sing 
praises  unto  him  with  tabret 
and  harp. 

4  For  the  Lord  hath  pleasure 
in  his  people  :  and  helpeth  the 
meek-hearted. 

5  Let  the  saints  be  joyful  with 
glory  :  let  them  rejoice  in  their 
beds. 

6  Let  the  praises  of  God  be  in 
their  mouth  :  and  a  two-edged 
sword  in  their  hands ; 

7  To  be  avenged  of  the  hea- 
then :  and  to  rebuke  the  peo- 
ple; 

8  To  bind  their  kings  in 
chains  :  and  their  nobles  with 
links  of  iron. 

9  That  they  may  be  avenged 
of  them,  as  it  is  written  :  Such 
honour  have  all  his  saints. 

Psal.  cl.    Laudafe  Dominum. 

O  Praise  God  in  his  holiness  : 
praise  him   in  the   firma- 
ment of  his  power. 

2  Praise  him  in  his  noble 
acts  :  praise  him  according  to 
his  excellent  greatness. 

3  Praise  him  in  the  sound  of 
the  trumpet  :  praise  him  upon 
the  lute  and  harp. 

4  Praise  him  in  the_  cymbals 
and  dances  :  praise  him  upon 
the  strings  and  pipe. 

5  Praise  him  upon  the  well- 
tuned  cymbals  :  praise  him  upon 
the  loud  cymbals. 

6  Let  every  thing  that  hath 
breath  :  praise  the  Lord. 


FFURFIAU  0  WEDDI  I'W  HARFER  AR 
Y  MOR. 


1  Y  Boreol  aV  Prydnha-vnol  Wasanaeth  ixo  harfer  bcum/dd  ar  y  Mar,  a 
fyddant  yr  un  ag  a  osodzcyd  yn  y  Llyfr  Gweddi  Gyffredin. 


U  Yddwy  Weddl  hyn  hrfyd  yn  can- 
lyn  a  arfcr'ir  yn  Llynges  Mawr- 
liydi  y  Frenhines  bob  dydd. 

ODragywyddol  Arglwydd 
Dduw,  yr  hwn  yn  unig  wyt 
yn  taenu'r  nefoedd,  ac  yn  rheoli 
ymchwydd  y  môr  ;  yr  hwn  a  am- 
gylchaist  y  dyfroedd  â  therfyn- 
au,  hyd  oni  ddarfyddo  dydd  a 
nos ;  Rhynged  bodd  it'  ein  der- 
byn  ni  dy  weision,  a'r  Llynges 
yn  yr  hon  yr  ŷm  yn  gwasan- 
aethu,  i'th  Holl-alluog  a'th  ras- 
usaf  nodded.  Cadw  ni  rhag  per- 
yglon  y  môr,  a  rhuthr  y  gelyn  ; 
fel  y  byddom  yn  amddiffyn  i'n 
grasusaf  Arglwŷddes,  y  Frenhines 
VICTORIA, ai  Harglwyddiaeth- 
au,  ac  yn  dd'fogelwch  i'r  sawl  a 
gynniweiriant  ar  h)rd  y  moroedd 
ar  eu  negeseuau  cyfreithlawn ; 
fel  y  bo  i  breswylwŷr  ein  Hyn- 
ys  dy  vvasanaethu  di  ein  Duw, 
rnewn  heddwch  a  llonyddwch ; 
ac  i  ninnau  ddychwelyd  adref 
mewn  di'ogelwch  i  fwynhâu 
bendithion  y  wlad,  gyd  â  ffrwyth 
ein  llafur;  ac  mewn  d'iolchgar 
goffa  am  dy  drugareddau,  i 
foliannu  a  gogoneddu  dy  Enw 
bendigedig  ;  trvvy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.  Amen. 

Y  Coled. 

RHAGFLAENA  hi,  Ö  Ar- 
glwydd, yn  ein  holl  weith- 
redoedd  â'th  radlonaf  hoffder,  a 
rhwyddhâ  ni  â'th  barhâus  gym- 
morth  ;  fel,  yn  ein  holl  weith- 
redoedd,  dechreucdig,  annher- 
fynedig,  a  therfynedig  ynot  ti, 
y  moliannom  dy  sanctaidd  Enw, 
ac  yn  y  diwedd  y  caffom  gan  dy 


H  These  tzc'O  following  Prayers  are 
to  be  also  used  in  her  Majesty'» 

Navy  every  day. 

O  Eternal  Lord  God,  who 
alone  spreadest  out  the 
heavens,  and  rulest  the  raging 
of  the  sea;  who  hast  compassed 
the  waters  with  bounds  until 
day  and  night  come  to  an  end; 
Be  pleased  to  receive  into  thy 
Almighty  and  most  gracious 
protection  the  persons  of  us  thy 
servants,  and  the  Fleet  in  which 
we  serve.  Preserve  us  from  the 
dangers  of  the  sea,  and  from  the 
violence  of  the  enemy ;  that  we 
may  be  a  safeguard  unto  our 
most  gracious  Sovereign  Lady, 
Queen  VICTORIA,  and  her 
Dominions,  and  a  security  for 
such  as  pass  on  the  seas  upon 
their  lawful  occasions;  that  the 
inhabitants  of  our  Island  may  in 
peace  and  quietness  serve  thee 
our  God;  and  that  we  may  re- 
turn in  safety  to  enjoy  the  bless- 
ings of  the  land,  with  the  fruits 
of  our  labours,  and  with  a  thank- 
ful remembrance  of  thy  mercies 
to  praise  and  glorify  thy  holy 
Name ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.  Amen. 

The  Collect. 

PREVENT  us,  O  Lord,  in 
all  our  doings,  with  thy 
most  gracious  favour,  and  fur- 
ther us  with  thy  continual 
help ;  that  in  all  our  works 
begun,  continued,  and  ended 
in  thee,  we  may  glorify  thy 
holy  Name,  and  finally  by  thy 
j  mercy  obtain    everlasting    life ; 


Ffurjìau  o  Weddi  i'n>  karfer  ar  y  Môr. 


drugaredd  fywyd  tragywyddol ; 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
Amen. 

%  G-ecdd'iau   Vw    Itarfer  yn  amser 
Tijmhcstloedd  ar  y  Môr. 

OAUuoccaf  a  thra-gogonedd- 
us  Arglwydd  Dduw,  wrth 
orchymyn  yr  hwn  y  mae'r 
gwỳntoedd  yn  chwythu,  ac  yn 
dyrchafu  tonnau'r  mór,  a'r  hwn 
wyt  yn  gostegu  ei  ryferthwy 
ef;  Yr  ým  ni  dy  greaduriaid, 
eithr  pechaduriaid  truain,  yn 
ein  dirfawr  gyfyngder  hwn,  yn 
llefain  arnat  am  dy  gymmorth. 
Achub,  Arglwydd,  onid  ê,  darfu 
am  danom.  Tra'r  oeddym  yn 
dd'íogel,  ac  yn  gweled  pob  peth 
yn  heddychol  o'n  hamgylch,  yr 
ỳm  yn  cyffesu  anghofio  o  honom 
dydi  ein  Duw,  a  gwrthod  gwran- 
do  ar  lef  ddistaw  dy  air  di,  ac 
ufuddhâu  i'th  orehymynion. 
Eithr  yr  awrhon  ni  a  welwn 
mor  ofnadwy  ydwyt  ti  yn  dy 
holl  weithredoedd  rhyfedd  ;  y 
Duw  mawr  i'w  ofni  goruwch 
oil :  ac  am  hynny  yr  addolwn 
dy  Ddwyfol  Fawredd,  gan  gyd- 
nabod  dy  allu,  ac  attolygu  dy 
dosturi.  Cymmorth,  Arglwydd, 
ac  achub  ni,  er  mwyn  dy  dru- 
garedd yn  lesu  Grist  dy  Fab, 
ein  Harglwydd.  Amen. 
Neu  hon. 

ODra-gogoneddus  a  grasusaf 
Arglwydd  Dduw,  yr  hwn 
wyt  yn  preswylio  yn  y  nef, 
eithr  yn  canfod  pob  peth  isod; 
Edrych  i  lawr,  ni  a  attolygwn  i 
ti,  a  gwrando  ni  yn  galw  arnat  o 
eigion  trueni,  ac  o  safn  yr  angau 
hwn  sy  barod  yr  awrhon  i'n 
traflyngcu.  Achub,  Arglwydd; 
onid  ê,  darfu  am  danom.  Y 
byw,  y  byw,  efe  a'th  fawl  di. 
O  danfon  air  dy  orchymyn  i 
geryddu  angerdd  y  gwỳntoedd, 
a  rhuad  y  môr;  fel,  gân  gael 
ein  gwared  allan  o'r  cyfyngder 


through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 


1  Prayers  to  be  used  in  Storms  at 
Sea. 

OMost  powerful  and  glo- 
rious Lord  God,  at  whose 
command  the  winds  blow,  and 
lift  up  the  waves  of  the  sea, 
and  who  stillest  the  rage  there- 
of; We  thy  creatures,  but  mi- 
serable sinners,  do  in  this  our 
great  distress  cry  unto  thee  for 
help :  Save,  Lord,  or  else  we 
perish.  We  confess,  when  we 
have  been  safe,  and  seen  all 
things  quiet  about  us,  we  have 
forgot  thee  our  God,  and  re- 
fused to  hearken  to  the  still 
voice  of  thy  word,  and  to  obey 
thy  commandments :  But  now 
we  see,  how  terrible  thou  art 
in  all  thy  works  of  wonder  ; 
the  great  God  to  be  feared  above 
all :  And  therefore  we  adore  thy 
Divine  Majesty,  acknowledging 
thy  power,  and  imploring  thy 
goodness.  Help,  Lord,  and  save 
us  for  thy  mercy's  sake  in  Je- 
sus Christ  thy  Son,  our  Lord. 
Amen. 


Or  this. 

OMost  glorious  and  gracious 
Lord  God,  who  dwellest  in 
heaven,  but  beholdest  all  things 
below ;  Look  down,  we  beseech 
thee,  and  hear  us,  calling  out 
of  the  depth  of  misery,  and 
out  of  the  jaws  of  this  death, 
which  is  ready  now  to  swallow 
us  up :  Save,  Lord,  or  else  we 
perish.  The  living,  the  living, 
shall  praise  thee.  O  send  thy 
word  of  command  to  rebuke  the 
raging  winds,  and  the  roaring 
sea  ;  that  we,  being  delivered 
from  this  distress,  may  live  to 


Ffurfiau  o  Wcddi  i'tv  Jiarfer  ar  y  Môr. 


hwn,  y  byddom  byw  i'tb  was- 
anaethu  di,  ac  i  foliannu  dy 
Enw  boll  ddyddiau  ein  byvvyd. 
Gwrando,  Arglwydd,  ac  achub  ni, 
er  anfeidrol  ryglyddon  ein  gwỳn- 
fydedig  Iacbawdwr  dy  Fab,  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist.  Amen. 
TÍ    F    Weddi    a    ddywedir   o  fiacn 

Brwydr  ar  y  Môr,  yn  erhyn  jiob 

rhyw  Elyn. 

OAlluoccaf  ac  ardderchoccaf 
Arglwydd  Dduw,  Arglwydd 
y  lluoedd,  yr  hwn  wyt  yn 
llywodraethu  ac  yn  rheoli  pob 
peth ;  Tydi  wyt  yn  eistedd  ar 
yr  orseddfaingc,  yn  barnu  yn 
gyfiawn.  Am  bynny  yr  erfyn- 
iwn  ar  dy  Ddwyfol  Fawredd 
yn  ein  hangenoctid  hyn,  i'od  i  ti 
gymmeryd  yr  acbos  i'th  law  dy 
hun,  a  barnu  rhyngom  a'n  gel- 
ynion.  Cyfod  dy  nerth,  O  Ar- 
glwydd, a  thyred  i'n  cymmorth : 
canys  nid  wyt  bob  amser  yn 
rboddi  y  rhyfel  i'r  cedyrn ;  eithr 
ti  a  ddichon  acbub  trwy  la- 
wer,  neu  trwy  ychydig.  O  na 
fydded  i'n  pechodau  lefain  yr 
awrhon  i'n  herbyn  am  ddial; 
eithr  gwrando  ni  dy  weision  tru- 
ain  yn  ymbil  am  dy  drugaredd, 
ac  yn  eiriol  am  dy  gymmorth, 
ac  am  fod  o  honot  yn  amddi- 
fíÿn  i  ni  rbag  wyneb  y  gelyn. 
Gwna  yn  byspys  mai  tydi  yw 
ein  Hacbubwr,  a'n  cadarn  War- 
edwr,  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd. Amen. 
*!,  Gteeddiau  hyrion  i  rai  neillduol, 
nad  ullunt  ymgyfurfod  i  gyssylltu 
me-vn  Gxveddi  ág  v.ruill,  o  herwydd 
y  Fr-vydr,  nciCr  Dymmcstl. 
Gwedd'iau  cyjfredinol. 

ARGLWYDD,  trugarbâ 
wrthym  ni  becbaduriaid, 
ac  acbub  ni  er  mwyn  dy  dru- 
gareddau. 

Ti  yw  y  Duw  mawr,  yr  hwn 
a  wnaethost  ac  wyt  yn  llywio 
pob  peth :  O  gwared  ni  er  mwyn 
dv  Enw. 


serve  tbee,  and  to  glorify  thy 
Name  all  the  days  of  our  life. 
Hear,  Lord,  and  save  us,  for 
the  infinite  merits  of  our  bless- 
ed Saviour,  thy  Son,  our  Lord 
Jesus  Christ.  Amen. 

IT  The  Prayer  to  be  said  before  a 
Fight  at  Sea  against  any  Ene- 
my. 

OMost  powerful  and  glori- 
ous Lord  God,  the  Lord 
of  hosts,  that  rulest  and  com- 
mandest  all  tilings ;  Thou  sit- 
test  in  the  throne  judging  right, 
and  therefore  we  make  our  ad- 
dress to  thy  Divine  Majesty  in 
this  our  necessity,  that  thou 
wouldest  take  the  cause  into 
thine  own  hand,  and  judge  be- 
tween us  and  our  enemies.  Stir 
up  thy  strength,  O  Lord,  and 
come  and  help  us  ;  for  thou 
givest  not  alway  the  battle  to 
the  strong,  but  canst  save  by 
many  or  by  few.  O  let  not 
our  sins  now  cry  against  us 
for  vengeance;  but  hear  us  thy 
poor  servants  begging  mercy, 
and  imploring  thy  help,  and 
that  thou  wouldest  be  a  defence 
unto  us  against  the  face  of  the 
enemy.  Make  it  appear  that 
thou  art  our  Saviour  and  migh- 
ty Deliverer,  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 


TT  Short  Prayers  for  single  persons, 
that  cannot  meet  to  join  in  Prayer 
with  others,  by  reason  of  the  Fight, 
or  Storm, 

General  Prayers. 

LORD,    be    merciful    to    us 
sinners,   and   save   us   for 
thy  mercy's  sake. 

Thou  art  the  great  God,  that 
hast  made  and  rulest  all  things : 
O  deliver  us  for  thy  Name's 
sake. 


Ffurfiau  o  Weddi  i'iv  harfer  ar  y  Môr. 


Ti  yw  y  Duw  mawr,  ofnadwy 
goruwch  pawb  oil :  O  achub  ni, 
fel  y  moliannom  di. 

Gweddiau  hyspysol  o  herwydd  y 
Gelyn. 

TYDI,  O  Arglwydd,  wyt 
gyfiawn  a  galluog :  O  am- 
ddifFyn  ein  hachos  yn  erbyn 
wyneb  y  gelyn. 

O  Dduw,  tydi  wyt  gadarn 
dŵr  amddiíFyn  i  bawb  a  fFoant 
attat:  O  achub  ni  rbag  traha 
v  gelyn. 

Ö  "Arglwydd  y  lluoedd,  ym- 
ladd  drosom,  fel  y  gogoneddora 
di. 

O  na  ad  i  ni  suddo  dan 
bwys  ein  pechodau,  na  thraha 
y  gelyn. 

O  Arglwydd,  cyfod,  cymmorth 
ni,  a  gwared  ni  er  mwyn  dy  Enw. 

Gweddiau  lyrion  o  herwydd  y 
Dymmestl. 

TYDI,  O  Arglwydd,  yr  hwn 
wyt  yn  dyhuddo  terfysg  y 
môr,  gwrândo,  gwrando  ni,  ac 
achub  ni,  fel  na'n  cyfrgoller. 

O  fendigedig  Iachawdwr,  yr 
hwn  a  achubaist  dy  ddisgyblion, 
pan  oeddynt  ar  ddarfod  am  danynt 
gan  dymmestl,  gwrando  ni,  ac 
achub  ni,  nyni  a  attolygwn  i  ti. 

Arglwydd,  trugarhá  wrthym. 

Crist,  trugarhà  wrthym. 

Arglwydd,  trugarhâ  wrthym. 

O  Arglwydd,  clyw  nyni. 

O  Crist,  clyw  nyni. 

Duw  Dad,  Duw  Fab,  Duw 
Yspryd  Glàn,  trugarhâ  wrthym, 
achub  ni  yr  awrhon,  ac  yn  dra- 
gywydd.    Amen. 

EIN  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y 
nefoedd,  Sancteiddier  dy 
Enw.  Deued  dy  deyrnas.  Bydd- 
ed  dy  ewyllys  ar  y  ddaear,  Meg- 
is  y  mae  yn  y  nefoedd.  Dyro  i 
ni  hetldyw  ein  bara  beunycídiol. 
A  maddeu  i  ni  ein  dyledion,  Fel 
y  maddeuwn  ni  in  dyledwýr. 


Thou  art  the  great  God  to  be 
feared  above  all  :  O  save  us,  that 
we  may  praise  thee. 

Special  Prayers  with   respect  to 
the  Enemy. 

THOU,  O  Lord,  art  just  and 
powerful :  O  defend  our 
cause  against  the  face  of  the 
enemy. 

O  God,  thou  art  a  strong 
tower  of  defence  to  all  that  flee 
unto  thee:  O  save  us  from  the 
violence  of  the  enemy. 

O  Lord  of  hosts,  fight  for  us, 
that  we  may  glorify  thee. 

O  suffer  us  not  to  sink  under 
the  weight  of  our  sins,  or  the 
violence  of  the  enemy. 

O  Lord,  arise,  help  us,  and 
deliver  us  for  thy  Name's  sake. 

Short  Prayers  in  respect  of  a 
Storm. 

THOU,  O  Lord,  that  stillest 
the  raging  of  the  sea,  hear, 
hear  us,  and  save  us,  that  we 
perish  not. 

O  blessed  Saviour,  that  didst 
save  thv  disciples  ready  to  perish 
in  a  storm,  hear  us,  and  save  us, 
we  beseech  thee. 

Lord,  have  mercy  upon  us. 

Christ,  have  mercy  upon  us. 

Lord,  have  mercy  upon  us. 

O  Lord,  hear  us. 

O  Christ,  hear  us. 

God  the  Father,  God  the  Son, 
God  the  Holy  Ghost,  have  mer- 
cy upon  us,  save  us  now  and 
evermore.    Amen. 

OUR  Father,  which  art  in 
heaven,  Hallowed  be  thy 
Name.  Thy  kingdom  come. 
Thy  will  be  done  In  earth,  As 
it  is  in  heaven.  Give  us  this 
day  our  daily  bread.  And  for- 
give us  our  trespasses,  As  we  for- 
give them  that  trespass  against 


Ffurfiau  o  JVeddi  i'tv  harfer  ar  y  Môr. 


Ac  nac  arwain  ni  i  brofedigaeth  ; 

Eithr    gwared    ni    rhag    drwg: 

Canys   eiddot   ti   yw'r   deyrnas, 

A'r  gallu,  A'r  gogoniant,  Yn  oes 

oesoedd.    Amen. 

IT  Pan  fo  enbydrwydd  yn  gyfagos, 

cynnifer  ag  a  alter  eu  hepgor  oddi 

•wrth  wasanaeth  angenrheidiol  yn 

y  L/o?ig,  a  elwir  ynghŷd,  a  hrey  a 

tenant  Gyffes  ostyngedig  i  Ddu-c 

o'u  pechodau :  yn  yr  hon  y  dylai 

pob  un  gymmeryd  aito  ei  lain  yn 

ddifrifol  bob  nn  oV pechodau  hynny 

am  y  rhai  y  bo  ei  gydwybod  yn  ei 

gyltuddo;  gan  ddywedyd,fel  y  mac 

yn  canlyn, 

Y  Gyffes. 

HOLL-alluog  Dduw,  Tad  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist, 
Gwneuthurwr  pob  dim,  Barmvr 
pob  dyn;  Yrfm  ni  yn  cydnabod 
ac  yn  ymofidio  dros  ein  hamryw 
bechodau  a'n  hanwiredd,  Y  rhai 
o  ddydd  i  ddydd  yn  orthrymmaf 
a  wnaethom,  Ar  feddwl,  gair,  a 
gweithred,  Yn  erbyn  dy  Ddwy- 
fol  Fawredd,  Gan  annog  yn  gyf- 
iawnaf  dy  ddigofaint  a'th  lid  i'n 
herbyn.  Yr  ydym  yn  ddifrifol  yn 
edifarhâu,  Ac  yn  ddrwg  gan  ein 
calonnau  dros  ein  cam-weithred- 
oedd  byn:  Eu  cofFa  sy  drwm 
gennym;  Eu  baich  sydd  an- 
oddef'adwy.  Trugarbà  wrth- 
ym,  Trugarhâ  wrtbym,  drugar- 
occaf  Dad ;  Er  mwyn  dy  un 
Mab  ein  Harglwydd  Iesu  Grist, 
Maddeu  i  ni  yr  byn  oil  a  aetb 
heibio;  A  cbaniattâ  i  ni  allu 
byth  o  hyn  allan  dy  wasanaethu 
a  th  foddloni  mewn  newydd-deb 
buchedd,  Er  anrhydedd  a  go- 
goniant  dy  Enw ;  Trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 

H  Yna  y  datgan  yr  Offeiriad,  os 
bydd  un  yn  y  Llong,  y  Golly ngdod 
hwn. 

HOLL-alluog  Dduw,  ein  Tad 
nefol,  yr  hwn  o'i  fawr  dru- 
garedd  a  addawodd  faddeuant 
pechodau  i  bawb  gan  edifeirwch 
calon  a  gwir  ffydd  a  ymchwel 


us.  And  lead  us  not  into  temp- 
tation ;  But  deliver  us  from  evil : 
For  thine  is  the  kingdom,  The 
power,  and  the  glory,  For  ever 
and  ever.     Amen. 

H  When  there  shall  be  imminent 
danger,  as  ?)iany  as  ran  be  spared 
from  necessary  service  in  the  Ship 
shall  be  called  together,  and  make 
an  1  nimble  Confession  of  their  sin 
to  God:  In  which  every  one  ought 
seriously  to  reflect  upon  those  par- 
ticular sins  of  which  his  conscience 
shall  accuse  him  ;  saying  as  fol- 
lowcth, 

The  Confession. 

ALMIGHTY  God,  Father 
of  our  Lord  Jesus  Christ, 
Maker  of  all  things,  Judge  of 
all  men ;  We  acknowledge  and 
bewail  our  manifold  sins  and 
wickedness,  "Which  we,  from 
time  to  time,  most  grievously 
have  committed,  By  thought, 
word,  and  deed,  Against  thy 
Divine  Majesty,  Provoking  most 
justly  thy  wrath  and  indigna- 
tion against  us.  We  do  earnest- 
ly repent,  And  are  heartily  sorry 
for  these  our  misdoings;  The 
remembrance  of  them  is  griev- 
ous unto  us;  The  burden  of 
them  is  intolerable.  Have  mercy 
upon  us,  Have  mercy  upon  us, 
most  merciful  Father;  For  thy 
Son  our  Lord  Jesus  Christ's 
sake,  Forgive  us  all  that  is 
past;  And  grant  that  we  may 
ever  hereafter  Serve  and  please 
theè  In  newness  of  life,  To  the 
honour  and  glory  of  thy  Name ; 
Through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

If  Then  shall  the  Priest,  if  there  be 
any  in  the  Ship,  pronounce  this 
Absolution. 

ALMIGHTY  God,  our  hea- 
venly Father,  who  of  his 
great  mercy  hath  promised  for- 
giveness of  sins  to  all  them  that 
with  hearty  repentance  and  true 


FJurfiau  o  Weddi  i'w  karfer  or  y  Môr. 


atto ;  A  drugarhao  wrthyeh,  a 
faddeuo  i  chwi,  ac  a'ch  gwaredo 
oddi  wrth  eich  holl  bechodau, 
a'ch  cadarnhao  ac  a'ch  cryfhao 
ym  mhob  daioni,  ac  a'ch  dygo  i 
fywyd  tragywyddol ;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglvvydd.    Amen. 


Dioleh  ar  ol  Tymmestl. 
Juhilate  Deo.    Psal.  Ixvi. 

LLAWEN-FLOEDDIWCH 
l  i  Dduw,  yr  holl  ddaear. 
Datgenwch  ogoniant  ei  Enw : 
gwnewch    ei   foliant    yn    ogon- 
eddus,  Sçc. 

Gogoniant  i'r  Tad,  Sçc. 
Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 

Confitemini  Domino.    Psal.  cvii. 

CLODFORWCH  yr  Ar- 
glwydd;  canys  da  yw:  o 
herwydd  ei  drugaredd  sydd  yn 
dragywydd,  Sçc. 

Gogoniant  i'r  Tad,  S;c. 
]\legis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
âçc. 


Colectau  o  Dd'iolch. 

ODra-bendigedig  a  gogon- 
eddus  Arglwydd  Dduw,  yr 
hwn  wyt  o  anfeidrol  ddaioni  a 
thrugaredd;  Nyni  dy  greadur- 
iaid  truain,  y  rhai  a  luniaist  ac  a 
gynheliaist  ti,  gan  gadw  yn  fyw 
ein  heneidiau,  a'n  hachub  yr 
awr  hon  allan  o  safn  angau,  ŷm 
eilwaith  yn  ein  cyflwyno  ein  hun- 
ain  o  flaen  dy  Ddwyfol  Fawr- 
edd,  i  ofrrymmu  i  ti  aberth  o 
foliant  a  di'olch,  o  herwydd  i  ti 
ein  gwrando  pan  yn  ein  blinder 
y  galwasom  arnat,  ac  ni  fwriaist 
ymaith  ein  gweddi  a  wnaethom 
ger  dy  fron  di  yn  ein  dirfawr  gyf- 
yngder:  i'e,  pan  gyfrifem  bob 
peth  yn  golledig,  ein  Hong,  ein 
dâ,  ein  bywyd  ;  yna  tydi  a 
edrychaist  yn  drugarog  arnom, 
ac  a  orchymynaist  ymwared 
rhyfeddol ;  am  yr  hwn  yr  ŷm 
ni,  gan    ein    bod   yr  awr  hon 


faith  turn  unto  him ;  Have 
mercy  upon  you;  pardon  and 
deliver  you  from  all  your  sins; 
confirm  and  strengthen  you  in 
all  goodness,  and  bring  you  to 
everlasting  life;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.   Amen. 


Thanksgiving  after  a  Storm. 
Jubilate  Deo.    Psal.  Ixvi. 

OBe  joyful  in  God,  all  ye 
lands  :  sing  praises  unto 
the  honour  of  his  Name,  make 
his  praise  to  be  glorious,  §c. 

Glory  be  to  the  Father,  Sçc. 
As  it  was  in  the  beginning, 

Confitemim  Domino.    Psal.  cvii. 

OGive  thanks  unto  the  Lord, 
for  he  is  gracious  :  and  his 
mercy  endureth  for  ever,  Sçc. 

Glory  be  to  the  Father,  S>c. 
As  it  was  in  the  beginning, 

ÔÇC. 


Collects  of  Thanksgiving. 

OMost  blessed  and  glori- 
ous Lord  God,  who  art 
of  infinite  goodness  and  mercy  ; 
We  thy  poor  creatures,  whom 
thou  hast  made  and  preserved, 
holding  our  souls  in  life,  and 
now  rescuing  us  out  of  the 
jaws  of  death,  humbly  present 
ourselves  again  before  thy  Di- 
vine Majesty,  to  offer  a  sacri- 
fice of  praise  and  thanksgiv- 
ing, for  that  thou  heardest  us 
when  we  called  in  our  trou- 
ble, and  didst  not  cast  out  our 
prayer,  which  we  made  be- 
fore thee  in  our  great  dis- 
tress: Even  when  we  gave  all 
for  lost,  our  ship,  our  goods, 
our  lives,  then  didst  thou  mer- 
cifully look  upon  us,  and  won- 
derfully command  a  deliver- 
ance; for  which  we,  now  be- 
ing in  safety,  do  give  all  praise 


Ffurjìmi  o  Weddi  i'm  harfer  ar  y  Môr. 


mewn  d'iogelwch,  yn  rhoddi  yr 
holl  foliant  a'r  gogoniant  i'th 
Enw  bendigedig;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 

Neu  hwn : 

OAlluoccaf  Dduw,  grasusol 
a  daionus,  y  mae  dy  dru- 
garedd  ar  dy  holl  weithred- 
oedd  ;  ond  hi  a  estynwyd  mewn 
modd  hynod  tu  ag  attom  ni, 
y  rhai  a  amddiftynaist  mor 
alluog  a  rhyfeddol.  Ti  a  ddang- 
osaist  i  ni  bethau  ofnadwy,  a 
rhyfeddodau  yn  y  dyfnder  ;  fel 
y  gwelem  pa  Dduw  galluog  a 
grasol  ydwyt  ti;  mor  ddigonol 
a  pharod  i  gymmorth  y  sawl  a 
ymddiriedant  ynot.  Ti  a  ddang- 
osaist  i  ni  y  modd  y  mae'r 
gwỳntoedd  a'r  moroedd  yn  uf- 
uddhâu  i'th  orchymyn ;  fel  y 
dysgom,  hyd  yn  nod  ganddynt 
hwy,  fod  o  hyn  allan  yn  ostyng- 
edig  i'th  lais,  a  gwneuthur  dy 
ewyllys.  O  herwydd  paham  nyni 
a  fendigwn  ac  a  ogoneddwn  dy 
Enw,  am  dy  drugaredd  hon 
yn  ein  hachub,  pan  oeddym  ar 
ddarfod  am  danom.  Ac  yr  ŷm  yn 
attolwg  i  ti,  gwna  ni  yr  awr  hon 
mor  wir  ystyriol  o'th  drugaredd, 
megis  yr  oeddym  y  pryd  hwnrrw 
o'r  enbydrwydd ;  a  dyro  i  ni 
galonnau  parod  bob  amser  i 
ddatgan  ein  dì'olchgarwch,  nid 
ar  eiriau  yn  unig,  eithr  yn  ein 
bucheddau  hefyd,  gan  fod  yn 
fwy  ufudd  i'th  orchymynion 
bendigedig.  Estyn,  attolwg,  dy 
ddaioni  hwn  i  ni ;  fel  y  bo  i  ni, 
y  rhai  a  achubaist,  dy  wasan- 
aethu  mewn  sancteiddrwydd  ac 
uniondeb  holl  ddyddiau  ein  by  w- 
yd;  trwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd a'n  Hiachawdwr.  Amen. 

Emyn  o  Fawl  a  D'iolchgarwch  ar 
ol  Tymmestl  beryylus. 

DEUWCH,    clodforwn    yr 
Arglwydd;  canys  da  yw: 


and  glory  to  thy  holy  Name ; 
through  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 


Or  this  : 

OMost  mighty  and  gracious 
good  God,  thy  mercy  is 
over  all  thy  works,  but  in  spe- 
cial manner  hath  been  extend- 
ed toward  us,  whom  thou  hast 
so  powerfully  and  wonderfully 
defended.  Thou  hast  shewed 
us  terrible  things,  and  won- 
ders in  the  deep,  that  we  might 
see  how  powerful  and  gracious 
a  God  thou  art ;  how  able  and 
ready  to  help  them  that  trust 
in  thee.  Thou  hast  shewed  us 
how  both  winds  and  seas  obey 
thy  command;  that  we  may 
learn,  even  from  them,  hereaf- 
ter to  obey  thy  voice,  and  to  do 
thy  will.  We  therefore  bless 
and  glorify  thy  Name,  for  this 
thy  mercy  in  saving  us,  when 
we  were  ready  to  perish.  And, 
we  beseech  thee,  make  us  as 
truly  sensible  now  of  thy  mer- 
cy, as  we  were  then  of  the 
danger:  And  give  us  hearts  al- 
ways ready  to  express  our  thank- 
fulness, not  only  by  words,  but 
also  by  our  lives,  in  being  more 
obedient  to  thy  holy  command- 
ments. Continue,  we  beseech 
thee,  this  thy  goodness  to  us; 
that  we,  whom  thou  hast  sav- 
ed, may  serve  thee  in  holi- 
ness and  righteousness  all  the 
days  of  our  life ;  through  Je- 
sus Christ  our  Lord  and  Savi- 
our.   Amen. 


An  Hymn  of  Praise  and  TJianks- 
giving  after  a  dangerous  Tem- 
pest. 

OCome,  let  us  give  thanks 
unto   the  Lord,  for  he  is 


Ffurfiau  o  Weddi  i'm  harfcr  ar  y  Mar. 


a'i  drugaredd  a  bery  yn  dra- 
gywydd. 

Mawr  yw'r  Arglwydd,  a  thra 
moliannus  :  felly  dyweded  gwar- 
edigion  yr  Arglwydd,  y  rhai  a 
waredodd  efe  o  anwar  ymchwydd 
y  môr. 

Trugarog  a  graslawn  yw'r 
Arglwydd  :  hwyrfrydig  i  lidj  a 
mawr  o  drugarowgrwydd. 

Nid  yn  ol  ein  pechodau  y 
gwnaeth  efe  â  ni  :  ac  nid  yn 
ol  ein  hanwireddau  y  talodd  efe 
i  ni. 

Canys  cyfuwch  ag  yw'r  nef- 
oedd  uwchlaw'r  ddaear  :  y  rhag- 
orodd  ei  drugaredd  ef  tu  ag  at- 
torn ni. 

Ing  a  blinder  a  gawsom  : 
daethom  hyd  bortb  angau. 

Dyfroedd  y  môr  oedd  ar  lifo 
drosom  :  dyfroedd  chwyddedig 
oeddynt  ar  fyned  dros  ein  ben- 
aid. 

Rhuodd  y  môr  :  a'r  tym- 
hestl-wy-nt  a  ddyrchafodd  ei  don- 
nau  ef. 

Nyni  a  esgynasom  megis  i'r 
nefoedd ;  disgynasom  eilwaith  i'r 
dyfnder  :  ein  henaid  a  doddodd 
ynom  gan  flinder. 

Yna  y  gwaeddasom  arnat  ti, 
O  Arglwydd  :  titbau  a'n  dyg- 
aist  o'n  gorthrymder. 

Bendigedig  fyddo  dy  Enw,  yr 
hwn  ni  ddirmygaist  weddi  dy 
weision  :  eithr  gwrandewaist  ar 
ein  lief,  ac  achubaist  ni. 

Anfonaist  allan  dy  air  :  gos- 
tegodd  y  gwỳ-nt  ystormus,  ac  hi 
aeth  yn  dawei. 

O  moliannwn  ninnau'r  Ar- 
glwydd gan  hynny  am  ei  ddai- 
oni  :  a  mynegwn  y  rhyfeddodau 
a  wnaeth,  ac  y  mae  yn  wastad  yn 
eu  gwneuthnr  i  feibion  dynion  ! 

]\IoHannus  fyddo'r  Arglwydd 
beunydd  :  sef  yr  Arglwydd  yr 
hwn  sydd  yn  ein  cymmorth,  ac 
yn  tywallt  ei  fenditnion  arnom. 


gracious  :  and  his  mercy  en- 
dureth  for  ever. 

Great  is  the  Lord,  and  greatly 
to  be  praised ;  let  the  redeemed 
of  the  Lord  say  so  :  whom  he 
hath  delivered  from  the  merci- 
less rage  of  the  sea. 

The  Lord  is  gracious  and  full 
of  compassion  :  slow  to  anger, 
and  of  great  mercy. 

He  hath  not  dealt  with  us 
according  to  our  sins  :  neither 
rewarded  us  according  to  our 
iniquities. 

But  as  the  heaven  is  high 
above  the  earth  :  so  great  hath 
been  his  mercy  towards  us. 

Wc  found  trouble  and  heavi- 
ness :  we  were  even  at  death's 
door. 

The  waters  of  the  sea  had 
well-nigh  covered  us  :  the  proud 
waters  had  well-nigh  gone  over 
our  soul. 

The  sea  roared  :  and  the 
stormy  wind  lifted  up  the  waves 
thereof. 

We  were  carried  up  as  it  were 
to  heaven,  and  then  down  again 
into  the  deep  :  our  soul  melted 
within  us,  because  of  trouble  ; 

Then  cried  we  unto  thee,  O 
Lord  :  and  thou  didst  deliver 
us  out  of  our  distress. 

Blessed  be  thy  Name,  who 
didst  not  despise  the  prayer  of 
thy  servants  :  but  didst  hear  our 
cry,  and  hast  saved  us. 

Thou  didst  send  forth  thy 
commandment  :  and  the  windy 
storm  ceased,  and  was  turned 
into  a  calm. 

O  let  us  therefore  praise  the 
Lord  for  his  goodness  :  and  de- 
clare the  wonders  that  he  hath 
done,  and  still  doeth  for  the 
children  of  men. 

Praised  be  the  Lord  daily  : 
even  the  Lord  that  helpeth  us, 
and  poureth  his  benefits  upon 
us. 


Ffurfiau  o  Weddi  i'n>  harfer  ar  y  Môr. 


Efe  yw  ein  Duw  ni,  sef  y 
Duw  oddi  wrth  yr  hwn  y  daw 
iachawclwriaeth  :  Duw  yw  yr 
Arglwydd,  trwy  yr  hwn  y  di- 
angasom  rhag  angau. 

Tydi,  Arglwydd,  a'n  llawen- 
ychaist  ni  â  gweithred  dy  ddwy- 
law  :  ac  ni  a  orfoleddwn  yn  dy 
foliant. 

Bendigedig  fyddo'r  Arglwydd 
Dduw  :  sef  yr  Arglwydd  Dduw, 
yr  hwn  yn  unig  sydd  yn 
gwneuthur  rhyfeddodau ; 

A  bendigedig  fyddo  Enw  ei 
Fawredd  ef  byth  :  A  dyweded 
pob  un  o  honom,  Amen,  Amen. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glân  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.  Amen. 
2  Cor.  xiii. 

GRAS  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  a  chariad  Duw,  a 
chymdeithas  yr  Yspryd  Glân, 
a  fyddo  gyd  â  ni  oil  byth  byth- 
oedd.    Amen. 

Ar  ol  Buddugoliaeth,  neu   Ym- 

wared  oddi  wrth  y  Gelyn. 

Psalm  neu  Emyn  o  Fowl  a  B'i- 

olchgarwch  ar  ol  Buddugoliaeth. 

ONI  buasai'r  Arglwydd  yr 
hwn  a  fu  gyd  â  ni,  y  gallwn 
ddywedyd  yn  awr  :  oni  buasai'r 
Arglwydd  yr  hwn  a  fu  gyd  â 
ni,  pan  gyfododd  dynion  yn  ein 
herbyn ; 

Yna  y'n  llyngcasent  ni  yn 
fyw  :  pan  ennynodd  eu  llid 
hwynt  i'n  herbyn. 

Yna  y  dyfroedd  a  lifasai  dros- 
om  ni,  y  ffrwd  a  aethai  dros  ein 
henaid  :  yna'r  aethai  dros  ein 
henaid  ddyfroedd  chwyddedig. 

Eithr  bendigedig  fyddo'r  Ar- 
glwydd :  yr  hwn  ni'n  rhoddodd 
ni  yn  ysglyfaeth  i'w  dannedd 
hwynt. 

Yr  Arglwydd  a  wnaeth  iach- 
awdwriaeth  :  nerthol  i  ni. 


He  is  our  God,  even  the  God 
of  whom  cometh  salvation  :  God 
is  the  Lord  by  whom  we  have 
escaped  death. 

Thou,  Lord,  hast  made  us 
glad  through  the  operation  of 
thy  hands  :  and  we  will  triumph 
in  thy  praise. 

Blessed  be  the  Lord  God  : 
even  the  Lord  God,  who  only 
doeth  wondrous  things  ; 

And  blessed  be  the  Name  of 
his  Majesty  for  ever  :  and  let 
every  one  of  us  say,  Amen,  A- 
men. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 
2  Cor.  xiii. 

THE  grace  of  our  Lord  Je- 
sus Christ,  and  the  love  of 
God,  and  the  fellowship  of  the 
Holy  Ghost,  be  with  us  all  ever- 
more.   Amen. 


After  Victory  or  Deliverance 

from  an  Enemy. 

A  Psalm  or  Hymn  of  Praise  and 

Thanksgiving  after  Victory. 

IF  the  Lord  had  not  been  on 
our  side,  now  may  we  say  : 
if  the  Lord  himself  had  not 
been  on  our  side,  when  men 
rose  up  against  us  ; 

They  had  swallowed  us  up 
quick  :  when  they  were  so 
wrathfully  displeased  at  us. 

Yea,  the  waters  had  drowned 
us,  and  the  stream  had  gone  over 
our  soul :  the  deep  waters  of  the 
proud  had  gone  over  our  soul. 

But  praised  be  the  Lord  :  who 
hath  not  given  us  over  as  a  prey 
unto  them. 

The  Lord  hath  wrought  :  a 
mighty  salvation  for  us. 


Ffurfiuu  o  Weddi  i'w  harfer  ar  y  Môr. 


Nid  â'n  cleddyf  ein  hun  y 
goresgynasom  ;  nid  ein  braich  ein 
hun  a  barodd  i  ni  iachawdwr- 
iaeth  :  eithr  dy  ddeheulaw  di, 
a'th  fraich,  a  Uewyrch  dy  wyn- 
eb  ;  o  herwydd  it'  ein  hoffi  ni. 

Yr  Arglwydd  a  ymddangos- 
odd  drosom  ni  :  yr  Arglwydd 
a  orchuddiodd  ein  pennau,  ac 
a  wnaeth  i  ni  sefyll  yn  nydd  y 
firwydr. 

Ỳr  Arglwydd  a  ymddangos- 
odd  drosom  ni  :  yr  Arglwydd  a 
ddadymchwelodd  ein  gelynion, 
ac  a  ddrylliodd  y  rhai  a  godas- 
ant  i'n  herbyn. 

O  herwydd  paham,  nid  i  ni, 
O  Arglwydd,  nid  i  ni  :  ond  i'th 
Enw  dy  hun  rhodder  y  gogoniant. 

Yr  Arglwydd  a  wnaeth  i  ni 
bethau  mawrion  :  yr  Arglwydd 
a  wnaeth  bethau  mawrion  i  ni; 
am  yr  hyn  yr  ydym  yn  llawen. 

Ein  porth  ni  sydd  yn  Enw'r 
Arglwydd  :  yr  hwn  a  wnaeth 
nefoedd  a  daear. 

Bendigedig  fyddo  Enw'r  Ar- 
glwydd :  o'r  pryd  hwn  hyd  yn 
dragywydd. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Yspryd  Glàn  ; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu, 
y  mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
wastad  :  yn  oes  oesoedd.    Amen. 

*i  Ar  ol  yr  Emyn  yma,  gcll'ir  canu  y 

Te  Deum. 

T  Yna  y  Colect  hwn, 

HOLL-alluog  Dduw,  Gor- 
uchaf  Lywiawdwr  yr  holl 
fyd,  yn  Haw  yr  hwn  y  mae 
nerth  a  chadernid  na  ddichon 
neb  eu  gwrthsefyll ;  Nyni  a 
fendithiwn  ac  a  lawrygwn  dy 
Enw  mawr  a  gogoneddus,  am 
y  Fuddugoliaeth  lwyddiannus 
hon:  yr  holl  ogoniant  o  honi  a 
ddodwn  i  ti,  yr  hwn  wyt  unig 
Roddwr  Goruchafiaeth.  Ac  nyni 
a  attolygwn  i  ti,  roddi  i  ni  ras 
i  ddefriyddio  dy  fawr  drugaredd 


We  gat  not  this  by  our  own 
sword,  neither  was  it  our  own 
ann  that  saved  us  :  but  thy  right 
hand,  and  thine  ann,  and  the 
light  of  thy  countenance,  be- 
cause thou  hadst  a  favour  unto 
us. 

The  Lord  hath  appeared  for 
us  :  the  Lord  hath  covered  our 
heads,  and  made  us  to  stand  in 
the  day  of  battle. 

The  Lord  hath  appeared  for 
us  :  the  Lord  hath  overthrown 
our  enemies,  and  dashed  in 
pieces  diose  that  rose  up  against 
us. 

Therefore  not  unto  us,  O 
Lord,  not  unto  us  :  but  unto 
thy  Name  be  given  the  glory. 

The  Lord  hath  done  great 
things  for  us  :  the  Lord  hath 
done  great  things  for  us,  for 
which  we  rejoice. 

Our  help  standeth  in  the  Name 
of  the  Lord  :  who  hath  made 
heaven  and  earth. 

Blessed  be  the  Name  of  the 
Lord  :  from  this  time  forth  for 
evermore. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.    Amen. 

H  After  this  Hymn  may  be  sung  the 

Te  Deum. 

H  Then  this  Collect. 

O  Almighty  God,  the  Sove- 
reign Commander  of  all  the 
world,  in  whose  hand  is  power 
and  might  which  none  is  able 
to  withstand;  We  bless  and 
magnify  thy  great  and  glorious 
Name  for  this  happy  Victory, 
the  whole  glory  whereof  we  do 
ascribe  to  thee,  who  art  the 
only  giver  of  Victory.  And, 
we  beseech  thee,  give  us  grace 
to  improve  this  great  mercy 
to  thy  glory,  the  advancement 


Ffurjìau  o  Weddi  i'w  karfer  ar  y  Môr. 


hon  er  <ly  ogoniant  di,  er  dyrch- 
afiad  dy  Efengyl,  er  anrhydedd 
ein  Brenhines,  ac,  hyd  y  bo  yn- 
om,  er  llesâd  holl  ddynol-ryw. 
Ac  ni  a  attolygwn  i  ti  roddi  i 
ni  y  cyfryw  ymsyniad  o'th  fawr 
drugaredd  hon,  ag  a'n  rhwymo 
ni  i  wir  ddi'olchgarwch  a  ym- 
ddangoso  yn  ein  bucheddau,  trwy 
ymarweddiad  gostyngedig,  sanct- 
eiddlân,  ac  ufudd,  ger  dy  fron 
di  dros  ein  holl  ddyddiau,  trwy 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd;  i'r 
hwn,  gyd  â  thi  a'r  Yspryd  Glân, 
megis  am  dy  holl  drugareddau, 
felly  yn  enwedig  am  yr  Oruchaf- 
iaeth  a'r  Ymwared  presennol,  y 
byddo'r  holl  ogoniant  a'r  an- 
rhydedd, hyd  yn  oes  oesoedd. 
Amen. 

2  Cor.  xiii. 

GRAS  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  a  chariad  Duw,  a 
chymdeithas  yr  Yspryd  Glàn, 
a  fyddo  gyd  â  ni  oil  byth  byth- 
oedd.    Amen. 

Wrth  Gladdu  eu  Meirw  ary  Mar. 

If  Gellir  arfcr  y  Gzeasanacth  yn  y 
Llyfr  Gweddi  Gyffredin  ;  yn  unig 
yn  lie  y  geiriau  /tyn  [Gan  hynny 
yr  ŷm  ni  yn  rhoddi  ei  gorph  ef 
i'r  ddaear,  £c]  dywedcr, 

GAN  hynny  yr  ŷm  ni  yn 
rhoddi  ei  gorph  ef  i'r 
dyfnder,  i'w  droi  i  lygredig- 
aeth  ;  gan  ddisgwyl  am  adgyfod- 
iad  y  corph  (pan  roddo'r  Môr 
i  fynu  ei  feirw)  ac  am  fywyd  y 
byd  y  sydd  ar  ddyfod,  trwy  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist;  yr  hwn 
ar  ei  ddyfodiad  a  newidia  ein 
corph  gwael  ni,  fel  y  byddo  yn 
gyffelyb  i'w  gorph  gogoneddus 
ef,  yn  ol  y  galluog  weithrediad, 
trwy'r  hwn  y  dichon  efe  ddar- 
ostwng  pob  peth  iddo  ei  hun. 


of  thy  Gospel,  the  honour  of 
our  Sovereign,  and,  as  much  as 
in  us  lieth,  to  the  gocd  of  all 
mankind.  And,  Ave  beseech 
thee,  give  us  such  a  sense  of 
this  great  mercy,  as  may  en- 
gage us  to  a  true  thankfulness, 
such  as  may  appear  in  our  lives 
by  an  humble,  holy,  and  obe- 
dient walking  before  thee  all 
our  days,  through  Jesus  Christ 
our  Lord  ;  to  whom  with  thee 
and  the  Holy  Spirit,  as  for  all 
thy  mercies,  so  in  particular  for 
this  Victory  and  Deliverance, 
be  all  glory  and  honour,  world 
without  end.    Amen. 


2  Cor.  xiii. 

THE  grace  of  our  Lord  Jesus 
Christ,  and  the  love  of  God, 
and  the  fellowship  of  the  Holy 
Ghost,  be  with  us  all  evermore. 
Amen. 


At  the  Burial  of  their  Dead  at  Sea. 

*il  Tlic  Office  in  the  Common  Prayer, 
hook  may  he  used  ;  only  instead  of 
these  words  [We  therefore  commit 
his  body  to  the  ground,  earth  to 
earth,  ŷvm]  say, 

WE  therefore  commit  his 
body  to  the  deep,  to  be 
turned  into  corruption,  looking 
for  the  resurrection  of  the  body, 
(when  the  Sea  shall  give  up  her 
dead,)  and  the  life  of  the  world 
to  come,  through  our  Lord  Jesus 
Christ ;  who  at  his  coming  shall 
change  cur  vile  body,  that  it 
may  be  like  his  glorious  body, 
according  to  the  mighty  work- 
ing, whereby  he  is  able  to  sub- 
due all  things  to  himself. 


FFÜRF  GWEDDI  GYD  A  DIOLCH  PR  HOLL- 
ALLUOG  DDUW, 

I'w  harfer  bob  Blwyddyn  ym  mhob  Eglwys  a  Cbapel  yn  y  Deyrn- 
as  hon,  ar  yr  Ugeinfed  o  Fehefin;  sef,  y  Dydd  y  dechreuodd  y 
Frenhines  ei  dedwyddol  Deyrnasiad. 


•f  Yr  un  fydd  y  Greasanaeth  ag  a  arferir  ar  Ddyddiau  Gu-yl  yn  hollol  ; 
o'iid  llé'r  ordeiniwyd  yn  amgen  yn  y  Ffurfhon. 

î  Os  digwydd  y  Dydd  h-.tm  ar  Ddydd  Sul,  arfcrîr  y  Gwasanaeth  hsm, 
fel  y  canlyn,  yn  holloU 


*À  Y  Foreol  Weddi  a  ddechreu   â'r 
Ymadroddion  hyn. 

CYNGHORI  yr  ydwyf,  yra 
mlaen  pob  peth,  fod  Ymbil- 
iau,  Gweddi'au,  Deisyfiadau,  a 
Thalu  Di'olch,  dros  bob  dyn: 
dros  Frenhinoedd,  a  phawb  sy 
mewn  Goruchafiaeth  ;  fel  y  gall- 
om  ni  fyw  yn  llonydd  ac  yn 
heddychol,  mewn  pob  duwioldeb 
ac  onestrwydd :  canys  hyn  sy 
dda  a  chymmeradwy  ger  bron 
Duw  ein  Ceidwad.  1  Tim.  ii.  1, 
2,3. 

Os  dywedwn  nad  oes  ynom 
bechod,  yr  ydym  yn  ein  twyllo 
ein  hunain,  a'r  gwirionedd  nid 
yw  ynom :  os  cyfaddefwn  ein 
pechodau,  ffyddlon  yw  efe  a 
chyfiawn ;  fel  y  raaddeuo  i  ni 
ein  pechodau,  ac  y'n  glanhao 
oddi  wrth  bob  anghyfiawnder. 
1  St.  loan  i.  8,  9. 

*î  Yn  lie  Venite  exultemus  y  cenir 
neu  y  dywedir  yr  Emyn  turn  sy'n 
canlyn;  un  Adnod gan  yrOffiiriad, 
a  pfioò  ail  gan  y  Clochyâd  a'r  lull. 


H  Morning  Prayer  shall  begin  trith 
these  Sentences. 

I  Exhort  that  first  of  all,  Sup- 
plications, Prayers,  Inter- 
cessions, and  giving  of  Thanks, 
be  made  for  all  men ;  for  Kings, 
and  for  all  that  are  in  Autho- 
rity ;  that  we  may  lead  a  quiet 
and  peaceable  life,  in  all  god- 
liness and  honesty :  For  this 
is  good  and  acceptable  unto 
God  our  Saviour.  1  Tim.  ii.  1, 
2,3. 

If  we  say  that  we  have  nc 
sin,  we  deceive  ourselves,  and 
the  truth  is  not  in  us;  but,  if 
we  confess  our  sins,  he  is  faith- 
ful and  just  to  forgive  us  our 
sins,   and    to    cleanse   us    from 


all  unrighteousness, 
i.  8,  9. 


1  St.  John 


Instead  of  Venite  exultemus  the 
Hymn  following  shall  he  said  or 
sung  ;  one  Verse  by  the  Priest,  and 
another  by  the  Clerk  and  people. 

Nn 


Yr  ugeinfed  o  Fehefin. 


OArglwydil  ein  lor  ni  :  mor 
ardderchog  yw  dy  Enw  ar 
yr  holl  ddaear  !  Psal.  viii.  1. 

Arglwydd,  beth  yw  dt/n,  pan 
gydnabyddit  ef  :  neu  fab  dyn, 
pan  wnait  gyfrif  o  hono  ?  Psal. 
cxliv.  3. 

Gwnaeth  gofio  ei  ryfeddodau  : 
graslawn  a  thrugarog  yw'r  Ar- 
glwydd. Psal.  cxi.  4. 

O  na  folianneni  yr  Arglwydd 
am  ei  ddaioni  :  a'i  ryfeddodau  i 
feibion  dynion!    Psal.  cvii.  21. 


O  Dduw,  ein  tar i an,  gwel :  ac 
edrych  ar  wyneb  dy  Enneiniog. 
Psal.  lxxxiv.  9. 

Cynnal  ei  cherddcdiad  hi  yn  dy 
Iwybrau  :  fel  na  lithro  ei  thraed. 
Psal.  xvii.  5. 

Estyn  oes  y  Frenhines  :  a  11a- 
wenhâ  hi  â  llawenydd  dy  wyn- 
ebpryd.  Psal.  lxi.  6.  a'r  xxi.  6. 

Arhosed  byth  ger  dy  fron  di  : 
darpar  drugaredd  a  gwirionedd, 
fel  y  cadwont  hi.    Psal.  lxi.  7. 

Yn  ei  dyddiau  hi  blodeued  y 
cyfiawn  :  a  gwna  ein  bro  ni  yn 
heddychol.  Psal.  lxxii.  7.  a'r 
cxlvii.  14. 

Gwisg  ei  gelynion  hi  â  chywil- 
ydd  :  a  blodeued  ei  choron  ami 
hiihau.    Psal.  cxxxii.  18. 

Bendigedig  fyddo'r  Arglwydd 
Dduw,  Duw  Israel  :  yr  hwn  yn 
unig  sydd  yn  gwneuthur  rhy- 
feddodau.   Psal.  lxxii.  18. 

Bendigedig  hefyd  fyddo  ei  Enw 
gogoneddus  efyn  dragyivydd  :  a'r 
holl  ddaear  a  lanwer  o'i  ogoniant. 
Amen,  ac  Amen.    Adn.  19. 

Gogoniant  i'r  Tad,  ac  i'r  Mab  : 
ac  i'r  Vspryd  Glân; 

Megis  yr  oedd  yn  y  dechreu,  y 
mae  yr  awr  hon,  ac  y  bydd  yn 
was  tad  :  yn  oes  oesoedd.  Amen. 


OLord  our  Governour  :  how 
excellent  is  thy  Name  in 
all  the  world !    Psal.  viii.  1. 

Lord,  what  is  man,  that  thou 
hast  such  respect  unto  him  :  or 
the  son  of  man,  that  thou  so  re- 
gardest  him  ?    Psal.  cxliv.  3. 

The  merciful  and  gracious 
Lord  hath  so  done  his  marvellous 
works  :  that  they  ought  to  be  had 
in  remembrance.   Psal.  cxi.  4. 

O  that  men  would  therefore 
praise  the  Lord  for  his  goodness  : 
and  declare  the  wonders  that  he 
doeth  for  the  children  of  men! 
Psal.  cvii.  21. 

Behold,  O  God  our  defender  : 
and  look  upon  the  face  of  thine 
Anointed.    Psal.  lxxxiv.  9. 

O  hold  thou  vp  her  goings  in 
thy  paths  :  that  her  footsteps  slip 
not.    Psal.  xvii.  5. 

Grant  the  Queen  a  long  life  : 
and  make  her  glad  with  the  joy 
of  thy  countenance.  Psal.  lxi.  6. 
&  xxi.  6. 

Let  her  dwell  before  thee  for 
ever  :  O  prepare  thy  loving  mercy 
and  faithfulness,  that  they  may 
preserx-e  her.    Psal.  lxi.  7. 

In  her  time  let  the  righteous 
flourish  :  and  let  peace  be  in  all 
our  borders.  Psal.  lxxii.  7.  & 
cxlvii.  14. 

As  for  her  enemies,  clothe  them 
with  shame  :  but  upon  herself  let 
her  crown  flourish.  Psal.  cxxxii. 
19. 

Blessed  be  the  Lord  God,  even 
the  God  of  Israel  :  which  only 
doeth  wondrous  things.  Psal. 
lxxii.  18. 

And  blessed  be  the  Name  of  his 
Majesty  for  ever  :  and  all  the 
earth  shall  be  filled  with  his  Ma- 
jesty.  Amen,  Amen.  Ver.  19. 

Glory  be  to  the  Father,  and  to 
the  Son  :  and  to  the  Holy  Ghost; 

As  it  was  in  the  beginning,  is 
now,  and  ever  shall  be  :  world 
without  end.  Amen. 


Yr  ugcinfcd  o  Fchefin. 


Psalmau  pr'iod.   xx,  xxi,  ci. 

Llithiau  pr'iod. 

Y  Gyntaf,  Jos.  i.  hyd  adnod  y 

ddegfed. 

Te  Deum. 

Yr  Ail,  Rhuf.  xiii. 

Jubilate  Deo. 

ri  Y  Gwer&iglan  ncsaf  ar  ol  y  Credo 
a  safantfel  hyn. 

Offeiriad.  Arglwydd,  dangos 
dy  drugaredd  arnom. 

Atteb.  A  chaniattâ  i  ni  dy 
iachawdwriaeth. 

Offeiriad.  Arglwydd,  cadw  y 
Frenhines ; 

Atteb.  Yr  hon  sydd  yn  ym- 
ddiried  ynot. 

Offeiriaid.  Anfon  iddi  gym- 
morth  o'th  gyssegrfa. 

Atteb.  Ac  byth  yn  nerthol  am- 
ddiffyn  hi. 

Offeiriad.  Na  ad  i'w  gelynion 
gael  y  Haw  uchaf  ami. 

Atteb.  Na  ad  i'ranwir  nesâu 
i'w  drygu. 

Offeiriad.  Gwisg  dy  Weinid- 
ogion  âg  iawnder. 

Atteb.  A  gwna  dy  ddewisol 
bobl  yn  Haven. 

Offeiriad.  Arglwydd,  cadw  dy 
bobl. 

Atteb.  A  bendithia  dy  etifedd- 
iaeth. 

Offeiriad.  Arglwydd,  dyro 
dangnefedd  yn  ein  dyddiau. 

Atteb.  Gan  nad  oes  neb  arall 
a  ymladd  drosom,  ond  tydi,  O 
Dduw,  yn  unig. 

Offeiriad.  Bydd  i  ni,  O  Ar- 
glwydd, yn  dŵr  cadarn ; 

Atteb.  Wiag  wyneb  ein  gel- 
ynion. 

Offeiriad.  Arglwydd,  gwrando 
ein  gweddi'au. 

Atteb.  A  deued  ein  lief  hyd 
attat. 

%  Yn  IWr  Colect  cyntaf  ar  y  Fordo 
Weddi,  yr  arferir  y  Colect  dilynlo 
fi-wn  o  Ddiolwch  am  Ddyfodiad  y 
Frenhines  i  lywodraethu  urnom. 


Proper  Psalms,   xx,  xxi,  ci. 

Proper  Lessons. 

The  First,  Josh.  i.  to  the  end  of 

the  ninth  Verse. 

Te  Deum. 

The  Second,  Rom.  xiii. 

Jubilate  Deo. 

*ii  The  Suffrages  next  after  the  Creed 

shall  stand  thus. 

Priest.  O  Lord,  shew  thy 
mercy  upon  us. 

Answer.  And  grant  us  thy  sal- 
vation. 

Priest.  O  Lord,  save  the 
Queen ; 

Answer.  Who  putteth  her  trust 
in  thee. 

Priest.  Send  her  help  from 
thy  holy  place. 

Answer.  And  evermore  migh- 
tily defend  her. 

Priest.  Let  her  enemies  have 
no  advantage  against  her. 

Answer.  Let  not  the  wicked 
approach  to  hurt  her. 

Priest.  Endue  thy  Ministers 
with  righteousness. 

Answer.  And  make  thy  chosen 
people  joyful. 

Priest.  O  Lord,  save  thy  peo- 
ple. 

Answer.  And  bless  thine  inhe- 
ritance. 

Priest.  Give  peace  in  our 
time,  O  Lord. 

Answer.  Because  there  is  none 
other  that  fightethforus,  but  only 
thou,  O  God. 

Priest.  Be  unto  us,  O  Lord, 
a  strong  tower ; 

Answer.  From  the  face  of  our 
enemies. 

Priest.  O  Lord,  hear  our 
prayer ; 

Answer.  And  let  our  cry  come 
unto  thee. 

*S  Instead  of  the  first  Collect  at  Morn- 
ing  Prayer  shall  he  used  this  follow- 
ing Collect  of  Thanksgiving  for  Her 
Majesty's  Accession  to  tlie  Throne. 
Nn2 


Yr  ugeinfed  o  Fehefin. 


HOLL-alluog  Dduw,  yr  hwn 
wyt  yn  llywodraethu  ar 
holl  deyrnasoedd  y  byd,  ac  yn  eu 
trefnu  wrth  dy  ewyllys  daionus; 
Nyni  a  dd'iolchwn  it'  yn  ddiffuant 
am  deilyngu,  ar  gyfenw  i'r  dydd 
hwn,  osod  dy  Wasanaethyddes, 
ein  goruchel  Arglwyddes,  y  Fren- 
hines  VICTORIA,  ar  Orsedd- 
faingc  y  deyrnas  hon.  Bydded  dy 
ddoethineb  di  i  'w  thy wys  hi,  ac 
â'th  fraich  nertha  hi ;  blodeued  yn 
ei  dyddiau  hi  gyfiawnder,  gwir- 
ionedd,  a  sancteiddrwydd,  hedd- 
wch  a  chariad,  a'r  holl  rinweddau 
y  sy'n  harddu'r  Broffes  Gristion- 
ogol:  llywia  ei  holl  gynghorion 
a'i  llafur  hi  er  dy  ogoniant  di,  a 
daioni  ei  phobl ;  a  dyro  i  ninnau 
ras  i  ufuddhâu  iddi  yn  siriol  ac 
yn  ewyllysgar,  er  mwyn  cydwy- 
bod :  fel  na  bo  i  'n  gwyniau 
pechadurus,  na'n  priod-elw  ni, 
ddiddymmu  ei  gofalon  hi  am  y 
lies  cyfFredin ;  meddianned  yn 
wastadol  galonnau  ei  phobl ;  fel 
na  phallont  byth  ei  hanrhydeddu 
hi,  ac  ufuddhâu  yn  ddyledus  i'w 
Hawdurdod:  Bydded  ei  Theyrn- 
asiad  yn  hir  ac  yn  llwyddian- 
nus,  a  chorona  hi  âg  anfarwoldeb 
yn  y  byd  a  ddaw;  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.  Amen. 

H  Yn  niwedd  y  Litani  (yr  hon  yn 
wastad  a  arferir  ar y  Dydd  hum) 
ar  ol  y  Colect  [Nyni  yn  ufudd  a 
attolygwn  i  ti,  £"<?.]  yr  arferir  y 
Weddi  syn  canlyn  dros  y  Fren- 
hines  a'r  Brenhinol  Dculu. 

OArglwydd  ein  Duw,  yr  hwn 
wyt  yn  cynnal  ac  yn  llywio 
pobpethynynefa'rddaear;  Der- 
byn  ein  hufudd  weddiau,  gyd  à'n 
diffuant  ddiolch,  am  ein  goruchel 
Arglwyddes  VICTORIA,  yr  hon 
aosododd  dy  ras  a'th  ragluniaeth, 
ar  gyfenw  i'r  dydd  hwn,  yn  Fren- 
hines  arnom  ni ;  ac  felly,  gyd  a  hi, 
bendithia  Albert  Edward  Tywys- 
og  Cymru,  Tywysoges  Cymru, 
a'r  holl  Frenhinol  Deulu;  fel  y  bo 


ALMIGHTY  God,  who  rul- 
.  est  over  all  the  kingdoms  of 
the  World,  and  disposest  of  them 
according  to  thy  good  pleasure ; 
We  yield  thee  unfeigned  thanks, 
for  that  thou  wast  pleased,  as  on 
this  day,  to  place  thy  Servant 
our  Sovereign  Lady,  Queen  VIC- 
TORIA upon  the  Throne  of  this 
Realm.  Let  thy  wisdom  be  her 
guide,  and  let  thine  arm  strength- 
en her;  let  justice,  truth,  and 
holiness,  let  peace  and  love,  and 
all  those  virtues  that  adorn  the 
Christian  Profession,  flourish  in 
her  days ;  direct  all  her  counsels 
and  endeavours  to  thy  glory,  and 
the  welfare  of  her  people ;  and 
give  us  grace  to  obey  her  cheer- 
fully and  willingly  for  conscience 
sake ;  that  neither  our  sinful 
passions,  nor  our  private  inte- 
rests, may  disappoint  her  cares 
for  the  publick  good ;  let  her 
always  possess  the  hearts  of  her 
people,  that  they  may  never  be 
wanting  in  honour  to  her  Per- 
son, and  dutiful  submission  to 
her  Authority  ;  let  her  Beign  be 
long  and  prosperous,  and  crown 
her  with  immortality  in  the  life 
to  come;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.   Amen. 

H  In  the  end  of  the  Litany  (which 
shall  always  be  used  upon  th  is  Day) 
after  the  Collect  [We  humbly  be- 
seech  thee,  0  Father,  §-c]  shall 
the  following  Prayer, for  the  Queen 
and  Royal  Family,  be  used. 

OLord  our  God,  who  uphold- 
est  and  governest  all  things 
in  heaven  and  earth  ;  receive  our 
humble  prayers,  with  our  hearty 
thanksgivings,  for  our  Sovereign 
Lady  VICTORIA,  as  on  this  day, 
set  over  us  by  thy  grace  and  pro- 
vidence to  be  our  Queen;  and 
so  together  with  her  bless  Albert 
Edward  Prince  of  Wales,  the 
Princess  of  (Vales,  and  all  the 
Royal   Family;    that  they  all, 


Yr  ugeinjed  o  Fehcjin. 


iddynt  oil,  gan  ymddiried  yn 
wastad  yn  dy  ddaioni,  a  chael 
eu  hamddiffyn  gan  dy  allu,  a'u 
coroni  à'th  rasol  a  diball  ffafr, 
barhàu  ger  dy  iron  mewn  iechyd, 
heddwcn,  llawenydd,  ac  anrhyd- 
edd,  hir  a  dedwydd  einioes  ar  y 
ddaear,  ac  ar  ol  y  fuchedd  hon, 
fwynhàu  bywyd  a  gogoniant 
tragywyddol  yn  Nheyrnas  Nef ; 
trwy  Haeddedigaethau  a  Chyf- 
ryngiad  Iesu  Grist  ein  Hiach- 
awdwr;  yr  hwn,  gyd  â'r  Tad 
a'r  Yspryd  Glàn,  sydd  yn  byw 
ac  yn  teyrnasu  byth  yn  un  Duw, 
heb  drangc  na  gorphen.  Amen. 
IF  Yna  y  canlyn  y  Colect  hum,  ar  i 

Dduw  amddiffyn  y  Frenhines  yn 

erbyn  ei  holl  elynion. 

ODduw  grasusaf,  yr  hwn  a 
osodaist  dy  Wasanaethyddes 
ein  Brenhines  VICTORIA  ar 
Orseddfaingc  ei  Hynafiaid ;  Yn 
ostyngeiddiaf  attolygwn  it'  ei 
hamddiffyn  hi  ar  yr  unrhyw 
rhag  pob  peryglon  y  gallo  hi  fod 
yn  en  hergyd ;  cudd  hi  rhag  cyf- 
rinach  y  rhai  drygionus,  a  rhag 
terfysg  gweithredwýr  anwiredd : 
llesghà  ddwylaw,  difwyna  fwr- 
iadau,  a  diffrwytha  ymgeisiau 
ei  gelynion  oil,  fel  na  alio  na 
dirgel  gyd-fwriadau,  na  thrais 
cyhoedd,  gythryblu  ei  Llyw- 
odraeth;  eithr  bod  iddi,  gan 
gael  ei  chadw  yn  dd'fogel  dan 
gysgod  dy  adenydd,  a'i  chynnal 
gan  dy  gadernid,  orfoleddu  ar 
bob  gwrthgais ;  fel  y  gallo'r 
holl  fyd  gydnabod  mai  ti  yw 
ei  Hachubydd,  a'i  chadarn  War- 
edydd  hi  ym  mhob  cyfyngder  a 
gwrthwyneb;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.  Amen. 
î  Yna'r  Wcddì  dros  Uchel  Lys  y 

Parliament,  os  bydd  yn  eistedd. 
*\  Yng  Ngzeasanaeth  y  Cymmun, 
yn  nesaf  o  Jlaen  darllaln  yr  Epis- 
tol,  yn  //eV  Colect  dros  y  Fren- 
hines, a  Cholect  y  Dydd,  yr  arferir 
y  IVcddi  yma  dros  y  Frenhines, 
megis  Paillywydd  yr  Eglwys. 


ever  trusting  in  thy  goodness, 
protected  by  thy  power,  and 
crowned  with  thy  gracious  and 
endless  favour,  may  continue  be- 
fore thee  in  health,  peace,  joy, 
and  honour,  and  may  live  long 
and  happy  lives  upon  earth, 
and  after  death  obtain  everlast- 
ing life  and  glory  in  the  king- 
dom of  heaven,  by  the  Merits 
and  Mediation  of  Christ  Jesus 
our  Saviour,  who  with  the  Fa- 
ther and  the  Holy  Spirit,  liveth 
and  reigneth  ever  one  God,  world 
without  end.  Amen. 

f  Then  shall  follow  this  Collect,  for 
God's  protection  of  the  Queen  a- 
gainst  all  her  enemies. 

MOST  gracious  God,  who 
hast  set  thy  servant  VIC- 
TORIA our  Queen  upon  the 
Throne  of  her  Ancestors,  we 
most  humbly  beseech  thee  to 
protect  her  on  the  same  from 
all  the  dangers  to  which  she  may 
be  exposed ;  Hide  her  from  the 
gathering  together  of  the  fro- 
ward,  and  from  the  insurrection 
of  wicked  doers  ;  Do  thou  weak- 
en the  hands,  blast  the  designs, 
and  defeat  the  enterprizes  of  all 
her  enemies,  that  no  secret  con- 
spiracies, nor  open  violences, 
may  disquiet  her  Reign ;  but 
that,  being  safely  kept  under 
the  shadow  of  thy  wing,  and 
supported  by  thy  power,  she  may 
triumph  over  all  opposition;  that 
so  the  world  may  acknowledge 
thee  to  be  her  defender  and 
mighty  deliverer  in  all  difficul- 
ties and  adversities ;  through  Je- 
sus Christ  our  Lord.  Amen. 
*S  Then    the  Prayer  for   the  High 

Court  of  Parliament  (if  silting.) 
IF  In  the  Communion  Service,  im- 
mediately before  the  reading  of  the 
Epistle,' instead  of  the  Collect  for 
the  Queen,  and  that  of  the  Day,  shall 
be  used  this  Prayer  for  the  Queen,  as 
supreme  Governour  of  this  Church. 


Yr  ugeinfed  o  Fehefin, 


OFendigedig  Arglwydd,  yr 
hwn  a  elwaist  Dywysogion 
Cristionogol  i  amddiffyn  dy 
ffydd,  ac  a  roddaist  yn  ddyled 
arnynt  hwylio  ym  mlaen  hawdd- 
fyd  ysprydol,  ynghyd  â  Llesâd 
amserol  eu  pobl;  Yr  ým  yn  cyd- 
nabod  â  gostyngedig  a  di'olchgar 
galonnau  dy  fawr  ddaioni  tu  ag 
attom,  yn  gosod  dy  Wasanaeth- 
yddes,  ein  grasusaf  Frenhines,  ar 
yr  Eglwys  a'r  Deyrnas  hon  : 
Dyro  iddi,  ni  a  attolygwn  it', 
yr  holl  nefol  radau  angenrheidiol 
i  ymddiried  mor  uchel;  Llwydd- 
ed  yn  ei  dwylaw  dy  waith  di  ei 
Duw;  gweled  ei  llygaid  hi  lwydd 
ei  holl  fwriadau  er  lies  dy  wir 
Grefydd  sefydledig  yn  ein  plith  ; 
Agwna  hi  yn  ofFeryn  bendigedig 
i  araddifFyn  a  dyrchafu  dy  Wir- 
ionedd,  pa  le  bynnag  y  mae 
dan  erlid  a  gorthrech :  Ffoëd 
Rhagrith  a  Halogrwydd,  Coel- 
grefydd  ac  Eilun-addoliad,  o'i 
gwydd  hi ;  Na  ad  i  Heresiau  na 
Gau-ddysgeidiaeth  anheddychu 
dy  Eglwys,  nac  i  Sismau  ac  Ym- 
neillduadau  di'achos  ei  gwan- 
hâu ;  eithr  caniattâ  i  ni  fod  o 
un  galon  ac  un  meddwl  yn  dy 
wasanaethu  di  ein  Duw,  ac  yn 
ufuddhâu  iddi  hithau  yn  ol  dy 
ewyllys  di.  Ac,  fel  y  mwyn- 
hao  'r  oesoedd  i  ddyfod  y  ben- 
dithion  hyn,  na  phalled  fyth 
un  o'i  Thŷ  hi  i  lywodraethu'r 
deyrnas  gyfunol  hon  ar  ei  hoi 
hi;  fel  y  gwelo  ein  hiliogaeth  ni 
blant  ei  phlant  hi,  a  thangnefedd 
ar  Israel.  Felly  nyni  dy  bobl,  a 
defaid  dy  borfa,  a  ddi'olchwn  it' 
yn  dragywydd,  ac  a  ddatganwn 
fyth  dy  foliant  o  genhedlaeth  i 
genhedlaeth.  Amen. 

Yr  Ephtol.    IStPetrii.  11. 

ANWYLYD,  yr  wyf  yn 
attolwg  i  chwi,  megis 
d'ieithriaid  a  phererinion,  ym- 
gedwch    oddi    wrth    chwantau 


BLESSED  Lord,  who  hast 
called  Christian  Princes  to 
the  defence  of  thy  Faith,  and 
hast  made  it  their  duty  to  pro- 
mote the  spiritual  welfare,  toge- 
ther with  the  temporal  interest 
of  their  people;  We  acknow- 
ledge with  humble  and  thankful 
hearts  thy  great  goodness  to  us, 
in  setting  thy  Servant  our  most 
gracious  Queen  over  this  Church 
and  Nation;  Give  her,  we  be- 
seech thee,  all  those  heavenly 
graces  that  are  requisite  for  so 
high  a  trust;  Let  the  work  of 
thee  her  God  prosper  in  her 
hands ;  Let  her  eyes  behold  the 
success  of  her  designs  for  the 
service  of  thy  true  Religion  esta- 
blished amongst  us;  And  make 
her  a  blessed  instrument  of  pro- 
tecting and  advancing  thy  Truth, 
wherever  it  is  persecuted  and 
oppressed ;  Let  Hypocrisy  and 
Profaneness,  Superstition  and 
Idolatry,  fly  before  her  face ;  Let 
not  Heresies  and  false  Doctrines 
disturb  the  peace  of  the  Church, 
nor  Schisms  and  causeless  Divi- 
sions weaken  it;  But  grant  us  to 
be  of  one  heart  and  one  mind 
in  serving  thee  our  God,  and 
obeying  her  according  to  thy 
will :  And  that  these  blessings 
may  be  continued  to  after-ages, 
let  there  never  be  one  wanting 
in  her  house  to  succeed  her  in 
the  government  of  this  United 
Kingdom,  that  our  posterity  may 
see  her  children's  children,  and 
peace  upon  Israel.  So  we  that 
are  thy  people,  and  sheep  of  thy 
pasture,  shall  give  thee  thanks 
for  ever,  and  will  always  be 
shewing  forth  thy  praise  from 
generation  to  generation.  Amen. 
The  Epistle.    1  St.  Pet  ii.  11. 

DEARLY  beloved,  I  beseech 
you  as  strangers  and  pil- 
grims, abstain  from  fleshly  lusts, 
which    war    against    the    soul; 


Yr  ngeinfcd  o  Fehefin. 


cnawdol,  y  rhai  sydd  yn  rhyfela 
yn  erbyn  yr  enaid ;  gan  fod  â'ch 
ymarweddiad  yn  onest  ym  mysg 
y  Cenhedloedd ;  fel,  lie  maent  yn 
eich  goganu  megis  drwg-weith- 
redwŷr,  y  gallont,  o  herwydd  eich 
gweithredoedd  da  a  welant,  ogon- 
eddu  Duw  yn  nydd  yr  ymwehad. 
Yinddarostyngwch  oblegid  hyn  i 
bob  dynol  ordinhâd,  o  herwydd 
yr  Arghvydd :  pa  un  bynnag  ai 
i'r  brenhin,  megis  goruchaf;  ai 
i'r  llywiawdwỳr,  megis  trwyddo 
ef  wedi  eu  danfon,  er  dial  ar  y 
drwg-weithredwỳr,  a  mawl  i'r 
gweithredwŷr  da.  Canys  felly 
y  mae  ewyllys  Duw,  fod  i  chwi, 
trwy  wneuthur  daioni,  ostegu 
anwybodaeth  dynion  fFolion : 
megis  yn  rhyddion,  ac  nid  à 
rhyddid  gennych  megis  cochl 
malais ;  eithr  fel  gwasanaethwỳr 
Duw.  Perchwch  bawb.  Cerwch 
y  brawdoliaeth.  Ofnwch  Dduw. 
Anrhydeddwch  y  brenhin. 
Yr  Efengijl.    St.  Matt.  xxii.  16. 

A  Hwy  a  ddanfonasant  atto 
eu  disgyblion  ynghŷd  â'r 
Herodianiaid,  gan  ddywedyd, 
Athraw,  ni  a  wyddom  dy  fod  yn 
eirwir,  ac  yn  dysgu  ffordd  Duw 
mewn  gwirionedd,  ac  nad  oes 
arnat  ofal  rhag  neb  :  oblegid  nid 
wyt  ti  yn  edrycli  ar  wyneb 
dynion.  Dywed  i  ni  gan  nyn- 
ny,  Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  dybied  ? 
Ai  cyfreitblawn  rhoddi  teyrn- 
ged  i  Cesar,  ai  nid  yw  ?  Ond  yr 
Iesu  a  wybu  eu  drygioni  hwy, 
ac  a  ddywedodd,  Paham  yr  yd- 
ych  yn  fy  nhemtio  i,  chwi  rag- 
rithwÿr  ?  Dangoswch  i  mi  arian 
y  deyrn-ged.  A  hwy  a  ddygas- 
ant  atto  geiniog.  Ac  efe  a 
ddywedodd  wrthynt,  Eiddo  pwy 
yw  y  ddelw  hon  a'r  argraph  ? 
Dywedasant  wrtho,  Eiddo  Cesar. 
Yna  y  dywedodd  wrthynt,  Tel- 
wch  chwithau  yr  eiddo  Cesar  i 
Cesar,  a'r  eiddo  Duw  i  Dduw. 
A  phan  glywsant  hwy  hyn,  rhy- 


having  your  conversation  ho- 
nest  among  the  Gentiles:  that, 
whereas  they  speak  against  you 
as  evil-doers,  they  may,  by 
your  good  works  which  they 
shall  behold,  glorify  God  in  the 
day  of  visitation.  Submit  your- 
selves to  every  ordinance  of  man 
for  the  Lord's  sake;  whether 
it  be  to  the  King,  as  supreme; 
or  unto  governours,  as  unto 
them  that  are  sent  by  him 
for  the  punishment  of  evil-do- 
ers, and  for  the  praise  of  them 
that  do  well.  For  so  is  the 
will  of  God,  that  with  well- 
doing ye  may  put  to  silence 
the  ignorance  of  foolish  men : 
as  free,  and  not  using  your  li- 
berty for  a  cloke  of  malicious- 
ness, but  as  the  servants  of 
God.  Honour  all  men.  Love 
the  brotherhood.  Fear  God. 
Honour  the  King. 

The  Gospel.    St.  Matt.  xxii.  16. 

AND  they  sent  out  unto  him 
their  disciples,  with  the 
Herodians,  saying,  Master,  we 
know  that  thou  art  true,  and 
teachest  the  way  of  God  in 
truth,  neither  carest  thou  for 
any  man :  for  thou  regardest 
not  the  person  of  men.  Tell 
us  therefore,  What  thinkest 
thou?  Is  it  lawful  to  give  tri- 
bute unto  Csesar,  or  not?  But 
Jesus  perceived  their  wicked- 
ness, and  said,  Why  tempt  ye 
me,  ye  hypocrites?  shew  me 
the  tribute -money.  And  they 
brought  unto  him  a  peny.  And 
he  saith  unto  them,  AYhose  is 
this  image  and  superscription? 
They  say  unto  him,  Caesar's. 
Then  saith  he  unto  them,  Ren- 
der therefore  unto  Csesar  the 
things  which  are  Csesar's;  and 
unto  God  the  things  that  are 
God's.  When  they  had  heard 
these    words,    they    marvelled» 


Tr  ugeînfed  o  Fehefin. 


feddu  a  wnaethant,  a'i  adael  ef, 

a  myned  ymaith. 

7  Ar  ol  Credo  Nicea,  y  canlyn  y 

Bregcth. 

*S  Yn  yr  Offrymmiad  y  darllenir  yr 

Adnod  lion : 

LLEWYRCHED  felly  eich 
goleuni  ger  bron  dynion,  fel 
y  gwelont  eich  gweithredoedd 
da  chwi,  ac  y  gogoneddont  eich 
Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 
St.  Matth.  v.  16. 
Í  Ar  ol  y  Wcddi  [Dros  holl  Ystâd 
Eglwys  Gristle]  y  darllenir  y 
Colec'tau  sy'n  canlyn. 

Giceddi  am  Undéb. 

DTJW,  Tad  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist,  ein  hunig  Iach- 
awdwr,  Tywysog  Tangnefedd; 
Dyro  i  ni  ras  i  ystyried  yn 
ddifrifol  y  mawr  beryglon  yr 
ým  ynddynt  trvvy  ein  hymran- 
niadau  annedwydd  :  Dwg  ymaith 
bob  digasedd  a  rhagfarn,  a  pha 
beth  bynnag  arall  a  ddichon  ein 
rhwystro  ni  i  dduwiol  Undeb  a 
Chyd-gordio;  Fel,  megis  nad  oes 
ond  un  Corph,  ac  un  Yspryd,  ac 
un  Gobaith  o'n  Galwedigaeth ; 
un  Arglwydd,  un  Ffydd,  un 
Bedydd,  un  Duw  a  Thad  i  ni  oil; 
felly  y  byddom  oil  o  hyn  allan 
o  un  galon,  ac  o  un  enaid,  wedi 
ein  huno  mewn  un  sanctaidd 
gwlwm  Gwirionedd  a  Thangnef- 
edd,  Ffydd  a  Chariad  perffaith ; 
ac  Ag  un  meddwl  ac  un  genau 
dy  ogoneddu  di;  trwy  Iesu  Grist 
ein  Harglwydd.   Amen. 

CANIATTA,  O  Arglwydd,  ni 
a  attolygwn  i  ti,  fod  i  chŵyl 
y  byd  hwn  gael  ei  drefnu  mor 
dangnefeddol  gan  dy  reolaeth 
di,  fel  y  gallo  dy  Eglwys  di  dy 
wasanaethu  yn  llawen  ym  rahob 
duwiol  heddwch,  trwy  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.    Amen. 

CANIATTA,  ni  a  attolygwn 
i  ti,  Holl-alluog  Dduw,  am 
y  geiriau  a  glywsom  heddyw  â'n 


and    left  him,  and  went  their 
way. 

H  After  the  Nicene  Creed  shall  follow 

the  Sermon. 

IT  In  the  Offertory  shall  this  Sentence 

be  read : 

LET  your  light  so  shine  be- 
fore men,  that  they  may 
see  your  good  works,  and  glo- 
rify your  Father  which  is  in 
heaven.    St.  Matth.  v.  16. 


1Í  After  the  Prayer  [For  the  whole 
state  of  Christ's  Church  <^c.]  these 
Collects  following  shall  be  used. 

A  Prayer  for  Unity. 

OGod  the  Father  of  our  Lord 
Jesus  Christ,  our  only  Sa- 
viour, the  Prince  of  Peace ; 
Give  us  grace  seriously  to  lay 
to  heart  the  great  dangers  we 
are  in  by  our  unhappy  divi- 
sions. Take  away  all  hatred 
and  prejudice,  and  whatsoever 
else  may  hinder  us  from  godly 
Union  and  Concord :  that,  as 
there  is  but  one  Body,  and  one 
Spirit,  and  one  Hope  of  our 
Calling,  one  Lord,  one  Faith, 
one  Baptism,  one  God  and  Fa- 
ther of  us  all,  so  we  may  hence- 
forth be  all  of  one  heart,  and 
of  one  soul,  united  in  one  holy 
bond  of  Truth  and  Peace,  of 
Faith  and  Charity,  and  may 
with  one  mind  and  one  mouth 
glorify  thee ;  through  Jesus 
Christ  our  Lord.    Amen. 

GRANT,  O  Lord,  we  be- 
seech thee,  that  the  course 
of  this  world  may  be  so  peace- 
ably ordered  by  thy  governance, 
that  thy  Church  may  joyfully 
serve  thee  in  all  godly  quiet- 
ness, through  Jesus  Christ  our 
Lord.    Amen. 

GRANT,   we  beseech  thee, 
Almighty    God,    that    the 
words,  which    we    have    heard 


Yr  îtgeìnfed  o  Fehejìn. 


clustiau  otlcli  allan,  eu  bod  felly 
trwy  dy  ras  wedi  eu  plannu  yn 
ein  calonnau  oddi  mevvn,  fel  y 
dygont  ynom  ffiwyth  buchedd 
dda,  er  anrhydedd  a  moliant 
i'th  Enw;  trwy  Iesu  Grist  ein 
Harglwydd.   Amen. 

HOLL-alluog  Dduw,  ffynnon 
yr  holl  ddoethineb,  yr  hwn 
wyt  yn  gwybod  ein  hangenrheid- 
iau  cyn  eu  gofynom,  an  han- 
wybodaeth  yn  gofyn ;  Ni  a  at- 
tolygwn  i  ti  dosturio  wrth  ein 
gwendid ;  a'r  pethau  hynny  y 
rhai  oblegid  ein  hannheilyng- 
dod  ni  feiddiwn,  ac  oblegid  ein 
dallineb  ni  fedrwn  eu  gofyn,  fod 
yn  deilwng  gennyt  eu  rhoddi 
i  ni,  er  teilyngdod  dy  Fab  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd.   Amen. 

TANGNEFEDD  Dduw,  yr 
hwn  sydd  uwch  law  pob 
deall,  a  gadwo  eich  calonnau 
a'ch  meddyliau  yngwybodaeth 
a  chariad  Duw,  a'i  Fab  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd:  a  ben- 
dith  Dduw  HoÙ-alluog,  y  Tad,  y 
Mab,  a'r  Yspryd  Glân,  a  fyddo 
i'ch  plith,  ac  a  drigo  gyd  â  chwi 
yn  wastad.   Amen. 


this  day  with  our  outward  ears, 
may  through  thy  grace  be  so 
grafted  inwardly  in  our  hearts, 
that  they  may  bring  forth  in 
us  the  fruit  of  good  living,  to 
the  honour  and  praise  of  thy 
Name ;  through  Jesus  Christ 
our  Lord.   Amen. 

ALMIGHTY  God,  the  foun- 
tain of  all  wisdom,  who 
knowest  our  necessities  before 
we  ask,  and  our  ignorance  in 
asking ;  We  beseech  thee  to 
have  compassion  upon  our  infir- 
mities ;  and  those  things,  which 
for  our  unworthiness  we  dare 
not,  and  for  our  blindness  we 
cannot  ask,  vouchsafe  to  give 
us  for  the  worthiness  of  thy 
Son  Jesus  Christ  our  Lord. 
Amen. 

rriHE  peace  of  God  which 
JL  passeth  all  understanding, 
keep  your  hearts  and  minds  in 
the  knowledge  and  love  of  God, 
and  of  his  Son  Jesus  Christ  our 
Lord :  And  the  blessing  of  God 
Almighty,  the  Father,  the  Son, 
and  the  Holy  Ghost,  be  amongst 
you,  and  remain  with  you  al- 
ways. Amen. 


«  VICTORIA  F. 

EIN  Hewyllys  a'n  Gorchymyn  yw,  Argraphu  a  chyhoeddi 
allan  o  law  y  Pedair  Ffurf  hyn  o  Weddi'au  a  Gwasanaeth 
a  wnaethpwyd  i'r  pummed  o  Dachwedd,  y  degfed  ar  hugain  o 
Ionawr,  y  nawfed  ar  hugain  o  Fai,  a'r  ugeinfed  o  Fehefin ;  a'u 
cyssylltu  ynghŷd  â  Llyfr  y  Weddi  Gyffredin  a  Liturgi  Eglwys 
Gyfunol  Lloegr  ac  Iwerddon,  i'w  harfer  bob  Blwyddyn  ar  y 
dyddiau  dywededig  ym  mhob  Eglwys  a  Chapel  Cadeiriol  a 
Cholegol,  yng  Nghapel  pob  Coleg  a  Neuadd  o  fewn  ein  Prif- 
Ysgolion,  Rhydychen,  Caergrawnt,  a  Dublin,  ac  o'n  Colegau 
Eton  a  Chaerwynt,  ac  ym  mhob  Eglwys  a  Chapel  Plwyfol  o  fewn 
y  rhannau  hynny  o'n  Teyrnas  Gyfunol  a  elwir  Lloegr  ac  Iwerddon. 

"  Rhoddwyd  yn  Ein  Llys  yn  Kensington,  yr  unfed  Dydd  ar 
:  hugain  o  Fehefin,  1837,  yn  y  Flwyddyn  gyntaf  o'n  Teyrnasiad. 
"  Trwy  Orchymyn  Ei  Mawrhydi, 

"  J.  RUSSELL.'1 


«  VICTORIA  R. 

w  "V7"N  gymmaint  a  darfod  i  Ni,  trwy  ein  Brenhinol  Warant  o'r 
"  A  Unfed  Dydd  ar  hugain  o  Fehefin  Un  mil  wyth  gant  a  dwy 
"  ar  bymtheg  ar  hugain,  yn  y  Flwyddyn  Gyntaf  o  'n  Teyrnasiad, 
"  orchymyn  argraphu,  cyhoeddi,  a  chyssylltu,  allan  o  law,  wrth  y 
"  Lyfr  Gweddi  Gyffredin  a  Liturgi  Eglwys  Gyfunol  Lloegr  ac 
"  Iwerddon  Ffurfiau  o  Weddi  a  Gwasanaeth  a  wnaethpwyd  i'r 
**  Pummed  o  Dachwedd,  y  Degfed  ar  hugain  o  Ionawr,  a  'r  Nawfed 
"  ar  hugain  o  Fai,  i  'w  harferyd  yn  flynyddol  ar  y  dywededig 
"  Ddyddiau  ym  mhob  Eglwys  a  Chapel  Cadeiriol  a  Cholegol,  yn 
"  holl  Gapelydd  Colegau  a  Neuaddau  o  fewn  Ein  Prif-Ysgolion  yn 
"  Rhydychen,  Caergrawnt,  a  Dublin,  ac  o'n  Colegau  Eton  a  Chaer- 
"  wynt,  ac  ym  mhob  Eglwys  a  Chapel  Plwyfol  o  fewn  y  Parthau 
"  hynny  o  'n  Teyrnas  Gyfunol  a  elwir  Lloegr  ac  Iwerddon : 

"  Ac  yn  gymmaint  a  darfod,  yn  Eisteddiad  diweddaf  y  Parlia- 
"  ment,  gyflwyno  i  Ni  gan  ddau  Dŷ  y  Senedd  Annerchiadau  yn 
"  erfyn  arnom  gymmeryd  dan  Ein  Hystyriaeth  Ein  Cyhoeddiad 
"  perthynol  i'r  dywededig  Ffurfiau  o  Weddi  a  Gwasanaeth  a 
"  wnelsid  i  'r  Pummed  o  Dachwedd,  y  Degfed  ar  hugain  o  Ionawr, 
"  a  'r  Nawfed  ar  hugain  o  Fai,  gyd  â  golwg  ar  eu  dibarhâd : 

"  Ac  yn  gymmaint  a  darfod  i  Ni  gymmeryd  dan  Ein  Hystyriaeth 
"  Sylwedd  y  dywededig  Annerchiadau ;  a  darfod  i  ni,  ar  ol  dyledus 
"  Ystyriaeth,  benderfynu  bod  i  Arferiad  y  dywededig  Ffurfiau  o 
"  Weddi  a  Gwasanaeth  gael  eu  dibarhàu : 

"  Yn  awr,  gan  hynny,  Ein  Hewyllys  a  'n  Bodd  ydy w,  bod  galw 
"  yn  ol  gymmaint  o'n  dywededig  Frenhinol  Warant  o'r  Unfed 
"  Dydd  ar  hugain  o  Fehefin  Un  mil  wyth  gant  a  dwy  ar  bymtheg 
"  ar  hugain,  yn  y  Flwyddyn  Gyntaf  o'n  Teyrnasiad,  fel  yr  adrodd- 
"  wyd  uchod :  A  bod  i  Arferiad  y  dywededig  Ffurfiau  o  Weddi  a 
"  Gwasanaeth  a  wnaethpwyd  i'r  Pummed  o  Dachwedd,  y  Degfed 
"  ar  hugain  o  Ionawr,  a  'r  Nawfed  ar  hugain  o  Fai,  gael  o  hyn 
"  allan  eu  dibarhàu  ym  mhob  Eglwys  a  Chapel  Cadeiriol  a  Cholegol, 
"  yn  holl  Gapelydd  Colegau  a  Neuaddau  o  fewn  Ein  Prif-Ysgolion 
"  yn  Rhydychen,  Caergrawnt,  a  Dublin,  ac  o'n  Colegau  Eton  a 
"  Chaerwynt,  ac  ym  mhob  Eglwys  a  Chapel  Plwyfol  o  fewn  y 
"  Parthau  hynny  o'n  Teyrnas  Gyfunol  a  elwir  Lloegr  ac  Iwerddon: 
"  Ac  na  byddo  i'r  dywededig  Ffurfiau  o  Weddi  a  Gwasanaeth  o 
"  hyn  allan  gael  eu  hargraphu  a  'u  cyhoeddi  gyd  a,  na  'u  cyssylltu 
"  wrth,  y  Llyfr  Gweddi  Gyffredin  a  Liturgi  Eglwys  Gyfunol 
"  Lloegr  ac  Iwerddon. 

"  Rhoddedig  yn  Ein  Llys  yn  St.  James's;  yr  Ail  Dydd  ar 
"  bymtheg  o  Ionawr,  1859,  yn  yr  Ail  Flwyddyn  ar  hugain 
f<  o  'n  Teyrnasiad. 

"  Trwy  Orchymyn  Ei  Mawrhydi, 

«  S.  H.  WALPOLE." 


ERTHYGLAU 

A  gyttunwvd  arnynt  gan  ARCH-ESGOBION  ac  ESGOBION 
y  ddwy  "Dalaith,  a'r  holl  OFFEIRIAID,  yn  y  Gymmanfa  a 
gynhaliwyd  yn  LLUNDAIN  yn  y  Flwyddyn  1562,  er  mwyn 
gochelyd  amrywiaeth  barn,  a  chadarnhau  Cyssondeb  ynghylch 
gwir  Grefydd.  A  ail-argraphwyd  trwy  Orchymyn  Ei  FAWR- 
HYDI,  gýd  â'i  Frenhinol  Gyhoeddiad  o'u  blaen  hwynt. 


CYHOEDDIAD  Y  BRENHIN. 

GAN  Ein  bod  xcrth  Ordinhád  Dura,  yn  ol  Ein  cyfiawn  Dill,  yn  AmddifF- 
ynnydd  y  Ffydd,  a  Goruwch-Ly wiawdwr  yr  Eglwys,  yn  Ein  H  arglwydd- 
iaethau  hyn;  yr  ydym  yn  ei  gyfrif  yn  dra  chyttunol  o'u  Swydd  Frenhinol 
/ion,  a'n  Zel  grefyddol  Ein  Hun,  gadw  ac  amddiffyn  yr  Eglwys  a  roddwyd 
dan  Ein  Gofal,  yn  Undeb  gwir  Grefydd,  ac  ynghwlwm  Tangnefedd  ;  ac  nid 
d'ioddef  i  Ÿmddadleuon  afreidiol,  Ymrafaelion,  neu  Gwestiynau,  gyfodi, 
a'r  a  alio  fasu  Ymryson  yn  yr  Eghcys  a'r  Wladwriaetlu  Tybiasuin  gan 
hynny,  ar  Bwyll  ystyriol,  ac  -with  Gyngor  cynnifer  o'n  Hesgobion  ag  a 
ellid  yn  gyjieus  eu  galw  ynghŷd,  yn  gymmwys  wneud  y  Cyhoeddiad  sy'a 
canlyn. 

Bod  Erthyglau  Eglwys  Loegr  (?/  rhai  a  gymmeradwywyd  ac  a  awdurdod- 
■wyd  hyd  yn  hyn,  a'r  rhai  y  darfu  i'n  Hoffeiriaid  yn  gyffredin  ddodi  eu 
dwylaw  wrthynt)  yn  cynnwys  gwir  Athrawiaeth  Eglwys  Loegr,  yn  gyttunol 
á  Gair  Duw:  y  rhai  yrydym  gan  hynny  yn  eu  sicrháu  ac  yn  eu  cadarnhau; 
gaii  orchymyn  in  holl  Ddeiliaid  careìlig  barhâu  yn  yr  Unffurf  broffes  o 
honynt,  a  gwahardd  yr  Anghydfod  Ueiqf  oddi  wrth  y  dywededig  Erthyglau i 
y  rhai  i'r  diben  hynny  yr  ydym  yn  gorchymyn  eu  hargrapliu  o  newydd,a 
rhoddi  allan  Ein  Cyhoeddiad  hwn  gyd  â  hwynt. 

Ein  bod  yn  Oruwch-Lywiawdwr  Eghcys  Loegr:  a  bod,  os  cyfyd  dim 
Ymryson  ynghylch  y  Llywodraeth  allanol,  am  Orchymynion,  Canonau  a 
Gosodedigaethau  eruill  pa  rai  bynnag  yn  perthyn  iddi,  Vr  Offeiriaid  yn  eu 
Cymmanfa  eu  trefnu  a'u  sefydlu,  wedi  cael  Cennad  yn  gyntaf  dan  Ein  Sel 
Lydan  i  wneuthur  felly,  a  Ninnau  yn  cymmeradwya  eu  Hordinhadau  hynny 
o'u  Gosodedigaethau  ;  tra  na  wilder  un  o  honynt  yn  wrthwyncb  i  Gyfreith- 
iau  a  Defodau  y  Deyrnas. 

Bod,  o"n  Gofal  Tywysogol,  Yr  Gwŷr  Eglwysig  wneuthur  y  Gwaith  fy 
br'iodol  iddynt;  yr  Esgobion  a'r  Offeiriaid,  o  amser  bwygilydd  mewn 
Cymmanfa,  ar  eu  hufiidd  Ddymuniad,  a  gánt  Gennad  dan  Ëin  Sel  Lydan, 
i  ymgyngliori  ynghylch,  a  gwneuthur  yr  holl  gyfryw  bethau  ag  a  wneler 
yn  eglur  ganddynt,  ac  y  cyttunom  Ni  â  hwynt,  a  berthyn  i  dd'iysgog  bar- 
had  Athrawiaeth  a  Disgyblaeth  Eghcys  Loegr  sydd  yr  awr  lion  yn  sef- 
ydlcdig ;  oddi  wrth  yr  hem  ni  dd'ioddefwn  Ni  ddim  cyfuewidiad  neu  ymadaso- 
iad  yn  y  radd  leiaf. 

Ein  bod  am  yr  amser presennol,  er  darfod  codi  rhai  Ymrafaelion  annedwydd, 
etto  yn  ymgysuro  yn  hyn  ;  Ddarfod  i'r  holl  Offeiriaid  o'fewn  Ein  Teyrnas 
bob  amser  yn  ewyllysgaraf  ddodî  eu  dwylaw  with  yr  Erthyglau  gosodedig 


hyn  :  yr  hyn  sy  Brawf  ì  Ni,  eu  bod  liwy  oil  yn  cyttuno  yngwir,  arfcrol,  a 
Uylhyrennol  feddwl  y  dywededig  Erthyglau  ,■  a  bod,  hyd  yn  oed  yn  y  Pyngc- 
viu  manylaidd  hynny  Üe  mae'r  Ymrafaelion  presennol  yn  scfyll,  pobl  o  bob 


viath  yn  cymmeryd  fod  Erthyglau  Eglwys  Loegr  drostyiit :  yr  hyn  sy 
Brawf  ym  mhellach  etto,  nud  oes  neb  o  honynt  yn  chwennych  ymadael  a'r 
Erthyglau  safadwy  hyn. 

Ymynnwn  gan  hynny,  yn  yr  Ymrafaelion  manylaidd  ac  annedwydd  hyn, 
y  rhai  drosgynnifer  cant  o  fynyddoedd,  ac  mewn  gwahanol  amseroedd  a 
mannau  afuont  wailh  i  Eglwys  Grist  Yw  wneuthur,  adael  heibio  bob  man~ 
ylaidd  chwilio  ym  mhellach,  a  chau  ifynuyr  Ymddadleuon  hynny  yn  Add- 


Erthyglau  Crefydd. 

ewìdion  Dww,felygosodirhv>ynt  allan  yn  gyffredin  i  ni  yn  yr  Ysgrythyr 

Làn,  ac  Ystyr  cyffrcdin  Erthyglau  Eglwys  Loegr  yn  ei  hoi  hi :  ac  na 
chaffo  neb  o  hyn  allan  nac  Argraphu  na  Phrcgethu  i  ŵyrdroi  yr  Erthyglau 
meion  tin  modd,  eithr  ymostwng  iddynt  yn  cu  Hystyr  eglur  a  chyflawn ; 
ac  ni  chaiff  roi  ei  Synroyr  ncu  ei  Ddeongliad  ei  hun  i  fod  yn  Fcddzcl  yr 
Erthyglau,  eithr  cu  cymmcryd  yn  Ystyr  y  Llythyrcn  a'r  Grammadeg. 

Bod,  o.i  rhydd  rhyxv  Ddarllenydd  cyhoedd  yn  un  o'«  dwy  Brif-Ysgol, 
neu  ryw  Ben'neu  Feistr  Colrg,  neu  neb  arall  yn  neillduol  yn  un  o  honynt, 
ryxo  Ystyriaeth  nexcydd  i  un  o'r  Erthyglau,  neu  ddarllain  ar  gyhoedd, 
trefnu,  ncu  gynnal,  un  Ddadl  gyhocdd/is,  ncu  oddcf  cynnal  un  oV  cyfryw 
metai  un  tvedd  yn  un  o'n  dwy  Brif-Ysgol,  neu'n  Colegau  yn  neillduol; 
neu, os prcgetha  un  Difinydd  yn  y  Prif-Ysgolion,neu  argraphu  dim  yn  un 
teedd,  yn  amgen  nag  a  sefydhvyd  cisoes  mewn  Cjjmmanfa  trwy  Ein 
Cyd-syn'iad  Brenhinol;  iddo  efncu  Incyy  Troscddicŷr,fod  dan  Bwys  Ein 
Hanfoddlonr-cydd,  a  Barn  yr  Eghvys  yn  Ein  Commissiwn  Eghcysig,  yn 
gystal  a  neb  arall;  ac  Nyni  a  fynnten  xvclcd  gwneuthur  Cospcd/gacth 
addas  arnynt. 


Y  NAMYN  UN  DEUGAIN  ERTHYGLAU  CREFYDD. 


I.  Am   Ffydd  yn    y   Drindod 

Sanctaidd. 

NID  oes  ond  un  gwir  Dduw 
byw,  tragywyddol,  heb 
gorph,  heb  rannau,  heb  ddioddef- 
iadau ;  o  anfeidrol  allu,  doeth- 
ineb,  a  daioni;  Gwneuthurwr  a 
Chynhaliwr  pob  peth  gweledig 
ac  anweledig.  Ac  yn  Undod  y 
Duwdod  yma  y  mae  tri  Pherson, 
o  un  sylwedd,  galluowgrwydd, 
a  thragywyddoldeb  ;  y  Tad,  y 
Mab,  a'r  Yspryd  Glàn. 

II.  Am  y  Gair,  neu  Fab  Duw, 
yr  hum  a  wnaethpwyd  yn  wir 
Ddyn. 

YMab,  yr  hwn  yw  Gair  y 
Tad,  cenhedledig  er  tra- 
gywyddoldeb  gan  y  Tad,  gwir  a 
thragywyddol  Dduw,  ac  o'r  un 
sylwedd  â'r  Tad,  a  gymmerodd 
natur  dyn  ym  mru'r  Wvryf 
fendigaid,  o'i  sylwedd  hi :  fel  y 
mae  dwy  natur  berffaith  gyfan- 
gwbl,  sef  y  Duwdod  a'r  Dyndod, 
wedi  eu  cyssylltu  ynghŷd  yn 
un  Person,  na  wahenir  byth,  o'r 
rhai  y  mae  un  Crist,  gwir  Dduw 
a  gwir  Ddyn,  yr  hwn  a  wir- 
dd'ioddefodd,  a  groeshoeliwyd, 
a  fu  farw,  ac  a  gladdwyd,  i 
gymmodi  ei  Dad  â  nyni,  ac  i 


I.  Of  Faith  in  the  Holy  Tri- 

nity. 
THERE  is  but  one  living 
and  true  God,  everlasting, 
without  body,  parts,  or  passions; 
of  infinite  power,  wisdom,  and 
goodness;  the  Maker,  and  Pre- 
server of  all  things  both  visible 
and  invisible.  And  in  unity  of 
this  Godhead  there  be  three  Per- 
sons, of  one  substance,  power, 
and  eternity ;  the  Father,  the 
Son,  and  the  Holy  Ghost. 

II.  Of  the  Word  or  Son  of  God, 

which  was  made  very  Man. 

THE  Son,  which  is  the 
Word  of  the  Father,  be- 
gotten from  everlasting  of  the 
Father,  the  very  and  eternal 
God,  and  of  one  substance  with 
the  Father,  took  Man's  nature 
in  the  womb  of  the  blessed  Vir- 
gin, of  her  substance:  so  that 
two  whole  and  perfect  Natures, 
that  is  to  say,  the  Godhead  and 
Manhood,  were  joined  together 
in  one  Person,  never  to  be  di- 
vided, whereof  is  one  Christ, 
very  God,  and  very  Man ;  who 
truly  suffered,  was  crucified, 
dead    and   buried,    to  reconcile 


Erthyglau  Crefydd. 


fod  yn  aberth,  nid  yn  unig  dros 
euogrwydd    pechod    gwreiddiol, 
eithr     hefyd     dros     weithredol 
bechodau  dynion. 
III.  Am  Ddisgynlad   Crist  i 

Uffern. 
TV/TEGIS    y  bu    Crist   farw 
Jl\-L    drosom,    ac   y   claddwyd 
ef ;  felly  hefyd  y  mae  i'w  gredu, 
iddo  ddisgyn  i  ÛfFem. 

IV.  Am  Adgyfodiad  Crist. 

CRIST  a  wir-adgyfododd  o 
feirw,  ac  a  gymmerodd 
dracbefn  ei  gorph,  gyd  â  chnawd 
ac  esgyrn,  a  phob  peth  a  berth- 
yn  i  "berfFeithrwydd  naturiaeth 
Dyn ;  a  r  hyn  y  dyrchafodd  efe 
i'r  Nefoedd,  ac  yno  y  mae  yn 
eistedd  hyd  oni  ddychwelo  i 
farnu  pobdyn  y  dydd  diweddaf. 

V.  Am  yr  Yspryd  Glân. 

YR  Yspryd  Glân,  yn  deilliaw 
oddiwrth  y  Tad  a'r  Mab, 
sydd  o  un  sylwedd,  mawrhydi, 
a  gogoniant,  à'r  Tad  a'r  Mab, 
gwir  a  thragywyddol  Dduw. 

VI.   Bod  yr  Ysgrythyr  Lûn  yn 
ddigonol  i  Iachawdwriacth. 

YMae  yr  Ysgrythyr  Lán  yn 
cynnwys  pob  peth  angen- 
rheidiol  i  Iachawdwriaeth :  fel 
nad  ydys  yn  gofyn  bod  i  neb 
gredu  beth  bynnag  ni  ddarllen- 
ir  ynddi,  neu  na  ellir  ei  brofi 
wrthi,  megis  erthygl  o'r  Ffydd, 
na'i  fod  yn  anghenraid  i  Iach- 
awdwriaeth.  Dan  Enw  yr  Ys- 
grytbyr  Lân  yr  ydym  yn  deall 
y  cyfryw  Lyfrau  canonaidd  o'r 
Hen  Destament  a'r  Newydd,  a'r 
na  bu  eriôed  ddira  ammeu  yn  yr 
Eglwys  am  eu  hawdurdod. 
Enwau  a  rhifedi  y  LLYFRAU 
Cancnaidd. 

GEXESIS, 
Exodus, 
Lefiticus, 
Numeri, 


his  Father  to  us,  and  to  be  a 
sacrifice,  not  only  for  original 
guilt,  but  also  for"  all  actual  sins 
of  men. 

III.  Of  the  going  down  of  Christ 

into  Hell. 

AS  Christ  died  for  us,  and 
was  buried,  so  also  is  it  to 
be  believed,  that  he  went  down 
into  Hell. 

IV.  Of  the  Resurrection  of  Christ 

CHRIST  did  truly  rise  again 
from  death,  and  took  again 
his  body,  with  flesh,  bones,  and 
all  things  appertaining  to  the 
perfection  of  Man's  nature ; 
wherewith  he  ascended  into 
Heaven,  and  there  sitteth,  until 
he  return  to  judge  all  Men  at 
the  last  day. 

V.  Of  the  Holy  Ghost. 

THE  Holy  Ghost,  proceeding 
from  the  Father  and  the 
Son,  is  of  one  substance,  majesty, 
and  glcry,  with  the  Father  and 
the  Son,  very  and  eternal  God. 

VI.  Of  the  Sufficiency  of  the  holy 
Scriptures  for  salvation. 

HOLY  Scripture  containeth 
all  things  necessary  to  sal- 
vation :  so  that  whatsoever  is 
not  read  therein,  nor  may  be 
proved  thereby,  is  not  to  be  re- 
quired of  any  man,  that  it  should 
be  believed  as  an  article  of  the 
Faith,  or  be  thought  requisite  or 
necessary  to  salvation.  In  the 
name  of  the  holy  Scripture  we 
do  understand  those  canonical 
Books  of  the  Old  and  New  Tes- 
tament, of  whose  authority  was 
never  any  doubt  in  the  Church. 
Of  the  Names  and  Number  of 
the  Canonical  BOOKS. 

GEXESIS, 
Exodus, 
Leviticus, 
Xuinbers, 


Erthyglau  Crefijdd. 


Deuteronomium, 
Josua, 
Barnwŷr, 
Ruth, 

I.  Samuel, 

II.  Samuel, 

I.  Brenhinoedd, 

II.  Brenhinoedd, 

I.  Chronicl, 

II.  Chronicl, 

I.  Esdras ;  neu,  Ezra, 

II.  Esdras;  neu,  Neìieníiáh, 
Esther, 

Job, 

Psalmau, 

Diarhebion, 

Ecclesiastes  ;  neu,  y  Pregcthwr, 

Cantica;  neu,  Ganiadau  Salomon, 

Y  IV  Prophwyd  mwyaf, 

Y  XII  Prophwyd  lleiaf. 

A'r  Llyfrau  eraill  (fel  y  dy- 
wed  Hieroni)  y  mae'r  Eglwys 
yn  eu  darllain  er  esampl  bucn- 
edd,  ac  addysg  moesau ;  etto  nid 
y\v  yn  eu  gosod  i  sicrhâu  un 
athrawiaeth ;  y  cyfryw  yw  y 
rhai  sy'n  canlyn: 

III.  Esdras, 

IV.  Esdras, 
Tobit, 
Judith,, 

Y  darn  arall  o  Lyfr  Esther, 
Lhifr  y  Doethineb, 
UyfrJesufab  Sirach, 
Baruch  Brophwyd, 

Can  y  tri  Llangc, 
Histori  Susanna, 
Histori  Bel  a'r  Ddraig, 
Gweddi  Manasses, 

I.  Maccabeaid, 

II.  Maccabeaid. 

Holl  Lyfrau  y  Testament 
Newydd,  fel  yr  ydys  yn  eu 
derbyn  yn  gyffredin,  yr  ydym 
ni  yn  eu  derbyn,  ac  yn  eu 
cyfrif  yn  Ganonaidd. 

VII.  Am  yr  Hen  Destament. 

NID  yw'r  Hen    Destament 
wrthwyneb  i'r  Newydd  : 


Deuteronomy, 

Joshua, 

Judges, 

Ruth, 

The  First  Boole  of  Samuel, 

The  Second  Book  of  Samuel, 

The  First  Book  of  Kings, 

The  Second  Book  of  Kings, 

The  First  Book  of  Chronicles, 

The  Second  Book  of  Chronicles, 

The  First  Book  of  Esdras, 

The  Second  Book  of  Esdras, 

The  Book  of  Esther, 

The  Book  of  Job, 

The  Psalms, 

The  Proverbs, 

Ecclesiastes  or  Preacher, 

Cantica,  or  Songs  of  Solomon, 

Four  Prophets  the  greater, 

Twelve  Prophets  the  less. 

And  the  other  Books  (as  Hi- 
erome  saith)   the   Church  doth 
read  for  example  of  life  and  in- 
struction of  manners ;    but  yet 
doth  it  not  apply  them  to  esta- 
blish   any   doctrine ;    such   are 
these  following: 
The  Third  Book  of  Esdras, 
The  Fourth  Book  of  Esdras 
The  Book  of  Tobias, 
The  Book  of  Judith, 
The  rest  of  the  Book  of  Esther, 
The  Book  of  Wisdom, 
Jesus  the  Son  of  Sirach, 
Baruch  the  Prophet, 
The  Song  of  the  Three  Children 
The  Story  of  Susanna, 
Of  Bel  and  the  Dragon, 
The  Prayer  of  Manasses, 
The  First  Book  of  Maccabees, 
The  Second  Book  of  Maccabees. 

All  the  Books  of  the  New- 
Testament,  as  they  are  com- 
monly received,  we  do  receive, 
and  account  them  Canonical. 

VII.  Of  the  Old  Testament. 

THE  Old  Testament  is  not 
contrary  to  the  New :   for 


Eiihyglau  Crefydd. 


oblegid  yn  yr  Hen  Destament 
a'r  Newydd  y  cynnygir  bywyd 
tragywyddol  i  ddyn  trwy  Grist, 
yr  hwn  yw'r  unig  Gyfryngwr 
rhwng  Duw  a  dyn,  ac  efe  yn 
Dduw  ac  yn  Ddyn.  Am  hynny 
nid  iawn  gwrando  fFuant  y  rhai 
sy'n  tybied  nad  oedd  yr  hen 
Dadau  yn  disgwyl  ond  am  addew- 
idion  trangcedig.  Er  nad  yw'r 
Gyfraith  a  roddwyd  gan  Dduw 
trwy  Moses,  hyd  y  perthyn  i 
Seremoniau  a  Defodau,  yn 
rhwymo  Cristionogion,  ac  nad 
yw  anghenraid  derbyn  ei  Gor- 
chymynion  hi  am  Lywodraeth 
bydol  mewn  un  wladwriaeth  ; 
etto  er  hynny  nid  oes  un  Crist- 
ion  yn  rhŷdd  oddi  wrth  Ufudd- 
dod  i'r  Gorchymynion  a  elwir 
Moesol. 

VIII.  Am  y  tri  Chredo. 
"\7"  Tri  Chredo,  sef,  Credo 
X  Nicea,  Credo  Athanasius, 
a'r  hwn  a  elwir  yn  gyffredin 
Credo'r  Apostolion,  a  ddylid  yn 
gwbl  eu  derbyn  a'u  credu  : 
oblegid  fe  ellir  eu  profi  trwry 
ddiddadl  warantrwydd  yr  Ys- 
grythyr  Lân. 

IX.  Am  Bechod  Gwreiddiol,  neu 
Anedigol. 

NID  yw  Pechod  Gwreiddiol 
yn  sefyll  o  ddilyn  Adda 
(megis  yr  ofer  siarad  y  Morgan- 
iaid)  eithr  bai  a  llygredigaeth 
natur  pob  dyn  ydyw  a'r  a  gen- 
hedlir  yn  naturiol  o  hil  Adda, 
trwy'r  hyn  y  mae  dyn  wedi 
myned  yn  dra-phell  oddi  wrth 
gyfiawnder  gwreiddiol,  ac  y  mae 
o'i  naturiaeth  ei  hun  â'i  ddy- 
chwant  ar  ddrygi'oni,  fel  y  mae'r 
cnawd  bob  amser  yn  chwen- 
nychu  yn  erbyn  yr  Yspryd;  ac 
am  hynny  ym  mhob  dyn  a  enir 
i'r  byd  hwn,  yr  haeddai  ddigof- 
aint  Duw,  a  damnedigaeth.  Ac  y 
mae'r  llwgr  natur  yma  yn  aros, 
i'e,  yn  y  rhai  a  ad-genhedlwyd ; 


both  in  the  Old  and  New  Testa- 
ment everlasting  life  is  offered 
to  Mankind  by  Christ,  who  is 
the  only  Mediator  between  God 
and  Man,  being  both  God  and 
Man.  Wlierefore  they  are  not 
to  be  heard,  which  feign  that 
the  old  Fathers  did  look  only 
for  transitory  promises.  Al- 
though the  Law  given  from  God 
by  Moses,  as  touching  Ceremo- 
nies and  Rites,  do  not  bind 
Christian  men,  nor  the  Civil 
precepts  thereof  ought  of  neces- 
sity to  be  received  in  any  com- 
monwealth ;  yet  notwithstand- 
ing, no  Christian  man  whatso- 
ever is  free  from  the  obedience 
of  the  Commandments  which 
are  called  Moral. 

VIII.  Of  the  Three  Creeds. 

THE  Three  Creeds,  Nicene 
Creed,  Athanasius' s  Creed, 
and  that  which  is  commonly 
called  the  Apostles  Creed,  ought 
thoroughly  to  be  received  and 
believed  :  for  they  may  be  prov- 
ed by  most  certain  warrants  of 
holy  Scripture. 
IX.  Of  Original  or  Birth- 
sin. 
ORIGINAL  Sin  standeth  not 
in  the  following  of  Adam, 
(as  the  Pelagians  do  vainly 
talk ;)  but  it  is  the  fault  and 
corruption  of  the  Nature  of  every 
man,  that  naturally  is  ingen- 
dered  of  the  offspring  of  Adam  ; 
whereby  man  is  very  far  gone 
from  original  righteousness,  and 
is  of  his  own  nature  inclined  to 
evil,  so  that  the  flesh  lusteth  al- 
ways contrary  to  the  spirit ;  and 
therefore  in  every  person  born 
into  this  world,  it  deserveth 
God's  wrath  and  damnation. 
And  this  infection  of  nature 
doth  remain,  yea  in  them  that 
are   regenerated ;    whereby  the 


Erikyglau  Crefijdd. 


o  herwydcl  paham  nitl  y w  chwant 
y  cnawd,  a  elwir  yn  y  Groeg, 
Qpuvriixa.  aapKbs,  yr  hyn  a  dde- 
ongl  rhai  doethineb,  rhai  gwŷn, 
rhai  tuedd,rhai  chwant,  y  cnawd, 
yn  ddarostyngedig  i  Gyfraith 
Dduw.  Ac  er  nad  oes  damned- 
igaeth  i'r  rhai  a  gredant,  ac  a 
fedyddir ;  etto  mae'r  Apostol  yn 
cyfaddef,  fod  mewn  gwŷn  a 
thrachwant,  o  hono  ei  hun, 
naturiaeth  pechod. 

X.  Am  Ewyllys  Rhŷdd. 

CYFRYW  yw  cyflwr  dyn, 
wedi  Cwymp  Adda,  na's  gall 
o'i  nerth  naturiol  a'i  weithred- 
oedd  da  ei  hun  ymchwelyd  nac 
/mddarparu  i  ffydd,  ac  i  alw 
ar  Dduw :  o  herwydd  paham  ni 
allwn  ni  wneuthur  gweithred- 
oedd  da,  hofF  a  chymmeradwy 
gan  Dduw,  heb  ras  Duw  trwy 
Grist  yn  ein  rhagflaenu,  fel  y  bo 
ynom  ewyllys  da,  ac  yn  cyd- 
weithio  â  ni,  wedi  y  del  ynom 
yr  ewyllys  da  hwnnw. 

XL  Am  Gyfiawnhâd  Dyn. 

FE'N  cyfrifir  yn  gyfiawn  ger 
bron  Duw,  yn  unig  er  mwyn 
Haeddedigaethau  ein  Harglwydd 
a'n  Hiachawdwr  Iesu  Grist,  trwy 
Ffydd,  ac  nid  o  herwydd  ein 
gweithredoedd  neu  ein  haeddiant 
ein  hunain.  Am  hynny  Athraw- 
iaeth  gwbl-iachus,  dra-llawn  o 
ddiddanwch,  yw,  mai  trwy  Ffydd 
yn  unig  y'n  cyfiawnhèir  ni ;  fel 
yr  hyspysir  yn  helaethach  yn  yr 
Homili  am  Gyfiawnhâd. 
XII.  Am  Weithredoedd  da. 

ER  na  ddichon  Gweithred- 
oedd da,  y  rhai  yw  fr'rwyth 
Ffydd,  ac  sy'n  canlyn  Cyfiawn- 
hàd,  ddilëu  ein  pechodau,  a 
goddef  eithaf  cyfiawn  Farn  Duw; 
etto  maent  yn  foddlon  ac  yn 
gymmeradwy"  gan  Dduw  yng 
Nghrist,  ac  yn  tarddu  yn  angen- 
rheidiol  allan  o  wir  a  bywiol 
Ffydd  j  yn  gymmaint  ag  y  gellir 


lust  of  the  flesh,  called  in 
Greek,  $póvrip.a.  acpKos,  which 
some  do  expound  the  wisdom, 
some  sensuality,  some  the  affec- 
tion, some  the  desire,  of  the 
flesh,  is  not  subject  to  the  Law 
of  God.  And  although  there  is 
no  condemnation  for  them  that 
believe  and  are  baptized,  yet  the 
Apostle  doth  confess,  that  con- 
cupiscence and  lust  hath  of  it- 
self the  nature  of  sin. 

X.  Of  Free-Will. 

THE  condition  of  Man  after 
the  fall  oîAdam  is  such,  that 
he  cannot  turn  and  prepare  him- 
self, by  his  own  natural  strength 
and  good  works,  to  faith,  and 
calling  upon  God :  Wherefore 
we  have  no  power  to  do  good 
works  pleasant  and  acceptable 
to  God,  without  the  grace  of 
God  by  Christ  preventing  us, 
that  we  may  have  a  good  will, 
and  working  with  us,  when  we 
have  that  good  will. 
XL  Of  the  Justification  of  Man. 

WE  are  accounted  righteous 
before  God,  only  for  the 
merit  of  our  Lord  and  Saviour 
Jesus  Christ  by  Faith,  and  not 
for  our  own  works  or  deserv- 
ings :  Wherefore,  that  we  are 
justified  by  Faith  only  is  a  most 
wholesome  Doctrine,  and  very 
full  of  comfort,  as  more  largely 
is  expressed  in  the  Homily  of 
Justification. 

XII.  Of  Good  Works. 

ALBEIT  that  Good  Works, 
which  are  the  fruits  of 
Faith,  and  follow  after  Justifi- 
cation, cannot  put  away  our 
sins,  and  endure  the  severity  of 
God's  Judgement;  yet  are  they 
pleasing  and  acceptable  to  God 
in  Christ,  and  do  spring  out 
necessarily  of  a  true  and  live- 
ly Faith ;  insomuch  that  by  them 


Erthyglmt  Crefydd, 


adnabod  Ffydd  fywiol  wrthynt 
hwy,  mor  amlwg  ag  y  gellir  ad- 
nabod pren  wrth  y  fFrwyth. 
XIII.  Am  Weithredoedd  cyn 
Cyfiawnhâd. 

NID  yw'r  gweithredoedd  a 
wneler  cyn  (cael)  gras 
Crist,  ac  Ysprydoliaeth  ei  Ys- 
pryd  ef,  yn  boddloni  Duw,  yn 
gymmaint  ag  nad  ydynt  yn 
tarddu  o  ftydd  yn  Iesu  Grist; 
ac  nid  ŷnt  chwaith  yn  gwneuth- 
ur  dynion  yn  addas  i  dderbyn 
gras,  neu  (fel  y  dywed  yr  Ys- 
gol-ddifinwŷr)  yn  haeddu  gras 
o  gymhesurwydd :  eithr  yn  hy- 
trach,  am  nad  ydys  yn  eu 
gwneuthur  megis  yr  ewyllysiodd 
ac  y  gorchymynodd  ÌDuw  eu 
gwneuthur  hwynt,  nid  ydym  yn 
ammeu  nad  oes  natur  pechod 
ynddynt. 

XIV.  Am  Weithredoedd  dros  ben 

a  orchymynwyd. 

G WEITHREDOEDD  o  ew- 
yllys  dyn  ei  hun,  heblaw  a 
thros  ben  Gorchymynion  Duw, 
y  rhai  a  alwant  yn  Weithredoedd 
Supererogasiwn,  ni  ellir  eu  dysgu 
heb  ryfyg  ac  annuwioldeb.  O- 
blegid  trwyddynt  y  mae  dynion 
yn  dangos  eu  bod  yn  talu  i 
Dduw,  nid  yn  unig  gymmaint 
ag  y  maent  yn  rhwymedig  i'w 
wneuthur,  ond  eu  bod  yn 
gwneuthur  mwy  er  ei  fwyn  ef 
nag  sydd  angenrheidiol  wrth 
rwymedig  ddyled  ;  pan  y  mae 
Crist  yn  dywedyd  yn  oleu, 
Gwedi  i  chwi  wneuthur  y  cwbl 
oil  a'r  a  orchymynwyd  i  chwi, 
dywedwch,  Gweision  anfuddiol 
ydym. 

XV.  Am  Grist  yn  unig  yn  ddi- 


CRIST,  yngwirionedd  ein 
naturiaeth  ni,  a  wnaeth- 
pwyd  yn  gyffelyb  i  ni  ym  mhob 
peth,  oddi  eithr  pechod  yn  unig, 
yr  hwn  yr  oedd  efe  yn   gwbl 


a  lively  Faith  may  be  as  evi- 
dently known  as  a  tree  dis- 
cerned by  the  fruit. 
XIII.  Of  Works  before  Justifi- 
cation. 
WORKS  done  before  the 
grace  of  Christ,  and  the 
Inspiration  of  his  Spirit,  are 
not  pleasant  to  God,  forasmuch 
as  they  spring  not  of  faith  in 
Jesus  Christ,  neither  do  they 
make  men  meet  to  receive  grace, 
or  (as  the  School-authors  say) 
deserve  grace  of  congruity  :  yea 
rather,  for  that  they  are  not 
done  as  God  hath  willed  and 
commanded  them  to  be  done, 
we  doubt  not  but  they  have  the 
nature  of  sin. 


XIV.  Of  Works  of  Superero- 
gation. 
VOLUNTARY  Works  be- 
sides, over  and  above,  God's 
Commandments,  which  they  call 
Works  of  Supererogation,  can- 
not be  taught  without  arro- 
gancy  and  impiety :  for  by 
them  men  do  declare,  that  they 
do  not  only  render  unto  God 
as  much  as  they  are  bound  to 
do,  but  that  they  do  more  for 
his  sake,  than  of  bounden  duty 
is  required :  whereas  Christ 
saith  plainly,  When  ye  have 
done  all  that  are  commanded 
to  you,  say,  We  are  unprofitable 
servants. 


XV.     Of  Christ    alone    without 
Sin. 

CHRIST  in  the  truth  of  our 
nature  was  made  like  unto 
us  in  all  things,  sin  only  ex- 
cept, from  which  he  was  clear- 
ly void,  both  in  his  flesh,  and 
Oo 


Erthyglau  Crefydd. 


iach  oddi  wrtho,  yn  gystal  yn  ei 
gnawd  ac  yn  ei  yspryd.  Efe  a 
ddaeth  i  fod  yn  Oen  difrycheu- 
lyd,  yr  hwn,  trwy  ei  aberthu  ei 
hun  unwaith,  a  ddileai  bechod- 
au'r  byd:  a  phecbod  (fel  y  dy- 
waid  Sant  loan)  nid  oedd  ynddo 
ef.  Eithr  nyni  bawb  eraill  (er 
ein  bedyddio  a'n  hail-eni  yng 
Ngbrist)  ydym  er  hynny  yn 
llithro  mewn  llawer  o  betbau  ; 
ac  os  dywedwn  nad  oes  ynom 
bechod,  yr  ydym  yn  ein  twyllo 
ein  hunain,  a'r  gwirionedd  nid 
yw  ynom. 

XVI.  Am  Bechod  gwedi  Bedydd. 

NID  yw  pob  pechod  marwol 
a  wneler  o  wirfodd  gwedi 
Bedydd,  yn  bechod  yn  erbyn  yr 
Yspryd  Glân,  ac  yn  anfaddeuol. 
O  herwydd  paham,  nid  iawn 
naccàu  caniattàd  edifeirwch  i'r 
sawl  a  syrtbiant  mewn  pechod 
ar  ol  Bedydd.  Gwedi  darfod  i 
ni  dderbyn  yr  Yspryd  Glàn,  ni 
a  allwn  ymadael  a'r  Gras  a 
roddwyd  i  ni,  a  syrthio  mewn 
pechod,  a  thrwy  Ras  Duw  gyf- 
odi  drachefn,  a  gwellhâu  ein 
bucheddau.  Ac  am  hynny  y 
raae'r  cyfryw  i'w  condemnio,  a 
ddywedant,  na  allant  bechu  mwy 
tra  byddont  byw  yma  •  neu  a 
wadant  nad  oes  lie  i'r  rhai  a 
wir  edifarhao  i  gael  maddeuant. 

XVII.  Am  Ragluniaeth  ac  Eth- 

oledigaeth. 

RHAGLUNIAETH  i  fywyd 
yw  tragywyddol  arfaeth 
Duw,  trwy'r  hon  (cyn  gosod 
seiliau'r  byd)  y  darfu  iddo  trwy 
ei  Gyngor,  dirgel  i  ni,  dd'fan- 
wadal  derfynu  gwared  oddi  wrth 
felldith  a  damnedigaeth,  y  rhai  a 
ddarfu  iddo  ddethol  yng  Nghrist 
o  ddynol  ryw  a'u  dwyn  trwy 
Grist  i  Iachawdwriaeth  dragy- 
wyddol,  megis  llestri  a  wnaeth- 
pwyd  i  anrhydedd.  O  herwydd 
paham,  y  rhai  a  ddarfu  i  Dduw 


in  bis  spirit.  He  came  to  be 
the  Lamb  without  spot,  who, 
by  sacrifice  of  himself  once 
made,  should  take  away  the 
sins  of  the  world,  and  sin,  as 
Saint  John  saith,  was  not  in 
him.  But  all  we  the  rest, 
although  baptized,  and  born 
again  in  Christ,  yet  offend  in 
many  things ;  and  if  we  say 
we  have  no  sin,  we  deceive 
ourselves,  and  the  truth  is  not 
in  us. 


XVI.  Of  Sin  after  Baptism. 

NOT  every  deadly  sin  wil- 
lingly committed  after 
Baptism  is  sin  against  the 
Holy  Ghost,  and  unpardonable. 
"Wherefore  the  grant  of  re- 
pentance is  not  to  be  denied 
to  such  as  fall  into  sin  after 
Baptism.  After  we  have  re- 
ceived the  Holy  Ghost,  we  may 
depart  from  grace  given,  and 
fall  into  sin,  and  by  the  grace 
of  God  we  may  arise  again, 
and  amend  our  lives.  And 
therefore  they  are  to  be  con- 
demned, which  say,  they  can 
no  more  sin  as  long  as  they 
live  here,  cr  deny  the  place  of 
forgiveness  to  such  as  truly  re- 
pent. 

XVII.    Of  Predestination  and 
Election. 

PREDESTINATION  to 
Life  is  the  everlasting  pur- 
pose of  God,  whereby  (before 
the  foundations  of  the  world 
were  laid)  he  hath  constantly 
decreed  by  his  counsel  secret 
to  us,  to  deliver  from  curse  and 
damnation  those  whom  he  hath 
chosen  in  Christ  out  of  man- 
kind, and  to  bring  them  by 
Christ  to  everlasting  salvation, 
as  vessels  made  to  honour. 
Wherefore,  they  which  be  en- 


Erthyglau  Crefydd. 


eu  cynnysgaeddu  â  chyfryw  rag- 
orol  ddawn,  a  alwyd  yn  ol  ar- 
faeth  Duw,  trvvy  ei  Yspryd  ef 
5™  gweithio  mewn  pryd  am- 
serol :  hwynt-hwy  sy  trwy  ras 
yn  ufuddhâu  i'r  alwedigaeth : 
hwynt-hwy  a  gyfiawnhêir  yn 
rhad:  hwynt-hwy  a  wneir  yn 
feibion  i  Dduw  trwy  fabwys : 
hwynt-hwy  a  wneir  yn  gyffelyb 
i  ddelw  ei  unig-anedig  Fab  ef 
Iesu  Grist:  hwynt-hwy  a  rod- 
iant  yn  grefyddol  mewn  gweith- 
redoedd  da ;  ac  o'r  diwedd,  trwy 
drugaredd  Duw,  a  feddiannant 
ddedwydd-fyd  tragywyddol. 

Megis  y  mae  duwiol  ystyried 
Rhagluniaeth,  a'n  Hetholedig- 
aeth  ni  yng  Nghrist,  yn  llawn  0 
ddiddanwch  melus,  hyfryd,  ac 
annhraethol,  i'r  duwiolion,  a'r 
rhai  sydd  yn  clywed  ynddynt  eu 
hunain  weithrediad  Yspryd  Crist, 
yn  marwhâu  gweithredoedd  y 
cnawd  a'u  haelodau  daearol,  ac 
yn  tynnu  i  fynu  eu  meddwl  at 
bethau  uchel  a  nefol;  yn  gys- 
tal  oblegid  ei  fod  yn  cadarnhâu 
yn  fawr  ac  yn  cryfhâu  eu  ffydd 
am  Iachawdwriaeth  dragywydd- 
ol,  i'w  mwynhâu  trwy  Grist,  ag 
oblegid  ei  fod  yn  gwresog-ennynu 
eu  cariad  tu  ag  at  Dduw :  felly 
i'r  rhai  manylaidd,  a  chnawdol 
sydd  heb  Yspryd  Crist  ganddynt, 
fod  Barn  Rhagluniaeth  Duw  yn 
wastadol  ger  bron  eu  llygaid, 
sydd  yn  dramgwydd  tra  pher- 
yglus,  trwy'r  hwn  y  mae'r  diafol 
yn  eu  gwthio,  naill  ai  i  ano- 
baith,  ai  ynte  i  ddifrawwch  af- 
lanaf  fuchedd,  nid  dim  llai  per- 
yglus  nag  anobaith. 

Heblaw  hynny,  mae'n  rhaid 
i  ni  dderbyn  addewidion  Duw 
yn  y  cyfryw  fodd  ag  y  maent 
wedi  eu  gosod  allan  i  ni  yn 
gyffredin  yn  yr  Ysgrythyr  Lân  ; 
ac  yn  ein  gweithredoedd  ganlyn 
ewyllys  Duw,  yr  hon  a  eglurwyd 
i  ni  yn  amlwg  yng  Ngair  Duw. 


dued  with  so  excellent  a  benefit 
of  God  be  called  according  to 
God's  purpose  by  his  Spirit 
working  in  due  season :  they 
through  Grace  obey  the  call- 
ing :  they  be  justified  freely : 
they  be  made  sons  of  God  by 
adoption:  they  be  made  like 
the  image  of  his  only-begot- 
ten Son  Jesus  Christ :  they 
walk  religiously  in  good  works, 
and  at  length,  by  God's  mer- 
cy, they  attain  to  everlasting  fe- 
licity. 


As  the  godly  consideration  of 
Predestination,  and  our  Election 
in  Christ,  is  full  of  sweet,  plea- 
sant, and  unspeakable  comfort 
to  godly  persons,  and  such  as 
feel  in  themselves  the  working 
of  the  Spirit  of  Christ,  morti- 
fying the  works  of  the  flesh, 
and  their  earthly  members,  and 
drawing  up  their  mind  to  high 
and  heavenly  things,  as  well  be- 
cause it  doth  greatly  establish 
and  confirm  their  faith  of  eter- 
nal Salvation  to  be  enjoyed 
through  Christ,  as  because  it 
doth  fervently  kindle  their  love 
towards  God :  So,  for  curious 
and  carnal  persons,  lacking  the 
Spirit  of  Christ,  to  have  con- 
tinually before  their  eyes  the 
sentence  of  God's  Predestination, 
is  a  most  dangerous  downfall, 
whereby  the  Devil  doth  thrust 
them  either  into  desperation,  or 
into  wretchlessness  of  most  un- 
clean living,  no  less  perilous 
than  desperation. 

Furthermore,  we  must  re- 
ceive God's  promises  in  such 
Avise,  as  they  be  generally  set 
forth  to  us  in  holy  Scripture  : 
and,  in  our  doings,  that  Will 
of  God  is  to  be  followed,  which 
we  have  expressly  declared  unto 
us  in  the  Word  of  God. 
O  02 


Erthyglau  Crefydd. 


XVIII.  Am  gaffael  lachawdwr- 
iaeth  dragywyddol  trwy  Enw 
Crist  yn  unig. 

YMae'n  rhaid  hefyd  cyfrif 
yn  felldigedig  y  sawl  a 
ryfygant  ddywedyd  y  bydd  pob 
dyn  yn  gadwedig  trwy'r  Gyf- 
raith  neu'r  Sect  y  mae  yn  ei 
phroffesu,  os  bydd  efe  ddiwyd  i 
lunio  ei  fuchedd  yn  ol  y  Gyf- 
raith  honno,  a  goleuni  Natur. 
Canys  y  mae'r  Ysgrythr  Làn  yn 
gosod  allan  i  ni  yn  unig  Enw 
Iesu  Grist,  trwy'r  hwn  y  bydd 
raid  i  ddynion  fod  yn  gadwedig. 
XIX.  Am  yr  Eglwys. 

EGLWYS  weledig  Crist  yw 
Cynnulleidfa  y  Ffyddlon- 
iaid,  yn  yr  hon  y  pregethir  pur 
Air  Duw,  ac  y  gweinyddir  y  Sa- 
cramentau  yn  ddyladwy  yn  ol 
ordinhâd  Crist,  ym  mhob  peth 
a'r  sydd  angenrheidiol  eu  bod 
yn  yr  unrbyw. 

Megis  y  cyfeiliornodd  Eglwys 
Jerusalem,  Alexandria,  ac  An- 
tiochia;  felly  hefyd  y  cyfeil- 
iornodd Eglwys  Rufain,  nid  yn 
unig  yn  eu  buchedd  a  dull  eu 
Seremoniau,  eithr  hefyd  mewn 
matterion  Ffydd. 
XX.  Am  Awdurdod  yr  Eglwys. 

YMae  i'r  Eglwys  allu  i 
osod  Defodau  a  Seremon- 
iau, ac  awdurdod  mewn  Ym- 
rafaelion  ynghylch  y  Ffydd  ; 
ac  etto  nid  cyfreithlon  i'r  Eg- 
lwys ordeinio  dim  a'r  y  sydd 
wrthwyneb  i  ysgrifenedig  Air 
Duw,  ac  ni's  gall  felly  esponio 
un  lie  o'r  Ysgrythyr  Lân,  fel  y  bo 
yn  wrthwyneb  i  le  arall.  Am 
hynny,  er  bod  yr  Eglwys  yn 
dyst  ac  yn  geidwad  ar  yr  Ys- 
grythyr Làn ;  er  hynny,  megis 
na's  dylai  hi  ordeinio  dim  yn 
erbyn  yr  unrhyw,  felly  heblaw'r 
unrhyw  ni  ddylai  hi  gymmell 
dim  i'w  gredu  er  anghenraid  i 
\chawdwriaeth. 


XVIII.  Of  obtaining  eternal  Sal- 
vation only  by  the  Name  of 
Christ. 

THEY  also  are  to  be  had  ac- 
cursed that  presume  to  say, 
That  every  man  shall  be  saved 
by  the  Law  or  Sect  which  he 
professeth,  so  that  he  be  dili- 
gent to  frame  his  life  according 
to  that  Law,  and  the  light  of 
Nature.  For  holy  Scripture  doth 
set  out  unto  us  only  the  Name 
of  Jesus  Christ,  whereby  men 
must  be  saved. 

XIX.  Of  the  Church. 

THE  visible  Church  of  Christ 
is  a  congregation  of  faith- 
ful men,  in  the  which  the  pure 
Word  of  God  is  preached,  and 
the  Sacraments  be  duly  minis- 
tered according  to  Christ's  ordi- 
nance in  all  those  things  that  of 
necessity  are  requisite  to  the  same. 
As  the  Church  of  Jerusalem, 
Alexandria,  and  Antioch,  have 
erred ;  so  also  the  Church  of 
Borne  hath  erred,  not  oidy  in 
their  living  and  manner  of  Ce- 
remonies, but  also  in  matters 
of  Faith. 
XX.  Ofthe  Authority  of  theCliurch. 

THE  Church  hath  power  to 
decree  Rites  or  Ceremo- 
nies, and  authority  in  Contro- 
versies of  Faith:  And  yet  it  is 
not  lawful  for  the  Church  to 
ordain  any  thing  that  is  con- 
trary to  God's  Word  written, 
neitner  may  it  so  expound  one 
place  of  Scripture,  that  it  be 
repugnant  to  another.  Where- 
fore, although  the  Church  be 
a  witness  and  a  keeper  of  holy 
"Writ,  yet,  as  it  ought  not  to 
decree  any  thing  against  the 
same,  so  besides  the  same  ought 
it  not  to  enforce  any  thing  to 
be  believed  for  necessity  of  Sal- 
vation. 


Èrthyglau  Crefydd. 

XXI.  Am  Awdurdod  Cynghorau    XXI.    Of  the  Authority  of  Gc- 
Cuifredm.  neral  Councils. 


CYNGHORAU  Cyffredin  ni's 
gellir  eu  casglu  ynghýd  heb 
orchymyn  ac  Ewyllys  Tywys- 
ogion.  Ac  wedi  eu  casglu  ynghyd 
(yn  gymmaint  ag  nad  ydynt 
ond  Cynnulleidfa  o  ddynion, 
o'r  rhai  ni  lywodraethir  pawb 
gan  Yspryd  a  Gair  Duw)  hwy  a 
allant  gyfeiliorni,  ac  weithiau 
fe  ddarfu  iddynt  gyfeiliorni,  a 
hynny  mewn  pethau  a  berth  - 
ynant  i  Dduw.  O  herwydd  pa- 
ham,  y  pethau  a  ordeinir  gan- 
ddynt  megis  yn  anghenraid  i 
Iachawdwriaeth,  nid  oes  iddynt 
na  nerth  nac  awdurdod,  oni  ellir 
dangos  ddarfod  eu  tynnu  allan 
o'r  Ysgrythyr  Lân. 

XXII.  Am  y  Purdan. 

NID  yw  Athrawiaeth  Eglwys 
Rufain  ynghylch  Purdan, 
Pardynau,  anrhydeddu  ac  addoli 
Delwau  a  Cbreiriau,  ac  hefyd 
galw  a  gweddi'o  ar  y  Saint,  ond 
peth  ysmala,  o  wag  ddychym- 
myg,  ac  heb  ei  seilio  ar  un 
warant  o'r  Ysgrythyr  Lân,  ond 

Ìn  hytrach  yngwrthwyneb  i  Air 
)uw. 

XXIII.    Am  Weini  yn  y  Gyn- 
nulleidfa. 

NID  cyfreithlon  i  neb  gym- 
meryd  arno  swydd  preg- 
ethu  ar  gyhoedd,  neu  weinyddu  y 
Sacramentau  yn  y  Gynnulleidfa, 
hyd  oni  alwer  ef  yn  gyfreithlon, 
a'i  ddanfon  i  wasanaethu'r  un- 
rhyw.  A'r  rhai  hynny  a  ddylem 
ni  farnu  eu  bod  wedi  eu  galw 
yn  gyfreithlon  a'u  danfon,  a 
ddetholwyd  ac  a  alwyd  i'r  gwaith 
hwn  gan  ddynion  sydd  ag  awd- 
urdod gyhoedd  wedi  ei  rhoddi 
iddynt  yn  y  Gynnulleidfa,  i  alw 
a  danfon  Gweinidogion  i  winllan 
yr  Arglwydd. 


GENERAL  Councils  may 
not  be  gathered  together 
without  the  commandment  and 
will  of  Princes.  And  when  they 
be  gathered  together,  (forasmuch 
as  they  be  an  assembly  of  men, 
whereof  all  be  not  governed  with 
the  Spirit  and  Word  of  God,) 
they  may  err,  and  sometimes 
have  erred,  even  in  things  per- 
taining unto  God.  Wherefore 
things  ordained  by  them  as  ne- 
cessary to  salvation  have  nei- 
ther strength  nor  authority,  un- 
less it  may  be  declared  that 
they  be  taken  out  of  holy  Scrip- 
ture. 


XXII.  Of  Purgatory. 

THE  Romish  Doctrine  con- 
cerning Purgatory,  Par- 
dons, Worshipping  and  Adora- 
tion, as  well  of  Images  as  of 
Reliques,  and  also  invocation  of 
Saints,  is  a  fond  thing  vainly 
invented,  and  grounded  upon  no 
warranty  of  Scripture,  but  ra- 
ther repugnant  to  the  Word  of 
God. 

XXIII.    Of  Ministering  in  the 
Congregation. 

IT  is  not  lawful  for  any  man 
to  take  upon  him  the  office 
of  publick  preaching,  or  min- 
istering the  Sacraments  in  the 
Congregation,  before  he  be  law- 
fully called,  and  sent  to  execute 
the  same.  And  those  we  ought 
to  judge  lawfully  called  and 
sent,  which  be  chosen  and  call- 
ed to  this  work  by  men  who 
have  pubhck  authority  given 
unto  them  in  the  Congregation, 
to  call  and  send  Ministers  into 
the  Lord's  vineyard. 


Erthyglau  Crefydd. 


XXIV.  Am  lefaru  yn  y  Gyn- 
nulleidfa  yn  y  cyfryw  dafod- 
iaith  ag  a  ddeallor  bobl. 

PETH  llwyr  wrthwyneb  i 
Air  Duw,  ac  i  arfer  y  Brif 
Eglwys  gynt,  yw  gweddi'o  yn 
gyhoedd  yn  yr  Eglwys,  neu 
weinyddu'r  Sacramentau,  mewn 
tafodiaith  na  bo'r  bobl  vn  ei 
deali. 

XXV.  Am  y  Sacramentau. 

NID  yw'r  Sacramentau  a  or- 
deiniwyd gan  Grist,  yn 
unig  yn  arwyddion  neu  yn  ar- 
goelion  o  broffes  Cristionogion ; 
ond  yn  hytrach  y  maent  yn 
rhyw  dystion  d'iogel  ac  arwydd- 
ion efFeithiol  o  ras  Duw,  a'i 
ewyllys  da  tu  ag  attorn  ni,  trwy 
y  rhai  y  mae  efe  yn  gweithio 
yn  anweledig  ynom  ni;  ac  nid 
yn  unig  yn  bywhàu,  ond  hefyd 
yn  nerthu  ac  yn  cadarnhâu  ein 
ffydd  ni  ynddo  ef. 

Y  mae  dau  Sacrament  a 
ordeiniwyd  gan  Grist  ein  Har- 
glwydd  yn  yr  Efengyl ;  sef,  Bed- 
ydd,  a  Swpper  yr  Arglwydd. 

Y  pump  hynny  a  elwir  yn 
gyffredinol  yn  Sacramentau;  sef, 
Conffirmasiwn,  Penyd,  Urddau, 
Priodas,  ac  Enneiniad  diwedd- 
af;  nid  iawn  eu  cyfrif  yn  Sa- 
cramentau'r  Efengyl,  eithr  yn 
gyfryw  ag  a  dyfasant,  rhai  o 
lygredig  ddilyn  yr  Apostolion, 
rhai  ydynt  ystâd  o  fuchedd  a 
gymmeradwyir  yn  yr  Ysgrythyr 
Lân:  ond  etto  nid  oes  ynddynt 
gyffelyb  natur  Sacramentau,  ag 
mewn  Bedydd  a  Swpper  yr  Ar- 
glwydd; am  nad  oes  ynddynt 
nac  arwydd  gweledig  na  Sere- 
moni  a  ordeiniwyd  gan  Dduw. 

Ni  ordeiniwyd  mo'r  Sacra- 
mentau gan  Grist  i  lygad-rythu 
arnynt,  neu  i'w  dwyn  oddi  am- 
gylch ;  ond  er  mwyn  hod  ni  eu 
harfer  yn  ddyledus.  Ac  yn  y 
cyfryw  rai  yn  unig  a'r  sydd  yn 


XXIV.  Of  speaking  in  the  Con- 
gregation  in  such  a  tongue  as 
the  people  undcrstandeth. 

IT  is  a  thing  plainly  repug- 
nant to  the  Word  of  God, 
and  the  custom  of  the  Primitive 
Church,  to  have  publick  Prayer 
in  the  Church,  or  to  minister 
the  Sacraments  in  a  tongue  not 
understanded  of  the  people. 

XXV.    Of  the  Sacraments. 

SACRAMENTS  ordained  of 
Christ  be  not  only  badges 
or  tokens  of  Christian  men's 
profession,  hut  rather  they  be 
certain  sure  witnesses,  and  ef- 
fectual signs  of  grace,  and 
God's  good  will  towards  us, 
by  the  which  he  doth  work  in- 
visibly in  us,  and  doth  not 
only  quicken,  but  also  strength- 
en and  confirm  our  Faith  in 
him. 

There  are  two  Sacraments  or- 
dained of  Christ  our  Lord  in  the 
Gospel,  that  is  to  say,  Baptism, 
and  the  Supper  of  the  Lord. 

Those  five  commonly  called 
Sacraments,  that  is  to  say,  Con- 
firmation, Penance,  Orders,  Ma- 
trimony, and  extreme  Unction, 
are  not  to  be  counted  for  Sa- 
craments of  the  Gospel,  being 
such  as  have  grown  partly  of 
the  corrupt  following  of  the 
Apostles,  partly  are  states  of 
life  allowed  in  the  Scriptures; 
but  yet  have  not  like  nature  of 
Sacraments  with  Baptism,  and 
the  Lord's  Supper,  for  that  they 
have  not  any  visible  sign  or 
ceremony  ordained  of  God. 

The  Sacraments  were  not  or- 
dained of  Christ  to  be  gazed 
upon,  or  to  be  carried  about, 
but  that  we  should  duly  use 
them.  And  in  such  only  as 
worthily  receive  the  same  they 


Erthyglau  Crefydd. 


eu  derbyn  yn  deilwng,  y  mae 
ganddynt  efFaith  neu  weithrediad 
iachus :  ond  y  sawl  a'u  derbyn- 
iant  yn  annheilwng,  a  ynnillant 
iddynt  eu  hunain  farnedigaeth ; 
fel  y  dywed  Sant  Paul. 

XXVI.  Nad  yw  Annheilyngdod 
y  Gweinidogion  yn  rhwystro 
gweitlirediad  y  Sacramentau. 

Elt  bod  yn  yr  Eglwys  wel- 
i  edig  bob  amser  rai  drwg 
ynghymmysg  â'r  rhai  da,  a  bod 
weithiau  i'r  rhai  drwg  yr  awd- 
urdod  bennaf  yngweimdogaeth 
y  Gair  a'r  Sacramentau;  etto, 
yn  gymmaint  ag  nad  ydynt  yn 
gwneuthur  hynny  yn  eu  henw 
eu  hunain,  ond  yn  enw  Crist,  ac 
mai  trwy  ei  gommisivvn  a'i  awd- 
urdod  ef  y  maent  yn  gweinyddu  ; 
nyni  a  allwn  arfer  eu  gwein- 
idogaeth  hwy,  trwy  wrando'r 
Gair,  a  derbyn  y  Sacramentau. 
Ac  nid  yw  eu  hanwiredd  hwy  yn 
tynnu  ymaith  ffnvyth  ordinhàd 
Crist,  nac  yn  lleihâu  gras  don- 
iau  Duw  oddi  wrth  y  cyfryw  rai 
a'r  sy  trwy  ffydd  yn  iawn  dder- 
byn  y  Sacramentau  a  weinydd- 
ir  iddynt,  y  rhai  sydd  efFeith- 
iol  oblegid  ordinhád  Crist  a'i 
addewid,  er  eu  gweinyddu  gan 
ddynion  drwg. 

Er  hynny  i  gŷd,  fe  berthyn 
i  ddisgyblaeth  yr  Eglwys,  bod 
ymofyn  am  Weinidogion  drwg, 
a  bod  i'r  rhai  a  fo'n  gwybod  eu 
beiau,  achwyn  arnynt :  ac  o'r 
diwedd,  gwedi  eu  cael  yn  euog, 
trwy  farn  gyfiawn  bod  eu  di- 
swyddo. 

XXVII.   AmFedydd. 

NID  yw  Bedydd  yn  unig  yn 
arwydd  o  broffes,  neu  yn 
nôd  gwahaniaeth,  i  adnabcd 
Criationogion  oddi  wrthAnghrist- 
ionogion  :  eithr  y  mae  hefyd  yn 
arwydd  o'r  Adgenhedliad,  neu'r 
Ail-enedigaeth  j    trwy 'r    hyn, 


have  a  wholesome  effect  or  ope- 
ration :  but  they  that  receive 
them  unworthily  purchase  to 
themselves  damnation,  as  Saint 
Paul  saith. 


XXVI.  Of  the  Unworthiness  of 
the  Ministers,  which,  hinders 
not  the  effect  of  the  Sacrament. 

ALTHOUGH  in  the  visible 
Church  the  evil  be  ever 
mingled  with  the  good,  and 
sometimes  the  evil  have  chief 
authority  in  the  Ministration  of 
the  Word  and  Sacraments,  yet 
forasmuch  as  they  do  not  the 
same  in  their  own  name,  but  in 
Christ's,  and  do  minister  by  his 
commission  and  authority,  we 
may  use  their  Ministry,  both  in 
hearing  the  Word  of  God,  and  in 
the  receiving  of  the  Sacraments. 
Neither  is  the  effect  of  Christ's 
ordinance  taken  away  by  their 
wickedness,  nor  the  grace  of 
God's  gifts  diminished  from  such 
as  by  faith  and  rightly  do  re- 
ceive the  Sacraments  ministered 
unto  them ;  which  be  effectual, 
because  of  Christ's  institution 
and  promise,  although  they  be 
ministered  by  evil  men. 

Nevertheless,  it  appertaineth 
to  the  discipline  of  the  Church, 
that  enquiry  be  made  of  evil 
Ministers,  and  that  they  be  ac- 
cused by  those  that  have  know- 
ledge of  their  offences;  and  fi- 
nally being  found  guilty,  by  just 
judgement  be  deposed. 

XXVII.    Of  Baptism. 

BAPTISM  is  not  only  a  sign 
of  profession,  and  mark  of 
difference,  whereby  Christian 
men  are  discerned  from  others 
that  be  not  christened,  but  it  is 
also  a  sign  of  Regeneration  or 
new  Birth,  whereby,  as  by  an 


Erthyglau  Crefydd. 


megis  trwy  offeryn,  yr  impir  yn 
yr  Eglwys  y  rhai  a  dderbyniant 
Fedydd  yn  iawn;  yr  arwyddir 
yn  weledig,  ac  y  selir  trwy'r  Ys- 
pryd  Glân,  yr  addewidion  am 
faddeuant  pechodau,  a'n  mab- 
wysiad  i  fod  yn  feibion  i  Dduw ; 
y  cadarnhêir  Ffydd,  ac  yr  ych- 
wanegir  Gras,  trwy  rinwedd 
gweddi  at  Dduw.  Bedydd  Plant 
ieuaingc  a  ddylid  er  dim  ei  gadw 
yn  yr  Eglwys,  megis  peth  yn 
cwbl  gyttuno  âg  ordinhâd  Crist. 

XXVIII.    Am   Stopper  yr  Ar- 
glwydd. 

NID  yw  Swpper  yr  Ar- 
glwydd  yn  unig  yn  arwydd 
o'r  cariad  a  ddylai  fod  gan 
Gristionogion  i'w  gilydd;  ond 
yn  hytrach  Sacrament  yw  o'n 
Prynedigaeth  trwy  farwolaeth 
Crist :  yn  gymmaint  ag  i'r  rhai 
a'i  derbyniant  yn  iawn,  yn  deil- 
wng,  ac  mewn  íFÿdd,  y  Bara  yr 
ydym  ni  yn  ei  dorri,  sy  gyf- 
rannogaeth  Corph  Crist;  a'r  un 
modd  Cwppan  y  Fendith  sy  gyf- 
rannogaeth  Gwaed  Crist. 

Traws-sylweddiad  (neu  new- 
idiad  sylwedd  y  Bara  a'r  Gwin) 
yn  Swpper  yr  Arglwydd,  ni 
ellir  ei  brofi  wrth  yr  Ysgrythyr 
Lân ;  ond  y  mae  yngwrthwyneb 
i  eglur  eiriau'r  Ysgrythyr,  yn 
dadymchwelyd  naturiaeth  Sacra- 
ment, ac  wedi  rhoddi  achlysur  i 
lawer  o  ofer-goelion. 

Corph  Crist  a  roddir,  a  dder- 
bynir,  ac  a  fwyttêir  yn  y  Swp- 
per, yn  unig  mewn  modd  nefol 
ac  ysprydol.  A'r  cyfrwng  trwy'r 
hwn  y  derbynir  ac  y  bwyttêir 
Corph  Crist  yn  y  Swpper,  yw 
Ffydd. 

Sacrament  Swpper  yr  Ar- 
glwydd, wrth  Ordinhâd  Crist, 
ni  roid  i'w  gadw,  ni  ddygid 
oddi  amgylchj  ni  ddyrchefid,  ac 
nid  addolid. 


instrument,  they  that  receive 
Baptism  rightly  are  grafted  in- 
to the  Church;  the  promises  of 
the  forgiveness  of  sin,  and  of  our 
adoption  to  be  the  sons  of  God 
by  the  Holy  Ghost,  are  visibly 
signed  and  sealed ;  Faith  is  con- 
firmed, and  Grace  increased  by 
virtue  of  prayer  unto  God.  The 
Baptism  of  young  Children  is 
in  any  wise  to  be  retained  in 
the  Church,  as  most  agreeable 
with  the  institution  of  Christ. 

XXVIII.  Of  the  Lord's  Supper. 

THE  Supper  of  the  Lord  is 
not  only  a  sign  of  the  love 
that  Christians  ought  to  have 
among  themselves  one  to  an- 
other; but  rather  it  is  a  Sacra- 
ment of  our  Redemption  by 
Christ's  death :  insomuch  that 
to  such  as  rightly,  worthily,  and 
with  faith,  receive  the  same, 
the  Bread  which  we  break  is  a 
partaking  of  the  Body  of  Christ; 
and  likewise  the  Cup  of  Bless- 
ing is  a  partaking  of  the  Blood 
of  Christ. 

Transubstantiation  (or  the 
change  of  the  substance  of 
Bread  and  Wine)  in  the  Supper 
of  the  Lord,  cannot  be  proved  by 
holy  Writ;  but  it  is  repugnant 
to  the  plain  words  of  Scripture, 
overthroweth  the  nature  of  a 
Sacrament,  and  hath  given  oc- 
casion to  many  superstitions. 

The  Body  of  Christ  is  given, 
taken,  and  eaten,  in  the  Supper, 
only  after  an  heavenly  and  spi- 
ritual manner.  And  the  mean 
whereby  the  Body  of  Christ  is 
received,  and  eaten  in  the  Supper 
is  Faith. 

The  Sacrament  of  the  Lord's 
Supper  was  not  by  Christ's  or- 
dinance reserved,  carried  about, 
lifted  up,  or  worshipped. 


Erihyglau  Crcfydd. 


XXIX.  Nad  yw'r  Anmuviolion 
yn  bwytta  Corph  Crist  wrth 
arfer  Stepper  yr  Arglwydd. 
~\TR  Annuwiolion,  a  chyfiyw 
X  rai  nid  oes  ganddynt  Ffydd 
fywiol3  er  eu  bod  yn  gnawdol 
ac  yn  weledig  â'u  dannedd  yn 
cnoi  (fel  y  dywed  Sant  Austin) 
Sacrament  Corph  a  Gwaed  Crist; 
er  hynny  nid  ydynt  mewn  modd 
yn  y  byd  yn  gyfrannogion  o 
Grist,  ond  yn  hytrach  i'w  barn- 
edigaeth  eu  hunain,  yn  bwytta 
ac  yn  yfed  arwydd  neu  Sacra- 
ment peth  mor  fawr. 

XXX.  Am  y  ddau  ryw. 

NI  ddylid  naccâu  Cwppan 
yr  Arglwydd  i'r  Llëyg- 
ion:  canys  dwy  ran  Sacrament 
yr  Arglwydd,  wrth  ordinhâd  a 
gorchymyn  Crist,  a  ddylid  eu 
gweinyddu  i  bob  Cristion  yn 
gyfFelyb. 

XXXI.  Am  un  Aberth  Crist  a 
gyflawnwyd  ar  y  Groes. 

A  BERTH  IAD  Crist,  a  wnaed 
l  unwaith,  sy  berffaith  bryn- 
edigaeth,  boddhâd,  ac  iawn  dros 
holl  bechodau'r  byd  i  gŷd,  yn 
gystal  gwreiddiol  a  gweithred- 
ol;  ac  nid  oes  iawn  arall  am 
bechod,  ond  hwnnw  yn  unig. 
O  herwydd  paham,  nid  oedd 
aberthau 'r  Offerennau,  y  rhai  vn 
gyffredin  y  dywedid  fod  yr  Off- 
eiriad  yn  aberthu  Crist  ynddynt 
dros  y  byw  a'r  meirw,  i  gael 
maddeuant  am  y  gosp  neu'r  eu- 
ogrwydd,  ond  chwedlau  cablaidd, 
a  siommedigaethau  peryglus. 

XXXII.  Am   Br'iodas   Gwein- 

idogion. 

NI  orchymynir  i  Esgobion, 
Offeiriaid,  a  Di'aconiaid, 
trwy  Gyfraith  Duw,  nac  i  add- 
unedu  "buchedd  annyweddi'aeth, 
nac  i  ymgadw  rhag  pri'odas  : 
am  hynny  mae'n  gyf'reithlon 
iddynt  hwythau,  megis  i  bob 
Cristion  arall,  wreicca  yn  ol  eu 


XXIX.  Of  tie  Wicked  which  eat 
not  the  Body  of  Christ  in  the 
use  of  the  Lord's  Supper. 

THE  Wicked,  and  such  as 
be  void  of  a  lively  faith, 
although  they  do  carnally  and 
visibly  press  with  their  teeth  (as 
Saint  Augustine  saith)  the  Sa- 
crament of  the  Body  and  Blood 
of  Christ,  yet  in  no  wise  are 
they  partakers  of  Christ:  but 
rather,  to  their  condemnation, 
do  eat  and  drink  the  sign  or 
Sacrament  of  so  great  a  thing. 

XXX.    Of  both  kinds. 

THE  Cup  of  the  Lord  is 
not  to  be  denied  to  the  Lay- 
people  :  for  both  the  parts  of  the 
Lord's  Sacrament,  by  Christ's 
ordinance  and  commandment, 
ought  to  be  ministered  to  all 
Christian  men  alike. 

XXXI.  Of  the  one  Oblation  of 
Christ  finished  upon  the  Cross. 

THE  Offering  of  Christ  once 
made  is  that  perfect  re- 
demption, propitiation,  and  sa- 
tisfaction, for  all  the  sins  of  the 
whole  world,  both  original  and 
actual ;  and  there  is  none  other 
satisfaction  for  sin,  but  that 
alone.  "Wherefore  the  sacrifices 
of  Masses,  in  the  which  it  was 
commonly  said,  that  the  Priest 
did  offer  Christ  for  the  quick 
and  the  dead,  to  have  remission 
of  pain  or  guilt,  were  blas- 
phemous fables,  and  dangerous 
deceits. 

XXXII.  Of  the   Marriage   of 

Priests. 

BISHOPS,  Priests,  and  Dea- 
cons, are  not  commanded 
by  God's  Law,  either  to  vow  the 
estate  of  single  life,  or  to  abstain 
from  marriage:  therefore  it  is 
lawful  also  for  them,  as  for  all 
other  Christian  men,  to  marry  at 
their  own  discretion,  as  they  shall 


Erthyglau  Crefydd. 


deall  eu  hunain,  fel  y  bônt  yn 
barnu  fod  yr  unrhyw  yn  gwas- 
anaethu  oreu  i  dduwioldeb. 

XXXIII.  Am  Ddynion  a  ysgym- 
munwyd,  pa  wedd  y  dylid  eu 
gocliel 

YDyn  trwy  eglur  gyhoedd- 
iad  yr  Eglwys  a  iawn  dor- 
rer  ymaith  oddi  wrth  undeb  yr 
Eglwys,  ac  a  ysgymmuner,  a 
ddylid  ei  gymmeryd,  gan  holl 
li'aws  y  ffyddloniaid,  megis 
Ethnig  a  Phublican,  hyd  oni 
chyramoder  ef  yn  gyhoedd  trwy 
benyd,  a'i  dderbyn  i'r  Eglwys 
gan  Farnwr  y  bo  iddo  awdur- 
dod i  bynny. 

XXXIV.  Am    Draddodiadau'r 

Eglwys. 

NID  yw  anghenraid  bod 
Traddodiadau  a  Seremon- 
iau  ym  mhob  lie  yn  yr  un  modd, 
neu  yn  gwbl  gyffelyb :  canys 
hwy  a  fuant  bob  amser  o  am- 
rywiol  fodd,  ac  a  ellir  eu  newidio 
mewn  amrywiol  wledydd,  am- 
serau,  ac  arferion  dynion,  tra  na 
ordeinier  dim  yn  erbyn  Gair 
Duw.  Pwy  bynnag  o'i  farn 
neillduol  ei  hun,  o'i  fodd,  ac  o 
lwyr  fryd,  yn  gyboeddus  a  dorro 
draddodiadau  a  seremoniau'r 
Eglwys,  y  rbai  nid  ydynt  wrth- 
wyneb  i  Air  Duw,  ac  a  ordein- 
iwyd  ac  a  gymmeradwy  wyd  trwy 
awdurdod  gyffredin,  a  ddylid  ei 
geryddu  yn  gyhoeddus,  fel  yr 
ofno  eraill  wneuthur  y  cyffelyb, 
megis  un  yn  troseddu  yn  erbyn 
tref'n  gyffredin  yr  Eglwys,  ac 
yn  briwo  awdurdod  y  Llyw- 
odraetbwr,  ac  yn  arcbolli  cyd- 
wybodau  y  brodyr  gweinion. 

Y  mae  gan  Eglwys  wahan- 
ol  pob  cenedl  awdurdod  i  or- 
deinio,  newidio,  a  diddymmu 
seremoniau  neu  ddefodau  'r 
Eglwys,  a  ordeiniwyd  yn  unig 


judge  the  same  to  serve  better 
to  godliness. 


XXXIII.  Of  excommunicate 
Persons,  how  they  are  to  be 
avoided. 

THAT  person  which  by  open 
denunciation  of  the  Church 
is  rightly  cut  off  from  the  unity 
of  the  Church,  and  excommu- 
nicated, ought  to  be  taken  of 
the  whole  multitude  of  the  faith- 
ful, as  an  Heathen  and  Publi- 
can, until  he  be  openly  recon- 
ciled by  penance,  and  received 
into  the  Church  by  a  Judge  that 
hath  authority  thereunto. 

XXXIV.  Of  the   Traditions  of 
the  Church. 

IT  is  not  necessary  that  Tra- 
ditions and  Ceremonies  be 
in  all  places  one,  or  utterly 
like;  for  at  all  times  they  have 
been  divers,  and  may  be  chang- 
ed according  to  the  diversities 
of  countries,  times,  and  men's 
manners,  so  that  nothing  be 
ordained  against  God's  Word. 
Whosoever  through  his  private 
judgement,  willingly  and  pur- 
posely, doth  openly  break  the 
traditions  and  ceremonies  of  the 
Church,  which  be  not  repug- 
nant to  the  Word  of  God,  and 
be  ordained  and  approved  by 
common  authority,  ought  to  be 
rebuked  openly,  (that  others 
may  fear  to  do  the  like,)  as 
he  that  offendeth  against  the 
common  order  of  the  Church,  and 
hurteth  the  authority  of  the  Ma- 
gistrate, and  wroundeth  the  con- 
sciences of  the  weak  brethren. 

Every  particular  or  national 
Church  hath  authority  to  or- 
dain, change,  and  abolish,  ce- 
remonies or  rites  of  the  Church 
ordained  only  by  man's  autho- 


Erthyglau  Crefydd. 

trwy  awdurdod  dyn,  cyd  gwnel 
er  pob  peth  er  adeiladaeth. 


XXXV.  AmHomiliau. 
"TiT  Mae  ail  Lyfr  yr  Homiliau, 
X  y  cyssylltasom  eu  hamryw 
enwau  dan  yr  Erthygl  yma,  yn 
cynnwys  Athrawiaeth  dduwiol 
ac  iachus,  ac  angenrheidiol  i'r 
amserau  hyn ;  megis  y  mae  llyfr 
cyntaf  yr  Homiliau,  a  osodwyd 
allan  yn  amser  Edward  y 
Chweched :  am  hynny  yr  ydym 
yn  barnu  fod  eu  darllain  hwy 
yn  yr  Eglwysi  gan  y  Gweinid- 
ogion,  yn  ddi'esgeulus,  ac  yn 
llawn  llythyr,  fel  y  gallo'r  bobl 
eu  deall. 

Am  Enwau'r  Homiliau. 

1  J  M   iawn   Arfer  yr    Eg- 
**■   Iwys. 

2  Yn  erbynperygl  Delw-addoliad. 

3  Am  adgyweirio  a  chadw  Eg- 

lwysi yn  lân. 
A  Am  Weithredoeddda:  yngynt- 
afam  Ymprydio. 

5  Yn  erbyn  Glythineb  a  Medd- 

vcdod. 

6  Yn  erbyn  Dillad  rhŷ  wychion. 

7  Am  Weddi. 

8  Am  Le  ac  Amser  Gweddi. 

9  }'  dylid  gweinyddu   Gweddi 

Gyffredin    a    Sacramentau 
mevm  iaith  gydnabyddus. 

10  Am  barchus  gymmeriad  Gair 

Duw. 

11  Am  roi  Elusen. 

12  Am  Enedigaeth  Crist. 

13  Am  Ddioddefaint  Crist. 

14  Am  Adgyfodiad  Crist. 

16  Am  dderbyn  Sacrament  Corph 
a  Gwaed  Crist  yn  deilwng. 

16  Am  ddonìaur  Yspryd  Glán. 

17  Ar  Wythnos  y  Gwedd'iau. 

18  Am  Ỳstâd  Pfiodas. 

19  Am  Edifeirirch. 

20  Yn  erbyn  Seguryd. 

21  Yn  erbyn  Gwrthryfel. 


rity,  so  that  all  things  oe  done 
to  edifying. 

XXXV.     Of  Homilies. 

a^HE  second  Book  of  Homi- 
.  lies,  the  several  titles  where- 
of we  have  joined  under  this 
Article,  doth  contain  a  godly 
and  wholesome  Doctrine,  and 
necessary  for  these  times,  as  doth 
the  former  Book  of  Homilies, 
which  were  set  forth  in  the 
time  of  Edward  the  Sixth  ;  and 
therefore  we  judge  them  to  be 
read  in  Churches  by  the  Minis- 
ters, diligently  and  distinctly, 
that  they  may  be  understanded 
of  the  people. 

Of  the  Names  of  the  Homilies. 

1  f\F  the   right   Use  of  the 
V  Church. 

2  Against  peril  of  Idolatry. 

3  Of  the  repairing  and  keeping 

clean  of  Churches. 

4  Of  good  Works:  first  of  Fast- 

ing. 

5  Against  Gluttony  and  Drunk- 

enness. 

6  Against  Excess  of  Apparel. 

7  Of  Prayer. 

8  Of  the  Place  and   Time   of 

Prayer. 

9  That    Common  Prayers  and 

Sacraments  ought  to  be  mi- 
nistered in  a  known  tongue. 

10  Of  the  reverend  estimation  of 

God's  Word, 

11  Of  Alms-doing. 

12  Òf  the  Nativity  of  Christ. 

13  Of  the  Passion  of  Christ. 

14  Of  the  Resurrection  of  Christ. 

15  Of  the  worthy  receiving  oftlie 

Sacrament  of  the  Body  and 
Blood  of  Christ. 

16  Of  the  Gifts  of  the  Holy  Ghost. 

1 7  For  the  Rogation-days. 

18  Of  the  state  of  Matrimony. 
If)  Of  Repentance. 

20  Against  Idleness. 

21  Against  Rebellion. 


Erthÿglau  Crcfijäd. 


XXXVI.  Am   Gyssegriad  Es- 
gobion  a  Gweinidogion. 

MAE  Llyfr  Cyssegriad  Arch- 
esgobion  ac  Esgobion,  ac 
Urddiad  OfFeiriaid  a  Diaconiaid, 
a  osodwyd  allan  yn  ddiweddar 
yn  amser  Edward  y  Chweched, 
ac  a  gadarnhawyd  yr  un  amser 
trwy  awdurdod  Parliament,  yn 
cynmvys  ynddo  bob  peth  angen- 
rheidiol  i  gyfryw  Gyssegriad  ac 
Urddiad :  ac  nid  oes  ynddo  ddim 
y  sydd  o  hono  ei  hun  yn  ofer- 
goelus  ac  annuwiol.  Ac  am 
hynny,  pwy  bynnag  a  gyssegr- 
wyd  neu  a  urddwyd  yn  ol 
Defodau'r  Llyfr  hwnnw,  er  yr 
ail  flwyddyn  o'r  unrhyw  Fren- 
hin  Edward  hyd  yr  amser  yma, 
neu  ar  ol  hyn  a  gyssegrer  neu  a 
urdder  yn  ol  yr  unrhyw  Ddef- 
odau,  yr  ydym  ni  yn  ordeinio, 
bod  y  cyfryw  rai  oil  wedi  eu 
cyssegru  a'u  hurddo  yn  iawn,  yn 
drefnus,  ac  yn  gyfreithlon. 

XXXVII.  Am  Lywodraethwŷr 
Dinasaidd. 

MAWRHYDI  y  Frenhines 
biau  y  Gallu  pennaf  o 
fewn  y  Deyrnas  hon  o  Loegr,  ac 
eraill  o'i  Harglwyddiaethau :  i'r 
hwn  y  perthyn  Pen-rheolaeth 
pob  Ystâd  y  Deyrnas  lion,  pa 
un  bynnag  font  ai  Eglwysig  ai 
Dinasaidd,  ym  mhob  rhyw 
achosion :  ac  nid  yw,  ac  ni's 
dylai  fod,  yn  ddarostyngedig  i 
un  Lywodraeth  estronol. 

Lle'r  ydym  yn  rhoi  i  Fawr- 
hydi'r  Frenhines  y  Llywodraeth 
bennaf,  wrth  ba  enwau  yr  ydym 
ni  yn  deall  fod  meddyliau  rhyw 
bob!  enllibus  yn  ymrwystro ;  nid 
ydym  ni  yn  caniattâu  i'n  Ty- 
wysogion  na  Gweinidogaeth  Gair 
Duw,  na'r  Sacramentau  ;  yr  hyn 
beth  hefyd  y  mae'r  Gorchym- 
yn  a  osodwyd  allan  yn  ddi- 
weddar gan  ein  Brenhines  Elisa- 
beth, yn  ei  dystiolaethu'n   gwbl 


XXXVI.  Of  Consecration  of  Bi- 
shops and  Ministers. 

TH  E  Book  of  Consecration 
of  Archbishops  and  Bi- 
shops, and  Ordering  of  Priests 
and  Deacons,  lately  set  forth 
in  the  time  of  Edward  the 
Sixth,  and  confirmed  at  the 
same  time  by  authority  of  Par- 
liament, doth  contain  all  things 
necessary  to  such  Consecration 
and  Ordering:  neither  hath  it 
any  thing,  that  of  itself  is  su- 
perstitious and  ungodly.  And 
therefore  whosoever  are  conse- 
crated or  ordered  according  to 
the  Rites  of  that  Book,  since 
the  second  year  of  the  fore- 
named  King  Edward  unto  this 
time,  or  hereafter  shall  be  con- 
secrated or  ordered  according 
to  the  same  Rites;  we  decree 
all  such  to  be  rightly,  orderly, 
and  lawfully  consecrated  and 
ordered. 

XXXVII.  Of  the  Civil  Magis- 

trates. 
THE  Queen's  Majesty  hath 
the  chief  power  in  this 
Realm  of  England,  and  other 
her  Dominions,  unto  whom  the 
chief  Government  of  all  Es- 
tates of  this  Realm,  whether 
they  be  Ecclesiastical  or  Civil, 
in  all  causes  doth  appertain, 
and  is  not,  nor  ought  to  be, 
subject  to  any  foreign  Juris- 
diction. 

Where  we  attribute  to  the 
Queen's  Majesty  the  chief  go- 
vernment, by  which  Titles  we 
understand  the  minds  of  some 
slanderous  folks  to  be  offended; 
we  give  not  to  our  Princes  the  mi- 
nistering either  of  God's  Word, 
or  of  the  Sacraments,  the  which 
thing  the  Injunctions  also  late- 
ly set  forth  by  Elisabeth  our 
Queen  do  most  plainly  testify; 
but  that  only  prerogative,  which 


Erthyglau  Crefydd. 


eglur:  oral  y  Rhagor-fraint 
honno'n  unig,  vr  ydym  yn 
gweled  ei  rhoi  bob  amser  i  bob 
Tywysog  duwiol  yn  yr  Ys- 
grythyr  Lân  gan  Dduvv  ei  hun ; 
hynny  yw,  y  dylent  lywodr- 
aethu  ar  bob  cyflwr  a  gradd  a 
orchymynwyd  dan  eu  gofal  gan 
Dduw,  pa  un  bynnag  fyddont  ai 
Eglvvysig  ai  Tymhorol,  ac  attal 
â'r  cleddyf  dinasaidd  y  rhai  cyn- 
dyn  a'r  drwg-weithredwýr. 

Nid  oes  i  Esgob  Rhufain  lyw- 
odraeth  o  fewn  y  Deyrnas  hon 
o  Loegr. 

Fe  ddicbon  Cyfreithiau  y 
Deyrnas  gospi  Cristionogion  âg 
angau,  am  feiau  ysgeler,  trym- 
ion. 

Y  mae'n  gyfreithlon  i  Grist- 
ionogion,  wrth  orchymyn  y 
Llywodraeth,  wisgo  arfau,  a 
gwasanaethu  mewn  rhyfeloedd. 

XXXVIII.  Am  Olud  Cristion- 
ogion, nad  yw  gyffredin. 
GO  L  U  D  Cristionogion,  o 
ran  eu  hawl,  a'u  titl,  a'u 
meddiant  arno,  nid  yw  gyff- 
redin ;  megis  y  mae  rhyw  Ana- 
baptistiaid  yn  gwag  yraffrostio. 
Er  hynny,  fe  ddylai  pob  dyn, 
o'r  cyfryw  bethau  a  fo  yn  ei 
helw,  roi  elusen  yn  hael  i'r 
tlawd,  yn  ol  ei  allu. 

XXXIX.    Am  Lw  Cristion. 

MEGIS  yr  ydym  yn  cyfadd- 
ef,  bod  llwon  ofer  ac  ehud 
wedi  eu  gwahardd  i  Gristionog- 
ion  gan  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  a'i  Apostol  Iago ;  felly  yr 
ydym  yn  barnu,  nad  yw  Crefydd 
Gristionogol  yn  gwahardd,  na's 
gall  dyn  dyngu  pan  fo'r  Llyw- 
odraethwr  yn  erchi,  mewn 
matter  o  ffydd  a  chariad  per- 
ffaith,  os  gwneir  hynny  yn  ol 
addysg  y  Prophwyd,  mewn  cyf- 
iawnder,  a  barnj  a  gwirionedd. 


we  see  to  have  been  given  al- 
ways to  all  godly  Princes  in 
holy  Scriptures  by  God  him- 
self; that  is,  that  they  should 
rule  all  estates  and  degrees  com- 
mitted to  their  charge  by  God, 
whether  they  be  Ecclesiastical 
or  Temporal,  and  restrain  with 
the  civil  sword  the  stubborn  and 
evil-doers. 


The  Bishop  of  Rome  hath  no 
jurisdiction  in  this  Realm  of 
England. 

The  Laws  of  the  Realm  may 
punish  Christian  men  with 
death,  for  heinous  and  griev- 
ous offences. 

It  is  lawful  for  Christian  men, 
at  the  commandment  of  the  Ma- 
gistrate, to  wear  weapons,  and 
serve  in  the  wars. 

XXXVIII.  Of  Christian  men's 
Goods,  which  are  not  common. 

THE  Riches  and  Goods  of 
Christians  are  not  common, 
as  touching  the  right,  title,  and 
possession  of  the  same,  as  cer- 
tain Anabaptists  do  falsely  boast. 
Notwithstanding,  every  man 
ought,  of  such  things  as  he  pos- 
sessed, liberally  to  give  alms  to 
the  poor,  according  to  his  ability. 

XXXIX.  Of  a  Christian  man's 

Oath. 

AS  we  confess  that  vain  and 
rash  Swearing  is  forbidden 
Christian  men  by  our  Lord  Je- 
sus Christ,  and  James  his  Apo- 
stle, so  we  judge,  that  Christian 
Religion  doth  not  prohibit,  but 
that  a  man  may  swear  when  the 
Magistrate  requireth,  in  a  cause 
of  faith  and  charity,  so  it  be 
done  according  to  the  Prophet's 
teaching,  in  justice,  judgement, 
and  truth. 


Y   SICRHAD. 


~y  Llyfr  hwn  oV  Erthyglau  rhag-ddywededig  a  brofwyd 
■*■  gymmeradwywyd    Vw  gynnal  aJi  arfer  o  fewn  y  L 


brofwyd  drachcfn,  ac  a 
o  fewn  y  Deyrnas,  trwy 
Guttundeb  a  Chyd-syniad  ein  goruchel  Arglwyddes  ELISABETH. 
trwy  Has  Duw,  Brenhines  Lloegr,  Ffrainc,  a'r  Iwerddon,  Amddiffyn- 
ydd  y  Ffydd,  &c  ac  wedi  hynny  trwy  Gyd-syniad  ein  goruchel  Ar- 
glwydd Frenhin  Iago  I.  irwy  Ras  Duw,  Brenhin  Brydain  Fawr, 
Ffrainc,  a'r  Iwerddon,  Amddiffynydd  y  Ffydd,  Sec.  Yr  unrhyw  Erthyglau 
a  ddarllenwyd  yn  bwyllig,  ac  a  gadarnhawyd  drachefn  dan  ddwylaw^r 
Arch-esgob  a'r  Esgobion  o'r  Tŷ  uchaf,  a  than  ddwylaio'r  holl  Offeiriaid 
o'r  Tŷ  isaf,  yn  eu  Cymmanfa,  yn  y  Jlwyddyn  o  oedran  yr  Arglwydd 
1571.  Ac' yn  gyffelyb  yn  y  Gymmanfa  a  gynhaliwyd  yn  y  Jlwyddyn 
o  oedran  yr  Arglwydd  1604. 


TAFLEN  Y  NAMYN  UN  DEUGAIN  ERTHYGLAU. 


1  AM  Ffydd  yn  y  Drindod  Sanct- 
-n-  aidd. 

2  Amy  Gair,  neuFab  Duw,  yr  hwn 

a  wnaethpwyd  yn  wir  Ddyn. 

3  Am  Ddisgyniad  Crist  i  Uffern. 

4  Am  Adgyfodiad  Crist. 

5  Am  yr  Ÿspryd  Glân. 

6  Bod  yr  Ysgrythyr  Lân  yn  ddi- 

gonol  i  lachiwdwriaeth. 

7  Am  yr  Hen  Destament. 

8  Am  y  tri  Chredo. 

9  Am  Bechod  Gwreiddiol,  neu  An- 

edigol. 

10  Am  Ewyllys  Rhŷdd. 

11  Am  Gjifiawnhad  Dyn. 

12  Am  Weithrcdoedd  da. 

13  Am  Weithrcdoedd  cyn  Cyfiawn- 

hâd. 

14  Am  Weithrcdoedd   dros   ben  a 

orchymynwyd. 

15  Am  Grist  yn  unig  yn  ddibech- 

od. 

16  Am  Bechod  gwedi  Bedydd. 

17  Am  Ragluniaeth  ac  Etholedig- 

aeth. 

18  Amgaffael  Iachawdwriacfh  dra- 

gywyddol  trwy  Enw  Crist  yn 
unig. 

19  Am  yr  Eglwys. 

20  A?n  Awdurdod  yr  Eglwys. 


21  Am  Awdurdod  Cyngliorau  Cyff- 

redin. 

22  Am  y  Purdan. 

23  Am  Weini  yn  y  Gynnulleidfa. 

24  Am  Lefaru  yn  y  'Gynnulleidfa 

yn  V  cyfryw  dafodiaith  ag  a 
ddeallai'r  Bobl. 

25  Am  y  Sacramentau. 

26  Nad     yw     Annlicilyngdod     y 

Gwcinidogion      yn     rhwystro 
Gweithrediud  y  Sacramentau. 

27  Am  Fedydd. 

28  Am  Swpper  yr  Arglwydd. 

29  Nad     yw'r  '  Annuwiolion     yn 

bwytta  Corph  Crist  wrth  arfer 
Swpper  yr  Arglwydd. 

30  Am  y  ddau  ryw. 

31  Am     un    Abcrth  Crist  a  gyf- 

lawnwyd  ar  y  Grocs. 

32  Am  Br'iodas  Gwcinidogion. 

33  Am  Ddynion  a  ysgymmunwyd, 

pa  wedd  y  dylid  cu  gochel. 

34  Am  Draddodiadau  V  Eglwys. 

35  Am  Homilian. 

36  Am     Gyssegriad    Esgobion     a 

Gwcinidogion. 

37  Am  Lywodraethreŷr  Dinasaidd. 
33  Am  Olud  Crislionogion,  nad  yw 

gyffredin. 
39  Am  Lw  Crist  ion. 


TAFLEN 

Y  GRADDAU  CAEENNYDD  A  CHYFATHKACH, 

GWAHARDDEDIG  YN  VR  YSGRYTHYR,  AC  WRTH  E1N  CYFREITHIAO 
N1NNAU,  I   NEB  BRIODI   YNDDYNT. 


Kid  oes  i  Fab  brtodi 

1  Tjil  Nain, 

2  J-^  Gwraig  ei  Daid, 

3  Nain  ei  Wraig. 

4  Chwaer  ei  Dad, 

5  Chwaer  ei  Fam, 

6  Gwraig  Brawd  ei  Dad. 

7  Gwraig  Brawd  ei  Fam, 

8  Chwaer  Tad  ei  Wraig, 

9  Chwaer  Mara  ei  Wraig. 

10  Fi  Fam, 

11  Ei  Lysfam, 

12  Mam  ei  Wraig. 

13  Ei  Ferch, 

14  Merch  ei  Wraig, 

15  Gwraig  ei  Fab. 

16  Ei  Chwaer, 

17  Chwaer  ei  Wraig, 

18  GwTaig  ei  Frawd. 

19  Merch  ei  Fab, 

20  Merch  ei  Ferch, 

21  Gwraig  Mab  ei  Fab. 

22  Gwraig  Mab  ei  Ferch, 

23  Merch  Mab  ei  Wraig, 

24  Merch  Merch  ei  Wraig. 

25  Merch  ei  Frawd, 

26  Merch  ei  Chwaer, 

27  Gwraig  Mab  ei  Frawd. 

23  Gwraig  Mab  ei  Chwaer, 
29  Merch  Brawd  ei  Wraig, 
80  Merch  Chwaer  ei  Wraig 


Nid  oes  i  Ferch  br'iodi 

1  T?I  Thaid, 

2  Tn  Gwr  ei  Nain, 

3  Taid  ei  Gwr. 

4  Brawd  ei  Thad, 

5  Brawd  ei  Mam, 

6  Gwr  Chwaer  ei  Thad. 

7  Gwt  Chwaer  ei  Mam, 

8  Brawd  Tad  ei  Gwt, 

9  Brawd  Mam  ei  Gwr. 

10  Ei  Thad, 

11  Ei  Llysdad, 

12  Tad  ei  Gwr. 

13  Ei  Mab, 

14  Mab  ei  Gwr, 

15  Gwr  ei  Merch. 

16  Ei  Brawd, 

17  Brawd  ei  Gwr, 
IS  Gwr  ei  Chwaer. 

19  Mab  ei  Mab, 

20  Mab  ei  Merch, 

21  Gwr  Merch  ei  Mab. 

22  Gwr  Merch  ei  Merch, 

23  Mab  Mab  ei  Gwr, 

24  Mab  Merch  ei  Gwr. 

25  Mab  ei  Brawd, 

26  Mab  ei  Chwaer, 

27  Gwr  Merch  ei  Brawd. 

2S  Gwr  Merch  ei  Chwaer, 

29  Mab  Brawd  ei  Gwr, 

30  Mab  Chwaer  ei  Gwr. 


I IH 


■ 


>.':Jl  ■ 


